


Ang Maluwalhating 






Ang Maluwalhating 

Quran 


Isinalin sa Pilipino 
ni 

Abdullatif Eduardo M. Areeo 


GOODWORD 



First published by Goodword Books 2018 


Goodword Books 
A-21, Seetor^, Noida-201301, India 
Tel. +91120-4314871 
Mob. +91-8588822672 
email: info@goodwordbooks.com 
www.goodwordbooks .eom 


Center for Peaee and Spirituality USA 
2665 Byberry Road, Bensalem, PA19020 
Cell: (617) 960-7156 
email: kkaleemuddin@gmail.com 


Center for Peaee and Spirituality 
1, Nizamuddin West Market, New Delhi-no 
email: info@cpsglobal.org 
www.cpsglobal.org 


Printed in India 



eONTENTS 


3 


Surah i • Al-Fatiha (Ang Panimula) 21 

Surah2*Al-Baqarah(AngBaka) 21 

Surah 3 • Al-Imran (Ang Pamilya ni Imran) 87 

Surah 4 • An-Nissa (Ang Kababaihan) 127 

Surah 5 • A 1 Ma’idah (Ang Mantel Na May Pagkain) 167 

Surah 6 • Al-An’am (Ang Hayupan o Bakahan) 199 

Surah 7 • Al-Araf (Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas) 234 
Surah 8 • Surat Al-Anfal (Ang Mga Napanalunan sa Digmaan) 272 
Surah 9 • At-Taubah (Ang Pagtitika sa Kasalanan) 286 

Surahio*Yunus(PropetaJonas) 317 

Surahn*Hud(PropetaHud) 338 

Surah 12 • Yusuf (Propeta Hosep) 359 

Surah 13 • Ar-Raad (Ang Kidlat) 378 

Surah 14 • Ibrahim (Abraham) 388 

Surah 15 • Al-Hijr (Ang Mabatong Daan) 398 

Surah 16 • An-Nahl (Ang Bubuyog) 407 

Surah 17 • Al-Isra (Ang Gabing Paglalakbay) 432 

Surah 18 • Al-Kahf (Ang Yungib) 452 

Surahi9*Maryam(Maria) 471 

Surah20*TaHa(AngTitikTaatHa) 484 

Surah 21 • Al-Anbiyaa (Ang Mga Propeta) 501 

Surah 22 • Al-Hajj (Ang Pilgrimahe) 515 

Surah 23 • Al-Mu’minun (Ang Mga Sumasampalataya) 530 

Surah 24 • An-Nur (Ang Liwanag) 543 

Surah 25 • Al-Furqan (Ang Sukatan o Pamantayan) 558 

Surah 26 • Ash-Shu’ara (Ang Mga Makata) 570 

Surah 27 • An-Naml (Ang Mga Langgam) 586 

Surah 28 • Al-Qasas (Ang Salaysay) 600 

Surah 29 • Al-Ankabut (Ang Gagamba) 617 



4 Contents 

Surah30*Ar-Rum(AngMgaRomano) 630 

Surah 31 • [.u(|inan (I.uqman) 641 

Surah 32 • As-Sajda (Ang Pangangayupapa o Pagpapatirapa) 648 
Surah 33 • Al-Ahzab (Ang Magkakaanib o Pederasyon) 653 

Surah 34 • Saba (Sheba) 668 

Surah 35 • Fatir o Malaika (Ang Nagsimula ng 

Paglikha o Ang Mga Anghel) 679 

Surah 36 • Ya Seen (MgaTitik Ya at Sa) 688 

Surah 37 • As-Saffat (Ang Nahahanay sa Antas) 697 

Surah38*Sad(AngTitikSa) 710 

Surah 39* Az-Zumar (Ang Mga Pangkat) 720 

Surah 40 • Ghahr (Ang Mga Sumasampalataya) 734 

Surah 41 • Fussilat (Mga Titik Fla at Ma) 748 

Surah 42 • Surat As-Shura (Ang Pagsasanggunian) 757 

Surah 43 • Az-Zukhruf (Mga Palamuting Ginto) 768 

Surah 44 • Ad-Dukhan (Ang Usok) 779 

Surah 45 • Al-Jathiya (Ang Pagluhod) 784 

Surah 46 • Al-Ahqaf (Ang Liku-likong Landas) 790 

Surah 47 • Muhammad (Propeta Muhammad) 798 

Surah 48 • Al-Fath (AngTagumpay) 805 

Surah 49 • Al-Hujurat (Ang Mga Nagigitnang Silid) 812 

Surah 50 • Al-Qaf (AngTitik Q) 817 

Surah 51 • Az-Zariyat (Ang mga Hangin na Nagsisipangalat) 822 
Surah 52 • At-Tur (Ang Bundok) 827 

Surah 53 • An-Najim (Ang Bituin) 832 

Surah54*Al-Qamar(AngBuwan) 836 

Surah 55 • Ar-Rahman (Ang Pinakamahabagin) 842 

Surah 56 • Al-Waqi’a (Ang Pangyayari) 847 

Surah 57 • Al-Hadid (Ang Bakal) 853 

Surah 58 • Al-Mujadalah (Ang Babae na Nagsusumamo) 860 
Surah 59 • Al-Hashr (Ang Pagtitipon) 866 



Contents 


5 


Surah 60 • Al-Muntahinah (Ang Babae na Susuriin) 871 

Surah 61 • As-Saff (Ang Mga Moog ng Digmaan) 876 

Surah 62 • Al-Jumu’ah (Biyernes) 879 

Surah 63 • Al-Munafiqun (Ang Mga Mapagkunwari) 881 

Surah 64 • At-Taghabun (Ang Pagkalugi at 

Pakinabang sa Isa’t Isa) 884 

Surah 65 • At-Talaq (Ang Diborsyo o Paghihiwalay) 887 

Surah 66 • At-Tahrim (Ang Pagbabawal) 891 

Surah 67 • Al-Mulk (Ang Paghahari sa Kapamahalaan) 894 

Surah 68 • Al-Qalam (Ang Panulat) 898 

Surah 69 • Surat Al-Haqqah (Ang Tiyak na Kaganapan) 903 

Surah 70 • Al-Ma’arij (Ang Mga Daan Ng Pag-akyat) 906 

Surah 71 • Nuh (Propeta Noe) 910 

Surah 72 • Al-Jinn** (Ang Jinn**) 913 

Surah 73 • Al-Muzzammil (Siya na Nababalutan ng Kasuutan) 917 
Surah 74 • Surat Al-Muddaththir (Siya Na Nababalutan) 920 
Surah 75 • Al-Qiyamah (Ang Muling Pagkabuhay) 924 

Surah 76 • Al-Insan (Ang Panahon o Tao) 927 

Surah 77 • Al-Mursalat (Silang Mga Isinugo) 930 

Surah 78 • An-Naba (Ang Malaking Balita) 933 

Surah 79 • Surat An-Nazi’at (Ang Mga Bumabatak) 936 

Surah 80 • Abasa (Ang Kumunot) 939 

Surah 81 • At-Takwir (Ang Pagtiklop) 942 

Surah 82 • Al-Infitar (Ang Pagkabiyak o Pagkalansag) 944 

Surah 83 • Al-Mutaffiftn (Ang Gumagawa Ng Pandaraya) 945 
Surah 84 • Al-Inshiqaq (Ang Lansag-lansag na Pagkahati) 948 

Surah 85 • Al-Buruj (Ang Malalaking Pangkat Ng Mga Bituin) 949 
Surah 86 • Surat At-Tariq (Ang Panggabing Panauhin) 951 

Surah 87 • Al-Ala (Ang Kataas-taasan) 953 

Surah 88 • Al-Ghashiyah (Ang Kasindak-sindak Na Sandali) 954 
Surah 89 • Al-Fajr (Ang Bukang Liwayway) 956 



6 


Contents 


Surah 90 • Al-Balad (Ang Lungsod) 958 

Surah 91 • Ash-Shams (Ang Araw) 959 

Surah 92 • Al-Lail (Ang Gabi) 961 

Surah 93 • Surat Ad-Duha (Bago Tumanghali) 962 

Surah 94 • Ash-Sharh (Ang Pagpapalubag Ng Dibdib) 963 

Surah 95 • At-Tin (Ang Igos) 964 

Surah 96 • Al-Alaq (Ang Namuong Dugo) 964 

Surah 97 • Surat Al-Qadr (Ang Gabi Ng 

Pag-uutos o Kapangyarihan) 965 

Surah 98 • Al-Baiyinah (Ang Malinaw na Katibayan) 966 

Surah 99 • Az-Zalzalah (Ang Lindol) 967 

Surah 100 • Al-Adiyat (SilangMgaTumatakbo) 968 

Surah 101 • Al-Qariah (Ang Araw Ng Pagkaguliham) 969 

Surah 102 • At-Takathur (Ang Pagtitipon Ng Mga 

Makamundong Bagay) 970 

Surah 103 • Surat Al-Asr (Sa Paglipas Ng Panahon) 970 

Surah 104 • Al-Humazah (Ang mga Makakating Dila) 971 

Surah 105 • Al-Fil (Ang Elepante) 972 

Surah 106 • Al-Quraish 

(Ang Quraish [Tagapagbantay Ng Ka’ba}) 972 

Surah 107 • A 1 Ma’un (Ang Maliit Na Kabutihan) 973 

Surahio8*Al-Kawthar(Ang Kasaganaan) 973 

Surah 109 • Al-Kafirun (Ang Mga Nagtatakwil Sa 

Pananampalataya) 974 

Surah 110 • An-Nasr (Ang Pagkalinga) 974 

Surah iii • Surat A 1 Masad (Ang Himaymay Ng Palmera) 975 
Surah 112 • Surat Al-Ikhlas 

(Ang Kadalisayan Ng Pananampalataya) 975 

Surah 113 • Al-Falaq (Ang BukangLiwayway) 976 

Surah 114 • An-Naas (Ang Sangkatauhan) 976 



PANIMULA 


7 


Ang Quran ay ang Aklat ng Allah (ang Diyos). Ito ay 
naipreserba ang kanyang kabuuan hanggang sa lahat ng 
oras na darating. Kahit na nakasulat sa orihinal na Arabie, 
ito ay madaling gamitin, salamat sa mga pagsasalin, sa mga 
taongwalang kaalaman saArabie. Bagaman walang kapalit 
sa orihinal, ang mga salin ay naglilingkod sa layunin ng 
pagpapalaganap ng salita ng Allah (ang Diyos) nang higit 
pa sa mga mamamayang nagsasalita ng Arabe sa isang mas 
malawak na hanay ng sangkatauhan. 

Ang Quran ay tila sa wikang Arabiko, ngunit sa 
katotohanan, ito ay nasa wika ng kalikasan, samakatuwid 
nga, ang wika kung saan direktang hinarap ng Allah (ang 
Diyos) ang lahat ng mga tao sa panahon ng Paglikha. 
Ang banal na panawagan sa sangkatauhan ay naroon 
sa kamalayan ng lahat ng mga tao, kaya ang Quran ay 
maliwanag sa lahat—sa ilan sa isang taong may malay, at sa 
iba pa sa antas ng walang malay Ang katotohanang ito ay 
inilarawan sa Quran bilang ‘malinaw na mga paghahayag 
sa mga puso ng mga binigyan ng kaalaman.’ Ang talatang 
ito ay nagpapahayag na ‘walang itinatatwa ang ating mga 
paghahayag maliban sa mga nagkasala’ (29:49). 

Nangangahulugan ito ng Banal na katotohanan, na 
ipinaliwanag ng Quran sa isang taong may malay at 
nagaganap sa taong hindi nakakabatid. Ang mensahe ng 
Quran ay hindi, samakatuwid, isang bagay na kakaiba sa 
tao. Ito ay sa katunayan isang pandiwang pagpapahayag ng 



8 


Panimula 


parehong Banal na katotohanan na naaayon sa kalikasan ng 
tao at kung saan siya ay pamilyar na. 

Ipinaliliwanag ito ng Quran sa pamamagitan ng 
pagsasabi na ang mga ipinanganak sa mga huling panahon 
ay unang ipinanganak sa panahon ng paglikha ni Adan at, 
noong panahong iyon, direkta na tinutugunan ng Allah 
(ang Diyos) ang lahat ng mga kaluluwang ito. Ang ganitong 
kaganapan ay pinaniniwalaan sa Quran: ‘{Propeta}, nang 
ilahas ng iyong Panginoon ang mga anak mula sa mga 
balakang ng mga Anak ni Adan at pinatotohanan sila 
tungkol sa kanilang sarili, sinabi Niya,’ Hindi ba ako ang 
iyong Panginoon? At sumagot sila,’ Oo, nagpapatotoo kami 
na ikaw ay ‘Kaya hindi mo masabi sa Araw ng Pagkabuhay 
na Mag-uli,’ Hindi namin alam ito ‘(7:172). 

Sa sumusunod na taludtod, ang Quran ay ginagawang 
higit na pagbanggit ng pag-uusap sa pagitan ng Diyos at ng 
tao: 

‘Tiyak na Inalok namin ang Aming tiwala sa langit at 
sa lupa, at sa mga burol, ngunit sila ay umurong mula sa 
pagdadala nito at natatakot dito. At sinunod ito ng lalaki. 
Ngunit napatunayan na siya ay isang malupit at mangmang 
‘(33:72). Ang Quran, para sa tao, ay batid na sa kanya, sa 
halip na ganap na di kilalang nilalang. Sa katotohanan, ang 
Quran ay ang paglalahad ng nasa isip ng tao. 

Kapag ang isang tao na sa kalikasan ay buhay at nailigtas 
ang kanyang sarili mula sa pagkakondisyon- nagbabasa ng 
Quran, ang mga selula ng kanyang utak ay nagiging aktibo 
kung saan ang unang pananalita ng Allah (ang Diyos) 



Panimula 


9 


ay namamalagi. Kung iniisip natin ito, hindi magiging 
mahirap na pahalagahan na ang pagsasalin ng Quran ay 
isang wastong paraan ng pag-unawa nito. 

Kung ang mensahe ng Diyos ay ang Unang Tipan, 
ang Quran ay ang Ikalawang Tipan. Ang bawat isa ay 
nagpapatotoo sa katunayan ng iha. Kung ang isang tao 
ay may maliit, o kahit na hindi maunawaan ang wikang 
Arabiko, at maaaring basahin ang mga banal na kasulatan 
lamang sa pagsasalin, hindi siya dapat umasa na siya ay 
bigo sa kanyang pag-unawa sa Quran, para sa Quranikong 
konsepto ng tao bilang natural na tagapagtanggap ng Ang 
salita ng Allah (ang Diyos) ay naging isang katotohanan 
sa mga modernong panahon. Ang agham ng kodigong 
panggenetik at ang mga natuklasan ng antropolohiya ay 
lubos na sumusuporta sa pananaw na ito. 

Ang Plano ng Paglikha ng Diyos 

Ang bawat libro ay may mga layunin at ang layunin ng Quran 
ay upang maunawaan ng tao ang plano ng Paglikha ng Allah 
(ang Diyos). Iyon ay, upang sabihin sa tao kung bakit nilalang 
ng Allah (ang Diyos) ang mundong ito; kung ano ang layunin 
ng paninirahan ng tao sa lupa; kung ano ang kinakailangan 
mula sa tao sa kanyang buhay ng maikling panahon ng 
kamatayan, at kung ano ang kanyang haharapin pagkatapos 
ng kamatayan. Ang tao ay ipinanganak bilang isang walang 
hanggang nilalang. Nang nilikha ng Allah (ang Diyos) ang 
tao sa gayon, hinati niya ang kanyang buhay sa dalawang 
panahon, ang panahon bago ng kamatayan, na panahon ng 
pagsubok, at ang panahon matapos mamatay, na panahon 



10 


Panimula 


para sa pagtanggap ng mga gantimpala o kaparusahan na 
nakamit ng mga aksyon sa panahon ng buhay ng isang 
tao. Ang mga ito ay ang anyo ng walang hanggang paraiso 
o walang hanggang impiyerno. Ang layunin ng Quran ay 
upang malaman ng tao ang katotohanan na ito. Ito ang tema 
ng banal na Aklat na ito, na naglilingkod upang gabayan 
ang tao sa pamamagitan ng kanyang huong paglalakbay sa 
buhay at sa buhay pagkatapos ng kamatayan. 

Masasabi natin na ang tao ay isang palahanap sa 
kapanganakan. Ang mga tanong na ito ay nakakatakot sa 
isip ng lahat: Sino ako? Ano ang layunin ng aking buhay? 
Ano ang katotohanan ng buhay at kamatayan? Ano ang 
sikreto ng tagumpay at pagkabigo ng tao? At iba pa Ayon sa 
Quran, ang sagot sa mga tanong na ito ay ang kasalukuyang 
mundo ay ang pagsubok na lupa at ang anumang tao ay 
pinagkalooban sa panahon ng kanyang bago ang kamatayan 
ay bahagi ng lahat ng pagsubok. Ang Kabilang Buhay ay 
ang lugar kung saan ang resulta ng pagsusulit ay gagawin 
ng Makapangyarihan at ang sinumang tao na natatanggap 
sa buhay pagkatapos ng kamatayan, sa pamamagitan ng 
gantimpala o kaparusahan, ay magkatulad sa kanyang mga 
gawa sa mundong ito. Ang sikreto ng tagumpay ng tao sa 
buhay na ito ay upang maunawaan ang plano ng paglikha 
ng Diyos at upang masiayos ang kanyang pamumuhay na 
naayon. 

Isang Aklat ng Dakilang Paalaala 

Ang Quran ay isang aklat ng banal na paalala. Ang isang 
kumbinasyon ng mga aralin at paalaala, ito ay mas naaangkop 



na tinatawag na isang libro ng karunungan. Hindi sinusunod 
ng Quran ang huwarang tradisyonal na didaktikong aklat. 
Sa katunayan, kapag ang pangkaraniwang mambabasa 
ay nakakuha ng Quran, lumilitaw sa kanya na maging 
isang koleksyon ng mga pira-piraso na pahayag. Tila ang 
pakiramdam na ito ay hindi tunay Ngunit ang kaayusan 
ng Koran ay hindi dahil sa anumang pagkukulang, kundi sa 
halip ay sumusunod sa Quranikong plano ng pagpapanatili 
ng orihinal na anyo upang matupad ang layunin nito na 
maihatid ang mensahe ng katotohanan sa mambabasa 
na maaaring, sa kanyang mga pangyayari sa mga banal na 
kasulatan, basahin lamang ang isang pahina, isang taludtod 
o isang linya sa isang pagkakataon. 

Isang mahalagang aspeto ng Quran na ito ay isang paalala 
ng mga pagpapalang ipinagkaloob ng Kataas-taasang 
Tagapagbigay. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang 
pambihirang katangian kung saan pinagkalooban ng Allah 
(ang Diyos) ang tao nang nilikha Niya siya. Ang isa pang 
mahusay na pagpapala ay nang pinatira siya sa lupa, isang 
planeta kung saan umiiral ang lahat ng uri ng mga sistema 
ng suporta para sa kanyang kapakinabangan. Ang layunin 
ng Quran ay upang tiyakin na, habang tinatangkilik ang 
mga pagpapalang ito ng kalikasan, ang tao ay panatilihin 
ang kanyang Tagapagbigay sa isip: dapat niyang kilalanin 
ang kagandahan ng kanyang Tagapaglikha. Sa paggawa 
nito ang taong iyon ay makakapasok sa walang hanggang 
paraiso; hindi pinapansin ang kanyang Tagapagbigay, sa 
kabilang banda, ay dadalhin ang tao diretso sa impiyerno. 
Ang Quran ay talagang isang paalala ng katotohanang hindi 
maiiwasan. 



12 


Panimula 


Ang Panloob na Diwa at Katuparan ng Allah (ang Diyos) 

Ang isang mahalagang katangian ng Quran ay nagbibigay 
lamang sa atin ng mga pangunahing, mahahalagang 
prinsipyo, na madalas na nag-uudyok sa pag-ulit upang 
bigyang-diin ang mga ito. Sa kabaligtaran, ang mga di- 
pangunahing kaalaman, o mga bagay na may kaugnayan 
lamang sa anyo, ay bumubuo lamang ng isang hindi mabilang 
na bahagi ng mga banal na kasulatan. Ito ay kasuwato ng 
Quranikong pamamaraan, ang kahalagahan ng anyo ay 
ganap na pangalawa lamang. Sa Quran, tanging ang mga 
tuntuning iyon ay mahalaga na bilang pangunahing mga 
alituntunin. Ang aspeto ng Quran ay napakalinaw na ang 
mambabasa nito ay hindi maaaring pahalagahan ito. 

Sa katotohanan ang panloob na espiritu ang 
pinakamahalaga sa pagtatayo ng personalidad ng Islam. 
Kapag nabuo ang panloob na espiritu, ang tamang anyo ay 
natural na maganap. Subalit ang anyo sa kanyang sarili ay 
hindi maaaring gumawa ng panloob na diwa. Iyon ay kung 
bakit ang layunin ng Quran ay upang simulan at dalhin sa 
katuparan ng isang intelektuwal ang ganap na pagbabago sa 
loob ng tao. Ang pagpapahayag na ginamit ng Quran para 
sa intelektuwal na may ganap na pagbabago ay ma’rifah 
(pagsasakatuparan ng katotohanan) (5:83). 

Ang Koran ay nagpapahiwatig ng kahalagahan 
ng pagtuklas ng katotohanan ng tao sa antas ng 
pagsasakatuparan. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos 
ay ang nakamit ng isang tao sa gayong antas. Kung walang 
pagkaunawa, walang pananampalataya. 



Panimula 


13 


Ang Salita ng Allah (ang Diyos) 

Kapag binabasa mo ang Quran, lagi mong masusumpungan 
ito na nagsasabi na ito ay salita ng Diyos. Ito ay tila isang 
payak na katotohanan. Ngunit kapag nakita sa konteksto, 
ito ay isang pambihirang pahayag. Maraming mga libro 
sa mundo na pinaniniwalaan na sagrado. Ngunit, maliban 
sa Quran, wala kaming nakikitang anumang relihiyosong 
aklat na sa gayon ay nagpapakilos bilang salita ng Diyos. 
Ang ganitong uri ng pabayag, na lumalabas nang katangi- 
tangi sa Quran, ay nagbibigay ng punto ng pag-alis sa 
mambabasa. Pagkatapos ay tinuturuan niya ito bilang isang 
pambihirang aklat, sa halip na isang karaniwang aklat na 
isinulat ng mga tao. Nakita natin ang mga paulit-ulit sa mga 
pahayag ng Quran na nagsalita nang higit pa o mas kaunti 
tulad ng mga sumusunod, ‘O tao, ang iyong Panginoon, na 
tumutugon sa iyo. Makinig sa Kanyang mga salita at sundin 
Siya. ‘Kahit na ang istilo ng ganitong pananalita ay lubos na 
pambihira. 

Ang ganitong uri ng tuwirang banal na panawagan 
ay wala sa anumang iba pang aklat. Nag-iiwan ito ng 
pangmatagalang impresyon sa tao. Nararamdaman niya 
na ang kanyang Panginoon ay tuwirang tinutugunan siya. 
Ang pakiramdam na ito ay pumipilit sa tao na kunin ang 
mga pahayag ng Quran na may matinding kabigatan, sa 
halip na ituring ang mga ito tulad ng araw-araw na pahayag 
sa isang ordinaryong aklat. Ang estilo ng pagtitipon ng 
Quran ay natatangi din. Ang mga aklat na isinulat ng mga 
tao ay karaniwang may mga materyal na inayos ayon sa 
pagkakasunud-sunod mula sa Ahanggang Z, ayon sa paksa. 



14 


Panimula 


Ngunit ang Quran ay hindi sumusunod sa isang disensyo 
ng ganitong uri, upang ang karaniwang tao ay lumilitaw 
na kulang sa pagkakasunud-sunod. Gayunpaman, sa 
pagtingin sa katotohanan, ito ay lumilitaw bilang isang 
lubos na maliwanag at maayos na libro, at medyo marilag 
sa estilo ng pagsulat nito. Habang nagbabasa ng Quran, 
nararamdaman namin na ang manunulat nito ay nasa 
isang napakataas na pedestal mula sa kung saan Siya ay 
tumitingin at tinutugunan ang buong sangkatauhan, na 
kung saan ay ang Kanyang espesyal na pagpapaalala. Ang 
panawagan na ito ay nakatuon sa iba’t ibang grupo ng mga 
tao, habang tinatalian ang lahat ng ito. Ang isang espesyal 
na aspeto ng Quran ay sa anumang sandali ang mambabasa 
nito ay maaaring kumonsulta saTapagsulat nito, ilagay ang 
kanyang mga tanong at tumanggap ng mga sagot, para sa 
Tagapagsulat ng Quran ay ang Allah (ang Diyos) mismo. 
Siya ay isang buhay na Diyos. Bilang Manlilikha ng Tao, 
tuwirang naririnig Niya at sinasagot ang tawag ng tao. 

Ang Mapayapang pakikipagbakang Ideolohikal 

Ang mga ipinakilala sa Quran lamang sa pamamagitan ng 
media, sa pangkalahatan ay may impresyon na ang Quran 
ay isang aklat ng jihad, at ang jihad sa kanila ay isang 
pagtatangka upang makamit ang layunin ng isang tao sa 
pamamagitan ng karahasan. Ngunit ang ideyang ito ay 
batay sa hindi pagkaunawa. Ang sinuman na bumabasa ng 
Quran para sa kanyang sarili ay madaling pahalagahan na 
ang mensahe nito ay walang kinalaman sa karahasan. Ang 
Quran ay, mula sa umpisa hanggang katapusan, isang aklat 
na nagpapahayag ng kapayapaan at walang anumang mukha 



Panimula 


15 


ngkarahasan.Totoo na ang jihad ay isa samga aral ng Quran. 
Ngunit ang jihad, na kinuha sa wastong kahulugan nito, ang 
pangalan ng mapayapang pakikibaka sa halip na anumang 
uri ng marahas na pagkilos. Ang Quranikong konsepto ng 
jihad ay ipinahayag sa sumusunod na taludtod, ‘Gumawa ng 
mas malaki na jihad (masigasig na nagsusumikap) sa tulong 
ng Koran na ito’ (25:52). Maliwanag, ang Quran ay hindi 
isang sandata, ngunit isang libro na nagbibigay sa amin ng 
isang pagpapakilala sa banal na ideolohiya ng mapayapang 
pakikibaka. Ang pamamaraan ng ganitong pakikibaka, 
alinsunod sa Quran, ay ‘magsalita sa kanila ng isang salita 
upang maabot ang kanilang kaluluwa’ (4:63). 

Kaya, ang nais na paraan, na tumutukoy sa Quran, ay isa 
na gumagalaw sa puso at isip ng tao. Iyon ay, sa pagtugon 
sa mga isip ng mga tao, natutugunan nila ito, kumbinsido 
sila sa katunayan ng Quran at, sa maikling salita, ay 
nagdudulot ng isang intelektuwal na pakikipagbaka sa loob 
ng mga ito. Ito ang misyon ng Quran. At ang misyong ito ay 
maisasagawa lamang sapamamagitan ng mga makatuwirang 
argumento. Ang target na ito ay hindi maaaring makamit sa 
pamamagitan ng karahasan o armadong pagkilos. 

Ito ay totoo na mayroong ilang mga talata sa Quran, 
na nagdudulot ng mga kautusan na katulad ng mga 
sumusunod, ‘Patayin sila kung saan mo makikita ang mga 
ito’ (2: 191). Sa pagtukoy sa mga naturang talata, may ilan 
na nagtatangkang magbigay ng impresyon na ang Islam ay 
isang relihiyon ng digmaan at karahasan. Ito ay ganap na 
hindi totoo. Ang mga naturang talata ay may kaugnayan 
sa isang limitadong kahulugan, sa mga may unilateral na 



16 


Panimula 


sinalakay ang mga Muslim. Ang taludtod sa itaas ay hindi 
nagpapahiwatig ng pangkalahatang utos ng Islam. 

Ang katotohanan ng bagay na ito ang Koran ay hindi 
ipinahayag sa kumpletong anyo na kung saan ito ay umiiral 
ngayon. Ito ay ipinahayag paminsan-minsan, ayon sa 
mga pangyayari, sa loob ng isang oras na dumangkal ng 
23 taon. Kung ito ay nahahati sa mga taon ng digmaan at 
kapayapaan, ang panahon ng kapayapaan ay umabot sa 
20 taon, samantalang ang estado ng digmaan ay umabot 
lamang sa 3 taon. Ang mga paghahayag sa loob ng 20 taon 
na ito ay ang mapayapang aral ng Islam na ipinahahayag 
sa mga talata tungkol sa pagsasakatuparan ng Diyos, 
pagsamba, moralidad, katarungan, atbp. 

Ang dibisyon ng mga utos sa iba’t ibang kategorya ay 
isang likas na iisa at matatagpuan sa lahat ng mga aklat 
sa relihiyon. Halimbawa, ang Gita, ang banal na aklat ng 
mga Hindus, ay tumutukoy sa karunungan at moral na mga 
halaga. Ngunit kasama dito ang payo ni Krishna kay Arjuna, 
na naghihikayat sa kanya na lumaban (Bhagavad Gita, 3:30). 
Hindi ito nangangahulugan na ang mga mananampalataya 
sa Gita ay dapat maglunsad ng digmaan sa lahat ng oras. 
Mahatma Gandhi, pagkatapos ng lahat, nagmula sa 
kanyang pilosopiya ng di-karahasan mula sa parehong Gita. 
Ang pagpapayo upang makipaglaban sa Gita ay nalalapat 
lamang sa mga pambihirang mga kaso kung saan ang mga 
sitwasyon ay walang anumang pagpipilian. Ngunit para sa 
pangkalahatang pang-araw-araw na pag-iral ay nagbibigay 
ito ng parehong mapayapang mga utos na nakuha mula dito 
kay Mahatma Gandhi. 



Panimula 


17 


Katulad nito, sinabi ni Jesu-Kristo, ‘Huwag isipin na 
dumating ako upang magdala ng kapayapaan sa Lupa. 
Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi 
isang tabak. ‘(Mateo, 10:34). 

Hindi tama na ipagpalagay na ang relihiyon na 
ipinangaral ni Cristo ay isa sa digmaan at karahasan, 
sapagkat ang mga pananalitang ito ay nauugnay lamang sa 
mga partikular na okasyon. Hangga’t ang pangkalahatang 
buhay ay pinaguusapan, itinuro ni Cristo ang mapayapang 
mga halaga, tulad ng pagbubuo ng isang mabuting 
katangian, pagmamahal sa isa’t isa, pagtulong sa mahihirap 
at nangangailangan, atbp. 

Ito ay kapareho rin ang Koran. Nang umalis ang Propeta 
Muhammad mula sa Makkah patungo sa Madinah, ang mga 
tribong mananamba sa dios-diosan ay agresibo sa kanya. 
Ngunit laging iniiwasan ng Propeta ang kanilang mga pag- 
atake sa pamamagitan ng paggamit ng pasensya at diskarte 
ng pag-iwas. Gayunpaman sa ilang mga okasyon walang iba 
pang mga pagpipilian na umiiral, iligtas na ng pagtatanggol. 
Samakatuwid, kailangan niyang labanan ang ilang mga 
okasyon. Ito ang mga kalagayang nito, na nangyayari sa 
mga paghahayag na may kaugnayan sa digmaan. Ang mga 
utos na ito, na partikular sa ilang mga pangyayari, ay walang 
pangkalahatang aplikasyon. Hindi nila sinadya na maging 
wasto para sa lahat ng oras na darating. Iyon ang dahilan 
kung bakit; ang permanenteng kalagayan ng Propeta ay 
tinatawag na isang “awa para sa lahat ng sangkatauhan.” (21: 
107) 



18 


Panimula 


Ang Islam ay isang relihiyon ng kapayapaan sa lubos 
na kahulugan ng salita. Ang Koran ay tinatawag na ‘daan 
ng kapayapaan’ (5:16). Inilalarawan nito ang pagkakasundo 
bilang ang pinakamagaling na patakaran (4: 128), at sinabi 
na kinasusuklaman ng Allah (ang Diyos) ang anumang 
kaguluhan ng kapayapaan (2: 205). Maaari naming sabihin 
na ito ay hindi eksaherasyon upang sabihin na Islam at 
karahasan ay nagkakasalungatan sa bawat isa. 

Ang Aklat ng Pagpapahayag 

Ang Quran ay isang aklat ng Diyos na ipinahayag kay 
Propeta Muhammad. Hindi ito dumating sa kanya sa anyo 
ng isang kumpletong libro, ngunit sa mga bahagi sa loob ng 
isang panahon na umabot ng 23 taon. Ang unang bahagi ay 
ipinahayag sa 610 AD, nang si Propeta Muhammad ay nasa 
Makkah. Kasunod, ang iba’t ibang mga bahagi ay patuloy 
na inihayag nang regular, ang huling bahagi na inihayag sa 
taong 632, nang ang Propeta ay nasa Madinah. 

Mayroong 114 kabanata sa Quran, parehong mahaba at 
maikli. Ang bilang ng mga talata ay umabot sa 6600. Upang 
matugunan ang mga pangangailangan ng pagbigkas, ang 
Quran ay nahahati sa 30 bahagi. Ang mga bahagi na ito sa 
wakas ay itinakda sa ilalim ng patnubay ng Anghel Gabriel, 
sa pamamagitan ng kung saan inihayag ng Allah (ang Diyos) 
ang Quran. 

Nang ang Quran ay nahayag sa unang isang-kapat ng 
ika-7 siglo, ang papel ay naimbento na. Ang papel na ito, 
na kilala bilang papyrus, ay ginawa sa pamamagitan ng 
kamay mula sa mga hibla ng ilang mga puno. Sa tuwing ang 



Panimula 


19 


anumang bahagi ng Quran ay ipinahayag, ito ay isinulat sa 
papiro, o sa Arabie, qirtas (6: 7). Sa prosesong ito, ang mga 
tao ay nakatuon sa mga talata sa pamamagitan ng memorya, 
ang Quran ay ang tanging panitikan ng Islam na binigkas sa 
panalangin, pati na rin ang binabasa para sa mga layunin 
ng da’wah. Sa ganitong paraan, patuloy na isinasaulo ang 
Quran ng sabay-sabay at isinusulat din. Ang pamamaraan 
ng pangangalaga na ito ay nagpatuloy sa panahon ng buhay 
ng Propeta Muhammad. Sa ganitong paraan, ang Quran ay 
napanatili sa panahon ng buhay ng Propeta. 

Ang pangatlong ealiph, ‘Uthman ibn’ Affan, ay may 
maraming kopya na inihanda. Ipinadala niya ang mga ito 
sa iba’t ibang lungsod, kung saan sila ay pinananatili sa mga 
dakilang moske. Ang mga tao ay hindi lamang binigkas 
mula sa mga kopya, kundi naghanda rin ng higit pang mga 
kopya mula sa kanila. 

Ang pagsusulat ng Quran sa pamamagitan ng kamay ay 
nagpatuloy hanggang sa ang imprenta ay naimbento at ang 
papel ay nagsimulang gawing isang malaking sukat, salamat 
sa rebolusyong pang-industriya. Pagkatapos, ang Quran ay 
nagsimula na ipalimbag. Ang mga paraan ng pagpi-print 
ay nagpatuloy sa pagpapabuti at kaya napahuti ang pag- 
print ng Quran. Ngayon ang mga naka-print na kopya ng 
Quran ay naging karaniwan na maaari silang matagpuan sa 
bawat bahay, moske, library at tindahan ng libro. Ngayon 
ang sinuman ay maaaring makahanap ng isang magandang 
kopya ng Quran, saan man siya naroon o maging saan mang 
bahagi ng mundo. 



20 


Panimula 


Paano Basahin ang Quran 

Sinasabi ng Quran, ‘Basahin ang Quran nang dahan-dahan 
at malinaw.’ (73: 4) Nangangahulugan ito na ‘basahin ang 
Quran sa mabagal, sinukat na mga tono ng ritmo’. Iyon ay 
‘binabasa, nagbabayad ng buong pansin sa pag-import ng 
nilalaman’. Kapag nabasa na tulad nito, ang isang dalawang- 
paraan na proseso sa pagitan ng Quran at ang mambabasa 
nito ay nagaganap. Para sa kanya, ang Quran ay isang 
pahayag o pagsasalita ng Allah (ang Diyos) at sinimulan 
ng kanyang puso ang pagsagot sa pahayag na ito sa bawat 
talata. Sa Koran kung saan mayroong anumang pagbanggit 
sa kamahalan ng Diyos, ang buong pag-iral ng mambabasa 
ay malakas na naapektuhan ng pagsasakatuparan ng 
Kanyang kadakilaan. Kapag ang mga biyaya ng Diyos ay 
binanggit sa Quran, ang puso ng mambabasa ay umaapaw 
na may pasasalamat; kapag ang paghihiganti ng Diyos 
ay inilarawan sa Quran, nanginginig ang bumabasa sa 
pagbabasa nito; kapag ang isang utos ay inilagay sa Quran, 
ang pakiramdam ay nagiging matindi sa mambabasa na siya 
ay dapat maging masunurin sa paksa ng kanyang Panginoon 
sa pamamagitan ng pagsasagawa ng utos na iyon. 


skhan@goodwordbooks.com 



SURAH I ’Al-PaTIHA 


21 


Ang Panimula 

1 Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain. 

2 Luwalhatiin siAllah, angTagapanustos atTagapagtangkilik 
ng lahat ng mga nilalang. 3 Ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain. 4 Ang Panginoon (o Hukom) sa Araw 
ng Paghatol. 5 Kayo lamang ang aming sinasamba, at 
Kayo lamang ang aming hinihingan ng kalinga. 6 Inyong 
patnubayan kami sa Matuwid na Landas, 7 Sa landas ng mga 
ginawaran Ninyo ng Inyong mga biyaya at hindi sa landas 
na umaani ng Inyong pagkapoot, gayundin naman ay hindi 
sa landas ng mga napaligaw sa patnubay. 

Surah 2 • Al-Baqarah 

Ang Baka 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain. 

1 Alif Lam, Mim (mga titik A, La, Ma). 

2 Ito ang Aklat (Qur’an), naririto ang tunay na patnubay 
na walang alinlangan sa mga may pangangamba kay 
Allah. 3 Na nananalig sa Al-Ghaib (nakalingid) at 
matimtiman sa pagdalangin at gumugugol sa mga bagay 
na Aming ipinagkaloob sa kanila. 4 At nananampalataya 
sa Kapahayagan na ipinadala sa iyo (O Muhammad) at 





22 Surah 2 • Al-Baqarah 

sa ipinahayag nang una pa sa iyo (Torah [mga Batas} at 
Ebanghelyo) at sa (kanilang puso) ay may pananalig sa 
Kabilang Buhay. 5 Sila ay nasa (tunay na patnubay) mula sa 
kanilang Panginoon at sila ang magsisipagtagumpay. 

6 At sa mga nagtatakwil sa pananampalataya, ito ay walang 
pagkakaiba sa kanila kahima’t sila ay iyong paalalahanan o 
hindi paalalahanan; sila ay hindi sasampalataya. 7 Si Allah 
ang naglapat ng sagka sa kanilang puso at sa kanilang 
pandinig, at sa kanilang paningin ay may lambong. Kasakit- 
sakit ang kaparusahan (na kanilang tatamuhin). 

8 At sa karamihan ng mga tao ay mayroong nagsasabi: 
“Kami ay sumasampalataya kay Allah at sa Huling Araw;” 
datapuwa’t sila ay hindi tunay na nananalig. 9 Kanilang 
(napag-aakala) na malilinlang nila si Allah at ang mga 
sumasampalataya; datapuwa’t dinadaya lamang nila ang 
kanilang sarili at ito ay hindi nila napag-aakala! IO Ang 
kanilang puso ay may karamdaman (ng alinlangan at 
pagkukunwari) at si Allah ang nagdagdag sa kanilang 
karamdaman. At kasakit-sakit ang kaparusahan na 
sasakanila sapagkat sila ay nahirati sa kasinungalingan. 11 At 
kung sakanila ay ipinagbabadya: “Huwag kayong magsigawa 
ng mga kabuhungan sa kalupaan”, sila ay nagsasabi: “Kami 
lamang ang mga tagapagpayapa.” 12 At katotohanang sila 
ang nagsisigawa ng kabuhungan, datapuwa’t ito ay hindi 
nila napag-aakala. At kung sa kanila (na mapagkunwari) 
ay ipinaghabadya: “Magsisampalataya kayo ng katulad ng 
mga sumasampalataya.” Sila ay nagsasabi: “Kami ba ay 
magsisipaniwala ng katulad ng paniniwala ng mga baliw?” 
Katotohanang sila ang mga baliw, datapuwa’t ito ay hindi 
nila nababatid. '4 At kung kanilang nakakadaupang palad 



23 


Ang Baka 

ang mga sumasampalataya, sila ay nagsasabi: “Kami ay 
sumasampalataya”, datapuwa’t kung sila ay nag-iisa na 
lamang na kasama ang kanilang masasama (mga pagano, 
mapagpaimbabaw, atbp.) sila ay nagsasabi: “Katotohanang 
kami ay nasa inyo, (datapuwa’t) kami ay nanunuya lamang.” 
’5 Si Allah ang manunuya sa kanila at magbibigay ng dagdag 
sa kanilang mga kamalian upang sila ay magsilibot na 
katulad ng isang bulag. 16 Sila yaong ipinagpalit nila ang 
kamalian sa patnubay, kaya’t ang kanilang kalakal ay walang 
kapakinabangan; at sila ay nawalan ng patnubay. 

'7 Ang kanilang kahalintulad ay katulad ng isang (tao) na 
nagpaparikit ng apoy. Nang ito ay magbigay ng liwanag sa 
kanyang paligid, si Allah ang kumuha ng kanilang liwanag 
at iniwan sila sa kadiliman. Kaya’t sila ay hindi makakita. 
18 Sila ay mga bingi, pipi at bulag; sila ay hindi makakabalik 
(sa tamang landas). r 9 (At ang isa pang kahalintulad) ay 
ang mabigat na ulap sa alapaap; naririto ang kadiliman, 
ang kulog at kidlat. Idinidiin nila ang kanilang mga daliri 
sa kanilang mga tainga upang hindi nila marinig ang 
nakakabinging pagkidlat dahilan sa kanilang pangangamba 
sa kamatayan. Datapuwa’t si Allah ang nakakasakop sa mga 
hindi sumasampalataya. 20 Ang kidlat ay halos umagaw na ng 
kanilang paningin; sa anumang sandali na ito ay sumisilaw 
sa kanila; sila ay nagsisilakad dito; at nang ang kadiliman 
ay lumukob sa kanila, sila ay napatigil na hindi kumikilos. 
At kung ninais lamang ni Allah, magagawa Niyang kunin 
ang kanilang pandinig at paningin; sapagkat si Allah ay may 
kapangyarihan sa lahat ng bagay. 

21 O sangkatauhan! Sambahin ninyo ang Tagapangalaga 
ninyong Panginoon na lumikha sa inyo at sa mga nangauna 



24 Surah 2 • Al-Baqarah 

sa inyo upang kayo ay maging matuwid, 22 Na lumikha 
sa kalupaan bilang inyong himlayan at ng mga alapaap 
bilang inyong silungan at nagpamalisbis ng ulan mula 
sa mga alapaap at nagpasibol dito (sa kalupaan) ng mga 
bungangkahoy bilang inyong ikabubuhay. Kaya’t huwag 
kayong magtambal ng anupaman kay Allah kung batid 
ninyo (ang katotohanan). 

2 3 At kung kayo (na mga paganong Arabo, mga Hudyo 
at Kristiyano) ay nag-aalinlangan tungkol sa Aming 
ipinahayag sa Aming alipin (na si Muhammad), kung gayon, 
kayo ay gumawa ng isang surah (kabanata) na katulad nito 
at tawagin ninyo ang inyong mga saksi at kawaksi tangi 
pa kay Allah kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. 
2 4 Datapuwa’t kung kayo ay hindi makagawa, at 
katotohanang hindi ninyo magagawa; inyong pangambahan 
ang Apoy na ang kanyang panggatong ay mga tao at bato na 
siyang inihanda sa mga nagtatakwil sa pananampalataya. 
2 3 Datapuwa’t magsipagbigay kayo ng magandang balita sa 
mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, na ang 
kanilang bahagi ay Halamanan na sa ilalim nito ay may mga 
ilog na nagsisidaloy (Paraiso). Sa bawat sandali na sila ay 
pakakainin ng mga bungangkahoy nito, sila ay magsasabi: 
“Ito ang ipinagkaloob sa amin noong una”, at sila ay 
bibigyan ng mga bagay na nakakahalintulad (kawangis 
sa hubog datapuwa’t iba ang lasa), at sasakanila ang mga 
asawa na busilak (malaya sa dumi, ihi, regla, atbp.) at sila ay 
mananahan dito magpakailanman. 

26 Katotohanang si Allah ay hindi nakikimi na magbigay 
ng paghahalintulad kahima’t ito ay isang lamok o 
anumang malaki kaysa rito. Ang mga nagsisisampalataya 



25 


Ang Baka 

ay nakakatalos na ito ang katotohanan mula sa 
kanilang Panginoon. Datapuwa’t ang mga nagtatakwil 
sa pananampalataya ay nagsasabi: ‘Ano baga ang ibig 
ipakahulugan ni Allah sa ganitong paghahalintulad?” Sa 
pamamagitan nito ay pinapangyari Niya na maligaw ang 
marami at pinapangyari Niya na maakay ang marami sa 
tamang landas. At hinahayaan lamang Niya na maligaw ang 
mga lumilisan sa pagtalima kay Allah. 2 7- Ang mga sumisira 
sa Kasunduan kay Allah matapos na ito ay mapagtibay 
at hindi tumutupad sa mga ipinag-uutos na dapat gawin 
at nagsisigawa ng kabuktutan sa kalupaan, sila ang mga 
talunan . 28 Paano mo baga itatakwil ang pananampalataya 
kay Allah? Napagmamalas ka noon na walang buhay at ikaw 
ay ginawaran Niya ng buhay, at ikaw ay hahayaan Niya na 
pumanaw at muli, ikaw ay bibigyan Niya ng buhay (sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay); at ikaw sa Kanya ay magbabalik. 
2 9 • Siya ang lumikha p ar a sa inyo ng lahat ng mga bagaynanasa 
kalupaan; at makaraan, Siya ay nag-Istawa (pumaibabaw) sa 
kalangitan (sa paraang naaangkop sa Kanyang Kamahalan) 
at yaon ay Kanyang ginawa na pitong suson. At sa lahat ng 
bagay, Siya ay may Ganap na Kaalaman. 

3°- Pagmasdan! Ang inyong Panginoon ay nagwika 
sa mga anghel: “Katotohanan, Ako ay maglalagay (ng 
sangkatauhan) sa kalupaan sa maraming sali’t saling lahi.” 
Sila ay nagsabi: “Maglalagay ba Kayo roon ng (mga tao) na 
magsisigawa ng kabuktutan at doon ay magdadanak ng 
dugo, habang kami ay lumuluwalhati ng mga pagpupuri at 
pagpaparangal sa Inyong Banal (na Pangalan)?” Siya (Allah) 
ay nagwika: “Nababatid Ko ang hindi ninyo nalalaman.” 

3'y\t itinuro Niya kay Adan ang pangalan ng lahat ng bagay 



26 Surah 2 • Al-Baqarah 

at itinambad Niya ang mga ito sa harapan ng mga anghel at 
nagsabi: “Sabihin ninyo sa Akin ang pangalan ng mga ito 
kung kayo ay nagsasabi ng kawastuan.” 3 2 - Sila (anghel) ay 
nagsabi: “Luwalhatiin Kayo! Kami ay walang karunungan 
maliban sa itinuro Ninyo sa amin; sa katotohanan Kayo 
lamang ang may Ganap na Kaalaman at Karunungan.” 
33 Siya (Allah) ay nagwika: “O Adan! Sabihin mo sa kanila 
ang kanilang pangalan.” At nang masabi na niya ang 
kanilang mga pangalan, si Allah ay nagwika: “Hindi baga 
Aking winika sa inyo na nababatid Ko ang mga lihim ng 
langit at lupa at talastas Ko kung ano ang inyong inilalantad 
at ikinukubli?” 

34- At pagmasdan! Aming ipinangusap sa mga anghel: 
“ Yumukod kayo kay Adan.” At sila ay yumukod maliban kay 
Iblis (isangjinn na nasa lipon ng mga anghel nang sandaling 
yaon); siya ay tumanggi at siya ay palalo. Siya ay isa sa mga 
nagtatakwil sa pananampalataya. 35- At Aming winika: “O 
Adan! Manirahan ka at ang iyong asawa sa Halamanan at 
kumain kayo rito ng mga masaganang bagay (saan man at 
kailanman) ninyo naisin, datapuwa’t huwag ninyong lapitan 
ang punong ito, baka kayo ay mapasadlak sa kapahamakan 
at paglabag.” 3 6 - (Ngunit hindi naglaon) ay ginawa ni Satanas 
na sila ay makatalilis dito (sa Halamanan) at hinayaan silang 
makalabas sa katayuan (ng katahimikan) na dati nilang 
kinalalagyan. Kami (Allah) ay nagwika: “Magsibaba kayo, 
lahat, ng may pagkagalit sa pagitan ninyo. Ang kalupaan 
ang inyong magiging tahanan at isang pansamantalang 
kaligayahan.” 37- At si Adan ay tumanggap ng mga Salita 
(Kapahayagan) mula sa kanyang Panginoon at ang kanyang 
Panginoon ay nagpatawad sa kanya (tumanggap sa kanyang 



27 


Ang Baka 

pagsisisi). Katotohanang Siya ay Lagi nang Nagpapatawad, 
ang Pinakamaawain. 3$ Aming (Allah) winika: “Magsibaba 
kayong lahat sa pook na ito (Paraiso), at kailanma’t 
may dumatal na patnubay mula sa Akin, at sinumang 
sumunod sa Aking patnubay, sila ay hindi magkakaroon ng 
pangamba, gayundin naman sila ay walang kalumbayan.” 
39- Datapuwa’t ang mga nagtatakwil ng Pananampalataya 
at nagpapasinungaling sa Aming Ayat (kapahayagan, aral, 
katibayan, tanda, atbp.), sila ang magsisipanahan sa Apoy; 
maniniharan sila rito magpakailanman. 

4°- O Angkan ng Israel! Alalahanin ninyo ang Aking 
biyaya na ipinagkaloob Ko sa inyo at inyong tuparin (ang 
inyong tungkulin) sa Aking Kasunduan (sa inyo); tutuparin 
Ko rin ang Aking Kasunduan sa inyo at huwag kayong 
mangamba sa iba pa maliban sa Akin. 4 1 - At manampalataya 
kayo sa Aking ipinahayag (ang Qur’an) na nagpapatotoo 
sa kapahayagan na nasa sa inyo (Torah [mga Batas} at 
Ebanghelyo) at huwag kayong manguna sa mga hindi 
nananalig dito, gayundin ay huwag ninyong ipagbili ang 
Aking mga Tanda (Kapahayagan) sa isang maliit na halaga, 
at pangambahan ninyo Ako at Ako lamang. 4 2 - At huwag 
ninyong takpan ang Katotohanan ng kasinungalingan 
(alalaong baga, si Muhammad ay Tagapagbalita ni Allah at 
ang kanyang mga katangian ay nasusulat sa Kasulatan [ang 
Torah [mga Batas} at Ebanghelyo}), gayundin naman ay 
huwag ninyong ikubli ang Katotohanan kung ito ay inyong 
batid. 43- At kayo ay mag-alay ng palagiang pagdarasal 
nang mahinusay (Iqamat-as-Salah) at magbigay ng Zakah 
(katungkulang kawanggawa), at kayo ay magyukod ng 
inyong ulo na kasama ang mga yumuyukod (sa pagsamba). 



28 Surah 2 • Al-Baqarah 

44 Ipinatutupad ba ninyo ang Al-Birr (kabanalan at 
katuwiran at bawat isa at lahat ng gawa ng pagsunod kay 
Allah) samga taogayongkayo sainyongsarili aynakakalimot 
(na isagawa ito) bagama’t kayo ay dumadalit ng Kasulatan 
(ang Torah [mga Batas})? Hindi baga kayo nakakaunawa? 
45- At inyong hanapin ang tulong (ni Allah) sa pagiging 
matimtiman at matiyaga at sa pagdarasal. Katiyakang ito 
ay mabigat at mahirap (sa iba) maliban sa Al-Khashi’un 
(alalaong baga, ang mga tunay na nananampalataya kay 
Allah, na sumusunod sa Kanya ng may ganap na pagtalima, 
na labis na nangangamba sa Kanyang kaparusahan, at 
nananalig sa Kanyang Pangako [ang Paraiso} at sa Kanyang 
Babala [ang Impiyerno}), ^ 6 - Na namamalagi sa kanilang 
isipan at may katiyakan na kanilang makakadaupang palad 
ang kanilang Panginoon at sila sa Kanya ay magbabalik. 

47- O Angkan ng Israel! Alalahanin ninyo ang Aking 
Biyaya na Aking ipinagkaloob sa inyo, na kayo ay higit 
Kong pinahalagahan sa lahat ng mga nilalang (sa inyong 
kapanahunan na lumipas). 48- At inyong pangambahan 
ang Araw (ng Paghuhukom) na ang bawat isa ay hindi 
makakaasa ng tulong ng iba; na ang pamamagitan (ng iba) 
ay hindi tatanggapin sa kanya at wala ring kabayaran ang 
tatanggapin mula sa kanya at sila rin ay hindi matutulungan. 
49- At alalahanin nang kayo ay Aming iniligtas sa mga 
tao ni Paraon na naglalapat sa inyo ng kasakit-sakit na 
kaparusahan; na pumapatay sa inyong mga anak na lalaki 
at hinahayaang buhay ang inyong kababaihan, at naririto 
ang matinding pagsubok mula sa inyong Panginoon. 
s°- At alalahanin nang Aming hinati ang dagat para sa inyo 
at iniligtas kayo, at (Aming) nilunod ang mga tao ni Paraon 



29 


Ang Baka 

sa harap ng inyong paningin. 5 1 - At alalahanin nang Aming 
itinalaga kay Moises ang apatnapung gabi, at sa kanyang 
pansamantalang pagkawala ay inyong ginawa ang batang 
baka (para sambahin); at kayo ay gumawa ng kasuklam- 
suklam na kamalian. 5 2 - Gayunpaman, kayo ay Aming 
pinatawad. Kayo ay mayroong pagkakataon upang kayo ay 
magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. 53 - At alalahanin 
nang ibinigay Namin kay Mois es ang Kasulatan (Torah, [mga 
Batas}) at ang Pamantayan (ng tama at mali) upang kayo 
ay mapatnubayan sa katuwiran. 54- At alalahanin si Moises 
nang kanyang sabihin sa kanyang pamayanan: “O aking 
pamayanan! Katotohanang isinadlak ninyo ang inyong sarili 
sa kamalian nang inyong sambahin ang batang baka; kaya’t 
magbalik loob kayo (sa pagsisisi) sa inyong Tagapaglikha 
at inyong utasin ang inyong sarili (ang walang kasalanan ay 
pumatay sa mga buktot sa karamihan ninyo); ito ay higit 
na mainam sa inyo sa paningin ng inyongTagapaglikha. (At 
hindi nagtagal) ay Kanyang tinanggap ang inyong pagtitika. 
Katotohanang Siya ang Tanging Isa na tumatanggap ng 
pagsisisi, ang Pinakamaawain. 55- At alalahanin nang inyong 
sabihin: “O Moises! Kailanman ay hindi kami maniniwala 
sa iyo hangga’t hindi namin nakikita nang lantad si Allah.” 
Datapuwa’t kayo ay sinakmal ng kidlat habang kayo ay 
nakatitig. T At pagkatapos, kayo ay Aming binuhay mula 
sa kamatayan upang kayo ay magkaroon ng damdamin 
ng pasasalamat. 57- At pinapangyari Namin ang mga ulap 
na lambungan kayo ng lilim at ipinanaog (Namin) sa inyo 
ang Manna at mga pugo (at Kami ay nagwika): “Magsikain 
kayo ng mabubuting bagay na Aming ipinagkaloob sa 
inyo.” (Datapuwa’t sila ay nagsipaghimagsik), sila ay hindi 



30 Surah 2 • Al-Baqarah 

nakapagbigay sa Amin ng kapariwaraan, subalit ipinariwara 
nila ang kanilang sarili. 

5 8 -At alalahanin nangAmingwinika: “Magsipasok kayo sa 
bayang ito (Herusalem) at kayo ay kumain nang masagana 
at may kasiyahan sa inyong maibigan at tumuloy kayo sa 
tarangkahan na nagpapatirapa (at may kapakumbabaan) 
na nagsasabi: “Patawarin (Ninyo) kami”, at Aming 
ipatatawad ang inyong mga kasalanan at daragdagan 
(Namin) ang (pabuya) sa mga gumagawa ng katuwiran. 
59- Datapuwa’t ang mga buktot ay nagbigay ng kamalian sa 
salita na iginawad sa kanila upang (ipahayag) sa iba, kaya’t 
Aming ipinadala sa mga buktot ang isang salot mula sa 
langit dahilan sa kanilang paghihimagsik na tumalima 
kay Allah. 6o - At alalahanin nang si Moises ay manalangin 
(dahil sa pangangailangan) sa tubig ng kanyang pamayanan; 
Aming (Allah) winika: “Hampasin mo ang bato ng iyong 
tungkod.” At bumukal dito ang labingdalawang batis. Ang 
bawat pangkat ay nakakaalam ng kaniyang lugar ng tubig. 
Kaya’t magsikain at uminom kayo mula sa panustos na 
ikabubuhay na ipinagkaloob ni Allah, at huwag kayong 
gumawa ng katampalasanan sa kalupaan. 6l - At alalahanin 
nang inyong sabihin: “O Moises! Hindi namin kayang 
pagtiyagaan ang isang uri ng pagkain (lamang); kaya’t 
manawagan ka sa iyong Panginoon patungkol sa amin 
upang magpasibol ng maaaring tumubo sa lupa, (tulad 
ng) mga herba, pipino, bawang, lentil at sibuyas.” Siya 
(Moises) ay nagsabi: “Ipagpapalit ba ninyo ang mainam 
sa mababang (uri)? Magsihayo kayo sa anumang bayan at 
inyong masusumpungan ang inyong ninanais!” At sila ay 
nalambungan ng kahihiyan at kapighatian; hinatak nila sa 



31 


Ang Baka 

kanilang sarili ang Poot ni Allah. Ito’y sa dahilang sila ay 
nagtatakwil sa Ayat (aral, kapahayagan, katibayan, tanda, 
atbp.) ni Allah at pumatay sa Kanyang mga Tagapagbalita 
ng walang katuwiran. Ito’y sa dahilang sila ay naghimagsik 
at nagpatuloy sa pagsuway. 

62 Katotohanan! Ang mga sumasampalataya (sa Qur’an at 
ang mga sumusunod sa Kasulatan (saTorah, [mga Batas}), 
ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano at mga Sabiyano, at 
sinumang nananampalataya kay Allah at sa Huling Araw 
at nagsisigawa ng kabutihan ay tatanggap ng kanilang 
biyaya mula sa kanilang Panginoon at sa kanila ay walang 
pangangamba, gayundin naman, sila ay walang kalumbayan. 
(Ang talatang ito ay sinusugan ni Allah sa Surah 3 : 85 ). 

6 3- At alalahanin (O Angkan ng Israel), nang Aming kinuha 
ang inyong Kasunduan at Aming itinaas nang higit sa inyo 
ang Bundok (ng Sinai) na nagsasabi: “Manangan kayo nang 
matatag sa Aming ipinagkaloob sa inyo at inyong gunitain 
ang nakapaloob dito upang kayo ay maging Al-Muttaqun 
(mga matimtiman sa kabanalan, mabuti at matuwid na 
tao).” 6 4- Datapuwa’t kayo ay nagsitalikod dito. At kung 
hindi lamang sa Biyaya at Habag ni Allah sa inyo, katiyakang 
kayo ay nasa lipon ng mga talunan. 6 5- At katotohanang 
batid ninyo kung sino sa inyong lipon ang sumuway sa 
(kautusan) ng (araw ng) Sabado. Aming (Allah) winika sa 
kanila: “Kayo ay maging unggoy, na kinasusuklaman at 
itinatakwil.” 66 - Kaya’t ginawa Namin ang kaparusahang ito 
bilang isang halimbawa sa kanilang panahon at sa susunod 
na sali’t saling lahi at isang aral sa mga may pangangamba 
kayAllah. 

6 7- At alalahanin nang sabihin ni Moises sa kanyang 



32 Surah 2 • Al-Baqarah 

pamayanan: “Katotohanang si Allah ay nag-uutos sa inyo 
na kayo ay magsakripisyo (mag-alay) ng isang baka.” Sila 
ay nagsabi: “Ginagawa mo ba kaming katatawanan?” Siya 
(Moises)aynagsabi:“Iligtas nawaakoniAllahnamapabilang 
sa Al-Jahilun (mga tao na walang pag-iisip, mangmang at 
may kabaliwan)!” 68 - Sila ay nagsabi: “Manikluhod ka sa 
iyong Panginoon patungkol sa amin na gawing maliwanag 
kung anong (baka) ito!” Siya (Moises) ay nagsabi; Kanyang 
(Allah) winika: “Katotohanan, ito ay hindi lubhang matanda 
o lubhang bata, ngunit ito ay katamtamang gulang lamang; 
kaya’t gawin ninyo ang sa inyo ay ipinag-utos.” 6c >■ Sila ay 
nagsabi: “Tawagan mo ang iyong Panginoon patungkol sa 
amin na maging maliwanag kung ano ang kulay nito!” Siya 
(Moises) ay nagsabi: “Kanyang (Allah) winika na ito ay 
dilaw na baka, na marikit sa kanyang kulay at nakakaakit 
sa mga tumitingin.” "°- Sila ay nagsabi: “Manawagan ka sa 
iyong Panginoon patungkol sa amin na maging maliwanag 
sa amin kung ano ba siya; para sa amin ang lahat ng mga 
baka ay magkakatulad. At katotohanang kung nanaisin ni 
Allah, kami ay mapapatnubayan.” 7 1 - Si (Moises) ay nagsabi: 
“Katotohanang Kanyang (Allah) winika: Ito ay isang baka 
na hindi pa natuturuang magbungkal ng lupa o magdilig ng 
bukirin, matatag, at walang anumang mantsa maliban sa 
marikit na dilaw.” Sila ay nagsabi: “Ngayon, ikaw ay naghatid 
ng katotohanan.” Kaya’t kanilang kinatay ito bagama’t 
sila ay nag-aatubili na ito ay gawin. ' 2 - At alalahanin nang 
inyong patayin ang isang tao at kayo ay nagsipagtalo-talo 
sa isa’t isa tungkol sa krimen. Datapuwa’t inilantad ni Allah 
ang inyong inililingid. 73- Kaya’t Aming winika: “Inyong 
hampasin siya (ang patay na katawan) ng isang piraso (ng 



33 


Ang Baka 

kinatay na baka).” Sa ganito ibinabalik ni Allah ang patay 
sa pagkabuhay at ipinamamalas Niya sa inyo ang Kanyang 
Ayat (kapahayagan, aral, katibayan, tanda, atbp.) upang 
kayo ay magkaroon ng pang-unawa. 

74 Ngunit pagkaraan nito, ang inyong puso ay tumigas 
at naging bato at higit na naging malala sa katigasan. At 
katotohanang may mga batuhan na sa ibabaw nito ay may 
mga ilog na nagsisidaloy, at ang iba, kung ito ay mabiyak, 
ay binubukalan ng tubig at katotohanang ang ibang (bato) 
ay nalalaglag dahil sa pagkatakot kay Allah. At si Allah ay 
walang hindi nalalaman sa inyong ginagawa. 

75 - Kayo ba (na mga matatapat na sumasampalataya) 
ay umaasa na sila ay sasampalataya sa inyong relihiyon, 
kahima’t ang ilang pangkat sa lipon nila (ang mga Hudyo na 
may kaalaman) ay palaging nakakarinig ng Salita ni Allah 
(angTorah [mga Batas}); at sila ay tandisang nagbabago nito, 
matapos na ito ay kanilang maunawaan? 76- Pagmalasin! 
Kung sila (ang mga Hudyo) ay makadaupang palad ng mga 
sumasampalataya (ang mga Muslim), sila ay nagsasabi: 
“Kami ay sumasampalataya”, datapuwa’t kung sila ay 
nangagkakatipon sa kubli, sila ay nagsasabi: “Ipangungusap 
ba ninyo (O Hudyo!) sa kanila (Muslim) kung ano ang 
ipinahayag ni Allah sa inyo (tungkol sa nababanggit kay 
Propeta Muhammad sa Torah [mga Batas}), upang sila ay 
makipagtalo sa inyo tungkol dito sa harapan ng inyong 
Panginoon?” Kayo baga ay walang pang-unawa?” 77- Hindi 
baga nila (ang mga Hudyo) nababatid na talastas ni Allah 
ang kanilang inililingid at kanilang inilalantad? 

7 8 - At mayroong mga tao sa lipon nila (mga Hudyo) ang 
mga mangmang na hindi nakakaalam sa Aklat datapuwa’t 



34 Surah 2 • Al-Baqarah 

nananangan lamang sa kanilang pagnanasa at gumagawa 
lamang ng sapantaha. 79- Kung gayon, kasawian (sa 
kaparusahan) sa mga sumusulat ng Aklat sa kanilang 
sariling mga kamay at nagsasabi: “Ito ay mula kay Allah”, 
upang bumili sa pamamagitan nito ng isang maliit na halaga! 
Kasawian (sa kaparusahan) sa kanila, sa anumang sinulat 
ng kanilang mga kamay at kasawian (sa kaparusahan) sa 
kanila sa anumang kanilang kinita. 8o - At sila (ang mga 
Hudyo) ay nagsasabi: ‘Ang Apoy ay hindi sasayad sa atin 
maliban lamang sa ilang natatakdaang araw.” Ipagbadya (O 
Muhammad): “Kayo baga ay kumuha ng Kasunduan mula 
kay Allah; sapagkat kailanman, Siya ay hindi sumisira sa 
Kanyang pangako? O kayo baga ay nagsasabi ng tungkol 
kay Allah ng wala kayong kaalaman?” 8l - Tunay nga! 
Sinumang kumita ng kasamaan, at ang kanyang kasalanan 
ay pumalibot sa kanya; sila ang magsisipanirahan sa Apoy 
(Impiyerno); maninirahan sila rito magpakailanman. 
8z - Datapuwa’t ang mga may pananampalataya at 
nagsisigawa ng katuwiran, sila ang mga magsisipanirahan 
sa Paraiso; mananahan sila rito magpakailanman. 

8 3 -At alalahaninnangKami aykumuhangisangKasunduan 
mula sa Angkan ng Israel na nagsasabi: “Huwag kayong 
sumamba maliban lamang kay Allah at maging masunurin 
at mabuti sa inyong mga magulang, at sa mga kamag-anak, 
at sa mga ulila at sa mga mahihirap na nagpapalimos; 
kayo ay mangusap nang makatuwiran sa mga tao; maging 
matimtiman sa pananalangin; at magbigay ng Zakah 
(katungkulang kawanggawa).” Ngunit kayo ay tumalikod, 
maliban lamang sa ilan sa inyo, at kayo ay nanunumbalik (sa 
dating masamang gawi). 



35 


Ang Baka 

8 4 - At alalahanin nang Aming kinuha ang inyong 
Kasunduan (na nagsasabi): “Huwag ninyong padanakin 
ang dugo ng inyong pamayanan, gayundin naman ay huwag 
ninyong itaboy ang inyong pamayanan sa kanilang tirahan.” 
At ito ay inyong pinagtibay at dito kayo ay nagbigay saksi. 
A Pagkaraan nito, kayo ang pumatay sa bawat isa sa inyo 
at nagtaboy ng isang pangkat sa kanilang mga tahanan; 
kayo ay tumulong (sa kanilang mga kaaway) laban sa kanila 
sa kasalanan at pagsuway. At kung sila ay dumating sa inyo 
bilang mga bihag, inyong ipinatutubos sila bagama’t ang 
pagtataboy sa kanila ay ipinagbabawal sa inyo. Kayo ba ay 
naniniwala lamang sa bahagi ng Kasulatan at nagtatakwil 
sa iba pa? Datapuwa’t ano ang kabayaran sa inyo na may 
pag-uugaling ganito, maliban sa kahihiyan sa buhay sa 
mundong ito? At sa Araw ng Muling Pagkabuhay, sila ay 
isasadlak sa kasakit-sakit na kaparusahan sapagkat si Allah 
ang may kabatiran sa inyong ginagawa. 86 - Sila ang mga 
tao na bumibili ng buhay sa mundong ito bilang kapalit 
ng Kabilang Buhay. Ang kanilang kaparusahan ay hindi 
pagagaanin at sila rin ay bindi tutulungan. 

8 7 - Aming ibinigay kay Moises ang Aklat at Aming 
sinundan siya ng marami pang Tagapagbalita. Aming 
isinugo si Hesus na anak ni Maria na may maliwanag na 
Ayat (mga tanda, aral, kapahayagan, katibayan, atbp.) at 
Aming pinatatag siya ng Banal na Espiritu (Gabriel). Ito ba 
ang dahilan, na kailanma’t may dumatal na Tagapagbalita 
sa inyo na hindi ninyo ninanais, kayo ay napupuspos ng 
kapalaluan? Ang iba ay tinatawag ninyong nagbabalatkayo 
at ang iba ay inyong pinapatay! 88 - At sila ay nagsasabi: 
‘Ang aming puso ay nababalutan (alalaong baga, hindi na 



36 Surah 2 • Al-Baqarah 

nakikinig at nakakaunawa ng salita ni Allah).” Hindi, si 
Allah ang sumumpa sa kanila dahilan sa kawalan nila ng 
pananalig, kakarampot lamang ang kanilang paniniwala. 

8 9 - At nang may dumatal sa kanila (ang mga Hudyo) na 
isang Aklat (ang Qur’an) mula kay Allah na nagpapatotoo 
kung ano ang nas a kanila (Tor ah [mga Batas}atEb> anghelyo), 
bagama’t noong una ay nanawagan sila kayAllah (sapagdatal 
ni Muhammad) upang sila ay magkamit ng tagumpay laban 
sa mga walang pananampalataya. At nang dumatal sa kanila 
(ang bagay) na kanilang nakilala (na hindi maipagkakaila), 
sila ay tumanggi na manalig dito. Kaya’t hayaan ang Sumpa 
ni Allah ay manatili sa mga walang pananampalataya. 
9 °- Kaaba-aba ang kabayaran sa pagbibili nila ng kanilang 
sarili (kaluluwa), na sila ay hindi magsisisampalataya (sa 
bagay) na ipinahayag ni Allah sa kanila (ang Qur’an), na 
nagngingitngit ang kanilang kalooban na ipinahayag Niya 
ang Kanyang Biyaya sa sinumang Kanyang maibigan sa 
Kanyang mga alipin. Kaya’t pinamayani nila sa kanilang 
sarili ang sunod-sunod na pagkapoot. At kaaba-aba ang 
kaparusahan sa mga walang pananampalataya. 

9 1 - At nang ito ay ipagbadya sa kanila (mga Hudyo): 
“Panaligan ninyo ang ipinanaog ni Allah,” sila ay nagsasabi, 
“Kami ay naniniwala sa ipinanaog sa amin”, ngunit sila 
ay hindi naniniwala sa dumatal (na pahayag) na kasunod 
nito, bagama’t ito ang katotohanan na nagpapatotoo kung 
ano ang nasa kanila. Ipagbadya (O Muhammad sa kanila): 
“Bakit ninyo pinatay ang mga Propeta ni Allah noon pa 
mang una, kung kayo ay katotohanang sumasampalataya?” 
9 2 - At katotohanang si Moises ay dumatal sa inyo na may 
maliliwanag na katibayan; datapuwa’t sinamba ninyo ang 



37 


Ang Baka 

batang baka pagkaraang siya ay (pansamantalang) lumisan, 
at kayo ay gumawa ng katampalasanan. 93- At alalahanin 
nang Aming kinuha ang inyong Kasunduan at Aming itinaas 
nang higit sa inyo ang bundok (ng Sinai) na (nagsasabi): 
“Tumangan kayo nang mahigpit sa anumang ipinagkaloob 
Namin sa inyo at makinig (sa Batas).” Sila ay nagsabi: “Kami 
ay nakarinig at kami ay sumuway.” At ang kanilang puso ay 
nalagom (ng pagsamba) sa batang baka dahilan sa kawalan 
nilangpananampalataya. Ipagbadya: “Tunay na kabuktutan 
ang ipinakikita ng inyong pananalig, kung kayo nga ay 
mayroong (anumang) pananalig!” 94- Ipagbadya sa kanila: 
“Kung ang huling tahanan ng Kabilang Buhay kay Allah ay 
katiyakan na tanging sa inyo lamang at hindi sa mga iba ng 
sangkatauhan, kung gayon, ay inyong hangarin ang inyong 
kamatayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan.” 
95 Datapuwa’t sila ay hindi maghahangad ng kamatayan, 
dahilan (sa mga kasalanan) kung saan sila itinaboy noon ng 
kanilang mga kamay. At si Allah ang Ganap na Nakakabatid 
sa Zalimun (mga tampalasan, buhong, buktot, mapaggawa 
ng kamalian). 96- At katotohanang inyong matatagpuan sila; 
sa lahat ng mga tao, na pinakasakim sa buhay, na (higit pang 
sakim) sa mga hindi naniniwala sa Muling Pagkabuhay (ang 
mga pagano, mapagsamba sa mga diyus-diyosan, atbp.). 
Ang bawat isa sa kanila ay naghahangad na sila ay mabigyan 
ng buhay na isang libong taon. Datapuwa’t ang pagbibigay 
sa kanila ng gayong buhay ay hindi makakapagligtas sa 
kanila sa (nararapat) na kaparusahan, sapagkat si Allah ang 
Lubos na Nakakamasid ng lahat nilang ginagawa. 

97 - Ipahayag (O Muhammad): “Sinuman ang maging 
kaaway ni Gabriel (hayaan siyang mamatay sa kanyang 



38 Surah 2 • Al-Baqarah 

pagkapoot), sapagkat katotohanang ipinarating niya (ang 
kapahayagan, angQur’an)) sainyongpuso sakapahintulutan 
ni Allah; isang pagpapatunay sa mga dumatal (na patnubay) 
noon pang una (ang Torah [mga Batas} at Ebanghelyo) at 
magandang balita sa mga sumasampalataya. 9§- Sinuman 
ang maging kaaway ni Allah, ng Kanyang mga anghel, 
ng Kanyang mga Tagapagbalita, ni Gabriel at Mikael, 
kung gayon, katotohanang si Allah ay isang kaaway 
ng mga walang pananampalataya. 99- At katotohanang 
ipinanaog Namin sa iyo ang lantad na Ayat (ang mga 
talata ng Qur’an na masusing nagpapahiwatig hinggil sa 
balita ng mga Hudyo at ang kanilang lihim na layunin), at 
walang nagtatakwil dito maliban sa mga mapaghimagsik. 
i°°. Hindiba(gayonnga),nasabawatpanahonnagumawasila 
ng kasunduan, ang ilang pangkat sa kanila ay nagwawalang 
bahala? Hindi! Sa katotohanan, ang karamihan sa kanila 
ay walang pananampalataya. IQI - At nang dumatal sa 
kanila ang isang Tagapagbalita (Muhammad) mula kay 
Allah na nagpapatotoo kung ano ang tinanggap nila, ang 
isang pangkat sa lipon nila (ang Angkan ng Kasulatan) ay 
naghagis ng Aklat ni Allah sa kanilang likuran na wari bang 
(ito ay isang bagay) na hindi nila nababatid! 

I02 - Sinusunod nila kung ano ang dinadalit ng mga 
demonyo (ang kasinungalingan ng salamangka) sa 
panahon ni Solomon. Si Solomon ay hindi nawalan ng 
pananampalataya, datapuwa’t ang mga demonyo ay hindi 
sumampalataya, na nagtuturo sa mga tao ng salamangka 
at mga bagay-bagay na dumatal sa Babilonia sa dalawang 
anghel, si Harut at si Marut, datapuwa’t ang sinuman 
sa kanilang dalawa ay hindi nagturo sa kaninuman (ng 



39 


Ang Baka 

gayong bagay) hangga’t hindi sila nakakapagsabi: “Kami ay 
para sa pagsubok lamang, kaya’t huwag kayong mawalan 
ng pananalig (sa pamamagitan ng pag-aaral ng ganitong 
salamangka mula sa amin). Napag-aralan nila sa kanila 
(mga anghel) ang mga paraan upang magtanim ng di 
pagkakaunawaan sa pagitan ng lalaki at kanyang asawa. 
Datapuwa’t hindi nila masasaktan ang sinuman malibang 
pahintulutan ni Allah. At natutuhan nila kung ano ang 
pumipinsala sa kanila at nagbibigay kapakinabangan 
sa kanila. At batid nila na ang mga tumatangkilik (sa 
salamangka) ay walang bahagi ng kaligayahan sa Kabilang 
Buhay. At kabuktutan ang kabayarang halaga, na kanilang 
ipinagbili ang kanilang kaluluwa kung kanila lamang 
nalalaman! io 3 - Kung pinangalagaan lamang nila ang 
kanilang Pananampalataya at binantayan ang kanilang 
sarili sa kasamaan, higit na mainam sana ang gantimpala 
mula kay Allah kung kanila lamang nalalaman! 

io 4 - O kayong may pananalig! Huwag ninyong sabihin (sa 
Tagapagbalita) ang “Raina” (Maging maingat, makinig ka 
sa amin at kami ay makikinig sa iyo), datapuwa’t magsabi 
kayo ng “Unzurna” (Hayaang kami ay makaunawa) at 
makinig (sa kanya). At sa mga walang pananampalataya 
ay mayroong kasakit-sakit na kaparusahan. io 5 Hindi 
kailanman hinangad ng mga walang pananampalataya sa 
lipon ng Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano), 
gayundin ng mga mapagsamba sa diyus-diyosan, na 
magnais na may anumang magandang bagay na dumatal 
sa inyo mula sa inyong Panginoon. Subalit si Allah ang 
humihirang mula sa Kanyang Habag ng sinumang Kanyang 
mapusuan, at si Allah ang Panginoon ng Nag-uumapaw na 



40 Surah 2 • Al-Baqarah 

Biyaya. Io6 - Wala sa Aming mga kapahayagan ang Aming 
sinusugan o hinayaang makalimutan, na hindi Namin 
pinalitan ng higit na mainam o katumbas nito. Hindi baga 
ninyo nababatid na si Allah ang may kapangyarihan sa 
lahat ng bagay? io 7- Hindi baga ninyo nababatid na si Allah 
ang nag-aangkin ng kapamahalaan ng mga kalangitan at 
kalupaan? At maliban sa Kanya, kayo ay walang anumang 
tagapangalaga o kawaksi. Io8 - O nais ba ninyong tanungin 
ang inyong Tagapagbalita (Muhammad) na katulad din 
nang si Moises ay tanungin noon (alalaong baga, ipakita 
mo sa amin ang iyong Panginoon)? Datapuwa’t sinumang 
magpalit ng Pananampalataya sa (halip) ng kawalan ng 
Pananampalataya ay katotohanang napaligaw sa tuwid na 
landas. 

io 9 - Marami sa Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at 
Kristiyano) ang nagnanais na muli kayong mawalan ng 
pananalig matapos na kayo ay manampalataya, dahilan 
sa pagkainggit mula sa kanilang sarili, matapos na ang 
katotohanan (na si Muhammad ay sugo ni Allah) ay 
maging malinaw sa kanila. Datapuwa’t magpatawad at 
pabayaan (sila), hanggang sa ibigay ni Allah ang Kanyang 
Pag-uutos, sapagkat si Allah ang may kapangyarihan sa 
lahat ng bagay no - At maging matimtiman sa pagdalangin 
(Iqamat-as-Salah) at magkaloob ng Zakah (katungkulang 
kawanggawa), at anumang kabutihan ang ipinarating ninyo 
sa inyong sarili noon (at ngayon), ito ay matatagpuan ninyo 
kay Allah, sapagkat si Allah ang nakakabatid ng lahat 
ninyong ginagawa. IIT -At sila ay nagsasabi: “Walang sinuman 
ang makakapasok sa Paraiso maliban na siya ay Hudyo o 
Kristiyano.” Ito ay kanilang (sinasapantahang) pagnanais 



41 


Ang Baka 

(pag-aakala) lamang. Ipagbadya (sa kanila, O Muhammad): 
“Ipakita ninyo ang inyong katibayan kung kayo ay nagsasabi 
ng katotohanan.” II2 - Tunay nga! Sinumang magsuko 
nang ganap ng kanyang sarili kay Allah at mapaggawa ng 
kabutihan, ay matatanggap niya ang gantimpala mula sa 
kanyang Panginoon. Sa kanila ay walang pangangamba, 
gayundin, sila ay walang kalumbayan. 

n 3- Ang mga Hudyo ay nagsasabi: ‘Ang mga Kristiyano 
ay walang pinanghahawakan (sila ay nasa maling 
pananampalataya)” at ang mga Kristiyano ay nagsasabi: 
‘Ang mga Hudyo ay walang pinaghahawakan (nasa 
maling pananampalataya).” Datapuwa’t sila (ay kapwa) 
nagpapamarali na kanilang pinag-aaralan (o dinadalit) 
ang (magkatulad) na Kasulatan. Ang kanilang salita ay 
katulad ng mga pagano na walang kaalaman. Datapuwa’t 
si Allah ang hahatol sa kanilang pinag-aawayan sa Araw 
ng Paghuhukom. n 4- At sino pa kaya ang higit na di 
makatarungan maliban sa kanya na nagbabawal na ang 
mga Pangalan ni Allah ay luwalhatiin at banggitin sa mga 
lugar ng pagsamba (moske) at nagsusumikap sa kanilang 
kapinsalaan? Hindi isang katampatan na sila ay pumasok (sa 
Tahanan ni Allah) maliban na may pangangamba. Sa kanila 
ay walang anupaman, maliban sa kahihiyan sa mundong 
ito, at sa Kabilang Buhay ay nag-uumapaw na kaparusahan. 
n 5 - Si Allah ang nag-aangkin ng Silangan at Kanluran at 
kahit saan mang dako na ibaling mo ang iyong sarili ay 
nandoroon ang Mukha ni Allah (Siya ang Pinakamataas sa 
Kanyang Luklukan). Katotohanang si Allah ay Puspos ng 
Panustos sa pangangailangan ng Kanyang mga nilikha, ang 
Ganap na Maalam. n6 - At sila (mga Hudyo, Kristiyano at 



42 Surah 2 • Al-Baqarah 

Pagano) ay nagsasabi: “Si Allah ay nagkaroon ng anak (na 
lalaki).” Luwalhatiin Siya! Hindi! Siya ang nag-aangkin 
ng lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan, at ang lahat 
ay nag-uukol ng pagsamba sa Kanya. u 7- Ang Pinagmulan 
(Lumikha) ng mga kalangitan at kalupaan; kung Siya ay 
magtakda (magnais) ng isang bagay, Siya ay magwiwika 
lamang ng: “Mangyari nga!” at ito ay magaganap. 

Il8 - At ang mga walang kaalaman ay nagsasabi: “Bakit kaya 
si Allah ay hindi makipag-usap sa atin (nang harapan)? O 
bakit kaya ang isang Tanda (pangitain) ay hindi dumaratal 
sa atin?” Ito ang sinasabi ng mga tao na una pa sa kanila, 
sa gayon ding salita. Ang kanilang puso ay magkatulad. 
Katotohanan, Aming ginawang maliwanag ang mga 
Tanda sa mga tao na matatag na nananangan sa kanilang 
Pananampalataya (sa kanilang puso). °9- Tunay ngang 
ikaw (O Muhammad) ay isinugo Namin sa Katotohanan 
(alalaong baga, ang Islam) bilang tagapagdala ng magandang 
balita (ang mga sasampalataya sa iyong dinala ay papasok 
sa Paraiso) at isang Tagapagbabala (ang mga hindi 
sasampalataya sa iyong dinala ay papasok sa Impiyerno); at 
ikaw ay hindi tatanungin tungkol sa mga magsisipanirahan 
sa Naglalagablab na Apoy. I2 °- Kailanman, ang mga 
Hudyo at mga Kristiyano ay hindi masisiyahan sa iyo (O 
Muhammad) malibang iyong sundin ang paraan ng kanilang 
pananampalataya. Ipagbadya: “Katotohanan, angPatnubay 
ni Allah (ang Islam), ito lamang ang (tanging) patnubay” 
At kung ikaw (O Muhammad) ay susunod sa kanilang 
nais, pagkaraan na iyong matanggap ang Karunungan (ang 
Qur’an), kung magkagayon, ikaw ay hindi makakatagpo ng 
anumang Wali (Tagapangalaga o Kawaksi) laban kay Allah. 



43 


Ang Baka 

121 Ang mga biniyayaan Namin ng Aklat (Torah [mga Batas] 
at Ebanghelyo) ay nag-aaral nito (ang Qur’an) sa paraang 
nararapat na pag-aaral (alalaong baga, dumadalit nito at 
sumusunod sa [kanyang] pag-uutos at mga aral); sila ang 
mga nagsisisampalataya rito. At ang mga magtatakwil ng 
pananalig dito (sa Qur’an), sasakanila ang pagkatalo. 

I22 - O Angkan ng Israel! Alalahanin ninyo ang Aking 
Biyaya na ipinagkaloob sa inyo at kayo ay Aking higit na 
pinahalagahan kaysa sa ibang mga nilalang (ng inyong 
kapanahunan na lumipas). I2 3- At inyong pangambahan 
ang Takdang Araw (ng Paghuhukom), na walang isa mang 
kaluluwa ang makakaasa sa iba, gayundin ang bayad ay 
hindi tatanggapin sa kanya, gayundin ang pamamagitan 
ay walang saysay sa kanya, gayundin naman, sila ay hindi 
matutulungan. I2 + At alalahanin nang si Abraham ay 
sinubukan ng kanyang Panginoon sa natatanging Pag- 
uutos na kanyang tinupad. Siya (Allah) ay nagwika sa kanya: 
“Katotohanan, ikaw ay Aking gagawin na isang pinuno 
(Propeta) ng sangkatauhan.” (Si Abraham) ay nanikluhod: 
“Gayundin ang aking mga anak (lahi) bilang mga pinuno.” 
(Si Allah) ay nagwika: ‘Ang Aking Kasunduan (paghirang 
sa Propeta, atbp.) ay hindi nakakasakop sa Zalimun (mga 
tampalasan, mapagsamba sa diyus-diyosan, mapaggawa ng 
kamalian).” 

I2 5 - At alalahanin nang Aming gawin ang Tahanan (ang 
Ka’ba sa Makkah) bilang isang lugar ng pagtitipon sa 
mga tao at isang lugar ng kaligtasan. At kayo ay Aming 
dinala sa Himpilan ni Abraham bilang isang lugar ng 
dalanginan at Aming ipinag-utos kay Abraham at Ismail 
na nararapat nilang dalisayin ang Aking Tahanan sa mga 



44 Surah 2 • Al-Baqarah 

tao na pumapalibot dito, o namamalagi rito (sa pag-aala- 
ala kay Allah), o sa mga yumuyuko at nagpapatirapa rito (sa 
pananalangin). Iz6 - At alalahanin nang sabihin ni Abraham: 
‘Aking Panginoon, gawin Ninyo na ang lungsod na ito 
(Makkah) ay maging isang lugar ng kaligtasan at Inyong 
biyayaan ang nagsisipanirahan dito ng mga bungangkahoy, 
sa mga katulad nila na sumasampalataya kay Allah at sa 
Huling Araw. Siya (Allah) ay nagwika: ‘At sa kanya na hindi 
sumasampalataya, siya ay pansamantala Kong hahayaan 
sa pananagana, datapuwa’t hindi magtatagal, siya ay 
Aking itataboy sa kaparusahan ng Apoy, isang masamang 
patutunguhan!” 

IZ 7- At alalahanin nang itindig ni Abraham at Ismail ang mga 
haligi ngTahanan (na may panikluhod): ‘Aming Panginoon! 
Tanggapin Ninyo (ang paglilingkod na ito) mula sa amin. 
Katotohanang Kayo ang Ganap na Nakakarinig, ang Tigib 
ng Kaalaman.” 128 - ‘Aming Panginoon! Kami ay gawin 
Ninyong mga Muslim na tumatalima sa Inyong (Kalooban) 
at gayundin ang aming mga anak (lahi) na tumatalima 
sa Inyong (Kalooban) at Inyong ipakita sa amin ang mga 
lugar ng pagdiriwang ng ritwal (sa Hajj at Umrah, atbp.) 
at Inyong tanggapin ang aming pagsisisi. Katotohanang 
Kayo ang Tanging Isa na tumatanggap ng pagsisisi, ang 
Pinakamaawain”. I2 9- ‘Aming Panginoon! Isugo Ninyo 
sa kanila ang isang Tagapagbalita na mula sa kanila (at 
katiyakang si Allah ay duminig sa kanilang panawagan sa 
Kanyang pagsusugo kay Muhammad), na magpapahayag sa 
kanila ng Inyong mgaTalata (kapahayagan, aral, katibayan, 
tanda, atbp.) at magtuturo sa kanila ng Kasulatan (ang 
Qur’an) at Al-Hikma (Ganap na Karunungan sa Batas 



45 


Ang Baka 

Islamiko, Paghatol at Pagpapasya, pagka-Propeta, atbp.), 
at Inyong dalisayin sila, sapagkat Kayo lamang ang 
Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang Lubos na Maalam”. 

' 3 °' At sino pa kaya ang tumatalikdan sa pananampalataya 
ni Abraham maliban sa kanya na lumilinlang sa kanyang 
sarili? Katotohanang siya ay hinirang Namin sa mundong 
ito at katiyakang sa Kabilang Buhay, siya ay mapapabilang 
sa mga matutuwid. Pagmasdan! Ang kanyang Panginoon 
ay nagwika sa kanya: “Isuko mo (ang iyong kalooban sa 
Akin, maging isang Muslim).” Siya (Abraham) ay nagsabi: 
“Isinuko ko (ang aking kalooban, bilang isang Muslim) sa 
Panginoon at Tagapagtaguyod ng lahat ng mga nilalang.” 
T 3 2 ' At ang (pagtalima at pagsunod na ito kay Allah, ang 
Islam) ay ipinatupad ni Abraham sa kanyang mga anak na 
lalaki, (at gayundin ang ginawa) ni Hakob (na nagsasabi): 
“O aking mga anak (na lalaki)! Si Allah ang humirang para sa 
inyo ng (tunay) na pananampalataya; kaya’t huwag ninyong 
hayaan na kayo ay pumanaw maliban sa katatayuan ng 
pagtalima (sa Islam, bilang mga Muslim). '33- Kayo ba ay 
mga saksi nang ang kamatayan ay tumambad kay Hakob? 
Pagmasdan, nang kanyang sinabi sa kanyang mga anak (na 
lalaki): ‘Ano ang inyong sasambahin kapag ako ay wala na?” 
Sila ay nagsabi: ‘Aming sasambahin ang inyong Diyos at 
ang Diyos ng inyong mga ninuno, nila Abraham, Ismail at 
Isaae. Sa Isang (Tunay) na Diyos, sa Kanya (lamang) kami 
tatalima.” r 34- Sila ang mga tao (pamayanan) na nagsipanaw 
na. Kanilang tatamasahin ang bunga ng kanilang ginawa, 
at kayo, ng inyong ginawa! At ikaw ay hindi tatanungin 
tungkol sa kanilang ginawa. 

'33- At sila ay nagsasabi: “Maging kayo man ay mga Hudyo 



46 Surah 2 • Al-Baqarah 

o Kristiyano, magkagayunman, kayo ay mapapatnubayan.” 
Ipagbadya (sa kanila, O Muhammad): “Hindi, sinusunod 
lamang namin ang pananampalataya ni Abraham, ang 
Hanifan (Kaisahan ni Allah sa Islam, alalaong baga, ang 
maging matimtiman at sumamba lamang kay Allah), 
at siya kailanman ay hindi nagtatambal ng anumang 
diyos kay Allah.” T 3 6 - Ipagbadya (O mga Muslim): “Kami 
ay sumasampalataya kay Allah at sa kapahayagan na 
ipinagkaloob sa amin, at (sa mga ipinahayag) kay Abraham, 
Ismail, Isaae, Hakob at sa (labingdalawang) Tribo, at sa mga 
ipinahayag kay Moises at Hesus at sa mga ipinahayag sa 
(lahat) ng mga Propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami 
ay hindi nagtatakda sa kanila ng pagtatangi-tangi at kay 
Allah lamang kami ay tumatalima.” T 37- Kaya’t kung sila ay 
mananampalataya na katulad ng inyong pananampalataya, 
katiyakang sila ay nasa tamang landas; datapuwa’t kung 
sila ay tumalikod, sila ang mga tumututol. (Kung gayon) 
Sapat na si Allah sa inyo laban sa kanila. At Siya ang Ganap 
na Nakakarinig, ang Tigib ng Kaalaman. T 3 8 - (Ang aming 
Sibghah [pananampalataya}) ay Sibghah (pananampalataya) 
na nagmula kay Allah (ang Islam) at ano pa kayang 
pananampalataya ang higit na mainam kaysa (sa itinakda) ni 
Allah. At Siya lamang ang aming sinasamba. T 39- Ipagbadya 
mo (O Muhammad sa mga Hudyo at Kristiyano): “Kayo 
ba ay makikipagtalo sa amin tungkol kay Allah, gayong 
Siya ang aming Panginoon at inyong Panginoon. At kami 
ay gagantimpalaan sa aming mga gawa, gayundin naman 
kayo sa inyong mga gawa. At kami ay matapat sa Kanya sa 
pagsamba at pagtalima”. T 4°- O inyo bang sinasabi na sina 
Abraham, Ismail, isaae, Hakob at ang (labindalawang)Tribo 



47 


Ang Baka 

ay mga Hudyo o Kristiyano? Ipagbadya: “Higit ba kayong 
maalam kaysa kay Allah? At sino pa kaya ang higit na walang 
katarungan maliban sa kanya na naglilingid ng kanyang 
pagpapahayag kay Allah?” At si Allah ang nakakaalam ng 
lahat ninyong ginagawa. ’ 4 T - Sila ang mga tao (pamayanan) 
na nagsipanaw na. Tatamasahin nila ang bunga ng kanilang 
ginawa, gayundin kayo, sa inyong ginawa. At ikaw ay hindi 
tatanungin kung ano ang kanilang ginawa. 

' 4 2 - Ang mga walang pag-iisip (mga pagano, 
mapagpaimbabaw, atbp.) sa lipon ng mga tao ay nagsasabi: 
‘Ano ang dahilan kung bakit sila nagpalit ng Qiblah (pook 
na kung saan sila nakaharap sa pagdarasal, alalaong baga, 
ang Herusalem), na kung saan sila ay nahirati na sa pagharap 
sa pagdarasal?” Ipagbadya (O Muhammad): “Si Allah ang 
nag-aangkin ng Silangan at Kanluran. Pinapatnubayan 
Niya ang sinumang Kanyang maibigan sa tuwid na landas.” 
'43- Kaya’t Aming ginawa kayo na isang makatarungan at 
pinakamainam na Pamayanan upang kayo ay maging mga 
saksi sa sangkatauhan, at ang Tagapagbalita (Muhammad) 
ay maging saksi sa inyong sarili. At ginawa Namin ang 
Qiblah (pook ng pagharap sa pagdarasal, alalaong baga, ang 
Herusalem) na nakagisnan na ninyong doon humaharap 
upang (Aming) masubukan ang susunod sa Tagapagbalita 
(Muhammad), at ang mga tatalikod sa kanilang sakong 
(susuway sa Tagapagbalita). Katotohanang ito ay mabigat 
(sa kanilang kalooban), maliban sa kanila na pinatnubayan 
ni Allah. At kailanman ay hindi hahayaan ni Allah na ang 
inyong pananampalataya (at pagdalangin) ay mawalan ng 
saysay. Katotohanang si Allah ay Tigib ng Kabaitan, ang 
Pinakamaawain sa sangkatauhan. 



48 Surah 2 • Al-Baqarah 

'44- Katotohanang napagmasdan Namin ang pagbaling 
ng iyong mukha tungo sa kalangitan (O Muhammad). 
Katiyakang ililingon ka Namin sa isang Qiblah (pook ng 
pagharap sa pagdarasal) na magbibigay kasiyahan sa iyo, 
kaya’t ilingon mo ang iyong mukha patungo (sa direksyon) 
ngBanalnaBahayDalanginan (saMakkah). At kahit nasaan 
ka pang lugar, ilingon mo ang iyong mukha (sa pagdarasal) 
sa gayong lugar. Katiyakan, ang Angkan ng Kasulatan 
(mga Hudyo at Kristiyano) ay ganap na nakakaalam na ito 
ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon. At si Allah 
ang nakakaalam ng kanilang ginagawa. '4v Kahit na iyong 
dalhin sa Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano) 
ang lahat ng Ayat (mga tanda, aral, kapahayagan, katibayan, 
athp. nang sama-sama), hindi nila susundin ang iyong 
Qiblah (pook ng pagharap sa pagdarasal) at hindi mo 
rin susundin ang kanilang Qiblah (pook ng pagharap sa 
pagdarasal), gayundin ay hindi nila susundin ang Qiblah 
(pook ng pagharap sa pagdarasal) ng bawat isa sa kanila. 
Katotohanan, kung ikaw ay susunod sa kanilang mga 
pagnanasa matapos na ikaw ay makatanggap ng kaalaman 
(mula kay Allah), kung magkagayon, ikaw ay maliwanag na 
(magiging) isa sa Zalimun (mga tampalasan, mapagsamba 
sa diyus-diyosan, mapaggawa ng kamalian, atbp.). '4 6 - Sila 
na Aming pinagkalooban ng Kasulatan (mga Hudyo at 
Kristiyano) ay nakakakilala sa kanya (kay Muhammad, o 
sa Qiblah o Ka’ba sa Makkah) na katulad ng pagkakakilala 
nila sa kanilang mga anak na lalaki; datapuwa’t may pangkat 
sa lipon nila na naglilingid ng katotohanan bagama’t ito 
ay kanilang nababatid. : 47 (Ito ang) Katotohanan mula sa 



Ang Baka 49 

inyong Panginoon, kaya’t huwag kayong sumama sa mga 
nag-aalinlangan. 

' 4 ,s - Sa bawat bansa (pamayanan) ay mayroong direksyon 
kung saan nila ibinabaling ang kanilang mukha (sa kanilang 
pagdalangin). Kaya’t magmadali kayo patungo sa lahat 
ng kabutihan. Kahit nasaan man kayong panig, si Allah 
ang magtitipon sa inyo (sa Araw ng Muling Pagkabuhay). 
Katotohanang si Allah ay makakagawa ng lahat ng bagay 
'49yVt kahit saan mangpook kayo magsimula(sapagdarasal), 
ilingon ninyo ang inyong mukha tungo sa direksyon ng 
Masjid A 1 Haram (Banal na Bahay Dalanginan sa Makkah). 
Katiyakang ito ang katotohanan mula sa inyong Panginoon. 
At si Allah ang nakakaalam ng inyong ginagawa. " 5 0 - At kahit 
saan mang pook kayo magsimula (sa pagdarasal), ilingon 
ninyo ang inyong mukha tungo sa direksyon ng Masjid A 1 
Haram (Banal na Bahay Dalanginan sa Makkah), at kahit 
nasaan mang panig kayo, ilingon ninyo ang inyong mukha 
tungo roon (kung kayo ay magdarasal), upang ang mga tao 
ay walang maging pagtatalo laban sa inyo, maliban sa kanila 
na mapaggawa ng kamalian, kaya’t sila ay huwag ninyong 
pangambahan datapuwa’t inyong pangambahan Ako! 
At upang Aking maganap ang Aking paglingap sa inyo at 
upang kayo ay mapatnubayan. m- Gayundin naman (upang 
maging ganap ang Aking paglingap sa inyo), ay Aming 
isinugo sa inyo ang isang Tagapagbalita (Muhammad) na 
mula sa inyong lipon na nagpapahayag sa inyo ng Aming 
Kapahayagan (mga talata ng Qur’an) at nagpapabanal sa 
inyo at nagtuturo sa inyo ng Aklat (Qur’an) at ng Hikma 
(Karunungan, Batas Islamiko, Kahatulan at Pagpapasya, 
Sunna [mga gawa ng Propeta}, atbp.) at nagtuturo sa inyo ng 



50 Surah 2 • Al-Baqarah 

mga hindi ninyo nalalaman (na mga bagong karunungan). 

,< > 2 ' Samakatuwid, inyong alalahanin Ako (sa pagdarasal at 

pagluwalhati). Aalalahanin Ko (rin) kayo. Magkaroon kayo 

ng damdamin ng pasasalamat sa Akin (sa hindi mabilang na 

biyaya na ipinagkaloob Ko sa inyo), at huwag magtakwil sa 

pananampalataya. 

'53- O kayong nagsisisampalataya! Magsihanap kayo ng 
tulong sa pagtitiyaga at pananalangin. Katotohanan, si 
Allah ay nasa (gitna) ng mga matimtiman. J 54- At huwag 
ninyong sabihin sa mga namatay sa Kapakanan ni Allah 
(Pagtatanggol sa Pananampalataya, katulad ng Jihad 
[pagsisikap na mapanatili ang Islam maging ito man ay 
humantong sa pakikidigma}) na “Sila ay patay.” Hindi, 
sila ay buhay datapuwa’t hindi ninyo (ito) napag-aakala. 
'55- At katiyakang kayo ay Aming susubukan sa mga bagay 
na tulad ng pangamba at pagkagutom, ang ilan ay pagkalugi 
sa hanapbuhay, pagkawala ng buhay at bunga (ng inyong 
pinaghirapan), datapuwa’t magbigay ng magandang balita 
sa mga matimtiman sa pagbahata, ^ 6 - Na nagsasabi kung 
sila ay nakakaranas ng kapinsalaan: “Kami ay nagmula kay 
Allah at sa Kanya ang aming pagbabalik.” r 57- Sila ang mga 
tumatanggap ng Salawat (mga biyaya at kapatawaran) mula 
sa kanilang Panginoon at sila ang tumatanggap ng Habag at 
sila ang tunay na napapatnubayan. 

J 58- Pagmasdan! Katotohanan, ang As-Safa at Al-Marwa 
(dalawang bundok sa Makkah) ay ilan sa mga Tanda ni 
Allah. Kaya’t hindi isang kasalanan sa mga nais magsagawa 
ng Hajj (Pilgrimahe) o Umrah (Maigsing Pilgrimahe) 
sa Tahanan (ang Ka’ba sa Makkah) na magsagawa ng 
paglalakad sa pagitan nito (As-Safa at Al-Marwa). At kung 



51 


Ang Baka 

sinuman ang gumawa ng kabutihan sa kanyang sariling 
kusa, katotohanang si Allah ang Higit na Nakakakilala, ang 
Ganap naMaalam. r 59- Katotohanan, ang mga naglilingid ng 
maliliwanag na katibayan at patnubay na Aming ipinanaog, 
matapos na ito ay Aming ginawa na maging maliwanag sa 
Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano), sila ang 
mga sinusumpa ni Allah at isinusumpa ng mga manunumpa. 
l6 °- Maliban sa mga nagsisisi at nagsisigawa ng kabutihan at 
lantad na nagpapahayag (ng katotohanan). Sa kanila, Ako ay 
tatanggap ng kanilang pagtitika. Sapagkat Ako angTanging 
Isa na tumatanggap ng pagtitika, ang Pinakamaawain. 
161 Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya at 
namatay habang sila ay walang pananampalataya, sasakanila 
ang sumpa ni Allah, gayundin ang sumpa ng mga anghel at 
ng sangkatauhan (nang sama-sama). ‘ 6l - Magsisipanatili 
sila rito (sa ilalim ng sumpa ng Impiyerno); ang kanilang 
kaparusahan ay hindi pagagaanin, gayundin naman (sila ay 
hindi bibigyan) ng palugit. 

i 6 3' At ang inyong Ilah (Diyos) ay Isang Ilah (Diyos). 
La ilaha illa Huwa (Wala ng iba pang diyos na karapat- 
dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya), ang 
Pinakamapagbigay, ang Pinakamaawain. i 6 4- Pagmalasin! 
Katotohanan, sa pagkakalikha sa mga kalangitan at 
kalupaan, at sa pagsasalitan ng gabi at araw, at sa mga barko 
na naglalayag sa karagatan na rito ay may kapakinabangan 
sa sangkatauhan, at sa ulan na pinamamalisbis ni Allah 
mula sa alapaap at nakapangyayaring ang kalupaan ay 
mabuhay mula sa pagiging patay (tigang), at ang lahat ng 
uri ng mga buhay (at gumagalaw) na nilikha, na rito ay 
Kanyang ikinalat, at sa pagbabago ng (direksyon ng) hangin 



52 Surah 2 • Al-Baqarah 

at sa mga ulap na nakalutang sa pagitan ng lupa at langit, ay 
katiyakang Ayat (mga tanda, katibayan, katunayan, atbp.) 
sa mga tao na may pang-unawa. 

i 6 5- Datapuwa’t mayroong mga tao na nagtuturing pa ng 
iba (sa pagsamba) bukod pa kay Allah bilang katambal (sa 
Kanya). Minamahal nila ito na katulad din ng pagmamahal 
(nila) kay Allah. Datapuwa’t ang may pananampalataya 
ay may nag-uumapaw na pagmamahal kay Allah. At kung 
mamamalas lamang ng mga mapaggawa ng kamalian; 
pagmalasin, kanilang mamamasdan ang kaparusahan, (at 
mapag-uunawa nila) na si Allah ang naghahawak ng lahat 
ng kapangyarihan at si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. 
l66 - At kung sila na kanilang pinamarisan (at sinunod) ay 
magpasinungaling (magtatwa o magmaang-maangan) 
sa mga sumunod sa kanila, at kanilang mamasdan ang 
kaparusahan, ang lahat ng kanilang pinagsamahan ay 
mapuputol. i 6 7- At ang mga sumunod (sa kamalian) ay 
magsasabi: “Kung mayroon man lamang kami kahit 
na isang pagkakataon na makabalik (sa makamundong 
buhay), aming itatatwa sila kung paano kami ay kanilang 
itinatwa.” At ipakikita ni Allah ang (bunga) ng kanilang 
mga gawa na (wala ng iba maliban) sa pagsisisi. At sila ay 
hindi makakatalilis sa Apoy 

l6S - O sangkatauhan! Magsikain kayo ng anumang mabuti 
at pinahihintulutan dito sa kalupaan at huwag ninyong 
sundan ang mga yapak ni Satanas. Katotohanang siya 
sa inyo ay lantad na kaaway i 6 9- (Si Satanas) ay nag-uutos 
lamang sa inyo kung ano ang masama at kasalanan, at 
upang kayo ay magsalita nang laban kay Allah sa mga bagay 
na hindi ninyo nalalaman. T 7°' At nang ito ay ipagbadya sa 



53 


Ang Baka 

kanila: “Sundin ninyo kung ano ang ipinahayag ni Allah.” 
Sila ay nagsasabi: “Hindi! Aming susundin ang paraan ng 
aming mga ninuno.” Ano! (Gagawin ba nila ito!), kahit 
na ang kanilang mga ninuno ay hungkag sa karunungan 
at patnubay? '7 1 - Ang nakakahalintulad ng mga tao na 
nagtatakwil ng pananampalataya ay katulad niya na 
sumisigaw (sa pulutong ng mga tupa) na walang naririnig 
kundi tawag at panawagan. (Sila ay mga) bingi, pipi at 
bulag. Sila ay hungkag sa pang-unawa (at karunungan). 

'7 2 ' O kayong nagsisisampalataya! Magsikain kayo ng mga 
pinahihintulutang bagay na Aming ipinagkaloob sa inyo at 
magkaroon ng damdamin ng pasasalamat kay Allah, kung 
katiyakang Siya ang inyong sinasamba. J 73- Ipinagbawal 
lamang Niya sa inyo ang Maytata (patay na karne o hayop), 
at dugo, at ang laman (o karne) ng baboy, at (mga hayop) 
na kinatay bilang sakripisyo (alay) maliban pa kay Allah 
(alalaong baga, inialay sa mga diyus-diyosan, o hindi 
binanggit ang Ngalan ni Allah sa sandali ng pagkakatay). 
Datapuwa’t kung sinuman ang napilitan dahilan sa 
pangangailangan, na walang pagnanais o paglabag sa 
pagsuway, kung gayon, ito ay hindi kasalanan sa kanya. 
Katotohanang si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain. '74- Katotohanan, ang mga naglilingid ng 
mga ipinahayag ni Allah sa Aklat, at bumibili ng maliit na 
pakinabang sa pamamagitan nito (ng makamundong bagay), 
wala silang nilulunok sa kanilang mga tiyan kundi ang apoy 
Si Allah ay hindi mangungusap sa kanila sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay, gayundin naman ay hindi sila dadalisayin, at 
kasakit-sakit ang kanilang kaparusahan. r 75- Sila ang mga 
bumibili ng kamalian sa halaga (sa halip) ng Patnuhay, at 



54 Surah 2 • Al-Baqarah 

kaparusahan sa halaga (sa halip) ng Pagpapatawad. Ah! 
Ano itong katapangan (na kanilang ipinamalas) sa Apoy! 
T 7 6 ' Ito’y sa dahilang ipinadala ni Allah ang Aklat (ang Qur’an) 
sa katotohanan. At katotohanan, ang mga nagsisipagtalo- 
talo tungkol sa Aklat ay malayong-malayo na sa pagtutol. 

T 77 Hindi isang Al-Birr (kabutihan, kabanalan, katuwiran, 
at lahat ng gawa ng pagsunod kay Allah, atbp.) na ilingon 
ninyo ang inyong mukha sa Silangan o Kanluran (sa 
pananalangin), datapuwa’t Al-Birr (ang katangian) ng 
sumasampalataya kay Allah at sa Huling Araw, at sa mga 
Anghel, at sa Aklat, at sa mgaTagapagbalita; at gumugugol 
ng kanyang yaman dahil sa pagmamahal sa Kanya, sa mga 
kamag-anak, sa mga ulila, sa mga nangangailangan, sa mga 
naglalakbay (na walang matuluyan), sa mga humihingi, at 
sa pagpapalaya ng mga alipin; ang maging matimtiman 
sa pananalangin nang mahinusay (Iqamat-as-Salah), at 
nagkakaloob ng Zakah (katungkulang kawanggawa), at 
tumutupad sa kasunduan na kanilang ginawa; at matatag at 
matiyaga samatindingkahirapan at karamdaman, at salahat 
ng panahon ng kagipitan (sa pakikibaka o pakikipaglaban 
sa digmaan). Sila ang mga tao ng katotohanan, at sila ang Al- 
Muttaqun (mga may pagkatakot kay Allah, matimtiman, 
matuwid, banal, mabuti, atbp.). 

T 7 8 ' O kayong nagsisisampalataya! Ang Qisas (ang Batas 
ng Pagkakapantay-pantay sa kaparusahan) ay itinalaga sa 
inyo sa kaso ng pagpatay; ang kalayaan sa kalayaan, ang 
alipin sa alipin, ang babae sa babae. Datapuwa’t kung ang 
pagpapatawad ay iginawad ng mga kamag-anak (o isa sa 
kanila) ng napaslang sa kanilang kapatid (ang nakapatay 
o pumatay) [alalaong baga, huwag patayin ang pumatay 



55 


Ang Baka 

o nakapatay, bagkus ay tumanggap ng kabayaran sa dugo 
sa kaso ng sinadyang pagpatay} kung gayon, ang mga 
kamag-anak (ng napatay na tao) ay marapat na humingi 
ng kabayaran sa dugo sa makatuwirang hiling (kabayaran) 
at ang nakapatay ay marapat na magbayad at magsukli 
ng magandang pagtingin ng pasasalamat. Ito ay isang 
kaginhawahan (pagpapalubag ng loob) at habag mula sa 
inyong Panginoon. At matapos ito, sinumang lumagpas 
sa hangganan (at nagmalabis, alalaong baga, ang pumatay 
sa nakapatay matapos na tanggapin ang kabayaran sa 
dugo), siya ay tatanggap ng kasakit-sakit na kaparusahan. 
'79- At sa Al-Qisas (Batas ng Pagkakapantay-pantay sa 
kaparusahan) ay mayroong (pagliligtas) ng buhay sa 
inyo, o kayong mga tao na may pang-unawa, upang kayo 
ay maging Al-Mutaqqun (magkaroon ng kabanalan, 
kabutihan, katuwiran, atbp.). l8 °- Ito ay itinatalaga sa inyo: 
kung ang kamatayan ay sumapit sa isa sa inyo, at kung 
siya ay nakaiwan ng kayamanan; na siya ay magpamana sa 
(kanyang) magulang at malalapit na kamag-anak ng ayon sa 
katamtamang paraan (o paggamit). Ito ay isang tungkulin 
ng Al-Muttaqun (mga may damdamin ng kabanalan at 
katuwiran). lSl - At kung sinuman ang magbago ng pamana 
matapos na ito ay marinig, ang kasalanan ay manggagaling 
sa bumago (o nagpalit) nito. Katotohanang si Allah 
ang Lubos na Nakakarinig, ang Ganap na Nakakaalam. 
l8z - Datapuwa’t kung sinuman ang may pangangamba sa 
hindi makatwiran o kamalian na nagawa ng sumulat ng 
habilin, at kanyang pinagkasundo at pinayapa ang mga 
sangkot na tao, wala siyang kamalian o kasalanan dito. 



56 Surah 2 • Al-Baqarah 

Katiyakang si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamawain. 

i 8 3 - O kayong nagsisisampalataya! Ang pag-aayuno ay 
iginawad sa inyo na kagaya rin naman nang pagtatalaga sa 
mga nangauna sa inyo, upang kayo ay maging Al-Muttaqun 
(magkaroon ng pagpipigil sa sarili, may kabanalan, 
kabutihan, katuwiran, kataimtiman, atbp.). l8 + (Magsipag- 
ayuno) kayo sa natatakdaang bilang ng araw; datapuwa’t 
kung sinuman sa inyo ang may karamdaman o naglalakbay, 
(ito ay maaaring ipagpaliban), at ang natatakdaang araw (ay 
dapat na bayaran) sa mga darating na panahon. At sa mga 
nag-aayuno (na walang kakayahan, halimbawa’y dahil sa 
katandaan), sila ay may kabayaran na magpakain ng isang 
naghihikahos na tao (sa bawat araw). Datapuwa’t siya na 
magbibigay pa ng higit dito ayon sa kanyang kagustuhan, 
ito ay higit na mainam sa kanya. Higit na mabuti sa inyo ang 
mag-ayuno, kunginyo lamangnalalaman. l8 W\ng Ramadhan 
ang buwan nang ipinahayag ang Qur’an, isang patnubay sa 
sangkatauhan, gayundin naman ay isang maliwanag (na 
Tanda o Katibayan) at ang Pamantayan (pamamatnubay at 
paghatol sa pagitan ng tama at mali). Sinuman sa inyo na 
namamalagi (sa kanyang tahanan at nakakita ng duklay ng 
buwan sa unang gabi), ay nararapat na mag-ayuno sa buwan 
na ito, datapuwa’t kung sinuman ang may karamdaman 
o naglalakbay, (ito ay maaaring ipagpaliban) at ang 
natatakdaang araw (ay marapat na bayaran) sa mga darating 
na panahon. Si Allah ay nagnanais na ang lahat ay maging 
magaan sa inyo; ayaw Niyang ilagay kayo sa kahirapan. 
(Nais Niyang) tapusin ninyo ang natatakdaang araw, at 
luwalhatiin Siya (katulad ng pagsasabi ng ‘Pinakadakila si 



57 


Ang Baka 

Allah’) sapagkat Kanyang pinatnubayan kayo; upang kayo 
ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat sa Kanya. 

l86 - At kung ang Aking mga alipin ay magtanong sa iyo 
(O Muhammad) tungkol sa Akin, kung gayon (sila ay iyong 
sagutin): “Tunay na Ako ay malapit (sa kanila); Ako ay 
tumutugon sa panawagan ng bawat nananawagan kung siya 
ay tumatawag sa Akin.” Hayaan ding sila ay tumalima sa 
Akin at manampalataya sa Akin; upang sila ay magsitahak 
sa tuwid na landas. l8 "- Pinahihintulutan kayo sa gabi ng pag- 
aayuno na inyong sipingan ang inyong asawa. Sila ang inyong 
Libas (panghalabal sa katawan, o saplot o Sakun [kasiyahan 
na mamuhay sa kanyang piling}), gayundin naman sila sa 
inyo. Si Allah ang nakakabatid ng mga ginagawa ninyong 
pandaraya sa inyong sarili, kaya’t bumaling Siya sa inyo (at 
tumanggap ng inyong pagsisisi) at (Kanyang) pinatawad 
kayo. Kaya’t makipag-ulayaw kayo sa kanila at inyong 
hanapin ang itinalaga ni Allah sa inyo (na mga supling), at 
kumain kayo at uminom hanggang ang maputing hibla ng 
pagbubukang liwayway (pagdatal ng liwanag) ay maging 
lantad kaysa sa hiblang itim (kadiliman ng gabi); at inyong 
tapusin ang pag-aayuno hanggang sa dumatal ang gabi; 
datapuwa’t huwag kayong makipag-ulayaw sa inyong asawa 
kung kayo ay nasa (kalagayan) ng I’tikaf (alalaong baga, 
ang pamamalagi sa pag-aala-ala at pananalangin kay Allah 
at paglisan sa lahat ng mga makamundong gawain) sa loob 
ng moske (bahay dalanginan), ito ang mga pagbabawal na 
itinalaga ni Allah, kaya’t sila ay huwag ninyong lapitan 
(o sipingan). Kaya’t sa ganito ay hinahayaan ni Allah na 
maging maliwanag ang Kanyang Ayat (mga tanda, aral, 
kapahayagan, katibayan, atbp.) sa sangkatauhan upang 



58 Surah 2 • Al-Baqarah 

kayo ay maging Al-Muttaqun (magkaroon ng kabanalan, 
damdamin ng katuwiran, kabutihan, atbp.). l88 - At huwag 
ninyong pag-imbutan ang mga pag-aari (o ari-arian) ng iba 
ng walang katarungan, gayundin naman ay huwag kayong 
magbigay ng suhol sa sinumang namamahala (o hukom) 
upang inyong makamkam sa kamalian (ng may kaalaman) 
ang ilang bahagi ng pag-aari ng iba. 

i 8 9- Sila ay nagtatanong sa iyo (O Muhammad) tungkol sa 
mga bagong buwan. Ipagbadya: “Ito ay mga tunay na tanda 
upang tandaan (o bilangin) ang mga natatakdaang panahon 
sa buhay ng sangkatauhan at para sa pilgrimahe (pagdalaw 
sa Banal na Bahay Dalanginan sa Makkah). Hindi isang 
Al-Birr (kabutihan, katuwiran, kabanalan, atbp.) na 
magsipasok kayo sa likuran ng bahay datapuwa’t isang 
Al-Birr (kabutihan, atbp.) na mangamba kayo kay Allah. 
Kaya’t magsipasok kayo sa mga tamang pinto at inyong 
pangambahan si Allah upang kayo ay magsipagtagumpay 
'9 0 - At makipaglaban kayo tungo sa Kapakanan ni Allah 
sa kanila na nakikipaglaban sa inyo, datapuwa’t huwag 
ninyong labagin ang hangganan, sapagkat si Allah ay hindi 
nagmamahal sa mga nagmamalabis (sa pagsuway). [Ang 
talatang ito ay siyang unang ipinahayag tungkol sa Jihad 
(pakikidigma dahil sa Islam), ngunit ito ay kinatigan ng isa 
pang talata sa Surah 9 : 36 ]. 191 - At inyong patayin sila, saan 
man sila ay inyong matagpuan at inyong itaboy sila kung 
saan kayo ay kanilang itinaboy; sapagkat ang kawalan ng 
pananampalataya ay higit na masama sa pagpatay. At sila 
ay huwag ninyong labanan sa Banal na Bahay Dalanginan 
(Masjid Al-Haram), maliban na sila (ay manguna) na 
kayo ay labanan. Datapuwa’t kung kayo ay lusubin nila, 



59 


Ang Baka 

sila ay inyong patayin. Ito ang kabayaran ng walang 
pananampalataya. lc>2 - Datapuwa’t kung sila ay tumigil, si 
Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 
T 93- At sila ay inyong labanan hanggang sa mapalis ang Fitnah 
(kawalan ng pananalig at pagsamba sa iba maliban pa kay 
Allah) at (ang lahat at bawat uri) ng pagsamba ay matuon 
lamang kay Allah. Datapuwa’t kung sila ay maglubay, huwag 
hayaang magkaroon ng paglalaban at paglabag maliban sa 
Zalimun (mga tampalasan, mapagsamba sa diyus-diyosan, 
mapaggawa ng kamalian). 

'94' Ang banal na buwan ay tangi sa banal na buwan, 
at sa mga ipinagbabawal na bagay ay mayroong Batas 
ng Pagkakapantay-pantay (Qisas). Kaya’t sinuman ang 
nagmalabis (sa hangganan) ng mga ipinagbabawal laban 
sa inyo, kung gayon, kayo ay lumabag din laban sa kanya. 
Datapuwa’t pangambahan ninyo si Allah at inyong 
alalahanin na si Allah ay nasa panig ng Al-Muttaqun (mga 
may kabanalan, mabuti at matuwid na tao). "9S- At gumugol 
kayo sa Kapakanan ni Allah at huwag ninyong hayaan na 
ang inyong sariling mga kamay ang maghantong sa (inyong) 
pagkawasak, datapuwa’t magsigawa kayo ng kabutihan; 
sapagkat si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng 
kabutihan. 

'9 6 ' At inyong isagawa nang maayos ang Hajj (Pilgrimahe) 
at Umrah (Maigsing Pilgrimahe) sa paglilingkod kay 
Allah. Datapuwa’t kung kayo ay nagkaroon ng sagabal 
(upang magampanan ang lahat ng ito), kayo ay mag-alay 
ng Hady (ang hayop, tulad ng tupa, baka, atbp.) ayon sa 
inyong kakayahan at huwag ninyong ahitin ang inyong 
ulo hanggang ang inyong Hady ay hindi pa nakakarating 



60 Surah 2 • Al-Baqarah 

sa pook ng pag-aalay. At kung sinuman sa inyo ang may 
sakit, o may karamdaman sa kanyang anit (na kailangang 
ahitin), siya ay nararapat na magbayad ng Fidya (pantubos 
o panghalili); maaaring siya ay mag-ayuno (ng tatlong araw), 
o magpakain ng mahirap (anim na katao) o mag-alay (ng 
isang tupa). At kung ikaw ay nasa (katayuang muli) ng 
kaligtasan, sinuman ang magsagawa (o magpatuloy) ng 
Umrah hanggang 11ajj sa buwan ng Hajj, siya ay nararapat na 
maghandog ng alay ayon sa kanyang kakayahan, datapuwa’t 
kung wala siyang kakayahan ay nararapat na siya ay mag- 
ayuno ng tatlong araw sa panahon ng Hajj at pitong araw 
pagkauwi niya, ganap na sampung araw sa lahat-lahat. Ito 
ay para (sa kanila) na ang mga pamilya ay (hindi nakatira 
sa loob ng hangganan) ng Banal na Bahay Dalanginan. At 
inyong pangamhahan si Allah at inyong maalaman na si 
Allah ay mahigpit sakaparusahan. '97- Ang I Iajj (Pilgrimahe) 
ay (nasa loob) ng mga bantog na buwan (alalaong baga, 
ang pansampu, panlabing-isa at unang sampung araw ng 
panlabingdalawang buwan ng kalendaryong Islamiko, 
alalaong baga, dalawang buwan at sampung araw). Kaya’t 
kung sinuman ang magpasyang magsagawa ng Hajj 
(Pilgrimahe), dito (na ang pasimula ay ang pagsusuot ng 
Ihram, alalaong baga, kasuutan na pang-Pilgrimahe), kung 
gayon, hindi marapat na siya ay makipag-ulayaw sa kanyang 
asawa, at huwag gumawa ng kasalanan at huwag ding 
makipagtalo ng walang katarungan sa panahon ng Hajj. 
At anumang mabuti ang inyong gawin, (huwag magkaroon 
ng alinlangan), si Allah ang nakakatalos ng mga ito. At 
kayo ay magbaon ng inyong ikabubuhay, datapuwa’t ang 
higit na mainam na baon ay Taqwa (kabutihan, kabanalan, 



61 


Ang Baka 

pangangamba at pagkatakot kay Allah, atbp.). Kaya’t Ako 
ay pangambahan ninyo, O kayong mga tao na may pang- 
unawa! 

'A Hindi isang kasalanan sa inyo kungkayo ay magsihanap 
ng Biyaya ng inyong Panginoon (sa panahon ng Pilgrimahe). 
At kung kayo ay paalis na sa (Bundok ng) Arafat, inyong 
ipagdiwang ang pagluwalhati sa (inyong) Panginoon 
sa Banal na Dambana (Muzdalifa) at ipagbunyi ang 
Kanyang papuri sapagkat kayo ay Kanyang pinatnubayan, 
bagama’t sa simula nito, kayo ay napaligaw. ’99- At kayo 
ay magbalik mula sa pook kung saan ang karamihan ng 
lahat ay maaaring magsama-sama at kayo ay manawagan 
kay Allah sa Kanyang kapatawaran. Katotohanang si 
Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 
2 °°- Kaya’t kung matapos na ninyo ang mga ritwal (ang 
lahat ng seremonya at tungkulin ng Hajj), inyong ipagbunyi 
ang mga papuri kay Allah. Alalahanin ninyo si Allah kung 
paano ninyo ginugunita ang inyong mga ninuno o higit 
pa ritong pag-aala-ala (sa puso at kaluluwa). Mayroon (sa 
karamihan) ng mga tao ang nagsasabi: ‘Aming Panginoon! 
Ipagkaloob Ninyo sa amin (ang Inyong biyaya) sa mundong 
ito!” Datapuwa’t sila ay walang bahagi sa Kabilang Buhay 
201 - At mayroon (sa karamihan) ng mga tao ang nagsasabi: 
‘Aming Panginoon! Inyong pagkalooban kami ng mabuti 
sa mundong ito at ng mabuti sa Kabilang Buhay, at Inyong 
iadya kami sa kaparusahan ng Apoy!” 2 ° 2 - Sa kanila ay 
igagawad ang bahagi ng kanilang pinagsumikapan; at si 
Allah ay Maagap sa Pagsusulit. 2 ° 3 - At alalahanin si Allah 
sa panahon ng Natatakdaang Araw (ang tatlong araw na 
ang mga tao ay namamalagi sa Mina sa panahon ng Hajj; 



62 Surah 2 • Al-Baqarah 

sa panlabing-isa, panlabingdalawa at panlabingtatlong 
araw ng buwan ng Dhul-Hijjah sa pagsasabi nang malimit 
ng Allahu Akbar {si Allah ang Pinakadakila sa lahat] at 
habang nagkakatay ng Hady (pangsakripisyong hayop) at 
sa panahon ng Ramy ngjamarat {simbolikong pagpupukol 
ng mga bato sa mga burol bilang pagtatakwil kay Satanas}), 
datapuwa’t kung sinuman ang magmadali na lumisan 
(pagkaraan) ng dalawang araw, ito ay hindi isang kamalian 
sa kanya at sinumang magpaiwan, ito ay hindi kasalanan sa 
kanya kung ang kanyang layunin ay gumawa ng kabutihan at 
tumalima kay Allah, at inyong maalaman na katotohanang 
kayo ay titipunin tungo sa Kanya. 

2 °4- At mayroong uri ng tao na ang kanyang pananalita sa 
buhay sa mundong ito ay nakakaakit sa iyo (O Muhammad), 
at siya ay nananawagan kay Allah na maging saksi kung ano 
ang nasa kanyang puso, datapuwa’t siya ang pinakapalaaway 
sa mga umuusig. 2 °5- At kung siya ay tumalikod na sa iyo 
(O Muhammad), ang kanyang pagsisikhay sa kalupaan 
ay upang gumawa rito ng katampalasanan at kanyang 
wasakin ang mga pananim at hayupan, datapuwa’t si Allah 
ay hindi nagmamahal sa mga kabuktutan. 2o6 - At kung sa 
kanya ay ipinagbabadya: “Pangambahan si Allah”, siya 
ay humahantong sa kapalaluan (sa higit na maraming) 
kabuktutan. Sapat na sa kanya ang Impiyerno, at tunay 
namang kasuklam-suklam ang pook na ito para panahanan! 
2 °7- At mayroong isang uri ng tao na iniaalay niya ang 
kanyang buhay upang makamtan ang kasiyahan ni Allah; at 
si Allah ay Tigib ng Kabaitan sa Kanyang mga lingkod. 

2 °8. o kayong nagsisisampalataya! Magsipasok kayo 
sa Islam (pagsunod, pagtalima, pagsuko sa lahat ng mga 



63 


Ang Baka 

kautusan ni Allah) at huwag ninyong sundin ang mga yapak 
ni Satanas, sapagkat tunay ngang siya ang inyong lantad 
na kaaway! 2 °9- At kung kayo ay magbalik muli (sa kawalan 
ng pananalig) matapos ang maliwanag na mga Tanda (si 
Propeta Muhammad, ang Qur’an at Islam) ay dumatal 
sa inyo, kung gayon, inyong maalaman na si Allah ang 
Pinakamakapangyarihan, ang Pinakamaalam. 2I0 - Sila baga 
ay naghihintay sa anuman, maliban pa na si Allah ay dumatal 
sa kanila sa lilim ng mga ulap at kasama (Niya) ang mga 
anghel at ang katanungan (ay mapagpasyahan)? Datapuwa’t 
ang lahat ng katanungan ay nagbabalik lahat kay Allah 
(upang hatulan). 211 Inyong tanungin ang Angkan ng Israel 
kung gaano karami ang maliliwanag na Ayat (mga tanda, 
aral, kapahayagan, katibayan, atbp.) na Aming ipinadala 
sa kanila. Datapuwa’t kung sinuman, matapos na ang 
Paglingap ni Allah ay sumakanya, ay magpalit nito (alalaong 
baga, humalik sa kawalan ng pananalig at tumalikdan sa 
Relihiyon ni Allah, ang Islam), kung gayon, katotohanang 
si Allah ay Mahigpit sa Kaparusahan. 2I2 - Ang buhay sa 
mundong ito ay kaakit-akit sa mga hindi sumasampalataya 
at sila ay nanunuya sa mga sumasampalataya. Datapuwa’t 
sila na sumusunod sa mga Pag-uutos ni Allah at umiiwas sa 
mga bagay na Kanyang ipinagbabawal ay mangingibabaw sa 
kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay; sapagkat si Allah ang 
nagkakaloob ng Kanyang Biyaya (Pagpapala, Kasaganaan, 
Karangalan, atbp. sa Araw ng Muling Pagkabuhay) nang 
walang sukat sa sinumang Kanyang naisin. 

2 I 3- Ang sangkatauhan ay isang pamayanan lamang at 
si Allah ang nagsusugo ng mga Tagapagbalita na may 
taglay na magandang balita at paala-ala; at sa kanila ay 



64 Surah 2 • Al-Baqarah 

Kanyang ipinagkaloob ang Aklat sa katotohanan upang 
kanilang mahatulan ang mga tao sa mga bagay na hindi nila 
pinagkakasunduan; datapuwa’t ang Angkan ng Kasulatan 
(mga Hudyo at Kristiyano), matapos ang maliwanag na 
mga Katibayan (tanda, aral, kapahayagan, atbp.) ay dumatal 
sa kanila, ay hindi (lamang) nagkaiba-iba sa kanilang mga 
sarili, (bagkus), tangi pa rito, ay (sa kanilang) makasariling 
paghihimagsik. SiAllah, sapamamagitanngKanyangBiyaya 
ay namatnubay sa mga sumasampalataya sa Katotohanan 
tungkol sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. 
Sapagkat si Allah ang namamatnubay sa sinumang 
Kanyang maibigan sa Tuwid na Landas. 2I 4- At kayo ba ay 
nag-aakala na kayo ay magsisipasok sa Halamanan (ng 
Kaligayahan) ng walang anumang (pagsubok) na katulad 
ng dumatal sa mga nangauna sa inyo? Sila ay nakaranas ng 
mga matinding kahirapan at karamdaman at lubha silang 
nawalan ng katatagan, na maging ang Tagapagbalita at ang 
mga naniniwala na kasama niya ay nagsabi: “Kailan pa kaya 
daratal ang Paglingap ni Allah?” Tunay nga! Walang pagsala, 
angTulong ni Allah ay nandiriyan na! 

2 I 5- Itinatanong nila sa iyo (O Muhammad) kung ano 
ang kanilang dapat gugulin (sa kawanggawa). Ipagbadya: 
‘Anumang kayamanan na inyong gugulin mula sa mabuti 
ay para sa mga magulang at kamag-anak, at sa mga ulila, 
at sa mga humihingi at sa mga naglalakbay (na walang 
masilungan). At anuman ang inyong ginawa na mabuti, 
tunay na talastas ito ni Allah.” 2l6 - Ang Jihad (ang banal 
na pakikipagpunyagi sa Islam) ay ipinag-utos sa inyo (O 
mga Muslim) bagama’t ito ay hindi ninyo nais; maaari na 
hindi ninyo naiibigan ang isang bagay na mainam sa inyo at 



65 


Ang Baka 

naiibigan naman ninyo ang isang bagay na masama sa inyo. 
Datapuwa’t si Allah ang nakakaalam at ito ay hindi ninyo 
nalalaman. 

2I "' Sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa pakikipaglaban 
sa mga banal na buwan (ang una, pampito, panlabing- 
isa at panlabingdalawang buwan ng Kalendaryong 
Islamiko). Ipagbadya: “Ang pakikipaglaban dito ay isang 
matinding pagsuway (at pagmamalabis), datapuwa’t ang 
higit na pagsuway sa Paningin ni Allah ay ang pagpigil sa 
sangkatauhan na sumunod sa Landas ni Allah, ang hindi 
manampalataya sa Kanya, at pumigil na makapasok sila sa 
Banal na Bahay Dalanginan (Masjid Al-Haram sa Makkah) 
at itaboy ang nagsisipanirahan dito, at ang Al-Fitnah 
(kawalan ng pananampalataya at pagsamba sa mga diyus- 
diyosan) ay higit na masama sa pagpatay. At sila ay hindi 
kailanman titigil sa pakikipaglaban sa inyo hanggang sa 
kayo ay kanilang mailugso (mailigaw) sa inyong Relihiyon 
(Paniniwala sa Iisang Diyos at sa Islam) hangga’t kanilang 
magagawa. At sinuman sa inyo ang tumalikod sa kanyang 
Pananampalataya at mamatay na walang pananalig, kung 
gayon, ang kanyang mga gawa ay mawawala sa mundong 
ito at sa Kabilang Buhay, at sila ang magsisipanirahan 
sa Apoy. Sila ay mananahan dito magpakailanman. 
2l8 - Katotohanan, ang mga nagsisampalataya at mga 
nagsilikas (dahilan sa Pananampalataya ni Allah, ang Islam) 
at nagsikap na mainam tangi sa Kapakanan ni Allah, sila 
ay mayroong pag-asa ng Habag ni Allah; at si Allah ay Lagi 
nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

2 I 9- Sila ay nagtatanong sa iyo (O Muhammad) tungkol 
sa nakalalasing na inumin at ang pagsusugal. Ipagbadya: 



66 Surah 2 • Al-Baqarah 

“Sa mga ito ay mayroong malaking kasalanan at ilang 
kapakinabangan sa mga tao; datapuwa’t ang kasalanan 
ay higit sa kapakinabangan.” At itinatanong nila sa iyo 
kung magkano ang dapat nilang gugulin (sa kawanggawa). 
Ipagbadya: “Kung ano ang lumalabis sa inyong 
pangangailangan.” Kaya’t sa ganito ginawa ni Allah na 
maging maliwanag sa inyo ang Kanyang mga Batas upang 
kayo ay magkaroon ng pang-unawa - (ang kautusan sa 
talatang ito tungkol sa nakalalasing na inumin at pagsusugal 
ay sinusugan [o pinawalang bisa} sa pamamagitan ng talata 
sa Surah 5 : 9°), 22 °- Sa buhay sa mundong ito at sa Kabilang 
Buhay. At sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa mga ulila. 
Ipagbadya: ‘Ang pinakamainam sa lahat ay pangalagaan 
nang matapat ang kanilang ari-arian at kung pagsamahin 
ninyo ang inyong mga gawain sa kanila, sila ay inyong mga 
kapatid. At siya na may pag-iimbot (sa ari-arian) at siya na 
ang pagnanais ay mabuti (na pangalagaan ang ari-arian) ay 
nababatid ni Allah.” At kung ninais lamang ni Allah, maaari 
Niyang ilagay kayo sa kagipitan. Katotohanang si Allah ang 
Pinakamakapangyarihan, angTigib ng Karunungan. 

221 - At huwag ninyong pangasawahin ang Al-Mushrikah 
(walang pananampalatayang babae kay Allah, pagano, 
mapagsamba sa mga diyus-diyosan) hanggang sa sila 
ay manampalataya. Katiyakan, ang isang aliping babae 
na nananampalataya ay higit na mainam sa isang 
(malaya) datapuwa’t walang pananampalatayang babae 
kahit na nga siya ay nakakaganyak sa inyo. Huwag 
din ninyong ipangasawa ang inyong kababaihan sa Al- 
Mushrikun (walang pananampalatayang lalaki kay Allah, 
pagano, mapagsamba sa mga diyus-diyosan) hanggang 



67 


Ang Baka 

sa sila ay manampalataya. Katotohanan, ang isang 
nananampalatayang lalaki ay higit na mainam kaysa sa 
isang (malaya), ngunit walang pananampalatayang lalaki, 
kahit na nga siya ay nakakaganyak sa inyo. Ang mga 
mapagsamba sa diyus-diyosan (Al-Mushrikun) ay nag- 
aanyaya sa inyo sa Apoy, datapuwa’t si Allah ay nag-aanyaya 
(sa inyo) sa Paraiso at Pagpapatawad ayon sa Kanyang 
Kapasiyahan at ginawa Niyang maliwanag ang Kanyang 
Ayat (mga tanda, aral, kapahayagan, katibayan, atbp.) sa 
sangkatauhan upang sila ay tumanggap ng paala-ala. 222 - 
Sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa pagreregla ng mga 
babae. Ipagbadya: “Ito ay isang Adha (masamang bagay sa 
isang lalaki na makipag-ulayaw sa kanyang asawa), kaya’t 
manatiling malayo sa mga babae sa kanilang pagreregla at 
huwag ninyo silang lapitan (o makipagniig) hanggang sa sila 
ay hindi malinis (sa pagreregla at nakapaligo na). At kung 
napadalisay na nila ang kanilang sarili, kung gayon, sila ay 
inyong lapitan sa paraan na ipinag-utos ni Allah (makipag- 
ulayaw sa kanila sa anumang paraan hangga’t ito ay nasa 
loob ng kanilang kaluba). Katotohanang si Allah ay tunay na 
nagmamahal sa mga nagbabalik loob sa Kanya sa pagsisisi at 
nagmamahal sa kanila na nagpapadalisay ng kanilang sarili 
(naliligo at naghuhugas na mabuti ng kanilang katawan at 
maseselang bahagi bilang paghahanda sa pagdarasal, atbp.). 
22 3 - Ang inyong mga asawa ay isang taniman ng binhi kaya’t 
makipagniig sa inyong mayamang taniman sa anumang 
paraan na inyong naisin (makipagniig kayo sa inyong mga 
asawa hangga’t ito ay nasa loob ng kanilang kaluba at hindi 
sa likuran), kung kailan at paano ninyo ibig, datapuwa’t 
umusal ng mabuting gawa (manalangin na pagkalooban 



68 Surah 2 • Al-Baqarah 

kayo ng mabuting mga supling) para sa inyong mga sarili; at 
inyong pangambahan si Allah at inyong maalaman na Siya 
ay inyong makakatipan (sa Kabilang Buhay), at iyong ibigay 
(O Muhammad) sa mga sumasampalataya ang magandang 
balita. 

22 4 - At huwag ninyong gamitin (ang Ngalan) ni Allah 
bilang dahilan sa inyong mga panunumpa (pamamanata), 
na makapigil sa inyong paggawa ng kabutihan, o makagawa 
ng kabanalan at magbigay ng kapayapaan sa sangkatauhan; 
sapagkat si Allah ang Tanging Isa na Ganap na Nakakarinig 
at Lubos na Nakakaalam ng lahat ng bagay (alalaong baga, 
huwag manumpa nang labis at kung kayo ay nakapanumpa 
nang laban sa paggawa ng bagay na mabuti, kung gayon, 
magbigay ng kabayaran para sa sumpa at gumawa ng 
mabuti). 22 > Si Allah ay hindi tatawag sa inyo upang 
magsulit sa mga panunumpa na hindi ninyo kusang ginawa 
datapuwa’t kayo ay Kanyang tatawagin upang magsulit 
sa mga naging layon ng inyong puso, at Siya ay Lagi nang 
Nagpapatawad, ang Pinakamapagpaumanhin. 22<5 - Ang mga 
nagsigawa ng panata na hindi makikipagtalik sa kanilang 
mga asawa ay nararapat na maghintay ng apat na buwan, 
ngunit kung sila ay magbalik (magbago ang kanilang pasya 
sa loob ng ganitong panahon), katotohanang si Allah ay Lagi 
nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 22 7 - At kung sila 
ay magpasya sa pakikipaghiwalay (diborsyo), kung gayon, si 
Allah ang Lubos na Nakakarinig at Ganap na Nakakabatid 
ng lahat ng bagay. zzS - Ang mga nahiwalay (nadiborsyong) 
babae ay maghihintay (tungkol sa kanilang pagsasama) ng 
tatlong buwanang dalaw (pagreregla); at hindi maka-Diyos 
(marapat) sa kanila na ilingid ang nilikha ni Allah sa kanilang 



69 


Ang Baka 

sinapupunan kung sila ay sumasampalataya kay Allah at sa 
Huling Araw. At ang kanilang asawa (ang lalaki) ang may higit 
na karapatan na balikan (o kunin) sila sa panahong ito kung 
sila ay nagnanais ng pakikipagbalikan (pakikipagkasundo). 
At sila (ang kababaihan) ay mayroong karapatan (sa kanilang 
asawa na sila ay pangalagaan, katulad ng gastusin sa bahay, 
atbp.), gayundin naman (ang kalalakihan) sa kanilang (mga 
babae) pakikitungo (pagsunod at paggalang), sa paraang 
makatuwiran, datapuwa’t ang kalalakihan ay nakakahigit 
sa kanila (sa pananagutan), at si Allah ang Pinakamataas sa 
Kapangyarihan, ang Lubos na Maalam. 

22 9 - Ang paghihiwalay (diborsyo) ay pinahihintulutan 
lamang nang dalawang ulit; pagkaraan nito, ang dalawang 
panig ay dapat na magsamang (muli) sa makatuwirang 
kasunduan o maghiwalay sila nang matiwasay Hindi maka- 
Diyos (o marapat) sa inyo (O kalalakihan) na bawiin ang 
anumang Mahr (handog o dote na ibinigay ng lalaki sa 
kanyang mapapangasawa sa panahon ng pag-aasawa o kasal) 
na inyong ibinigay sa kanila, maliban na lamang kung ang 
dalawang panig ay nangangamba na hindi nila masusunod 
ang takdang utos ni Allah (alalaong baga, hindi magiging 
makatuwiran sa isa’t isa). Kaya’t kung kayo ay nangangamba 
na hindi ninyo mapapanatili ang mga takdang utos ni Allah, 
hindi isang kasalanan sa bawat isa sa kanila kung kanyang 
ibalik (ang Mahr o dote o bahagi nito) para sa paghihiwalay 
(diborsyo) na Al-Khul (ang paghiwalay ng babae sa kanyang 
asawa sa pamamagitan ng isang tanging kabayaran). Ito ang 
mga katakdaan na itinalaga ni Allah, kaya’t huwag kayong 
sumuway dito. At sinumang sumuway sa katakdaang 
itinalaga ni Allah, kung gayon, sila ay Zalimun (mga 



70 Surah 2 • Al-Baqarah 

tampalasan, mapaggawa ng kamalian, atbp.). 23 °- At kung 
siya (ang babae) ay kanyang hiniwalayan (diniborsyo) sa 
pangatlong pagkakataon, pagkaraan nito, siya (ang babae) 
ay bindi niya (uli) maaaring mapangasawa, maliban na 
lamang na siya ay mag-asawa sa ibang lalaki (at ang lalaking 
ito) ay hiniwalayan (diniborsyo) siya. Sa ganito, hindi isang 
kasalanan sa kanila kung sila ay muling magsama, kung 
inaakala nila na kanilang mapapanatili ang katakdaan na 
ipinag-uutos ni Allah. Ito ang mga katakdaan ni Allah na 
Kanyang ginawa na malinaw sa mga may kaalaman. 2 3'- At 
kung inyo nang nahiwalayan (nadiborsyo) ang kababaihan 
at (malapit) na nilang matupad ang kondisyon ng Iddat 
(natatakdaang araw ng paghihintay), sila ay maaari ninyong 
balikan (o kunin) sa makatuwirang paraan o hayaan silang 
maging malaya sa makatuwirang paraan. Datapuwa’t sila 
ay huwag ninyong kuning muli upang sila ay pasakitan, at 
sinumang gumawa nito ay nagbigay kamalian sa kanyang 
sarili. At huwag ninyong ituring ang mga Talata (Batas) ni 
Allah bilang isang katuwaan, datapuwa’t alalahanin ninyo 
ang mga Pabuya ni Allah (alalaong baga, ang Islam) sa inyo, 
at ang Katotohanan na Kanyang ipinadala sa inyo sa Aklat 
(ang Qur’an) at Al-Hikmah (ang Karunungan, mga turo ni 
Propeta Muhammad at mga Batas, atbp.) tungo sa inyong 
patnubay. At inyong pangambahan si Allah at inyong 
maalaman na si Allah ang Ganap na Nakakatalos ng lahat 
ngbagay. 

2 3 2 - At kung inyo nang nahiwalayan (nadiborsyo) ang 
kababaihan at kanila nang natupad ang mga kailangan ng 
natatakdaang araw, sila ay huwag ninyong hadlangan na 
mapangasawang muli ang kanilang (una o dating) asawa, 



71 


Ang Baka 

kung sila ay kapwa nagkasundo sa makatuwirang paraan. 
Ang ganitong (pag-uutos) ay isang pagpapaala-ala sa kanya 
sa lipon ninyo na sumasampalataya kay Allah at sa Huling 
Araw. Ito ay higit na kabanalan at kadalisayan sa inyo. Si 
Allah ang nakakabatid at kayo ay walang kaalaman. 2 33 - Ang 
mga ina ay magpapasuso sa kanilang mga anak sa loob ng 
dalawang taon, (ito ay) para (sa mga magulang) na nagnanais 
na ganapin ang natatakdaang panahon ng pagpapasuso, 
datapuwa’t ang ama ng bata ang siyang mananagot sa 
halaga ng pagkain at kasuutan ng ina sa katamtamang 
paraan. Walang sinumang tao ang papatawan ng dalahin 
ng higit sa kanyang kakayahan. Walang sinumang ina 
ang pakikitunguhan nang hindi makatuwiran dahilan 
lamang sa kanyang anak, gayundin ang ama, dahilan 
lamang sa kanyang anak. At sa tagapagmana (ng ama) ay 
kapanagutan sa kanya (ang anak) ang katulad (ng kung ano 
ang kapanagutan ng ama). Kung sila ay kapwa nagpasya 
sa pag-awat (sa pagpapasuso) sa kanya, sa magkapanabay 
na pahintulot, ito ay hindi kasalanan sa kanilang dalawa. 
At kung kayo ay nagpasya na mayroong isa na mag-alaga 
at magpasuso (bilang) ina sa inyong mga anak, ito ay hindi 
kasalanan sa inyo, ngunit kailangan ninyong bayaran (ang 
nagpasusong ina) kung ano ang inyong pinagkasunduan 
(na ibigay sa kanya) sa makatuwirang paraan. At inyong 
pangambahan si Allah at inyong maalaman na si Allah ang 
Ganap na Nakakamasid ng inyong ginagawa. 

2 34 - At sa inyo na pumanaw at nakaiwan ng asawa, sila (na 
mga babaeng balo) ay maghihintay (tungkol sa kanilang 
naging pagsasama) sa loob ng apat na buwan at sampung 
araw, at kung kanilang naganap na ang natatakdaang araw, 



72 Surah 2 • Al-Baqarah 

hindi isang kasalanan sa inyo kung sila (balong babae) ay 
magpasya sa kanilang sarili sa makatuwiran at marangal 
na paraan (alalaong baga, ang makapag-asawang muli). At 
si Allah ang Ganap na Nakakatalos ng inyong ginagawa. 
2 35- Hindi kasalanan sa inyo kung kayo ay magpahiwatig ng 
kasunduang magpakasal o ilingid ninyo ito sa inyong sarili. 
Si Allah ang nakakabatid na ito ay inaasam-asam ninyo 
sa inyong puso; datapuwa’t huwag kayong mangako ng 
kasunduan sa kanila sa lingid, maliban na kayo ay mangusap 
sa kanila sa marangal na pagsasalita ayon sa Batas Islamiko. 
At huwag ninyong gawing ganap ang pag-aasawa hangga’t 
ang natatakdaang araw ay hindi pa natatapos. At inyong 
maalaman na nahabatid ni Allah ang nasa inyong isipan, 
kaya’t pangambahan Siya. At inyong maalaman na si Allah 
ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamapagpaumanhin. 
2 3 6 ' Hindi isang kasalanan sa inyo kung inyong hiwalayan 
(diborsyuhin) ang kababaihan kahit na sila ay hindi pa 
ninyo nakakaulayaw o hindi pa naibibigay ang Mahr (dote 
o handog na ibinibigay ng lalaki sa babae sa panahon ng 
pag-aasawa). Datapuwa’t sila ay inyong gawaran (ng angkop 
na handog), ang mayaman ng ayon sa kanyang kakayahan, 
at ng mahirap ng ayon sa kanyang kakayahan; ang isang 
handog sa makatuwirang halaga ay nanggagaling sa kanya 
na nagnanais na gumawa ng mabuti. 2 3'- At kung sila (ang 
kababaihan) ay inyong hiniwalayan (dinoborsyo) bago pa 
sila ay inyong makaulayaw, datapuwa’t pagkaraan na ang 
Mahr (dote o handog) ay napagpasyahan na, kung gayon, 
ang kalahati ng Mahr (dote o handog) ay nalalaan sa kanila, 
maliban na lamang (kung ang kababaihan) ay pumayag 
na hayaan na lamang (sa lalaki) ito, o kung (ang lalaki) ay 



73 


Ang Baka 

pumayag na hayaan na lamang (sa babae) ang lahat ng ito. 
At ang magparaya at magbigay (sa kanya ng buong Mahr 
[dote o handog}) ay higit na malapit sa kabanalan. At huwag 
ninyong kaligtaan ang pagiging mapagparaya sa inyong 
sarili. Katotohanang si Allah ang Ganap na Nakakamasid 
ng inyong ginagawa. 

2 3 8 - Inyong pangalagaan na mainam ang inyong 
pagdarasal, tangi na rito ang Panggitnang Panalangin 
(alalaong baga, ang Asr o panghapong pagdarasal). At 
kayo ay tumindig sa harapan ni Allah ng may pagtalima. 
2 39 - At kung kayo ay nangangamba (sa isang kaaway), kung 
gayo’y manatiling nakatindig sa pagdarasal o habang 
nakasakay (halimhawa ay sa kabayo). At kung kayo ay nasa 
ligtas (ng pook), inyong ialay ang pagdarasal sa paraan na 
Kanyang itinuro sa inyo na hindi ninyo nababatid (noon). 
2 4°- At sa inyo na pumanaw at nakaiwan ng mga asawa, ay 
nararapat na magbigay sa kanilang asawa ng isang taong 
panustos (ikabubuhay) at tirahan na walang pagtataboy 
sa kanila, datapuwa’t kung nais nila (mga asawang babae) 
na umalis, ito ay hindi kasalanan sa inyo sa anumang 
ginawa nila sa kanilang sarili, kung sa pamamaraan na ito 
ay kapita-pitagan (alalaong baga, muling nag-asawa). At 
si Allah ang Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang Lubos 
na Maalam. (Ang kautusan sa talatang ito ay sinusugan [o 
pinawalang bisa} sa pamamagitan ng talata sa Surah 4 : 12 ) 
2 4 1- At sa mga nahiwalayan (nadiborsyong) kababaihan, 
(sa kanila) ang panustos na kabuhayan (ay marapat na 
igawad) sa katamtamang (sukat). Ito ay isang katungkulan 
ng Al-Muttaqun (mga may pangangamba kay Allah, may 
kabanalan, atbp.). 2 4 2 - At sa ganito ay ginawa ni Allah na 



74 Surah 2 • Al-Baqarah 

maliwanag ang Kanyang mga Batas sa inyo upang kayo ay 
magkaroon ng pang-unawa. 

2 43 - Hindi mo ba inilingon (O Muhammad) ang iyong 
paningin sa mga lumisan sa kanilang tahanan bagama’t 
sila ay libo sa bilang, dahil sa kanilang pagkatakot sa 
kamatayan? Si Allah ay nagwika sa kanila: “Mamatay.” At 
pagkatapos ay ibinalik Niya ang kanilang buhay. Sapagkat 
si Allah ay Tigib ng Biyaya sa sangkatauhan datapuwa’t ang 
karamihan sa kanila ay walang damdamin ng pasasalamat. 
2 44 - At kayo ay makipaglaban sa Kapakanan ni Allah at 
inyong maalaman na si Allah ang Ganap na Nakakarinig at 
Lubos na Nakakabatid ng lahat ng bagay. 2 45 Sino baga siya 
na magpapautang kay Allah ng isang magandang pautang 
upang Siya ay magparami nito nang masagana? Si Allah ang 
nagpapaunti at nagpaparami (ng inyong ikabubuhay), at sa 
Kanya kayo ay magbabalik. 

2 4 6 - Hindi baga ninyo nagugunita ang tungkol sa pangkat 
ng Angkan ng Israel pagkaraan (ng panahon) ni Moises? 
Nang kanilang sabihin sa propeta na mula sa kanilang 
lipon: “Magtalaga ka sa amin ng isang hari at kami ay 
makikipaglaban sa Kapakanan ni Allah.” Siya (ang propeta) 
ay nagsabi: “Kayo ba ay iiwas sa pakikipaglaban kung ang 
pakikipaglaban ay itinagubilin sa inyo?” Sila ay nagsabi: 
“Bakit hindi tayo makikipaglaban sa Kapakanan ni Allah 
samantalang tayo ay itinaboy nila sa ating mga tahanan 
at mga kaanak?” Datapuwa’t nang sila ay pinag-utusan na 
makipaglaban, sila ay umurong maliban (lamang) sa ilan sa 
kanila. At si Allah ang may Ganap na Kaalaman sa Zalimun 
(mga gumagawa ng kamalian, mapagsamba sa diyus- 
diyosan, atbp.). 2 47- At ang kanilang Propeta (si Samuel) ay 



75 


Ang Baka 

nagsabi sa kanila: “Katiyakang si Allah ay nagtalaga kay 
Talut (Saul) bilang hari sa inyo.” Sila ay nagsabi: “Papaano 
siya magiging hari sa amin kung kami ay higit na marapat 
na magpatupad ng kapamahalaan kaysa sa kanya at siya 
ay hindi biniyayaan ng maraming kayamanan?” Siya ay 
nagsabi: “Si Allah ang humirang sa kanya ng higit sa inyo 
at (Kanyang) biniyayaan siya ng higit na karunungan at 
katikasan. Si Allah ang nagkakaloob ng kapamahalaan sa 
sinumang Kanyang maibigan. At si Allah ang may Ganap 
na Kasapatan sa pangangailangan ng Kanyang mga nilikha, 
ang Puspos ng Karunungan.” 2 4 s - At ang kanilang Propeta 
(si Samuel) ay nagsabi sa kanila: “Katotohanan, ang tanda 
ng Kanyang kaharian ay mayroong darating sa inyo na 
At-Tabut (kahoy na kahon), na naroroon ang Sakinah 
(kapayapaan, kapanatagan at kaligtasan) mula sa inyong 
Panginoon, at ang mga latak ng mga naiwan ni Moises at 
Aaron na dinala ng mga anghel. Katotohanang ito ayTanda 
sa inyo kung kayo ay tunay na nananampalataya”. 

2 49- At nang si Talut (Saul) ay tumulak na kasama ang 
sandatahan, siya ay nagsabi: “Katotohanang si Allah ay 
susubok sa inyo sa (pamamagitan ng) ilog; kung sinuman 
ang uminom ng kanyang tubig, siya ay hindi sasama sa 
sandatahan; sila lamang na tumikim nito ang sasama sa akin 
maliban sa kanya (na uminom nito) sa kulong ng kanyang 
palad.” Datapuwa’t sila ay uminom dito, lahat sila, maliban 
sa ilan. At nang kanilang matawid ang ilog, siya at ang mga 
matimtiman na kasama niya ay nagsabi: “Sa araw na ito 
ay wala tayong lakas laban kay Goliath at sa kanyang mga 
kabig.” Datapuwa’t sila na nakakabatid ng may katiyakan na 
kanilang makakatipan ang kanilang Panginoon ay nagsabi: 



76 Surah 2 • Al-Baqarah 

“Gaano kadalas na ang isang maliit na pangkat ay nagwawagi 
sa malaking pangkat sa kapahintulutan ni Allah? Si Allah 
ay nasa panig ng mga matimtiman sa pagtitiyaga.” 2 5 °- At 
nang sila ay pumalaot upang sagupain si Goliath at ang 
kanyang mga kabig, sila ay nanalangin: ‘Aming Panginoon! 
Ibuhos Ninyo sa amin ang pagtitiyaga at gawin Ninyong 
matatag ang aming mga hakbang. Kami ay gawin Ninyong 
matagumpay laban sa mga walang pananampalataya.” 2 5’- Sa 
kapahintulutan ni Allah ay kanilang nailigaw sila at napatay 
ni David si Goliath, at si Allah ay naggawad sa kanya (David) 
ng kaharian (pagkaraan ng kamatayan ni Saul at Samuel) 
at karunungan, at nagturo sa kanya ng Kanyang ninanais. 
At kung hindi sinubukan ni Allah ang isang lipon ng mga 
tao sa pamamagitan ng iba, ang kalupaan ay katiyakang 
mapupuspos ng kabuktutan. Datapuwa’t si Allah ay Puspos 
ng Biyaya sa lahat ng Kanyang mga nilalang. 

2 5 2 - Ito ang mga Tanda (aral, kapahayagan, katibayan, 
atbp.) ni Allah, ito ay Aming dinalit sa iyo (O Muhammad) 
sa Katotohanan, at katiyakang ikaw ay isa sa mga 
Tagapagbalita (ni Allah). 2 53- Silang mga Tagapagbalita! 
Sila na Aming biniyayaan ng mga pabuya, ang ilan ay higit 
sa iba (sa kapanagutan at tungkulin), sa ilan sa kanila, si 
Allah ay nakipag-usap; ang ilan ay Kanyang itinaas sa antas 
(ng karangalan); at kay Hesus na anak ni Maria, Kami ay 
nagbigay ng maliwanag na Tanda at Katibayan at siya ay 
pinatatag Namin ng Banal na Espiritu (Ruh-ul-Qudus o 
Gabriel). At kung ninais lamang ni Allah, ang mga sumunod 
na lahi ay hindi makikipaglaban laban sa isa’t isa pagkaraang 
ang maliwanag na Kapahayagan ni Allah ay dumatal sa 
kanila, datapuwa’t sila ay nagkaiba-iba, ang ilan sa kanila ay 



77 


Ang Baka 

sumampalataya at ang iba ay hindi sumampalataya. At kung 
ninais ni Allah, sila ay hindi sana makikipaglaban sa isa’t 
isa, datapuwa’t si Allah ay gumagawa ng Kanyang maibigan. 

54 O kayong nagsisisampalataya! Gumugol kayo sa mga 
bagay na ipinagkaloob Namin sa inyo bago sumapit ang 
Araw na rito ay walang pakiusapan at pakikipagkaibigan 
at pamamagitan. At ang nagtatakwil ng pananampalataya, 
sila ang Zalimun (mga tampalasan, buktot, buhong, 
pagano, atbp.). 2 55- Allah! La ilaha illa Huwa (Wala ng iba 
pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Kanya), ang Lalaging Buhay, ang may Sariling 
Kasapatan, ang Tagapanustos at Nangangalaga ng lahat 
(ng mga nilalang). Ang antok ay hindi makakapanaig sa 
Kanya gayundin ang pagkaidlip. Siya ang nag-aangkin ng 
lahat ng bagay sa mga kalangitan at kalupaan. Sino kaya 
baga ang makakapamagitan sa Kanya malibang Kanyang 
pahintulutan? Talastas Niya kung ano ang nangyayari (sa 
Kanyang mga nilikha) sa mundong ito (noon, pagkaraan, 
ngayon, bukas, sa kanilang harapan at sa kanilang likuran), 
at ang kanilang kasasapitan sa Kabilang Buhay. At sila ay 
hindi makakapagtamo ng anumang karunungan maliban 
na Kanyang naisin. Ang Kanyang Kursi (Luklukan) ay 
humahangga sa mga kalangitan at kalupaan at Siya ay 
hindi napapagal sa pagbabantay at pagpapanatili sa 
kanila sapagkat Siya ang Kataas-taasan, ang Sukdol sa 
Kaluwalhatian. (Ayat-ul-Kursi). 2 5 6 - Walang pamimilit sa 
pananampalataya. Ang katotohanan ay bukod sa kamalian. 
Sinuman ang hindi manampalataya sa Taghut (mga diyus- 
diyosan, idolo, imahen, anupamang sinasamba maliban 
pa kay Allah tulad ng anghel, banal na tao, propeta, 



78 Surah 2 • Al-Baqarah 

satanas, bato, libingan, Hesus na anak ni Maria, krus, 
atbp.) at manalig kay Allah ay nakasakmal ng tunay na 
mapagkakatiwalaang tangan na hindi masisira. At si Allah 
ang Nakakarinig at Nakakabatid ng lahat ng bagay. 2 57- Si 
Allah ang Wali (Tagapangalaga o Tagapagbantay) ng mga 
mayroong pananalig; mula sa kailaliman ng kadiliman ay 
Kanyang ginabayan sila sa liwanag. At sa mga nagtatakwil 
sa pananampalataya, ang kanilang kapanalig ayTaghut (mga 
diyus-diyosan, mga likhang bagay na sinasamba, atbp.), sila 
ay kanilang kinuha mula sa liwanag tungo sa kadiliman. 
Sila ang mananahan sa Apoy, at sila ay mananatili rito 
magpakailanman. 

2 5 8 - Hindi baga ninyo napag-iisipan siya na nakikipagtalo 
kay Abraham tungkol sa kanyang Panginoon (Allah), 
sapagkat si Allah ay nagkaloob sa kanya ng kaharian? Nang 
si Abraham ay magsabi (sa kanya na nakikipagtalo): ‘Ang 
aking Panginoon (Allah) ay Siyang nagbibigay ng buhay 
at naggagawad ng kamatayan.” Siya (na nakikipagtalo) ay 
nagsabi: ‘Ako ay nagbibigay ng buhay at naggagawad ng 
kamatayan.” Si Abraham ay nagsabi: “Katotohanan! Si 
Allah ang nagpapasikat ng araw mula sa silangan; ikaw baga 
ang nakakapangyari na mapasikat ito mula sa kanluran.” 
Kaya’t siya na walang pananalig ay tunay na talunan. At si 
Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na Zalimun (mga 
tampalasan, mapaggawa ng kamalian, buktot, atbp.). 

2 59- O inyo bang itinuring (o naisip bilang paghahambing) 
siya, na napadako sa isang bayan na lubhang nasalanta. 
Siya ay nagsabi: “Oh! Papaano kayang maibabalik ito ni 
Allah sa pagkabuhay matapos na ito ay mamatay?” Kaya’t 
pinapangyari ni Allah na mamatay siya ng isang daang 



79 


Ang Baka 

taon, at siya ay (muling) ibinangon. Siya (Allah) ay nagwika: 
“Gaano katagal na nanatili ka (na walang buhay)?” Siya 
(ang tao) ay nagsabi: “(Marahil) ako ay nanatiling (walang 
buhay) ng isang araw o bahagi ng isang araw.” Siya (Allah) ay 
nagwika: “Hindi, ikaw ay nanatili (na walang buhay) sa loob 
ng isang daang taon, (datapuwa’t) tingnan mo ang iyong 
pagkain at inumin, ito ay hindi kakikitaan ng pagbahago; at 
tingnan mo ang iyong asno (patay na kalansay na lamang)! 
At sa ganitong (paraan), ikaw ay ginawa Namin na isang 
Tanda sa mga tao. Pagmasdan mo ang mga buto (ng asno), 
kung paano Namin binuo ito at binalutan ng laman.” At 
nang ito ay maliwanag na nalantad sa kanya, siya ay nagsabi: 
“Batid ko na (ngayon) na si Allah ay makakagawa ng lahat 
ng bagay.” 260 ■ Pagmasdan! Si Abraham ay nagsabi: ‘Aking 
Panginoon, ipamalas Ninyo sa akin kung paano Kayo 
naghibigay ng buhay sa patay.” Siya (Allah) ay nagwika: 
“Hindi ka ba naniniwala?” Siya (Abraham) ay nagsabi: 
“Tunay, (ako ay nananalig), nguni’t upang maging malakas 
ang (aking) pananalig.” Siya (Allah) ay nagwika: “Ikaw 
ay kumuha ng apat na ibon, talian mo sila (at hatiin mo 
sa maraming piraso), at iyong ilagay ang bawat piraso sa 
bawat burol, at sila ay iyong tawagin, sila ay magmamadali 
na paparoon sa iyo”. At iyong maalaman na si Allah ang 
Pinakamakapangyarihan, ang Lubos na Maalam. 

z61 - Ang nakakatulad nila na gumugugol ng kanilang 
kayamanan sa Kapakanan ni Allah ay katulad ng mga 
butil (ng mais); ito ay tumubo (at lumaki) ng pitong busal, 
at ang bawat busal ay may isang daang butil. Si Allah ang 
nagkakaloob ng saganang dagdag sa sinumang Kanyang 
maibigan. At si Allah ay may sapat na panustos sa lahat ng 



80 Surah 2 • Al-Baqarah 

pangangailangan ng Kanyang mga nilikha, ang Ganap na 
Maalam. l6z - Ang mga gumugugol ng kanilang kayamanan 
sa Kapakanan ni Allah, at hindi nagsasabi na ang kanilang 
handog ay marapat na alalahanin (bigyan ng pagpapahalaga 
o tanawing isang utang na loob) bilang tanda ng kanilang 
pagiging mapaghigay o kung (magdudulot) ng kapinsalaan 
(alalaong baga, ipapamalita na sila ay nagbigay na maaaring 
ikapahiya ng tumanggap), ang kanilang ganti ay nasa 
kanilang Panginoon. Sa kanila ay walang pangangamba, 
at sila ay hindi mamimighati. 2f> 3- Ang mabuting salita at 
ang pagtatakip sa mga kamalian ay higit na mainam sa 
kawanggawa na sinusundan ng kapinsalaan (alalaong baga, 
nagpapatanaw ng utang na loob sa tumanggap). Si Allah ay 
Masagana (hindi nangangailangan ng anuman) at Siya ang 
Pinakamapagpaumanhin. z6 + O kayongnagsisisampalataya! 
Huwag ninyong bayaan na mawalang saysay ang inyong 
kawanggawa sa pamamagitan ng pagpapaala-ala sa inyong 
pagiging mapagbigay o nang (pagdudulot) ng kapinsalaan 
(alalaong baga, na dapat tumanaw ng utang na loob ang 
nakatanggap), na katulad niya na gumugugol ng kanyang 
kayamanan upang mamasdan lamang ng mga tao, at siya 
ay hindi nananampalataya kay Allah, gayundin sa Huling 
Araw. Ang kanyang kawangki ay katulad ng isang makinis 
na bato na rito ay may bahagyang alikabok; dito ay bumuhos 
ang malakas na ulan at naiwan ito na hubad. Sila ay walang 
magagawang anuman sa anumang kanilang kinita. At 
si Allah ay hindi namamatnubay sa mga nagtatakwil sa 
pananampalataya. 

26 3/Vtangnakakahalintuladngmgagumugugol ngkanilang 
kayamanan na naghahangad na magbigay lugod kay Allah 



81 


Ang Baka 

at upang patibayin ang kanilang kaluluwa ay tulad ng isang 
halamanan na malago at malusog; ang malakas na ulan ay 
bumuhos dito at ito ay nagbunga ng higit na maraming ani, 
at kung ito man ay hindi tumanggap ng malakas na ulan, ang 
kaunting pagkabasa nito ay sapat na. Si Allah ang Ganap na 
Nakakamasid sa anumang inyong ginagawa. 266 ■ Mayroon 
baga na isa man sa inyo ang maghahangad na magkaroon ng 
halamanan na may mga palmera (datiles) at bagingan (mga 
gumagapang na halaman), na may mga ilog na nagsisidaloy 
sa ilalim, at ang lahat ng uri ng mga bungangkahoy 
para sa kanya ay naririto; at nang siya ay sumapit na sa 
katandaan at ang kanyang mga anak ay mahina na (at hindi 
makapangalaga sa kanilang sarili), na ito ay madaanan ng 
isang ipu-ipo, at ito ay masilaban? Sa ganito ipinapakita ni 
Allah na maging maliwanag ang Kanyang Ayat (mga tanda, 
aral, kapahayagan, katibayan, atbp.) sa inyo upang kayo ay 
magkaroon ng pagdidili-dili. 

z 6 7 - O kayong nagsisisampalataya! Magsipagbigay kayo ng 
mabubuting bagay na inyong kinita (nang malinis), at ng 
mga bungang halaman (at mga pag-aani) mula sa kalupaan 
na Aming pinatubo sa inyo, at huwag magnais ng anumang 
masama, na mula rito kayo ay magbibigay, ngunit maging 
kayo sa inyong sarili ay hindi tatanggap nito nang hindi 
nakapikit ang inyong mga mata. At inyong maalaman na 
si Allah ay Masagana (hindi nangangailangan ng anuman), 
ang Karapat-dapat sa lahat ng mga papuri. 268 - Si Satanas ay 
nananakot sa inyo ng kahirapan at nag-uudyok sa inyo na 
gumawa ng kasalanan; datapuwa’t si Allah ay nangangako 
sa inyo ng pagpapatawad mula sa Kanya at ng kasaganaan; 
at si Allah ay may Sapat na Panustos sa pangangailangan 



82 Surah 2 • Al-Baqarah 

ng Kanyang mga nilikha, ang may Ganap na Kaalaman. 
26 9- Siya ang nagkakaloob ng karunungan sa sinumang 
Kanyang maibigan; at siya na pinagkalooban (Niya) 
ng karunungan ay tunay namang nakatanggap ng 
kapakinabangan na nag-uumapaw; datapuwa’t walang 
sinuman ang tatanggap ng paala-ala maliban sa mga tao na 
may pang-unawa. 

2 7 °- At anuman ang inyong gugulin sa kawanggawa o 
anumang pangako ang inyong ginawa, katiyakang si Allah 
ay nakakabatid nito. At sa Zalimun (mga tampalasan, 
mapaggawangkamalian, atbp.), silaaywalangmakakatulong. 
z 7‘- Kung kayo ay magpamalas ng inyong kawanggawa, ito 
ay kasiya-siya, datapuwa’t kung ito ay inyong ilingid at 
ilimos ito sa mga mahihirap, ito ay higit na mainam sa inyo. 
Si Allah ay magpapatawad ng ilan sa inyong mga kasalanan. 
At si Allah ang Ganap na Nakakatalos ng anumang inyong 
ginagawa. 2 " 2 - Wala sa iyo (O Muhammad) ang kanilang 
patnubay, datapuwa’t si Allah ang namamatnubay sa 
sinumang Kanyang mapusuan. At anumang mabuting 
bagay ang inyong ginugol, ang kapakinabangan ay sa 
inyong kaluluwa, na kayo ay hindi gumugugol maliban na 
kayo ay naghahanap ng Mukha ni Allah (alalaong baga, ang 
pakikipagtipan sa Kanya). Anumang mabuting bagay na 
inyong ibinigay ay muling ibabalik sa inyo, at kayo ay hindi 
gagawaran ng kawalang katarungan. 2 73- (Ang kawanggawa) 
ay para sa mahihirap, sila na dabil sa Kapakanan ni Allah 
ay napipigilan (na maglakbay), at hindi makapaglibot sa 
kalupaan upang makahanap (ng kalakal at hanapbuhay). 
Ang isang hindi nakakakilala sa kanila ay nag-iisip na sila ay 
hindi nangangailangan dahilan sa kanilang kakimian. Sila 



83 


Ang Baka 

ay mapagkikilala ninyo sa kanilang (hindi nagmamaliw) na 
tatak; sila ay hindi tandisang namamalimos sa lahat (o sa 
anumang paraan). At anumang mabuting bagay na inyong 
ipagkaloob, isang katiyakan na si Allah ang Lubos na 
Nakakaalam. 2 74- Ang mga gumugugol (sa kawanggawa) ng 
kanilang kayamanan sa gabi at araw, lingid man o hayag ay 
mayroong pabuya mula sa kanilang Panginoon. Sa kanila ay 
walang pangangamba, gayundin sila ay bindi malulumbay 
2 75- Ang mga nagpapasasa sa Riba (pagpapatubo sa 
salapi o interes), ay hindi titindig (sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay) maliban sa pagtindig ng isang tao na hinataw 
ni Satanas, na nagdulot sa kanya ng pagkabaliw. Ito’y sa 
dahilang sila ay nagsasabi: ‘Ang pangangalakal ay tulad 
din ng Riba (pagpapatong ng tubo sa salapi o interes)”, 
datapuwa’t si Allah ay nagpahintulot ng pangangalakal at 
nagbawal ng Riba (pagpapatubo sa salapi o interes). Kaya’t 
sinuman ang tumanggap ng paala-ala mula sa kanyang 
Panginoon at tumigil sa pagpapasasa sa Riba (patubo) ay 
hindi parurusahan sa anumang nakaraan (dahil sa kawalan 
ng kaalaman); ang kanyang usapin ay na kay Allah (upang 
hatulan); datapuwa’t kung sinuman ang magbalik (sa 
hanapbuhay) na may Riba (muling magpatubo o kumita 
ng tubo sa salapi), sila ang magsisipanahan sa Apoy, 
mananatili sila rito magpakailanman. 2 7 6 - Si Allah ay hindi 
magkakaloob ng anumang biyaya sa Riba (pagpapatubo ng 
salapi), datapuwa’t magbibigay (Siya) ng higit pang (biyaya) 
sa mga gawa ng pagkakawanggawa sapagkat Siya ay hindi 
nagmamahal sa mga walang damdamin ng utang na loob ng 
pasasalamat at makasalanan. 2 77- Ang mga sumasampalataya 
at gumagawa ng kabutihan, at nagsasagawa ng palagiang 



84 Surah 2 • Al-Baqarah 

pagdarasal nang mahinusay (Iqamat-us-Salah) at 
nagkakaloob ng Zakah (katungkulang kawanggawa), ay 
mayroong biyaya mula sa kanilang Panginoon; sa kanila ay 
walang pangangamba, gayundin sila ay walang kalumbayan. 

2 7 8 - O kayong nagsisisampalataya! Pangambahan ninyo 
si Allah, at inyong ipagparaya (huwag nang ipabayad) ang 
anumang natira sa tubo ng inyong pautang (magmula 
ngayon), kung kayo ay tunay na sumasampalataya. 
2 79- At kung ito ay hindi ninyo gawin, inyong maalaman 
ang (mabuhuong) digmaan mula kay Allah at ng Kanyang 
Tagapagbalita (alalaong baga, ang isang nagpapatubo 
ng salapi ay nakikipaglaban kay Allah at sa Kanyang 
Tagapagbalitang si Muhammad), datapuwa’t kung kayo ay 
magsisi, sasainyo ang halaga na inyong ipinautang. Huwag 
kayong makitungo ng walang katarungan at kayo rin naman 
ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan. 28 °- At 
kung ang nagkakautang ay nasa kahirapan (o gipit), inyong 
gawaran siya ng palugit hanggang sa maging madali sa kanya 
ang pagbabayad. Datapuwa’t kung ipatawad ninyo ito at 
ibigay sa kanya bilang kawanggawa, ito ay higit na mainam 
sa inyo kung inyo lamang nalalaman. 2Sl - At pangambahan 
ninyo angAraw na kayo ay ibabalik kayAllah. Sa gayon, ang 
bawat kaluluwa ay babayaran ng ayon sa kanyang kinita at 
sinuman ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan. 

2§2 - O kayong nagsisisampalataya! Kung kayo ay 
nakikipagkasundo sa bawat isa sa mga pakikipagkalakalan 
na tumutukoy sa panghinaharap na obligasyon sa isang 
natataningang panahon, ilagay ninyo ito sa kasulatan. 
Hayaan ang isang tagasulat ay matapat na magtala sa 
pinagkasunduan ng dalawang panig; huwag hayaan na ang 



85 


Ang Baka 

tagasulat ay tumanggi na magsulat sa paraan na ipinag- 
utos ni Allah sa kanya, kaya’t hayaan siya na magsulat. 
Hayaan siya na may pagkakautang ang magdikta at dapat 
niyang pangambahan si Allah na kanyang Panginoon at 
huwag niyang bawasan ang anumang kanyang nautang. 
Kung ang panig na may pananagutan ay makitid ang isip, 
o mahina, o hindi niya kaya ang magdikta, hayaan ang 
kanyang tagapangalaga ang matapat na magdikta. At kayo 
ay kumuha ng dalawang saksi mula sa inyong kalalakihan. 
At kung wala ng dalawang lalaki, kung gayon ay isang lalaki 
at dalawang babae na inyong mapili bilang mga saksi, 
upang kung ang isa sa kanila (babae) ay malitang, ang isa 
ay makapagpapaala-ala sa kanya. Ang mga saksi ay hindi 
marapat na tumanggi kung sila ay tawagin (upang magbigay 
ng patibay). Huwag hayaan na maging tamad na isulat (ang 
inyong kasunduan), kahima’t ito ay maliit o malaki; ito ay 
higit na makatarungan sa Paningin ni Allah, at higit na 
akmang katibayan, at isang ginhawa upang mapigilan ang 
alinlangan sa pagitan nila, maliban na lamang kung ito ay 
isang pakikipagkalakalan na ngayo’t ngayon din (alalaong 
baga ay hora-horada, narito ang kalakal ko, tinanggap ko 
ang bayad mo), na pinagkasunduan sa pagitan ninyo, kung 
gayon, ito ay hindi isang kasalanan sa inyo kung ito ay hindi 
ninyo naisulat. Datapuwa’t kayo ay laging kumuha ng mga 
saksi sa anumang oras na kayo ay gumawa ng kasunduan 
sa pakikipagkalakalan. At huwag hayaan ang sinuman sa 
sumusulat at sumasaksi na ito ay magdulot sa kanya ng 
kapinsalaan (alalaong baga, bigyan sila ng hindi marapat na 
kapanagutan o panagutin sila kung anuman ang mangyari). 
Kung kayo ay gumawa (ng gayong kapinsalaan), ito ay isang 



86 Surah 2 • Al-Baqarah 

kabuktutan mula sa inyo. Kaya’t magkaroon ng pagkatakot 
kay Allah sapagkat si Allah ang nagtuturo sa inyo. At si 
Allah ang Ganap na Nakakatalos ng lahat ng bagay. 2 A At 
kung kayo ay naglalakbay at hindi makatagpo ng tagasulat, 
kung gayon, hayaan na ang isang sanla ay kunin. At kung ang 
isa sa inyo ay magsanla ng isang bagay bilang pagtitiwala sa 
bawat isa, hayaan siya na pinagkatiwalaan, ang mangasiwa 
ng ipinagkatiwala (ng may katapatan), at hayaan siya na 
may pangangamba kay Allah, ang kanyang Panginoon. 
Huwag maglingid ng katibayan sapagkat kung sinuman 
ang maglingid nito, ang kanyang puso ay nabahiran ng 
kasalanan. At si Allah ang Ganap na Nakakaalam ng lahat 
ninyong ginagawa. 

2 § 4 - Si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan 
at kalupaan. Kahima’t inyong ilantad ang nasa inyong 
isipan o ikubli ito, si Allah ay tatawag sa inyo upang 
magsulit. Siya ang nagpapatawad sa sinumang Kanyang 
maibigan at nagpaparusa sa sinumang Kanyang maibigan. 
Sapagkat si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay 
28 > AngTagapagbalita (Muhammad) ay nananampalataya sa 
anumang ipinahayag sa kanya mula sa kanyang Panginoon, 
gayundin naman ang mga sumasampalataya. Ang bawat isa 
ay sumasampalataya kay Allah, sa Kanyang mga anghel, sa 
Kanyang mga Kasulatan, at sa Kanyang mgaTagapagbalita. 
Sila ay nagsasabi, “Kami ay hindi nagtuturing sa sinuman 
sa Kanyang mgaTagapagbalita ng pagtatangi-tangi”, at sila 
ay nagsasabi, “Kami ay nakikinig at kami ay tumatalima, 
(sinusumpungan namin) ang Inyong Pagpapatawad, aming 
Panginoon, at sa Inyo ang pagbabalik (ng lahat). 286 - Walang 
sinumang kaluluwa ang binigyan ni Allah ng pasanin na 



87 


Ang Pamilya ni Imran 

hindi niya kayang dalhin. Ito ay magtatamasa ng bawat 
kabutihan na kanyang kinita at magdurusa rin naman 
sa bawat masama na kanyang kinita. (Magsipanalangin): 
“Aming Panginoon! Kami ay huwag Ninyong parusahan 
kung kami ay makalimot o masadlak sa kamalian, aming 
Panginoon! Huwag Ninyong ipapasan sa amin ang pabigat 
na Inyong iniatang sa mga nangauna sa amin (mga Hudyo 
at Kristiyano); aming Panginoon! Huwag Ninyong iatang 
sa amin ang pabigat na higit sa aming makakaya. Inyong 
patawarin kami at pagkalooban kami ng pagpapatawad. 
Kami ay Inyong kahabagan. Kayo po ang aming Maula 
(Tagapangalaga, Tagapagbantay, Tagapagtaguyod); kami ay 
gawaran Ninyo ng tagumpay laban sa mga tao na walang 
pananampalataya. 


Surah 3 ’Al-Imran 

Ang Pamilya ni Imran 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain. 

'■ Alif, Lam, Mim (mga titik A, La, Ma). 

2 - Allah! La ilaha illa Huwa (Wala ng iba pang diyos na 
karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya), 
ang may Walang Hanggang Buhay, ang Tanging Isa na 
nagtataguyod at nangangalaga sa lahat ng mga nilalang. 
3- Siya (Allah) ang nagpapanaog ng Aklat (ang Qur’an) sa iyo 
(O Muhammad) ng may katotohanan, na nagpapatotoo sa 
mga ipinahayag noong pang una. At Siya ang nagpapanaog 




88 


Surah 3 • Al-lmran 


ngTorah (mga Batas) at ng Ebanghelyo - + Noong pang una, 
bilang patnubay sa sangkatauhan, at ipinanaog Niya ang 
Pamantayan (ng paghatol sa pagitan ng matuwid at mali, 
ang Qur’an). Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya 
sa Ayat (mga aral, katibayan, kapahayagan, tanda, atbp.) 
ni Allah, sa kanila ay mayroong isang kasakit-sakit na 
kaparusahan; at si Allah ay Sukdol sa Kapangyarihan, ang 
Ganap na Nakakapangyari sa Pagpaparusa. 5- Katotohanan! 
Walang nalilingid kay Allah maging sa kalupaan at sa mga 
kalangitan. 6 - Siya ang humubog sa inyo sa sinapupunan 
(ng ina) sa Kanyang maibigan. La ilaha illa Huwa (Wala ng 
iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Kanya), ang Puspos ng Kapangyarihan, ang 
Tigib ng Kaalaman. 

7- Siya ang nagpapanaog sa iyo (O Muhammad) ng 
Aklat (ang Qur’an). Dito ay may mga Talata na ganap na 
maliwanag; ito ang mga pangunahing haligi ng Aklat (ito 
ang mga talata ng A1 Ahkam [mga Kautusan, atbp.}, A1 
Fara’id [mga katungkulang gawain}, at A1 Hudud [mga 
legal na batas para sa kaparusahan ng mga magnanakaw, 
mapangalunya, atbp.}), at ng mga iba pa na hindi lubhang 
maliwanag (alalaong baga, ang iba ay binigyang paliwanag 
ni Propeta Muhammad, ang ibang kahulugan naman 
ay natutuklasan sa patuloy na pag-unlad ng agham at 
teknolohiya, at ang iba ay tanging si Allah lamang ang 
nakakatalos). Kaya’t sa mga iba, na sa kanilang puso ay 
mayroong pagkalihis (sa katotohanan), sila ay sumusunod 
sa bagay na hindi ganap na maliwanag, na naghahangad 
ng Al-Fitnah (pagsamba sa maraming diyus-diyosan, mga 
pagsubok, atbp.), at naghahanap sa kanyang (Al-Qur’an) 



89 


Ang Pamilya ni Imran 

nalilingid na kahulugan, datapuwa’t walang sinuman 
ang nakakabatid ng mga ito maliban kay Allah. Ang mga 
mat at at ag s a p ananangan s a kar unungan ay nagsas abi: “Kami 
ay sumasampalataya rito; sa kabuuan nito (sa maliwanag 
at hindi maliwanag na mga Talata), na (ito) ay nagmula sa 
aming Panginoon.” At walang sinuman ang nakakatanggap 
ng paala-ala maliban sa mga tao na may pang-unawa. 
8 - (Sila ay nagsasabi): ‘Aming Panginoon! Huwag (Ninyong) 
hayaan na ang aming puso ay lumihis (sa katotohanan) 
matapos na kami ay Inyong patnubayan, at kami ay 
gawaran Ninyo ng habag mula sa Inyo; katotohanang Kayo 
ang Tagapagkaloob.” 9- ‘Aming Panginoon! Katotohanang 
Kayo ang magtitipon sa sangkatauhan nang sama-sama sa 
Araw na walang alinlangan. Katotohanang si Allah ay hindi 
kailanman sumisira sa Kanyang pangako.” 

10 Katotohanan, sa mga hindi sumasampalataya, ang 
kanilang mga ari-arian, gayundin ang kanilang mga anak ay 
hindi makakatulong sa kanila sa anumang (pagnanais) laban 
kay Allah; at sila ang magiging panggatong sa Apoy. 11 (Ang 
kanilang pag-uugali) ay katulad ng mga tao ni Paraon at ng 
mga nangauna sa kanila; sila ay nagpasinungaling sa Aming 
Ayat (mga aral, tanda, katibayan, kapahayagan, atbp.), 
kaya’t sinakmal (winasak) sila ni Allah dahil sa kanilang 
kasamaan. At si Allah ay Mahigpit sa Kaparusahan. 12 ■ 
Ipagbadya (O Muhammad) sa mga hindi sumasampalataya: 
“Kayo ay magagapi at titipunin nang sama-sama sa 
Impiyerno, at tunay namang kasuklam-suklam ang pook na 
ito upang panahanan.” '3- Mayroon na (ngang) nagingTanda 
sa inyo (0 mga Hudyo) sa dalawang pangkat ng sandatahan 
na nagkatagpo (sa paglalaban, alalaong baga, sa Digmaan 



90 


Surah 3 • Al-lmran 


ng Badr); ang isa ay nakikipaglaban tungo sa Kapakanan 
ni Allah, at ang iba, (sila) ay mga hindi sumasampalataya. 
Sila (na mga sumasampalataya) ay nakamalas sa kanila (na 
hindi sumasampalataya) sa kanilang sariling mga mata 
na dalawang ulit na higit na marami ang kanilang bilang 
(bagama’t sa katotohanan ay tatlong ulit na marami). At 
si Allah ang nagbibigay ng tulong na kalakip ang Kanyang 
Tagumpay sa sinumang Kanyang maibigan. Katotohanang 
naririto ang aral sa mga (tao) na may pang-unawa. 

'4- Maganda para sa kalalakihan (o sangkatauhan) ang 
pagmamahal sa mga bagay na kanilang hinahangad; 
mga babae, mga anak, higit na maraming mga ginto 
at pilak (kayamanan), mga magagandang kabayo, mga 
bakahan at mga sakahing lupa. Ito ang kaligayahan 
ng pangkasalukuyang mundo; datapuwa’t si Allah ay 
may mahusay na Sukli (ang Paraiso na may mga ilog na 
nagsisidaloy) nanasasaKanya. '> Ipagbadya: “Ipapaalamko 
ba sa inyo ang mga bagay na higit na mainam dito? Para sa 
A1 Muttaqun (mga matimtiman, mabubuti at banal na tao), 
ay mayroong halamanan (Paraiso) sa kanilang Panginoon, 
na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Naririto 
(ang kanilang) walang hanggang (tahanan) at mga dalisay na 
asawa (alalaong baga, sila ay walang regla, ihi o dumi, atbp.), 
at si Allah ay lubos na nalulugod sa kanila. At si Allah ang 
Ganap na Nakakamasid sa (Kanyang) mga alipin. l6 - Sila 
na nagsasabi: ‘Aming Panginoon! Katotohanang kami ay 
sumampalataya, kaya’t kami ay patawarin Ninyo sa aming 
mga kasalanan at (Inyong) iligtas kami sa kaparusahan ng 
Apoy.” '7- (Sila ang) matimtiman sa pagtitiyaga, ang mga 
tapat (sa Pananalig, sa salita at gawa), ang masunurin na 



91 


Ang Pamilya ni Imran 

may matapat na debosyon sa pagsamba kay Allah. Ang 
mga gumugugol (na nagbibigay ng Zakah {katungkulang 
kawanggawa}, at mga tulong sa Kapakanan ni Allah) at mga 
nananalangin at humihingi ng kapatawaran ni Allah sa mga 
huling oras ng gabi. 

lS - Si Allah ang nagpapatotoo ng La ilaha illa Huwa (Wala 
ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Kanya), at ang mga Anghel, at sila na mayroong 
karunungan (ay nagbibigay din ng ganitong pagpapatotoo); 
(lagi Niyang) pinapanatili ang Kanyang Katarungan sa 
(Kanyang) mga nilikha. La ilaha illa Huwa (Wala ng iba pang 
Diyos maliban sa Kanya {alalaong baga, walang sinuman ang 
karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya}), 
ang Sukdol sa Kapangyarihan, ang Ganap na Maalam. 
'9 Katotohanan, ang pananampalataya sa Paningin ni Allah 
ay Islam. Ang mga pinagkalooban ng Kasulatan (mga Hudyo 
at Kristiyano) ay hindi nagkakahidwa, maliban (lamang) 
nang pagkaraang dumatal sa kanila ang karunungan, sa 
pamamagitan ng pananaghili at pagsuway sa kanilang 
sarili. At sinuman ang hindi manampalataya sa Ayat (mga 
aral, katibayan, kapahayagan, tanda, atbp.) ni Allah, kung 
gayon, katiyakang si Allah ay Maagap sa pagtawag sa 
Pagsusulit. 20 - Kaya’t kung sila ay nakikipagtalo sa iyo (O 
Muhammad), iyong ipagbadya: ‘Ako ay nagsuko ng aking 
sarili kay Allah (sa Islam) at (gayundin) ang mga sumusunod 
sa akin.” At iyong sabihin sa kanila na pinagkalooban ng 
Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano) at sa mga mangmang 
(ang paganong Arabo): “Kayo rin ba ay nagsusuko ng inyong 
sarili (kay Allah sa Islam)?” Kung sila ay gumagawa (nito), 
sila ay matuwid na napapatnubayan; datapuwa’t kung sila 



92 


Surah 3 • Al-lmran 


ay nagtatakwil, ang iyong tungkulin ay iparating lamang 
ang Kapahayagan; at si Allah ang Ganap na Nakakamasid 
ng (Kanyang) mga alipin. 2I - Katotohanan! Ang mga 
hindi sumasampalataya sa Ayat (mga aral, kapahayagan, 
katibayan, tanda, atbp.) ni Allah at pumapatay sa Propeta 
ng walang katuwiran (karapatan), at pumapatay sa mga tao 
na nagtuturo ng makatarungang pakikitungo, ipahayag sa 
kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. 22 - Sila (nga ang 
mga tao) na ang mga gawa ay mawawala sa mundong ito at 
sa Kabilang Buhay, at sila ay walang magiging kawaksi. 

2 3 Hindi baga ninyo napagmamalas sila na pinagkalooban 
ng bahagi ng Kasulatan? Sila ay inanyayahan sa Aklat ni 
Allah upang pagpasyahan ang kanilanghindi pagkakasundo, 
(ngunit) may isang lipon sa kanila ang tumalikod, at sila 
ay sumasalungat (tumututol). 2 4- Ito’y sa dahilang sila ay 
nagsasabi: “AngApoyayhindi didilasaamin malibanlamang 
sa ilang araw.” At ang mga nakahiratihan na nilang gawin 
(na bulaang gawa) tungkol sa kanilang pananampalataya ay 
luminlang sa kanila. 2 5- Paano (kaya ang mangyayari) kung 
sila ay Aming tipunin (nang sama-sama sa Araw na walang 
alinlangan[angArawngMulingPagkabuhay}), at angbawat 
tao ay babayaran nang ganap sa anumang kanyang kinita? 
At sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. 
z6 - Ipagbadya (O Muhammad): “O Allah! Ang nag- 
aangkin ng Kaharian, Kayo ang nagkakaloob ng kaharian 
sa sinumang Inyong maibigan, at Kayo ang bumabawi 
sa kaharian sa sinumang Inyong maibigan, at Kayo ang 
naggagawad ng karangalan sa sinumang Inyong maibigan, at 
Kayo ang humahamak sa sinumang Inyong maibigan. Nasa 
sa Inyong mga Kamay ang mabuti. Katotohanang Kayo ay 



93 


Ang Pamilya ni Imran 

makakagawa ng lahat ng bagay 2 "' Inyong ginawa na ang 
gabi ay pumasok (lumagom) sa araw (maghapon) at Inyong 
ginawa na ang araw (maghapon) ay pumasok (lumagom) 
sa gabi (alalaong baga, ang pagdaragdag at pagkabawas ng 
oras ng gabi at araw (magbapon) sa panahon ng taglamig at 
tag-init), Inyong pinalabas ang pagkabuhay (o nabubuhay) 
mula sa patay, at Kayo ang nagpalabas ng pagkamatay (o 
patay) mula sa pagkabuhay (o nabubuhay). At Kayo ang 
nagkakaloob ng Inyong yaman at panustos na walang 
pagbibilang (pasubali) sa sinumang Inyong maibigan”. 

lS - Huwag hayaan na ang mga sumasampalataya ay 
tumangkilik sa mga hindi sumasampalataya bilang Auliya 
(tagapangalaga, katulong, kaibigan, atbp.) sa halip ng 
mga sumasampalataya, at sinuman ang gumawa ng gayon, 
(sila) ay hindi kailanman tutulungan ni Allah sa anumang 
paraan, maliban na lamang kung kayo ay katotohanang 
nangangamba sa panganib mula sa kanila. At si Allah ay 
nagbabala sa inyo laban sa Kanyang Sarili (sa Kanyang 
kaparusahan), at kay Allah ang huling pagbabalik. 
2 9- Ipagbadya (O Muhammad): “Kahima’t inyong ikubli 
kung ano ang nasa inyong puso o ilantad ito, si Allah 
ang nakakatalos nito, at batid Niya kung ano ang nasa 
kalangitan at kung ano ang nasa kalupaan. At si Allah ay 
makakapangyaring makagawa ng lahat ng bagay” 3°- Sa 
Araw na kakaharapin ng bawat tao ang lahat ng mabuti 
na kanyang ginawa, at ng lahat ng masama na kanyang 
ginawa; siya ay maghahangad na mayroon sanang malaking 
agwat sa pagitan niya at ng kanyang kasamaan. At si Allah 
ay nagbabala sa inyo laban sa Kanyang Sarili (sa Kanyang 
kaparusahan), at si Allah ay Puspos ng Kabaitan sa Kanyang 



94 


Surah 3 • Al-lmran 


mga alipin. 3 1 - Ipagbadya (O Muhammad sa sangkatauhan): 
“Kung (talagang) minamahalninyo siAIlah, kunggayon, ako 
ay inyong sundin (alalaong baga, tanggapin ang Kaisahan 
ni Allah, sundin ang Qur’an at Gawa ng Propeta), si Allah 
ay magmamahal sa inyo at magpapatawad sa inyong mga 
kasalanan. At si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain. 3 2 Ipagbadya (O Muhammad): “Sundin 
ninyo si Allah at ang Tagapagbalita (Muhammad).” 
Datapuwa’t kung sila ay tumalikod, kung gayon, si Allah ay 
hindi nalulugod sa mga hindi sumasampalataya. 

33- Si Allah ang humirang kay Adan, sa pamilya ni 
Abraham, at sa pamilya ni Imran nang higit sa lahat ng 
mga nilalang (ng kanilang kapanahunan). 34 Mga supling, 
isa mula sa iba, at si Allah ang Lubos na Nakakarinig, ang 
Ganap na Nakakabatid. 35- (Gunitain) nang ang asawa ni 
Imran ay nagsabi: “O aking Panginoon! Ako ay nangako 
sa Inyo, na ang aking nasa sinapupunan ay iaalay ko tungo 
sa paglilingkod sa Inyo (malaya sa lahat ng makamundong 
gawa; upang maglingkod sa Inyong Lugar ng Pagsamba), 
kaya’t tanggapin Ninyo (siya) mula sa akin. Katotohanan, 
Kayo ang Lubos na Nakakarinig, ang Ganap na Maalam.” 
3 6 - At nang kanyang maipanganak siya (ang batang si Maria), 
siya ay nagsabi: “O aking Panginoon! Ako ay nagsilang ng 
isang sanggol na babae, - at si Allah ang higit na nakakaalam 
kung ano ang kanyang ipinanganak, - at ang lalaki ay hindi 
katulad ng babae, at aking pinangalanan siya ng Maria 
(sa tuwirang kahulugan ay ‘babaeng tagapaglingkod ni 
Allah’), at ako ay humihingi ng pagkalinga (mula) sa 
Inyo para sa kanya at sa kanyang magiging anak (laban 
sa kasamaan) ni Satanas, ang itinakwil.” 37- Kaya’t ang 



95 


Ang Pamilya ni Imran 
kanyang Panginoon (Allah) ay tumanggap sa kanya 
(Maria) ng may mabuting pagtanggap. Hinayaan Niya na 
siya ay lumaki sa kagandahang asal at siya ay itinagubilin 
sa ilalim ng pangangalaga ni Zakarias. Sa bawat sandali 
na siya (Zakarias) ay pumapasok sa A1 Mihrab (isang silid 
dasalan o pribadong silid) upang (bisitahin) siya, kanyang 
natatagpuan siya na maraming pagkain. Siya ay nagsabi: “O 
Maria! Saan mo ba nakikita ang mga ito? Siya ay nagsabi: 
“Mula kay Allah.” Katotohanang si Allah ay nagkakaloob 
ng ikabubuhay sa sinumang Kanyang maibigan ng walang 
pagbibilang (pasubali). 3$. At sa sandaling ito, si Zakarias 
ay nanikluhod sa kanyang Panginoon na nagsasabi: “O 
aking Panginoon! Ako ay gawaran (Ninyo) mula sa Inyo ng 
isang mabuting supling. Katotohanang Kayo ang Ganap 
na Nakakarinig ng panawagan.” 39- At (di naglaon) ang mga 
anghel ay tumawag sa kanya, habang siya ay nakatindig sa 
pananalangin sa loob ng Al-Mihrab (na nagsasabi): “Si Allah 
ay naghahatid sa iyo ng masayang balita ni Yahya (Juan) na 
nananampalataya sa salita na mula kay Allah (alalaong baga, 
sa pagkalikha kay Hesus [Mangyari nga! At siya ay nalikha! 
Si Hesus na anak ni Maria}), marangal, na nananatiling 
malayo sa pakikipag-ulayaw sa mga babae, isang Propeta, 
at isa sa mga matutuwid.” 4°. Siya (Zakarias) ay nagsabi: 
“O aking Panginoon! Paano akong magkakaroon ng anak 
na lalaki, gayong ako ay lubhang matanda na, at ang aking 
asawa ay baog?” Si Allah ay nagwika: “Si Allah ay gumagawa 
ng anumang Kanyang naisin.” 4 1 - Siya ay nagsabi: “O aking 
Panginoon! Gumawa Kayo ng tanda para sa akin.” Si Allah 
ay nagwika: ‘Ang iyong tanda ay mangyayari na ikaw ay 
hindi makakapangusap sa sangkatauhan sa loob ng tatlong 



96 


Surah 3 • Al-lmran 


araw maliban lamang sa senyas. At labis mong alalahanin 
ang iyong Panginoon (sa pamamagitan ng pagpupuri sa 
Kanya nang paulit-ulit), at luwalhatiin mo (Siya) sa hapon 
at sa umaga.” 4 2 - At (gunitain) nang ang mga anghel ay 
magbadya: “O Maria! Katotohanang si Allah ay humirang 
sa iyo, nagpadalisay sa iyo (sa pagsamba sa diyus-diyosan 
at kawalan ng pananalig), at ikaw ay hinirang nang higit 
sa lahat ng mga babae ng Alamin (lahat ng mga nilalang, 
{sa kanyang kapanahunan}).” 43- “O Maria! Isuko mo ang 
iyong sarili ng may pagtalima sa iyong Panginoon (kay 
Allah, sa pagsamba lamang sa Kanya) at magpatirapa ka, 
at ikaw ay yumukod na kasama ng mga nagpapatirapa.” 
44- Ito ay bahagi ng balita ng Al-Ghaib (ang nakalingid, 
alalaong baga, ang balita ng mga nakaraang pamayanan 
na wala kayong kaalaman) na Aming ipinahayag sa iyo 
(O Muhammad). Ikaw ay wala sa lipon nila nang sila ay 
magsipaghagis ng mga palaso (o busog) at magpalabunutan 
kung sino sa kanila ang nararapat na bigyang katungkulan 
sa pangangalaga kay Maria; at wala ka rin sa kanila nang sila 
ay nagsisipagtalo. 

45- (Gunitain) nang ipagbadya ng mga anghel: “O Maria! 
Si Allah ay naghahatid sa iyo ng masayang balita ng isang 
Salita (Mangyari nga! At ito ay naganap, alalaong baga, 
si Hesus na anak ni Maria) mula sa Kanya, ang kanyang 
pangalan ay tatawaging Mesiyas, si Hesus na anak ni Maria, 
na itinampok sa karangalan sa mundong ito gayundin 
sa Kabilang Buhay, at magiging isa sa mga malalapit kay 
Allah.” 46 - Siya (Hesus) ay mangungusap sa mga tao sa 
kanyang duyan at sa kanyang pagbibinata, siya ay magiging 
isa sa mga matutuwid. 47- Siya (Maria) ay nagsabi: “O aking 



97 


Ang Pamilya ni Imran 

Panginoon! Papaano akong magkakaroon ng anak (na 
lalaki) gayong wala pang lalaki ang sumaling sa akin.” Siya 
(Allah) ay nagwika: “Ito ay magaganap, sapagkat si Allah ay 
lumilikha ng Kanyang maibigan.” Kung Siya ay magtalaga 
ng isang bagay, Siya ay magwiwika lamang ng: “Mangyari 
nga!”, at ito ay magaganap. A At Siya (Allah) ay magtuturo 
sa kanya (Hesus) ng Aklat at Al-Hikmah (alalaong baga, ang 
Sunnah, [mga Gawa}, ang pangungusap ng mga Propeta 
na walang kamalian, ang karunungan, atbp.) at ng Torah 
(Mga Batas) at ng Ebanghelyo. 49- At Kanyang hibirangin 
siya (Hesus) na isangTagapagbalita sa Angkan ng Israel (na 
magsasabi): ‘Ako ay naparito sa inyo na may dalangTanda 
mula sa inyong Panginoon; aking huhubugin para sa inyo 
mula sa malagkit na putik, na katulad nito, ang hugis ng 
isang ibon, sa pamamagitan ng kapahintulutan ni Allah; 
at aking pagagalingin siya na ipinanganak na bulag, at ang 
may ketong, at aking bibigyang muli ng buhay ang patay, 
sa pamamagitan ng kapahintulutan ni Allah. At ipapaalam 
ko sa inyo kung ano ang inyong kinakain, at kung ano ang 
iniimbak ninyo sa inyong mga tahanan. Katotohanang 
naririto ang isang tanda sa inyo kung kayo ay nananalig. 
5°- At ako ay pumarito (sa inyo) na nagpapatotoo kung ano 
(ang nakapaloob) sa Torah (mga Batas) noong pang una, 
at upang gawing tumpak (at makatarungan) sa inyo ang 
ilang bahagi (ng mga bagay) na sa inyo ay ipinagbabawal, at 
ako ay pumarito sa inyo na may katibayan mula sa inyong 
Panginoon. Kaya’t pangambahan ninyo si Allah at ako ay 
inyong sundin. P- Katotohanan! Si Allah ay aking Panginoon 
at inyong Panginoon, kaya’t (tanging ) Siya (lamang) ang 
inyong sambahin. Ito ang Matuwid na Landas. 



98 


Surah 3 • Al-lmran 


5 2 - At (di naglaon), nang mapag-alaman ni Hesus ang 
kanilang kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsabi: 
“Sino baga ang aking makakatulong sa Kapakanan ni 
Allah?” Ang mga disipulo ay nagsabi: “Kami ang mga 
katulong ni Allah; kami ay sumasampalataya kay Allah at 
nagbibigay saksi na kami ay mga Muslim (na tumatalima 
kay Allah).” 53- Aming Panginoon! Kami ay naniniwala sa 
anuman na Inyong ipinanaog, at kami ay sumusunod sa 
Tagapagbalita (Hesus); kaya’t (Inyong) itala kami sa lipon 
ng mga nagbibigay patotoo (sa Katotohanan, alalaong 
baga, ang nagsasabi ng “Wala ng iba pang Diyos maliban 
kay Allah at Siya lamang ang karapat-dapat pag-ukulan ng 
pagsamba). 54- At sila (ang mga hindi sumasampalataya) ay 
nagbalak (na patayin si Hesus) at si Allah ay nagbalak din. 
At si Allah ang Pinakamahusay sa lahat ng nagbabalak. 
55- At (gunitain) nang winika ni Allah: “O Hesus! Ikaw ay 
Aking kukunin at Aking itataas sa Aking Sarili (sa Kanyang 
piling), at ikaw ay Aking dadalisayin (sa maling paratang 
at kasinungalingan, na siya ay nagsasabi na siya ay anak ni 
Allah) sa mga nagpaparatang (nagtutungayaw sa kawalan ng 
pananampalataya), at Aking gagawin ang mga sumusunod 
sa iyo (ang mga sumasamba lamang sa Kaisahan ni Allah) 
na higit na mainam kaysa sa mga walang pananampalataya 
(sa Kaisahan ni Allah, o sa ibang mga Sugo, o sa mga 
Banal na Aklat) hanggang sa dumatal ang Araw ng Muling 
Pagkabuhay. At kayo ay magbabalik sa Akin, at kayo ay 
Aking hahatulan sa pagitan ninyo sa mga bagay na inyong 
kinahiratihan na hindi pinagkakasunduan. 56 - At sa mga 
hindi sumasampalataya, sila ay Aking parurusahan ng 
matinding kaparusahan sa mundong ito at sa Kabilang 



99 


Ang Pamilya ni Imran 
Buhay, at sila ay walang magiging kawaksi. 57- At sa mga 
sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah) at gumagawa ng 
kabutihan, si Allah ay magbabayad sa kanila ng ganap na 
gantimpala. At si Allah ay hindi nalulugod sa Zalimun (mga 
tampalasan, mapagsamba sa diyus-diyosan at mapaggawa 
ng kabuktutan). A Ang (mga bagay) na ito naAming dinalit 
sa iyo (O Muhammad) ay mula sa mgaTalata at Matalinong 
Paala-ala (alalaong baga, ang Qur’an). 

59 Katotohanan, ang kahalintulad ni Hesus sa Paningin 
ni Allah ay katulad ni Adan. Kanyang nilikha siya mula sa 
alabok, at (Kanyang) winika sa kanya: “Mangyari nga!” At 
siya ay nalikha. 6o - (Ito) ang katotohanan mula sa iyong 
Panginoon, kaya’t huwag kang mapabilang sa mga nag- 
aalinlangan. 6l - At kung sinuman ang makipagtalo sa iyo 
tungkol sa kanya (Hesus), matapos (ang lahat) ng kaalamang 
ito ay dumatal sa iyo (alalaong baga, na si Hesus ay isang 
alipin ni Allah at wala siyang bahagi ng Pagka-Diyos), iyong 
ipagbadya (O Muhammad): “Halina kayo, tawagin natin 
ang ating mga anak (na lalaki) at inyong mga anak (na lalaki), 
ang aming kababaihan at inyong kababaihan, ang aming 
sarili at inyong sarili,- at tayo ay manalangin at tawagin (ng 
may katapatan) na ang Sumpa ni Allah ay sumapit sa kanila 
na nagsisinungaling.” 62 Katotohanan! Ito ang tunay na 
pahayag (tungkol sa buhay ni Hesus), at La ilaha ill Allah 
(Wala ng iba pang Diyos maliban kay Allah {Siya lamang 
ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba, ang Tangi at 
Tunay na Diyos na walang asawa o anak}). At katotohanang 
siAllah ay Sukdol saKapangyarihan, ang Ganap naMaalam. 
6 3- At kung sila ay magsitalikod (at hindi tumanggap sa mga 



100 


Surah 3 • Al-lmran 


tunay na katibayan), kung gayon, katiyakang si Allah ay 
Ganap na Nakakabatid sa mga gumagawa ng kabuhungan. 

6 + Ipagbadya (O Muhammad): “O Angkan ng Kasulatan 
(mga Hudyo at Kristiyano). Halina kayo sa isang salita 
(usapan) na makatarungan sa pagitan namin at ninyo, 
na atin lamang sambahin si Allah, na huwag tayong 
magtambal ng anumang iba pa sa Kanya, na huwag tayong 
tumangkilik ng iba pa bilang panginoon maliban kay Allah. 
At kung sila ay magsitalikod, inyong sabihin: “Maging saksi 
kayo na kami ay mga Muslim (na tumatalima kay Allah).” 
6 5 O Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano)! 
Bakit kayo nakikipagtalo tungkol kay Abraham, gayong 
ang Torah (Mga Batas) at Ebanghelyo ay hindi ipinahayag 
hanggang pagkaraan niya? Wala ba kayong pang-unawa? 
66 - Katotohanan, kayo ang mga nakikipagtalo sa mga 
bagay na wala kayong kaalaman. Bakit kayo nakikipagtalo 
tungkol sa mga bagay na wala kayong kaalaman? Si Allah 
ang nakakaalam at kayo ay walang kaalaman. 6 7- Si Abraham 
ay hindi Hudyo, gayundin naman, siya ay hindi Kristiyano, 
datapuwa’t siya ay tunay na Muslim na Hanifan (nananalig 
sa Islam, sa Kaisahan ni Allah, na karapat-dapat lamang 
na pag-ukulan ng pagsamba) at siya ay hindi nagtatambal 
ng anuman sa pagsamba kay Allah. 68 - Katotohanan, sa 
lipon ng sangkatauhan, ang may pinakamainam na pag- 
aangkin kay Abraham ay sila na nagsitalima sa kanya, at sa 
Propetang ito (Muhammad), at sila na nagsisampalataya 
(mga Muslim). At si Allah ang Wali (Tagapangalaga at 
Kawaksi) ng mga sumasampalataya. 6c >- May isang pulutong 
sa Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano) ang 
nagnanais na ihantong kayo sa pagkaligaw. Datapuwa’t 



101 


Ang Pamilya ni Imran 
hindi nila magagawang mailigaw ang sinuman maliban 
sa kanilang sarili, at ito ay hindi nila napag-uunawa. 
7°- O Angkan ng Kasulatan! (mga Hudyo at Kristiyano): 
“Bakit hindi kayo nananampalataya sa Ayat (sa mga Talata 
tungkol kay Propeta Muhammad na nasasaad sa Torah 
{mga Batas] at Ebanghelyo) ni Allah, habang kayo (sa 
inyong mga sarili) ay sumasaksi (sa katotohanan nito). 7 1 - O 
Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano): “Bakit 
ninyo binabahiran ang katotohanan ng kasinungalingan at 
naglilingid sa katotohanan gayong ito ay inyong nababatid?” 

7 2 - At ang isang pulutong sa Angkan ng Kasulatan ay 
nagsasabi: “Maniwala (kayo) sa umaga sa mga bagay na 
ipinahayag sa mga sumasampalataya (mga Muslim), at 
inyong itakwil ito sa dulo ng araw (maghapon {o takipsilim}), 
upang sila ay magbalik.” 73- At huwag maniwala sa sinuman, 
maliban sakanya na sumusunod sa inyongpananampalataya. 
Ipagbadya (O Muhammad): “Katotohanan! Ang tunay 
na patnubay ay ang Patnubay ni Allah”, at huwag (kang) 
maniwala na kahit sinuman ay makakatanggap ng katulad 
ng iyong natanggap (na Kapahayagan), maliban na 
kanyang sundin ang iyong pananampalataya, kung hindi, 
sila ay matatali sa iyo sa pakikipagtalo sa harap ng iyong 
Panginoon. Ipagbadya (O Muhammad): ‘Ang lahat ng 
Biyaya ay nasa Kamay ni Allah; Siya ang nagkakaloob sa 
sinumang Kanyang maibigan.” At si Allah ay may Ganap 
na Kasapatan sa lahat ng pangangailangan ng Kanyang 
mga nilikha, ang Puspos ng Kaalaman. 74- Siya ang pumipili 
tungo sa Kanyang habag (sa Islam at Qur’an, at paghirang 
sa mga Propeta) sa sinumang Kanyang naisin, at si Allah 
ang Nagmamay-ari ng Malaking Kasaganaan. 75- Sa lipon 



102 


Surah 3 • Al-lmran 


ng Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano) ay 
mayrooon, na kung siya ay pagkatiwalaan ng bara ng ginto 
(isang malaking kayamanan, atbp.), walang pag-aatubili na 
ito ay kanyang babayaran; at sa lipon nila ay mayroon sa 
kanila, na kung pagkatiwalaan ng isang piraso ng sensilyong 
pilak, ay hindi magbabayad nito malibanna sila ay paulit-ulit 
na singilin, sapagkat sila ay nagsasabi: “Walang maisisisi sa 
amin kung aming ipagkaluno at kunin ang mga ari-arian ng 
mga mangmang (mga Arabo).” Datapuwa’t sila ay nagsasabi 
ng kasinungalingan laban kay Allah habang ito ay kanilang 
nababatid. 7 6 - Tunay nga, sinumang tumupad sa kanyang 
pangako at labis na mangamba kay Allah; katotohanang si 
Allah ay magmamahal sa Al-Mutaqqun (mga matimtiman 
at matutuwid na tao). 

77 Katotohanan, ang mga bumibili ng maliit na 
pakinabang sa halaga ng Kasunduan kay Allah at (sa) 
kanilang mga pangako, sila ay walang magiging bahagi sa 
Kabilang Buhay (Paraiso). Si Allah ay hindi mangungusap 
sa kanila, gayundin (Siya) ay hindi titingin sa kanila sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay, gayundin ay hindi Niya dadalisayin 
sila, at sila ay tatanggap ng kasakit-sakit na kaparusahan. 
7 8 - At katotohanan, sa kanilang lipon ay may isang pulutong 
na nagbabago (nagpapalit sa kahulugan) ng Aklat sa 
pamamagitan ng kanilang dila (sa kanilang pagbabasa), 
upang iyong mapag-akala na ito ay mula sa Aklat, datapuwa’t 
ito ay hindi mula sa Aklat, at sila ay nagsasabi: “Ito ay mula 
kay Allah”, subalit ito ay hindi mula kay Allah; at sila ay 
nagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah habang 
ito ay kanilang nalalaman. 79- Hindi (makakapangyari) 
sa sinumang tao na pinagkalooban ni Allah ng Aklat at 



103 


Ang Pamilya ni Imran 

AI-Hukm (karunungan at pang-unawa sa mga Batas ng 
pananampalataya, atbp.) at pagka-Propeta ay mangusap sa 
mga tao: “Kayo ay maging tagapagsamba sa akin sa halip 
(na tagapagsamba) ni Allah.” Sa isang banda o taliwas dito, 
(siya ay nararapat na magsabi): “Maging Rabbaniyyun kayo 
(mga maalam na tao na nananampalataya at nagsasagawa 
ng kanilang nalalaman at nangangaral sa iba), sapagkat 
kayo ay nagtuturo ng Aklat, at ito ay inyong pinag-aaralan.” 
8o - Gayundin naman, siya ay hindi mag-uutos na tangkilikin 
ninyo ang mga anghel at mga propeta bilang panginoon 
(diyos). Ipag-uutos ba niya sa inyo na mawalan kayo ng 
pananalig matapos na kayo ay tumalima sa pag-uutos ni 
Allah? 

8l - At (gunitain) nang kunin ni Allah ang Kasunduan ng 
mga Propeta na nagsasabi: “Kunin ninyo kung anuman ang 
Aking ibigay sa inyo mula sa Aklat ng Al-Hikmah (pang- 
unawa sa mga Batas ni Allah, atbp.), hindi magtatagal 
ay mayroong darating sa inyo na isang Tagapagbalita 
(Muhammad) na magpapatotoo kung ano ang nasa inyo; 
nararapat na kayo ay maniwala sa kanya at tulungan siya.” Si 
Allah ay nagwika: “Kayo ba ay sumasang-ayon (dito) at inyo 
bang kukunin ang Aking Kasunduan (na Aking pinagtibay 
sa inyo)?” Sila ay nagsabi: “Kami ay sumasang-ayon.” Siya 
(Allah) ay nagwika: “Kung gayon, kayo ay magpatotoo; at 
Ako ay nasa sa inyo sa lipon ng mga sumasaksi (para rito).” 
8z - At kung sinuman ang tumalikod (dito) pagkaroon nito, 
sila ang Fasiqun (mga mapaghimagsik, ang mga nagtatakwil 
sa pagsunod kay Allah). 8 3- Sila baga ay naghahanap ng iba 
pang Pananampalataya maliban (pa yaong) na kay Allah 
(Kaisahan ni Allah, at Siya lamang ang karapat-dapat na pag- 



104 


Surah 3 • Al-lmran 


ukulan ng pagsamba), samantalang sa Kanya ay tumatalima 
ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan at kalupaan, nang 
bukal sa kalooban at hindi bukal sa kalooban. At silang lahat 
sa Kanya ay magbabalik. 8 4- Ipagbadya (O Muhammad): 
“Kami ay sumasampalataya kay Allah at sa anumang 
ipinanaog sa amin, at sa anumang ipinanaog kay Abraham, 
Ismail, Isaae, Hakob at Al-Asbat (mga anak na lalaki ni 
Hakob) at sa mga ipinagkaloob kay Moises, Hesus, at sa 
mga Propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi 
nagbibigay sa kanila ng pagtatangi-tangi sa bawat isa sa 
kanila, at sa Kanya (Allah) kami ay tumatalima (sa Islam).” 
A At sinuman ang maghanap ng pananampalataya na iba 
sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya, at 
sa Kabilang Buhay, siya ay isa sa mga talunan. 86 - Paano 
baga papatnubayan ni Allah ang mga tao na nawalan ng 
paniniwala matapos na sila ay manampalataya, at matapos 
na sila ay magbigay saksi na angTagapagbalita (Muhammad) 
ay katotohanan, at matapos ang maliliwanag na katibayan 
ay dumatal sa kanila? At si Allah ay hindi namamatnubay 
sa mga tao na Zalimun (mga tampalasan at mapagsamba sa 
diyus-diyosan). 8 7- Sila (nga) na ang kabayaran, ay (sasapit) 
sa kanila ang Sumpa ni Allah, ng mga anghel, at lahat ng 
sangkatauhan. 88 - Sila ay mananatili roon (sa Impiyerno). 
Ang kanilang kaparusahan ay hindi pagagaanin, gayundin 
naman, ito ay hindi aantalahin o ipagpapaliban (kahit 
na sa maigsing sandali). 8 9- Maliban sa mga nagsisisi 
matapos yaon at gumagawa ng kabutihan. Katotohanan, 
si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 
9° Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya matapos 
na sila ay manampalataya at sa kalaunan ay nagpatuloy 



105 


Ang Pamilya ni Imran 
na tumitindi ang kanilang kawalan ng paniniwala 
(alalaong baga, hindi paniniwala sa Qur’an at kay Propeta 
Muhammad) - kailanman ang kanilang pagsisisi ay hindi 
tatanggapin (sapagkat nagsisisi lamang sila sa kanilang 
dila, ngunit hindi mula sa kanilang puso). At sila ang mga 
naliligaw. 9 1 - Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya 
at namatay habang sila ay hindi nananampalataya, ang 
(buong) kalupaan na tigib ng ginto ay hindi tatanggapin 
kahit kaninuman mula sa kanila, kahit na ito ay (kanilang) 
ialay bilang isang pantubos. Para sa kanila ay isang masakit 
na kaparusahan at sila ay walang magiging kawaksi. 

9 2 Sa anumang kaparaanan ay hindi ninyo maaabot ang 
A1 Birr (kabanalan, katuwiran, atbp., ang ipinapakahulugan 
dito ay ang gantimpala ni Allah, ang Paraiso), maliban na 
gugulin ninyo (sa Kapakanan ni Allah) ang mga bagay na 
inyong minamahal; at anumang bagay na inyong gugulin, 
si Allah ay ganap na nakakatalos nito. 93- Ang lahat ng 
pagkain ay pinapayagan sa Angkan ng Israel, maliban 
kung ano ang ipinagbawal ni Israel sa kanyang sarili, bago 
pa ang Torah (mga Batas) ay ipinahayag. Ipagbadya (O 
Muhammad): “Dalhin ninyo rito ang Torah (mga Batas) 
at dalitin ito, kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan.” 
94- At kung sinuman ang kumatha ng kasinungalingan 
matapos ito nang laban kay Allah, sila ay katiyakang 
Zalimun (mga hindi sumasampalataya, mapagsamba sa 
mga diyus-diyosan, atbp.). 95- Ipagbadya (O Muhammad): 
“Si Allah ay nagwika ng katotohanan; sundin ninyo ang 
pananampalataya ni Abraham na Hanifan (paniniwala sa 
Kaisahan ni Allah at Siya lamang ang karapat-dapat pag- 
ukulan ng pagsamba), at siya ay hindi isa sa Al-Mushrikun 



106 


Surah 3 • Al-lmran 


(mga pagano, mapagsamba sa maraming diyus-diyosan at 
hindi naniniwala sa Kaisahan ni Allah). 9 6 Katotohanan, ang 
unangTahanan (ng pagsamba) na itinalaga sa sangkatauhan 
ay yaong sa Bakkah (Makkah), puspos ng biyaya, at isang 
patnubay sa lahat ng mga nilalang. 97- Sa loob nito ay may 
mga lantad na Tanda (bilang halimbawa), ang Maqam (ang 
bahagi na tinindigan) ni Abraham; sinuman ang pumasok 
dito, siya ay magkakamit ng kapanatagan. Ang Hajj 
(Pilgrimahe sa Makkah) sa Tahanan ay isang tungkulin na 
utang ng sangkatauhan kay Allah, sa mga may kakayahang 
gumugol (sa sasakyan, pagkain at tirahan); at sinuman 
ang hindi manampalataya (alalaong baga, ang tumalikod 
sa Hajj [Pilgrimahe sa Makkah}), kung gayon, siya ay 
hindi nananampalataya (kay Allah), at si Allah ay hindi 
nangangailangan ng tulong sa sinuman sa (Kanyang) mga 
nilalang. 98 - Ipagbadya: “O Angkan ng Kasulatan (mga 
Hudyo at Kristiyano)! Bakit ninyo itinatakwil ang Ayat 
(mga katibayan, aral, kapahayagan, tanda, atbp.) ni Allah, 
hahang si Allah ang Saksi sainyongginagawa?” 99- Ipagbadya: 
“O Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano)! 
Bakit ninyo pinipigilan ang mga sumasampalataya tungo 
sa landas ni Allah, na (kayo) ay nagnanais na gawin itong 
baluktot, samantalang kayo (sa inyong sarili) ay saksi (kay 
Muhammad bilang isangTagapagbalita ni Allah at sa Islam 
bilang relihiyon ni Allah)? At hindi nalilingid kay Allah ang 
inyong ginagawa.” 

i°°. o kayong nagsisisampalataya! Kung kayo ay susunod 
sa isang pangkat ng mga pinagkalooban ng Kasulatan 
(mga Hudyo at Kristiyano), katotohanang kayo ay 
kanilang ibabalik sa kawalan ng pananalig matapos na 



107 


Ang Pamilya ni Imran 

kayo ay manampalataya! IQI - At paano ba kayo mawawalan 
ng pananampalataya, habang sa inyo ay dinadalit ang 
mga Talata ni Allah, at nasa lipon ninyo ang Kanyang 
Tagapagbalita (Muhammad)? At sinuman ang manangan 
nang matatag kay Allah (alalaong baga, sumunod sa Islam 
at sa mga ipinag-uutos ni Allah), kung gayon, katiyakang 
siya ay tunay na napapatnubayan sa tamang landas. I02 - O 
kayong nagsisisampalataya! Pangambahan ninyo si Allah 
(sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang ipinag-uutos 
at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal) kung paano Siya 
nararapat na pangambahan. (Sundin ninyo Siya, magbigay 
ng pasasalamat sa Kanya at lagi Siyang alalahanin), at 
huwag (hayaang kayo) ay pumanaw maliban na kayo ay 
nasa loob (katatayuan) ng Islam (bilang mga Muslim) na 
may ganap na pagtalima kayAllah. io 3 At kayo ay manangan 
nang mahigpit, lahat kayo nang sama-sama, sa Lubid ni 
Allah (alalaong baga, sa Qur’an), at huwag kayong maging 
magkakahiwalay sa isa’t isa, at inyong alalahanin ang biyaya 
ni Allah sa inyo, sapagkat kayo ay magkakaaway at Kanyang 
pinag-isa ang inyong mga puso nang magkakasama, at sa 
pamamagitan ng Kanyang biyaya ay naging magkakapatid 
kayo (sa pananampalatayang Islam), at kayo ay nasa bingit 
na ng Lambak ng Apoy, at Kanyang iniligtas kayo rito. 
Sa ganito ay ginagawa ni Allah ang Kanyang Ayat (mga 
katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.) na maging 
maliwanag sa inyo upang kayo ay mapatnubayan. 

io 4- Hayaang may tumindig mula sa lipon ninyo na mga tao 
na nag-aanyaya sa lahat ng mabuti (Islam), na nagtatagubilin 
ng A1 Ma’ruf (Kaisahan ni Allah sa Islam, at lahat ng mga 
ipinag-utos ni Allah na dapat gawin) at nagbabawal sa A1 



108 


Surah 3 • Al-lmran 


Munkar (pagsamba sa maraming diyus-diyosan, kawalan 
ng pananalig at lahat ng ipinagbabawal sa Islam). At sila 
ang magsisipagtagumpay. 10 5- At huwag kayong mapabilang 
sa mga naghihiwa-hiwalay at may pagkakasalungatan sa 
kanilang sarili matapos ang maliwanag na katibayan ay 
dumatal sa kanila. Sila ang daratnan ng nakakapangilabot 
na kaparusahan. Io6 - Sa Araw na ito (Araw ng Muling 
Pagkabuhay), ang ilang mga mukha ay magiging maputi 
(maliwanag) at ang ilang mukha ay magiging maitim 
(madilim); at sa kanila na ang mukha ay maiitim (sa kanila ay 
ipagbabadya): “Kayo ba ay nagtakwil ng pananampalataya 
matapos na ito ay inyong tanggapin? Kung gayon, inyong 
lasapin ang kaparusahan (sa Impiyerno) dahilan sa (inyong) 
pagtatakwil sa Pananampalataya.” io 7- At sa kanila na ang 
mukha ay magiging maputi (maliwanag), sila ay hahantong 
sa Habag ni Allah (Paraiso), sila ay mananahan dito 
magpakailanman. IoS - Ito ang mga Talata ni Allah; dinalit 
Namin ito sa iyo (O Muhammad) sa katotohanan, at si Allah 
ay hindi nagnanais ng kawalang katarungan sa Kanyang 
mga nilalang. io 9- At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng 
nasa kalangitan at ng lahat ng nasa kalupaan. At ang lahat 
ng bagay ay magbabalik kay Allah (upang pagpasyahan). 

ITO - Kayo (na tunay na naniniwala sa Kaisahan ni Allah at 
sumusunod kay Propeta Muhammad at sa kanyang mga 
gawa) ang pinakamainam sa lahat ng mga tao na nilikha 
sa (lipon) ng sangkatauhan, kayo ay nagtatagubilin ng 
Al-Ma’ruf (paniniwala sa Kaisahan ni Allah at sa lahat 
ng ipinag-uutos ng Islam) at nagbabawal sa Al-Munkar 
(paniniwala sa maraming diyus-diyosan, kawalan ng 
pananalig, at sa lahat ng ipinagbabawal sa Islam), at kayo 



109 


Ang Pamilya ni Imran 

ay sumasampalataya kay Allah. At kung ang Angkan ng 
Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano) ay sumampalataya 
lamang, ito (sana) ay higit na mabuti para sa kanila; sa 
lipon nila ay may ilan na may pananalig, datapuwa’t ang 
karamihan sa kanila ay Al-Fasiqun (palasuway kay Allah at 
mapaghimagsik laban sa kautusan ni Allah). 111 Sila ay hindi 
makakagawa sa inyo ng kasahulan (kapinsalaan), maliban 
sa walang saysay na pang-iinis; at kung sila ay lumaban sa 
inyo, ay ipapakita nila ang kanilang likuran, at sila ay hindi 
tutulungan. U2 - Ang kawalang dangal ay inilapat sa kanila 
kahit saan man sila naroroon, maliban kung sila ay nasa 
ilalim ng kasunduan (ng pangangalaga) mula kay Allah, at 
mula sa mga tao; sila ang humatak tungo sa kanilang sarili 
ng Poot ni Allah, at ang pagkawasak ay inilapat sa kanila. 
Ito’y sa dahilang sila ay hindi nanampalataya sa Ayat (mga 
katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.) ni Allah at 
pinatay nila ang mga Propeta ng walang katarungan. Ito’y 
sa dahilang sinuway nila (si Allah) at nahirati na lumabag 
nang lagpas sa hangganan (nang pagsuway kay Allah; mga 
krimen at kasalanan). 

n 3- Hindi lahat sila ay magkakatulad; ang isang pangkat 
ng Angkan ng Kasulatan ay tumitindig sa katuwiran, sila 
ay dumadalit ng mga Talata ni Allah sa mga sandali ng 
gabi, na nagpapatirapa sa kanilang sarili sa pananalangin. 
"4- Sila ay nananampalataya kay Allah at sa Huling 
Araw; sila ay nagtatagubilin ng Al-Ma’ruf (paniniwala sa 
Kaisahan ni Allah at pagsunod kay Propeta Muhammad) 
at nagbabawal sa Al-Munkar (pagsamba sa maraming 
diyus-diyosan, kawalan ng paniniwala at pagtutol kay 
Propeta Muhammad); at sila ay nagmamadali (sa lahat) 



Surah 3 • Al-lmran 


I 10 

ng mabubuting gawa; at sila ay nasa lipon ng matutuwid. 
" 5 - At anumang mabuti ang kanilang gawin, walang anuman 
ang itatakwil sa kanila; sapagkat ganap na batid ni Allah 
kung sino ang A1 Muttaqun (mga matimtiman, matutuwid, 
mabubuting tao). n6 - Katotohanan, ang mga nagtatakwil ng 
Pananampalataya (hindi sumasampalataya kay Muhammad 
bilang Tagapagbalita ni Allah at lahat ng kanyang dinala 
mula kay Allah), ang kanilang mga ari-arian gayundin ang 
kanilang mga anak ay walangmaibibigay na kapakinabangan 
laban kay Allah. Sila ay magsisipanirahan sa Apoy, dito sila 
ay mananatili. ° 7 - Ang kahalintulad ng kanilang ginugugol 
sa mundong ito ay katulad ng hangin na lubhang malamig; 
ito ay tumama sa ani ng mga tao na gumawa ng kamalian 
sa kanilang sarili at puminsala nito (alalaong baga, ang 
mabuting gawa ng isang tao ay tatanggapin lamang kung 
siya ay naniniwala sa Kaisahan ni Allah at sa lahat ng mga 
propeta, kasama na si Hesukristo at Muhammad). Sila ay 
hindi ipinalungi ni Allah, datapuwa’t sila ang nagpalungi sa 
kanilang sarili. 

Il8 - O kayong nagsisisampalataya! Huwag ninyong kunin 
bilangBitanah (tagapayo, tagapangalaga, kawaksi, kaibigan, 
atbp.) ang mga nasa labas ng inyong pananampalataya (mga 
pagano, Hudyo, Kristiyano at mapagkunwari), sapagkat 
sila ay hindi titigil na gawin ang kanilang makakaya 
upang kayo ay pasamain. Sila ay nagnanais na bigyan 
kayo ng matinding kapinsalaan. Ang pagkamuhi ay ganap 
nang sumilay sa kanilang bibig, subalit ang inililingid ng 
kanilang dibdib ay higit na masama. Katiyakan, Aming 
ginawa na magaan sa inyo ang Ayat (mga kapahayagan, 
aral, katibayan, tanda, atbp.), kung kayo ay nakakaunawa. 



Ang Pamilya ni Imran I I I 

n 9- Ah! Kayo ang mga nagmamahal sa kanila datapuwa’t sila 
ay hindi nagmamahal sa inyo, at kayo ay nananampalataya sa 
lahat ng mga Kasulatan (alalaong baga, kayo ay naniniwala 
sa Torah [mga Batas} at Ebanghelyo, samantalang sila ay 
hindi naniniwala sa inyong Aklat, ang Qur’an). At kung sila 
ay makadaupang palad ninyo, sila ay nagsasabi, “Kami ay 
sumasampalataya”. Subalit kung sila ay nag-iisa, kanilang 
kinakagat ang dulo ng kanilang daliri dahil sa galit sa 
inyo. Ipagbadya: “Kayo ay maglalaho sa inyong galit.” 
Katiyakang batid ni Allah kung ano ang (lahat ng lihim) na 
nasa dibdih. I2 °- At kung ang mabuting bagay ay mangyari sa 
inyo, ito ay nakakapagpalumbay sa kanila, datapuwa’t kung 
ang ilang kasamaan ay manaig sa inyo, sila ay natutuwa rito. 
Ngunit kung kayo ay mananatiling matimtiman at maging 
A1 Muttaqun (matiyaga sa pagbabata at pagiging matuwid), 
wala ni isa mang katiting na kapinsalaan ang magagawa ng 
kanilang katusuhan sa inyo. Katotohanang si Allah ang 
nakakatalos ng lahat nilang ginagawa. 

I21 - At (gunitain) nang ikaw (0 Muhammad) ay lumisan 
sa iyong mag-anak nang (isang) umaga upang italaga ang 
mga sumasampalataya sa kanilang puwesto sa digmaan (ng 
Uhud). At si Allah ang Ganap na Nakakarinig, ang Ganap na 
Nakakaalam. I22 - Nang ang dalawang pangkat sa lipon ninyo 
ay malapit na sanang mawalan ng pag-asa (damdamin), 
subalit si Allah ang kanilang naging Wali (Kapanalig at 
Tagapangalaga). At ang mga sumasampalataya ay nararapat 
na magtiwala kay Allah. I2 3- At si Allah ang nagpahintulot 
sa inyo na maging matagumpay sa Badr, nang kayo ay isa 
pang mahina at maliit na puwersa. Kaya’t lubha ninyong 
pangambahan si Allah (umiwas sa lahat ng uri ng kasalanan 



Surah 3 • Al-lmran 


I 12 

at kasamaan na Kanyang ipinagbabawal at higit ninyong 
mahalin si Allah sa paggawa ng lahat ng uri ng mabuti 
na Kanyang ipinag-uutos) upang kayo ay magkaroon 
ng damdamin ng pasasalamat. I2 + (Gunitain) nang ikaw 
(O Muhammad) ay magbadya sa mga sumasampalataya, 
“Hindi pa ba sapat sa inyo na ang inyong Panginoon (Allah) 
ay nangyaring tumulong sa inyo sa pamamagitan ng tatlong 
libong anghel; na (Kanyang) ipinanaog?” I2 5- “Tunay nga, 
kung kayo ay mananatiling matiyaga at may kabanalan, at 
ang kaaway ay lumusob sa inyo; ang inyong Panginoon ay 
tutulong sa inyo sa pamamagitan ng limang libong anghel na 
may tatak (ng pagiging katangi-tangi).” 126 - Hindi ito ginawa 
ni Allah maliban sa isang mensahe ng mabuting balita sa 
inyo at bilang isang katiyakan (kapanatagan) sa inyong 
puso. At walang tagumpay malibang nagmula kay Allah, 
ang Ganap na Makapangyarihan, ang Tigib ng Kaalaman, 
12 7- Na Kanyang maputol ang isang bahagi ng hindi 
sumasampalataya, o mailantad sila sa kabuktutan, upang sila 
ay umurong na bigo. 128 - Hindi para sa iyo (O Muhammad), 
ngunit para kay Allah ang pagpapasya; kahima’t Siya ay 
magbigay ng habag (upang patawarin) sila o parusahan sila; 
katotohanang sila ay Zalimun (mga tampalasan, buhong, 
buktot, mapagsamba sa diyus-diyosan). 12 9- At si Allah ang 
nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa 
kalupaan. Kanyang pinatatawad ang Kanyang maibigan, at 
nagpaparusa sa Kanyang maibigan. At si Allah ay Lagi nang 
Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

'3°' O kayong nagsisisampalataya! Huwag kayong 
magkamal ng Riba (patubo sa pera at pautang), ng 
dalawang ulit at patong-patong, datapuwa’t pangambahan 



113 


Ang Pamilya ni Imran 
(ninyo) si Allah upang kayo ay maging matagumpay 
T 3 T - At katakutan ninyo ang Apoy, na inihanda sa mga hindi 
sumasampalataya. '3 2 - At sundin si Allah at ang (Kanyang) 
Tagapagbalita (Muhammad) upang kayo ay magkamit 
ng habag. '33- At maging maagap sa pag-uunahan tungo 
sa kapatawaran ni Allah, at sa Paraiso na kasinglawak 
na tulad ng kalangitan at ng kalupaan na inihanda sa Al- 
Muttaqun (mga matimtiman, mabuti, matuwid na tao). 
T 34- Ang mga gumugugol (sa Kapakanan ni Allah; mga 
gawang kawanggawa, limos at tulong, atbp.) sa kasaganaan 
at kahirapan, na nagtitimpi ng galit at nagpapatawad 
ng mga tao; katotohanang si Allah ay nagmamahal sa 
mga gumagawa ng kabutihan. r 35- At yaong (mga tao) 
na kung sila ay nakagawa ng labag na pakikipagtalik o 
nagpalungi ng kanilang sarili sa kasamaan, ay nakakaala- 
ala kay Allah at humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga 
kasalanan; - at sino pa ba kaya ang magpapatawad ng mga 
kasalanan maliban kay Allah? - At hindi matigas ang ulo 
sa pagpupumilit (sa kamalian) na kanilang nagawa. T 3 6 - Sa 
ganito, ang gantimpala ay Kapatawaran mula sa kanilang 
Panginoon, at mga Halamanan na sa ibaba nito ay may 
mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso), sila ay mananatili rito 
magpakailanman. Tunay na napakainam ang ganitong 
gantimpala sa mga gumagawa (at nagsisikap sa kabutihan 
ng ayon sa pag-uutos ni Allah). '37- Maraming mga katulad 
na pamamaraan (at kasahulan sa buhay) ang nakaharap 
ng mga pamayanan (mga bansa, na sumasampalataya at 
hindi sumasampalataya) na nagsipanaw na nang una pa 
sa inyo (katulad ng inyong nakaharap sa Uhud), kaya’t 
magsipaglakbay sa kalupaan at pagmasdan kung ano ang 



Surah 3 • Al-lmran 


I 14 

kinasapitan ng mga hindi nagsisampalataya (sa Kaisahan ni 
Allah, sumuway sa Kanya at sa Kanyang mgaTagapagbalita). 
'3 8 - Ito (ang Qur’an) ay isang maliwanag na pangungusap sa 
sangkatauhan, isang patnubay at pagtuturo sa mga (tao) 
na Al-Muttaqun (mga matimtiman, matuwid at mabuting 
tao). 

'39' Kaya’t huwag kayong maging mahina (laban sa inyong 
kaaway), at huwag ding malumbay, kayo ay mangunguna 
(sa tagumpay) kung katotohanan na kayo ay (tunay) na 
sumasampalataya. '4°- Kung ang sugat (o pamamatay) ay 
sumapit sa inyo, tiyakin ninyo na ang katulad na sugat 
(o pamamatay) ay sumapit din sa iba. At gayundin, ang 
mga araw (na mabuti at hindi lubhang mabuti) ay Aming 
ibinigay sa mga tao nang halinhinan, upang masubukan 
(ni Allah) ang mga sumasampalataya at upang Kanyang 
matipon ang mga martir mula sa inyong lipon. At si 
Allah ay hindi nalulugod sa Zalimun (mga buhong, 
buktot, tampalasan, mapagsamba sa diyus-diyosan). 
'4 1 - At upang masubukan ni Allah (o mapadalisay) ang mga 
sumasampalataya (sa kanilang kasalanan) at mawasak ang 
mga hindi sumasampalataya. '4 2 - Napag-aakala ba ninyo na 
kayo ay makakapasok sa Paraiso bago pa man masubukan ni 
Allah ang karamihan sa inyo na nakipaglaban (sa Kanyang 
Kapakanan) at (gayundin) ay (Kanyang) masubukan sila 
na nanatiling matiyaga? '43- Katiyakang kayo ay nagnais ng 
kamatayan (pagiging martir) bago ito ay inyong nakaharap. 
Ngayon, ito ay inyong napagmalas nang lantaran sa inyong 
sariling mga mata. 

'44- Si Muhammad ay hindi hihigit pa sa isang 
Tagapagbalita, at katotohanang (marami) ngTagapagbalita 



115 


Ang Pamilya ni Imran 

ang pumanaw nang una pa sa kanya. Kung siya ay namatay 
o napatay, kayo ba ay tatalikod sa inyong mga sakong 
(bilang hindi nananampalataya)? At siya na tumatalikod sa 
kanyang sakong, walang anumang katiting na kapinsalaan 
ang magagawa niya kay Allah, at si Allah ang magbibigay 
ng gantimpala sa mga may damdamin ng pasasalamat. 

At walang sinuman ang maaaring mamatay maliban 
sa Kanyang kapahintulutan at sa natataningang araw. At 
sinuman ang maghangad ng gantimpala sa mundong (ito), 
Aming ipagkakaloob ito sa kanya; at sinumang maghangad 
ng gantimpala sa Kabilang Buhay, Aming ipagkakaloob ito 
sa kanya. At Aming gagantimpalaan ang mga may pagtanaw 
ng utang na loob. '4 6 - At marami sa propeta (alalaong baga, 
marami sa lipon ng mga propeta) ang nakipaglaban (sa 
Kapakanan ni Allah), at kanyang kasama (na nakipaglaban) 
ay malaking pangkat ng relihiyos o at maalam na kalalakihan. 
Ngunit kailanman, hindi sila nawalan ng pag-asa (sa 
damdamin at puso) sa anumang sumapit sa kanila tungo 
sa Landas ni Allah, gayundin ay hindi sila pinanghinaan 
(ng loob) o ginawang kaaba-aba ang kanilang sarili. At 
si Allah ay nagmamahal sa mga matitiyaga. '47- At sila ay 
hindi nagsasabi ng anuman maliban sa: ‘Aming Panginoon! 
Patawarin Ninyo ang aming mga kasalanan at ang aming 
paglabag (sa mga tungkulin namin sa Inyo), patatagin 
Ninyo ang aming mga paa at Inyong pagkalooban kami ng 
tagumpay laban sa mga hindi nananampalataya.” '4 X - Kaya’t 
ibinigay ni Allah sa kanila ang gantimpala ng mundong ito, 
at ang pinakamainam na gantimpala ng Kabilang Buhay At 
si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. 

T 49- O kayong nagsisisampalataya! Kung kayo ay 



Surah 3 • Al-lmran 


I 16 

susunod sa mga hindi sumasampalataya, kayo ay kanilang 
ibabalik sa inyong mga sakong, at kayo ay tatalikod 
(sa pananampalataya) bilang mga talunan. '5°- Hindi, si 
Allah ang inyong Maula (Patron, Panginoon, Kapanalig, 
Tagapangalaga, atbp.), at Siya ang Pinakamagaling sa lahat 
ng mga tumutulong. '5 1 - Kami (Allah) ay maghahasik ng 
lagim sa puso ng mga hindi sumasampalataya sapagkat sila 
ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah, at (tungkol 
dito), Siya ay hindi nagbigay ng kapamahalaan; ang kanilang 
tirahan ay Apoy at gaano kasama ang tirahan ng Zalimun 
(mga buhong, buktot, tampalasan, mapagsamba sa diyus- 
diyosan, atbp.). '5 2 - At katiyakang tinupad ni Allah ang 
Kanyang pangako sa inyo habang sila (na inyong kaaway) 
ay inyong pinapatay sa Kanyang pahintulot; hanggang (sa 
sandaling) kayo ay nawalan ng katapangan at humantong sa 
pakikipagtalo tungkol sa utos, at hindi sumunod matapos 
na maipakita Niya sa inyo (ang labing yaman ng digmaan) 
na inyong ninanais. Sa lipon ninyo ay mayroong nagnanais 
sa mundong ito at ang iba ay naghahangad sa Kabilang 
Buhay. At Kanyang binayaan na kayo ay tumalilis sa (inyong 
kaaway), upang kayo ay Kanyang masubukan. Datapuwa’t 
katotohanang kayo ay Kanyang pinatawad, at si Allah 
ang Pinakamapagbigay sa mga sumasampalataya. r 53- (At 
gunitain) nang kayo ay tumalilis (ng may pangingilabot) 
na hindi man lamang lumilingon sa sinuman, at ang 
Tagapagbalita (Muhammad) ay nasa inyong likuran na 
tumatawag sa inyo upang kayo (ay magbalik). Dito, si 
Allah ay nagbigay sa inyo ng sunod-sunod na pagkabalisa 
sa pamamagitan ng kabayaran upang kayo ay maturuan na 
huwag malumbay sa bagay na nakaalpas sa inyo, gayundin 



117 


Ang Pamilya ni Imran 

naman sa bagay na sumapit sa inyo. At si Allah ang Ganap 
na Nakakatalos ng lahat ninyong ginagawa. 

'54- At makaraan ang panganib, Siya ay nagpapanaog ng 
kapanatagan sa inyo. Ang antok ay nakapanaig sa isang 
pangkat sa inyo, samantalang ang ibang pangkat ay nag-iisip 
ng tungkol sa kanilang sarili (kung paano sila makakaligtas, 
at hindi nagmamalasakit sa iba pa at sa Propeta) at nag- 
iisip ng mali tungkol kay Allah, - ang kaisipan ng kawalang 
kaalaman. Sila ay nagsabi, “Kami ba ay mayroong anumang 
bahagi sa pangyayari?” Ipagbadya (O Muhammad): 
“Katotohanang si Allah ang may pag-aangkin sa lahat ng 
pangyayari.” Itinatago nila sa kanilang sarili ang bagay na 
wala silang lakas ng loob na ilantad sa iyo, na nagsasabi: 
“Kung kami ay walang dapat gawin sa pangyayari, walang 
sinuman sa amin ang masasawi rito.” Ipagbadya: “Kahit 
na kayo ay namalagi sa inyong tahanan, ang mga itinalaga 
na mamatay, (sila) ay katiyakang patutungo sa pook ng 
kanilang kamatayan,” ngunit upang masubukan ni Allah 
kung ano ang laman ng kanilang puso at Mahis-in (subukan, 
dalisayin, maibsan) ang mga bagay na nasa inyong puso 
(mga kasalanan), at si Allah ang Ganap na Nakakatalos 
kung ano ang nasa (inyong) dibdib. *55- Ang mga tumalikod 
sa (karamihan) ninyo nang araw na ang dalawang pangkat 
(karamihan ng tao) ay magtagpo (alalaong baga, sa digmaan 
ng Uhud), si Satanas ang gumawa sa kanila na tumalilis 
(tumakas sa gitna ng labanan) dahilan sa ilang (kasalanan) 
na kanilang kinita. Datapuwa’t si Allah ay katotohanang 
nagpatawad sa kanila. Katotohanang si Allah ay Lagi nang 
Nagpapatawad, ang Pinakamapagpaumanhin. 

'5 6 - O kayong nagsisisampalataya! Huwag kayong tumulad 



Surah 3 • Al-lmran 


I 18 

sa kanila na hindi nananampalataya (mga mapagkunwari) 
at nagsasabi sa kanilang kapatid kung sila ay naglalakbay sa 
kalupaan o lumalabas upang lumaban: “Kung sila lamang ay 
nanatili sa amin, sila sana ay hindi nasawi o napatay,” upang 
gawin ni Allah na ito ay maging sanhi ng pagsisisi sa kanilang 
puso. Si Allah ang nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng 
kamatayan. At si Allah ang Ganap na Nakakamasid ng 
anumang inyong ginagawa. '57- At kung kayo ay napatay o 
nasawi sa Landas ni Allah, ang kapatawaran at habag mula 
kay Allah ay higit na mainam kaysa sa lahat nilang naipon 
(na makamundong kayamanan, atbp.) 'A At kahit na kayo 
ay nasawi o napatay, katotohanang kay Allah, kayong (lahat) 
ay titipunin. *59- At sa pamamagitan ng habag ni Allah, sila 
ay inyong pinakitunguhan nang mabanayad. At kung kayo 
ay naging mabagsik at naging matigas ang puso, sila marahil 
ay magkakawatak-watak sa paligid ninyo, kaya’t pabayaan 
ninyo (ang kanilang kamalian), at manawagan (kay Allah) 
ng kapatawaran sa kanila; at sangguniin sila tungkol sa 
pangyayari. At kung kayo ay nakagawa na ng pasya, ibigay 
ninyo ang inyong pagtitiwala kay Allah, katiyakang si 
Allah ay nagmamahal sa mga nagtitiwala (sa Kanya). 
l6 °-At kung si Allah ay tumulong sainyo, walang sinuman ang 
makakapanaig sa inyo; at kung kayo ay Kanyang talikdan, 
sino pa ba kaya maliban sa Kanya ang makakatulong sa inyo? 
At kay Allah (lamang), hayaan ang mga sumasampalataya ay 
magtiwala. 

i6t - Hindi isang katampatan para sa sinumang propeta ang 
kumuha ng walang katarungan sa isang bahagi ng labing 
yaman ng digmaan (Ghulul, - magnakaw sa labing yaman 
ng digmaan bago pa ito paghati-hatiin), at sinuman ang 



Ang Pamilya ni Imran I 19 

luminlang sa kanyang mga kasamahan tungkol sa labing 
yaman ng digmaan, sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay 
kanyang ilalabas ang bagay na kanyang kinuha (ng walang 
katarungan). At ang bawat tao ay babayaran nang ganap sa 
anumang kanyang kinita, - at sila ay hindi pakikitunguhan 
ng kawalang katarungan. l6z - Siya kaya na sumusunod sa 
mabuting kaluguran ni Allah (sa hindi pagkuha ng labing 
yaman ng digmaan ng walang pahintulot) ay katulad 
niya na humahatak sa kanyang sarili ng Poot ni Allah (sa 
pamamagitan ng pagkuha ng labing yaman ng digmaan ng 
walang pahintulot o Ghulul)? - ang kanyang pananahanan 
ay Impiyerno, - at tunay na pagkasama-sama ang gayong 
hantungan! i 6 3- Sila ay nasa magkakaibang antas sa 
paningin ni Allah, at si Allah ang Ganap na Nakakamasid 
ng anumang kanilang ginagawa. i6 4 Katotohanang si Allah 
ay nagbigay ng malaking biyaya sa mga sumasampalataya 
nang Kanyang isinugo sa karamihan nila ang isang 
Tagapagbalita (Muhammad) na nagmula sa kanilang 
lipon, na dumadalit sa kanila ng Kanyang mga Talata (ang 
Qur’an), at nagpapadalisay sa kanila (sa mga kasalanan sa 
pamamagitan ng pagsunod sa kanya) at nagtuturo sa kanila 
ng nasa Aklat (ang Qur’an) at Al-Hikmah (karunungan at 
mga gawa ng Propeta, alalaong baga, sawikain, pagsamba, 
atbp.), samantalang bago pa rito, sila ay nasa lantad na 
kamalian. 

i 6 5' (Ano ang nangyayari sa inyo)? Nang ang isang 
kapinsalaan ay humampas sa inyo, bagama’t inyong 
hinampas (ang inyong mga kaaway) na dalawang ulit na 
matindi, kayo ay nagsasabi: “Saan kaya nanggagaling itong 
sumapit sa amin?” Ipagbadya (sa kanila), “Ito ay mula sa 



120 


Surah 3 • Al-lmran 


inyong sarili (dahilan sa inyong masasamang gawa).” At 
si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. l66 - Ang 
inyong pinagdusahan (na kapinsalaan) sa araw (ng Digmaan 
ng Uhud), nang ang dalawang sandatahan ay magkatagpo 
ay sa pamamagitan ng kapahintulutan ni Allah, upang 
Kanyang masubukan ang mga sumasampalataya. i 6 7• At 
upang Kanyang masubukan ang mga mapagkunwari, sa 
kanila ay ipinagbadya: “Halina kayo, tayo ay makipaglaban 
(tungo) sa Landas ni Allah o (kahit paano) ay ipagtanggol 
(ninyo) ang inyong sarili.” Sila ay nagsabi: “Kung alam 
lamang namin na ang paglalaban ay magaganap, katiyakang 
kami ay susunod sa inyo.” Sila nang araw na ito ay higit na 
malapit sa kawalan ng pananalig kaysa sa Pananampalataya, 
na nagsasabi sa kanilang bibig ng bagay na wala sa kanilang 
puso. At si Allah ang may ganap na kaalaman sa anumang 
kanilang ikinukubli. l6S - (Sila ang) nagsabi tungkol sa nasawi 
nilang mga kapatid habang sila ay nakaupo (sa kanilang 
tahanan): “Kung sila lamang ay nakinig sa amin, sila sana ay 
hindi napatay” Ipagbadya: “Pigilan ninyo ang kamatayan sa 
inyong sarili kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan.” 

i6 9- Huwag ninyong akalain na ang mga nasawi sa Landas 
ni Allah ay patay. Hindi, sila ay buhay, sa (piling) ng kanilang 
Panginoon, at sila ay may mga panustos (o ikabubuhay). 
'7 0 - Sila ay nagsasaya sa ipinagkaloob sa kanila ni Allah 
mula sa Kanyang biyaya, na nagsasaya para sa kapakanan 
ng mga hindi pa nakasama sa kanila subalit naiwan pa 
(hindi pa naging martir), sa kanila ay walang daratal na 
pangangamba, gayundin sila ay hindi malulumbay J 7 T - Sila 
ay nagsasaya sa Biyaya at Kasaganaan mula kay Allah, 
at hindi hahayaan ni Allah na mawalang kabuluhan ang 



121 


Ang Pamilya ni Imran 
gantimpala ng mga sumasampalataya. '7 2 - Ang mga tumugon 
(sa panawagan) ni Allah at ng (Kanyang) Tagapagbalita 
(Muhammad), matapos na masugatan; sila na gumawa ng 
kabutihan at nangamba kay Allah ay mayroong malaking 
gantimpala. '73- Ang (mga mapagkunwari) na nagsabi sa 
mga tao (na sumasampalataya): “Katotohanan, ang mga 
tao (mga pagano) ay nagtipon-tipon laban sa inyo (na 
malaking sandatahan), kung gayon, inyong katakutan sila.” 
Datapuwa’t ito ay lalo (lamang) nagpasidhi sa kanilang 
Pananampalataya, at sila ay nagsabi: “Si Allah (lamang) ay 
sapat na sa amin, at Siya ang Pinakamainam sa Pag-aayos 
ng lahat ng pangyayari (para sa amin).” T '4- Kaya’t sila ay 
nagbalik na taglay ang Biyaya at Kasaganaan mula kay Allah. 
Walang anumang kapinsalaan ang sumaling sa kanila; at sila 
ay sumunod sa mabuting kaluguran ni Allah. At si Allah ang 
nag-aangkin ng Malaking Kasaganaan. r 75- Si Satanas lamang 
ang nagmumungkahi sa inyo ng pagkatakot sa kanyang 
auliya (mga kakampi at kaibigan {mga mapagsamba sa 
diyus-diyosan, walang pananalig sa Kaisahan ni Allah at sa 
KanyangTagapagbalitang si Muhammad}), huwag ninyong 
katakutan sila, datapuwa’t inyong pangambahan Ako, kung 
kayo ay (tunay) na sumasampalataya. 

'7 6 - At huwag hayaan na sila ay magbigay sa iyo ng 
kalumbayan (O Muhammad), na nagmamadali sa kawalan 
ng pananampalataya; katotohanan, wala isa mang katiting 
na kapinsalaan ang magagawa nila kay Allah. Ito ay 
kagustuhan ni Allah na huwag silang bigyan ng anumang 
bahagi ng Kabilang Buhay. Sa kanila ay may malaking 
kaparusahan. J 77- Katotohanan, ang bumibili ng kawalan ng 
pananampalataya sa halaga ng Pananalig, walang anumang 



122 


Surah 3 • Al-lmran 


kasahulan ang magagawa nila kay Allah. Sa kanila ay may 
malaking kaparusahan. '7 8 - At huwag hayaan ang mga hindi 
sumasampalataya ay mag-akala na ang Aming pagpapaliban 
ng kanilang kaparusahan ay mabuti para sa kanila. Amin 
lamang ipinagpapaliban ang kanilang kaparusahan upang 
kanilang dagdagan pa ang kanilang pagiging makasalanan. 
At sa kanila ay mayroong kahiya-hiyang kaparusahan. 
'79- Si Allah ay hindi mag-iiwan sa mga sumasampalataya 
sa kalagayan na kinalalagyan ninyo ngayon, hanggang 
sa Kanyang makita ang pagkakaiba ng masasama at 
mabubuti. At hindi rin ilalantad sa inyo ni Allah ang mga 
lihim ng Ghaib (mga bagay na hindi nakikita at lingid sa 
ating kaalaman), suhalit si Allah ay humihirang ng Kanyang 
mga Tagapagbalita sa sinuman na Kanyang mapusuan. 
Kaya’t sumampalataya kayo kay Allah at sa Kanyang mga 
Tagapagbalita, at sa inyo ay may malaking gantimpala. 

lSo - At huwag hayaan ang mga mapag-imbot na nagtatago 
sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila mula sa Kanyang 
Kasaganaan (Biyaya) ay mag-akala na ito ay mabuti sa kanila 
(kaya sila ay hindi nagbabayad ng Zakah {katungkulang 
kawanggawa}). Hindi, ito ay higit na masama sa kanila; ang 
mga bagay na kanilang itinatago ng may kasakiman ay itatali 
sa kanilang leeg na katulad ng (kadenang) kuwelyo sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay. At si Allah ang nag-aangkin ng mga 
pamana ng kalangitan at kalupaan; at si Allah ay Ganap na 
Nakakabatid ng lahat ninyong ginagawa. lSl - Katotohanan, 
si Allah ay nakarinig sa pangungusap ng (mga Hudyo) na 
nagsasabi: “Katotohanang si Allah ay maralita at tayo 
ay mayaman!” Aming itatala ang kanilang sinalita at ang 
kanilang pagpatay sa mga Propeta ng walang katarungan, 



123 


Ang Pamilya ni Imran 
at Aming wiwikain: “Lasapin ninyo ang kaparusahan 
ng naglalagablab (na Apoy).” l8z - Ito’y dahil sa gayong 
(kasamaan) na dinala ng inyong mga kamay sa harapan 
ninyo. At katiyakang si Allah ay hindi kailanman naging di- 
makatarungan sa (Kanyang) mga alipin. i8 3- (Magkakatulad) 
ang (mga Hudyo) na nagsabi: “Katotohanang si Allah 
ay tumanggap sa aming pangako na kami ay hindi 
sasampalataya sa sinumang Tagapagbalita maliban na siya 
(Tagapagbalita) ay magdala sa amin ng isang handog na 
sisilain ng apoy (mula sa langit).” Ipagbadya: “Katotohanang 
may dumatal sa inyo na mga Tagapagbalita nang una pa sa 
akin na may maliwanag na mga Tanda, at gayundin kung 
ano ang inyong hinihingi; kung gayon, bakit kaya sila ay 
inyong pinatay, kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan?” 
i8 4- At kung sila ay magtakwil sa iyo (O Muhammad), ito 
ay katulad (din nang nangyari) sa mga Tagapagbalita na 
nauna sa iyo, na dumatal na may Al-Bayyinat (maliwanag 
na mga Tanda, katibayan, atbp.) at Kasulatan at Aklat ng 
kaliwanagan. 'T Ang bawat isa (o kaluluwa) ay makakalasap 
ng kamatayan. At sa Araw ng Muling Pagkabuhay lamang, 
ang inyong kinita ay babayaran nang ganap. At sinuman ang 
inilayo sa Apoy at tinanggap sa Paraiso, katotohanang siya 
ay matagumpay. Ang buhay sa mundong ito ay isa lamang 
pagsasaya ng kalinlangan (isang bagay na mandaraya). 

l86 - Katiyakang kayo ay susubukan sa inyong kayamanan 
at mga ari-arian at sa inyong sariling (katawan), at 
katiyakang kayo ay makakarinig ng lubhang maraming 
(bagay) na magbibigay sa inyo ng pighati, mula sa kanila 
na nakatanggap ng Kasulatan nang una pa sa inyo (mga 
Hudyo at Kristiyano), at mula sa kanila na nagtataguri ng 



124 


Surah 3 • Al-lmran 


mga katambal kay Allah, datapuwa’t kung kayo ay magtiis 
sa pagtitiyaga, at maging Al-Muttaqun (mga matimtiman, 
matuwid at mabuting tao), - kung gayon, katotohanang 
ito ay magiging isang bagay na magbibigay pasya sa lahat 
ng mga pangyayari, at ito ay hango sa malalaking bagay, 
(na nararapat ninyong pananganan sa lahat ng inyong 
pagpupunyagi). i 8 7- (At gunitain) nang si Allah ay kumuha ng 
isang Kasunduan mula sa kanila na binigyan ng Kasulatan 
(mga Hudyo at Kristiyano) upang gawin ito (ang balita 
ng pagdatal ni Propeta Muhammad at ng karunungang 
pangrelihiyon) na maalaman at maging maliwanag sa 
sangkatauhan, at ito ay huwag itago, datapuwa’t itinapon 
nila ito sa kanilang likuran at dito ay bumili ng ilang kaaba- 
abang pakinabang! At katotohanang pinakamasama ang 
kanilang binili. l8S - Huwag ninyong akalain na ang mga 
nagsisipagsaya sa bagay na kanilang ginawa (o binili) at 
naiibigan ay purihin sa anumang kanilang ginawa, - huwag 
ninyong akalain na sila ay makakatakas sa kaparusahan. 
Sa kanila ay may kasakit-sakit na kaparusahan. i8 9- At kay 
Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan 
at kalupaan, at si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng 
bagay 

T 9°- Katotohanan! Sa pagkakalikha ng kalangitan at 
kalupaan, at sa pagsasalitan ng gabi at araw, katiyakang 
naririto ang mga Tanda sa mga tao na may pang-unawa. 
T 9 T - Ang mga nag-aala-ala kay Allah (nang lagi, at sa 
pananalangin) nang nakatayo, nakaupo at nakahilig sa 
kanilang tagiliran, at nag-iisip nang mataman tungkol sa 
pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan (na nagsasabi): 
‘Aming Panginoon! Hindi Ninyo nilikha ang (lahat) ng ito 



125 


Ang Pamilya ni Imran 

ng walang layunin, luwalhatiin Kayo! (Higit Kayong mataas 
salahat ng mgaitinataguri nilang katambal sa Inyo). Inyong 
gawaran kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng Apoy 
n > 2 - Aming Panginoon! Katotohanan, ang sinumang Inyong 
tanggapin sa Apoy, katiyakang siya ay Inyong winalan ng 
dangal, at kailanman ang Zalimun (mga mapagsamba sa 
diyus-diyosan, buktot, tampalasan) ay hindi makakatagpo 
ng anumang kawaksi. r 93- Aming Panginoon! Katotohanang 
narinig namin ang panawagan niya (Muhammad) na 
nananawagan sa Pananampalataya: “Manampalataya (kayo) 
sa inyong Panginoon,” at kami ay sumampalataya. Aming 
Panginoon! Patawarin Ninyo ang aming mga kasalanan at 
burahin ang aming kasamaan, at hayaan kami na mamatay 
sa kalagayan ng katuwiran na kasama ang Al-Abrar (ang 
mga tumatalima kay Allah at mahigpit na tumutupad sa 
Kanyang pag-uutos). T 94- Aming Panginoon! Igawad Ninyo 
sa amin ang Inyong ipinangako sa pamamagitan ng Inyong 
mga Tagapagbalita at kami ay huwag Ninyong alisan ng 
dangal sa Araw ngMuling Pagkabuhay, sapagkat kailanman 
ay hindi Kayo sumisira sa (Inyong) pangako.” 

'95- Kaya’t ang kanilang Panginoon ay tumanggap sa 
kanila (sa kanilang pagsusumamo at sa kanila ay tumugon), 
“Kailanman ay hindi Ko hahayaan na mawala ang gawa ng 
sinuman sa inyo, maging siya ay lalaki o babae. Kayo ay 
(magkakapanalig) sa bawat isa, kaya’t ang mga nagsilikas at 
itinaboymulasakanilangtahanan,atnagdusangkapinsalaan 
dahilan sa Aking Kapakanan, at lumaban at napatay sa 
Aking Kapakanan, katotohanang Aking ipatatawad sa 
kanila ang kanilang masasamang gawa at sila ay (Aking) 
tatanggapin sa Halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog 



126 


Surah 3 • Al-lmran 


na nagsisidaloy (Paraiso); isang gantimpala mula kay Allah, 
at na kay Allah ang pinakamainam na mga gantimpala.” 
u > 6 - Huwag hayaan ang pagwawaldas (at kasaganaan) ng mga 
hindi sumasampalataya sa kalupaan ay makalinlang sa inyo. 
’ 97 - Isang maigsing pagsasaya; hindi maglalaon, ang kanilang 
huling hantungan ay Impiyerno; at tunay na pagkasama- 
sama ng pook na ito upang tigilan. ‘A Datapuwa’t sa kanila 
na nangangamba sa Kanilang Panginoon, ay mga Halamanan 
na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso), 
sila ay mananahan dito (magpakailanman), isang kasiyahan 
mula kay Allah; at ang na kay Allah ang pinakamainam sa 
Al-Abrar (ang mga masunurin kay Allah). r 99- At katiyakan, 
na mayroon sa lipon ng Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo 
at Kristiyano), ang sumasampalataya kay Allah at sa bagay 
na ipinahayag sa inyo, at sa bagay na ipinahayag sa kanila, 
na nagpapakumbaba sa kanilang sarili sa harapan ni Allah. 
Hindi nila ipinagbibili ang mga Talata ni Allah sa maliit 
na halaga; para sa kanila ay may isang gantimpala na nasa 
kanilang Panginoon. Katotohanang si Allah ay Maagap sa 
Pagsusulit. 2 °°- O kayongnagsisisampalataya! Magsipagbata 
kayo at higit na magtiyaga (ng higit sa inyong kaaway), at 
bantayan ninyo ang inyong nasasakupan sa pamamagitan 
nang pagtatalaga ng pangkat na sandatahan sa mga lugar na 
ang kaaway ay maaaring lumusob sa inyo, at pangambahan 
si Allah, upang kayo ay maging matagumpay 



Surah 4 'An-Nissa 


127 


Ang Kababaihan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 O sangkatauhan! Pangambahan ang inyong Panginoon 
na lumikha sa inyo mula sa isang tao (Adan), at mula 
sa kanya ay nilikha Niya ang kanyang asawa (Eba), at 
mula sa kanilang dalawa ay nilikha Niya ang maraming 
lalaki at babae; pangambahan ninyo si Allah, mula sa 
Kanya ay nanggaling ang inyong magkasanib (na mga 
karapatan), at (huwag ninyong putulin ang kaugnayan) 
ng mga sinapupunan (na nagluwal sa inyo, alalaong baga, 
ang pagkakamag-anak); sapagkat katiyakang si Allah ay 
Lalagi nang Ganap na Nagmamasid sa inyo. 2 - At sa mga 
ulila, inyong ibalik ang kanilang mga ari-arian (kung sila 
ay sumapit na sa hustong gulang), gayundin naman ay 
huwag ninyong ihalili (ipalit) ang (inyong) walang halagang 
bagay sa (kanilang) mahalagang bagay, at huwag ninyong 
kamkamin ang kanilang kabuhayan (sa pagdaragdag nito) 
sa inyong kabuhayan. Katiyakang ito ay isang malaking 
kasalanan. 3- At kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi 
makakaganap na maging makatarungan sa mga (babaeng) 
ulila, kayo ay magsipag-asawa ng (ibang) kababaihan na 
inyong mapusuan, dalawa, o tatlo, o apat; datapuwa’t kung 
kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makakaganap na 
makitungo (sa kanila) ng may pantay na katarungan, kung 
gayon ay (mag-asawa) lamang ng isa, o kung ano ang angkin 




128 Surah 4 • An-Nissa 

ng inyong kanang kamay. Ito ay higit na mainam upang 
mapigilan kayo na makagawa ng kawalang katarungan. 
4- At ibigay sa kababaihan (na inyong mapapangasawa) 
ang kanilang Mahr (ang katungkulang dote o handog na 
ibinibigay ng lalaki sa kanyang magiging asawa sa sandali 
ng kasal) ng may mabuting puso; datapuwa’t kung sila (mga 
babae), sa kanilang sariling kasiyahan ay muling ibalik ang 
bahagi nito sa inyo, ito ay inyong kunin at masiyahan ng 
walang pangangamba sa anumang kasahulan (sapagkat 
ginawa itong legal ni Allah). 

5- At sa may mahihinang pag-iisip, huwag ninyong ibigay sa 
kanila ang inyong ari-arian na ipinagkatiwala ni Allah upang 
inyong pamahalaan, datapuwa’t damitan ninyo at pakainin 
sila, at kayo ay mangusap sa kanila ng may kabutihan at 
katarungan. 6 - Subukan ninyo (ang katalinuhan) ng mga 
ulila hanggang sa sila ay sumapit na sa hustong gulang ng 
pag-aasawa; at kung kayo ay makakita sa kanila ng sapat 
na kakayahan, ibigay ninyo sa kanila ang kanilang ari- 
arian, datapuwa’t huwag ninyong gamitin ito ng walang 
kapararakan at huwag ding madaliin (ang pagbibigay) kung 
ito ayhindiumaayon (sagulang) ngkanilangpaglaki. At kung 
ang tagapangalaga ay may maalwang buhay, hayaan siya na 
huwag tumanggap ng kabayaran, datapuwa’t kung siya ay 
mahirap, hayaan siya na magkaroon sa kanyang sarili kung 
ano ang makatarungan at katamtaman. At kung inyo nang 
igawad sa kanila ang kanilang ari-arian, kayo ay kumuha 
ng mga saksi sa kanilang harapan; datapuwa’t si Allah ay 
Ganap na Saksi sa pagsusulit. 7- At kung anuman ang naiwan 
ng mga magulang sa kanilang pinakamalalapit na kamag- 
anak ay mayroong bahagi ang kalalakihan at may bahagi 



129 


Ang Kababaihan 

ang kababaihan, kahima’t ang ari-arian ay maliit o malaki; 
isang nalalaang bahagi. 8 Datapuwa’t kung sa panahon ng 
paghahati-hati ay mayroong ibang kamag-anak, o mga 
ulila, o mahihirap na rito ay nakatunghay, inyong hatian 
sila (mula sa ari-arian), at mangusap sa kanila ng salita ng 
kabutihan at katarungan. 9- Hayaan ang mga (namamahala 
ng pagbabaha-bahagi ng ari-arian) ay mayroong pagkatakot 
sa kanilang isipan na katulad ng kanilang mararamdaman sa 
kanilang sarili kung sila ay nakaiwan ng mahinang pamilya. 
Hayaan silang mangamba kay Allah at mangusap sa kanila 
ng katampatang salita. IO - Ang mga umaangkin ng mga ari- 
arian ng mga ulila ng walang katarungan ay kumakain ng 
apoy sa kanilang tiyan; hindi magtatagal, sila ay magbabata 
sa naglalagablab na Apoy! 

"■ Si Allah ay nag-uutos sa inyo tungkol (sa mamanahin) 
ng inyong mga anak: sa lalaki, ang kanyang bahagi ay 
katumbas ng sa dalawang babae; kung mga babae lamang 
ang anak, dalawa o higit pa, ang kanilang bahagi ay 
dalawang katlo (2/3) ng pamana; kung nag-iisa lamang, ang 
sa kanya (tanging babae) ay kalahati. Sa mga magulang, ay 
isang bahagi ng anim (1/6) sa bawat isa, kung ang namatay 
ay nakaiwan ng mga anak; at kung walang anak at ang mga 
magulang lamang ang (tanging) tagapagmana, ang ina ay 
may isang katlo (1/3); kung ang namatay ay nakaiwan ng 
mga kapatid na lalaki (o babae), ang ina ay may isang bahagi 
ng anim (1/6). (Ang pagbabaha-bahagi sa lahat ng ito) ay 
matapos na mabayaran ang pabuya na kanyang inihandog 
(sa kawanggawa) at mga pagkakautang. Hindi ninyo batid 
kung sino sa kanila, maging (sila man) ay inyong magulang 
at mga anak, ang pinakamalapit sa inyo sa kapakinabangan, 



130 


Surah 4 • An-Nissa 


kaya’t (ang natatakdaang paghahati-hati) ay ipinag-utos ni 
Allah. At si Allah ang Lalagi nang Ganap na Nakakaalam 
ng lahat, ang Tigib ng Karunungan. I2 - Sa mga naiwan ng 
inyong kabiyak na babae, ang inyong bahagi ay kalahati 
kung sila ay hindi nakaiwan ng anumang anak, datapuwa’t 
kung sila ay nakaiwan ng anak, kayo ay makakakuha ng 
isang kapat (1/4), matapos na mabayaran ang pabuya 
na inihandog (o kawanggawa) at mga pagkakautang. Sa 
anumang inyong naiwan; ang kanilang (kahiyak na babae) 
ay may bahagi ng isang kapat (1/4), kung kayo ay hindi 
nakaiwan ng anak; datapuwa’t kung kayo ay nakaiwan ng 
anak, sila ay makakakuha ng isang walo (1/8) matapos na 
mabayaran ang pabuya na inihandog (o kawanggawa) at 
lahat ng mga pagkakautang. Kung ang babae o lalaki na 
ang pamana ay pinagtatalunan (o pinag-uusapan) pa, ay 
hindi nakaiwan ng kamag-anak paitaas man at paibaba 
(aseendants and deseendants), datapuwa’t nakaiwan ng 
isang kapatid na lalaki o babae, ang bawat isa sa dalawa ay 
makakakuha ng isang anim (1/6); datapuwa’t kung mahigit 
sa dalawa, sila ay maghahati sa isang katlo (1/3), matapos 
na mabayaran ang pabuya na inihandog (o kawanggawa) 
at lahat ng mga pagkakautang; upang walang anumang 
pagkalugi (pagkaagrabiyado) ang mangyari (sa sinuman). 
Ito ay isang pag-uutos mula kay Allah at si Allah ang Ganap 
na Nakakabatid, ang Mapagpaumanhin. * 3 - Ito ang mga 
pag-uutos na itinakda ni Allah (tungkol sa mga pamana), at 
sinumang sumunod kay Allah at sa KanyangTagapagbalita 
(Muhammad) ay tatanggapin sa Hardin na sa ibaba nito ay 
may mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso) upang manahan dito 
(magpakailanman), at ito ang pinakasukdol na tagumpay 



131 


Ang Kababaihan 

’ 4 - Datapuwa’t ang sumusuway kay Allah at sa Kanyang 
Tagapagbalita (Muhammad) at nagmamalabis sa itinakda, 
siya ay Kanyang ihahagis sa Apoy upang manahan dito at 
sasakanya ang kaaba-abang kaparusahan. 

' 5 - At kung sinuman sa inyong kababaihan ang magkasala 
ng kahalayan (bawal na pakikipagtalik), inyong kunin 
ang patibay (na mapapanaligan) ng apat na saksi mula 
sa inyong lipon laban sa kanila; at kung sila ay magbigay 
saksi, panatilihin sila (ang mga babae) sa bahay hanggang 
ang kamatayan ay sumapit sa kanila o hanggang si Allah 
ay magtakda sa kanila ng (ibang) paraan. l6 - At kung ang 
dalawang tao (lalaki at babae) sa lipon ninyo ay makagawa 
ng kahalayan (bawal na pakikipagtalik), sila ay kapwa 
parusahan. At kung sila ay magtika at magbago (alalaong 
baga, nangako kay Allah na hindi na nila kailanman 
uulitin ang gayong gawa at iba pang katulad na kasalanan) 
at gumawa ng mga kabutihan, inyong hayaan silang 
mapag-isa. Katotohanang si Allah ang Tanging Isa na 
tumatanggap ng pagsisisi, ang Pinakamaawain. J 7 - Si Allah 
ay tumatanggap ng pagsisisi ng mga nakagawa ng kasamaan 
sa kawalan ng muwang (pagiging inosente) at karaka-raka’y 
nagsisisi matapos ito; sa kanila ay ibabaling ni Allah ang 
Kanyang habag; sapagkat si Allah ay Tigib ng Kaalaman 
at Karunungan. l8 - Walang katuturan ang pagtitika ng mga 
nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasamaan, hanggang ang 
kamatayan ay dumatal sa isa sa kanila, at siya ay magsabi, 
“Ngayon, ako ay tunay na nagsisisi”, gayundin naman ang 
mga dinatnan ng kamatayan habang sila ay nagtatakwil sa 
Pananampalataya; sa kanila ay Aming inihanda ang kasakit- 
sakit na kaparusahan. 



Surah 4 • An-Nissa 


132 

' 9 - O kayong nagsisisampalataya! Kayo ay pinagbawalan na 
inyong manahin (ariin) ang mga babae na laban sa kanilang 
kagustuhan at sila ay huwag ninyong pakitunguhan ng 
may kagaspangan, upang inyong mabawi ang bahagi ng 
Mahr (dote o handog) na inyong ipinagkaloob sa kanila, 
maliban na lamang kung sila ay nagkasala ng lantad na 
kahalayan (bawal na pakikipagtalik). (Sa isang banda), kayo 
ay mamuhay sa kanilang piling ng may dangal. At kung 
sila ay inyong kasuyaan, marahil ay nasusuya kayo sa isang 
bagay, at si Allah ay maghahatid sa inyo sa pamamagitan 
nito ng maraming kabutihan. 20 ■ Datapuwa’t kung inyong 
ninanais na palitan ng iba ang inyong kabiyak na babae at 
kayo ay nagbigay (noon) sa isa sa kanila ng malaking yaman 
bilang Mahr (dote o handog), huwag ninyong bawiin kahit 
na ang pinakamaliit nito. Inyo baga itong babawiin ng 
may kamalian at walang karapatan, at (kayo) ay gagawa ng 
lantad na kasalanan? 21 At paano ninyo ito babawiin kung 
kayong dalawa ay nagsiping na sa isa’t isa, at sila ay kumuha 
sa inyo nang matatag at taimtim na kasunduan? 22 - At huwag 
ninyong pangasawahin ang mga babae na napangasawa 
(noon) ng inyong ama, maliban na lamang sa mga nangyari 
noong una. Katotohanang ito ay kahiya-hiya at kasuklam- 
suklam at isang masamang gawi (o kinagisnan). 

2 3 - Ipinagbabawal sainyo (O kalalakihan, namapangasawa) 
ang (mga sumusunod): ang inyong ina, anak na babae, 
kapatid na babae, kapatid na babae ng inyong ama, kapatid 
na babae ng inyong ina, anak na babae ng inyong kapatid na 
lalaki, anak na babae ng inyong kapatid na babae, ang babae 
na umampon sa inyo na nagpasuso sa inyo, ang inyong 
kinakapatid na babae (kapatid sa ina), ang ina ng inyong 



133 


Ang Kababaihan 

kabiyak, ang inyong anak-anakang babae na nasa ilalim ng 
inyong pangangalaga, na naging anak (sa una o ibang asawa) 
ng inyong kabiyak na inyong sinipingan, - datapuwa’t ito 
ay hindi kasalanan sa inyo kung kayo ay hindi sumiping 
sa kanya (sa inyong kabiyak na siyang ina ng inyong anak- 
anakang babae), ang naging asawa ng inyong anak na lalaki 
na nanggaling sa himaymay ng inyong laman, at dalawang 
magkapatid na babae na inyong pinangasawa nang sabay, 
maliban na lamang sa nangyari noong una; sapagkat si 
Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

2 4 - Gayundin (ay ipinagbabawal) ang mga babaeng may 
asawa na, maliban sa angkin ng inyong kanang kamay 
(bilang bihag). Sa ganito ipinag-utos ni Allah (ang bawal) sa 
inyo. Ang lahat ng iba pa ay pinapayagan sa inyo, ngunit 
marapat na hinanap ninyo (bilang asawa na pakakasalan) na 
may kaloob na Mahr (dote o handog na ibinibigay ng lalaki 
sa kanyang mapapangasawa sa panahon ng kasal) mula sa 
inyong ari-arian, na naghahangad ng kalinisan at hindi 
kahalayan (bawal na pakikipagtalik). Kaya’t sila na inyong 
nakapilingsapagtatamasangkaligayahansapakikipagtalik, 
sila ay inyong gawaran ng takdang Mahr (dote o handog), 
datapuwa’t kung ang Mahr (dote o handog) ay naitalaga na 
at inyong napagkasunduan (na magbigay pa ng higit), ito 
ay hindi kasalanan sa inyo. Katotohanang si Allah ay Lalagi 
nang Ganap na Nakakaalam, ang Tigib ng Karunungan. 

2 5 - At kung sinuman sa inyo ang walang kakayahan upang 
magpakasal sa isang malaya at sumasampalatayang 
babae, maaari silang magpakasal sa mga babae na angkin 
ng kanilang kanang kamay (bilang bihag mula sa Jihad 
[maka-Diyos na pakikidigma}); at si Allah ay may ganap na 



134 


Surah 4 • An-Nissa 


kaalaman tungkol sa inyong pananampalataya. Kayo ay isa 
mula sa iba; pakasalan sila sa pahintulot ng nangangalaga sa 
kanila at ibigay sa kanila ang kanilang Mahr (dote o handog) 
ng ayon sa kung ano ang katampatan; sila ay marapat na 
malinis at hindi mahalay (at hindi gumagawa ng bawal na 
pakikipagtalik) kung sila ay pinakasalan na. Kung sila ay 
magkasala ng kahalayan (bawal na pakikipagtalik), ang 
kanilang kaparusahan ay kalahati ng (kaparusahan) ng isang 
malayang babae (hindi alipin). Ito ay para sa kanya mula sa 
lipon ninyo na nangangamba sa kasalanan; datapuwa’t ito ay 
higit na mainam sa inyo kung kayo ay magtimpi, sapagkat 
si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

26 - Ninanais lamang ni Allah na maging maliwanag sa 
inyo (kung ano ang pinahihintulutan at kung ano ang 
hindi pinahihintulutan) at upang maipakita sa inyo ang 
mga paraan ng mga nangauna sa inyo at tanggapin ang 
inyong pagsisisi, at si Allah ang Ganap na Nakakaalam, ang 
Puspos ng Kaalaman. 2 7 - Ninanais ni Allah na tanggapin 
ang inyong pagsisisi, datapuwa’t ang mga sumusunod sa 
kanilang mga pagnanasa ay naghahangad sa inyo (na mga 
sumasampalataya) na kayo ay lubhang malihis nang malayo 
sa tamang landas. 2§ - Ninanais ni Allah na mapagaan (ang 
dalahin) para sa inyo; sapagkat ang tao ay nilikha na mahina 
(hindi makapagtimpi na huwag sumiping sa babae). 

2 9 O kayong sumasampalataya! Huwag ninyong lamunin 
ang inyong ari-arian sa inyong sarili ng walang kapararakan, 
datapuwa’t hayaang magkaroon ng pakikipagkalakalan sa 
lipon ninyo na kapwa ninyo pinahihintulutan, at huwag 
ninyong patayin at wasakin ang inyong sarili (o huwag 
magpatayan sa isa’t isa), katotohanang si Allah sa inyo ay 



135 


Ang Kababaihan 

Pinakamaawain! 3 °. At kung sinuman ang gumawa nito 
sa pagmamalabis at kawalang katarungan, siya ay Aming 
ihahagis sa Apoy, at ito ay magaan lamang kay Allah. 3 1 - At 
kung inyong iiwasan ang mga karumal-dumal na kasalanan 
na sa inyo ay ipinagbabawal, ipatatawad Namin sa inyo ang 
(iba ninyong maliliit) na kasalanan at kayo ay tatanggapin 
sa Tarangkahan ng malaking karangalan. 3 2 - At huwag 
ninyong pag-imbutan ang mga bagay na ipinagkaloob ni 
Allah sa mga iba na higit sa inyo. Sa mga lalaki ay mayroong 
gantimpala sa anumang kanilang kinita, (gayundin naman) 
sa mga babae ay mayroong gantimpala sa anumang kanilang 
kinita, datapuwa’t kayo ay humingi kay Allah ng Kanyang 
Biyaya. Katotohanang si Allah ay may Ganap na Kaalaman 
sa lahat ng bagay. 33- At sa (kapakinabangan) ng lahat, Kami 
ay nagtakda ng mga tagapagmana (ng ari-arian) na naiwan 
ng mga magulang at kamag-anak. At gayundin sa kanila na 
nasa kandili ng inyong kanang kamay, igawad sa kanila ang 
katampatang bahagi (o parte), sapagkat katotohanang si 
Allah ang saksi sa lahat ng bagay 
34 Ang kalalakihan ang tagapangalaga at tagapanustos 
ng kababaihan, sapagkat ginawa ni Allah na ang isa sa 
kanila ay manaig (sa lakas) kaysa sa iba, at sapagkat sila 
ay gumugugol (upang sila ay tustusan) mula sa kanilang 
kakayahan. Samakatuwid, angmatutuwid nakababaihan ay 
matimtiman sa pagsunod (kay Allah at sa kanilang asawa), 
at nangangalaga sa panahong wala ang (kanilang asawa) 
sa bagay na ipinag-utos ni Allah na dapat nilang bantayan 
(alalaong baga, ang kalinisan ng kanilang pagkababae, 
ang ari-arian ng kanilang asawa, atbp.). At sa kababaihan 
na sa kanilang sarili ay namamasdan ninyo ang kanilang 



136 


Surah 4 • An-Nissa 


masamang gawa, (sa una) sila ay pangaralan, (pangalawa) 
huwag sumiping sa kanila, (at panghuli) saktan sila (ng 
kanti lamang, kung ito ay makakatulong), datapuwa’t kung 
sila ay magbalik loob sa pagsunod, sila ay huwag ninyong 
hanapan (ng pagkayamot). Katotohanang si Allah ay Lalagi 
nang Pinakamataas, ang Pinakadakila. 35- At kung kayo ay 
nangangamba na may pagkakahidwa sapagitan nilang (mag- 
asawa), kayo ay magtalaga ng (dalawang) tagapamagitan; 
isa mula sa pamilya (ng lalaki) at ang isa ay mula sa pamilya 
(ng babae); kung ninanais nila na ituwid ang mga bagay- 
bagay (o pangyayari), si Allah ang magbibigay kaganapan 
ng kanilang pakikipagkasundo; sapagkat si Allah ang may 
ganap na kaalaman at nakakatalos ng lahat ng bagay. 

3 6 - Paglingkuran ninyo si Allah at huwag kayong 
magtamhal ng anuman sa pagsamba sa Kanya, at magsigawa 
kayo ng kabutihan sa mga magulang, mga kamag-anak, mga 
ulila, sa mahirap na humihingi, sa kapitbahay na malapit sa 
pagkakamag-anak, sa kapitbahay na hindi malapit sa inyo, 
angmgakasamahannamalapit sainyo, angmganapapaligaw 
(na inyong nakadaop) at sa mga angkin ng inyong kanang 
kamay. Katotohanang si Allah ay hindi nagmamahal sa 
mga mayayabang at hambog; 37- Sila na mga kuripot at 
nag-uudyok din sa iba na maging kuripot, at nagtatago ng 
mga biyaya na sa kanila ay ipinagkaloob ni Allah, at Aming 
inihanda sa mga walang pananampalataya ang kaaba-abang 
kaparusahan. 38- At (gayundin) ang mga gumugugol ng 
kanilang kayamanan upang mamalas lamang ng mga tao at 
hindi sumasampalataya kay Allah at sa Huling Araw (sila ang 
mga kaibigan ni Satanas), at sinumang pumili kay Satanas 
bilang kapalagayan; kung gayon, (pagmasdan) kung gaano 



137 


Ang Kababaihan 

siya kakila-kilabot na kasama! 39- At ano ba ang mawawala (o 
kasahulan) sa kanila kung sila ay manampalataya kay Allah 
at sa Huling Araw, at sila ay gumugol mula sa kayamanan 
na ipinagkaloob sa kanila ni Allah? At si Allah ay Lalagi 
nang Ganap na Nakakaalam sa kanila. 4 °- Katotohanang 
si Allah ay hindi kailanman nawalan ng katarungan kahit 
na katiting lamang; kung anumang mabuti (ang nagawa), 
ito ay Kanyang pinag-iibayo ng dalawang ulit, at Siya ay 
nagkakaloob ng malaking gantimpala. 

4 1 - Paano kaya (kung gayon), kung Kami ay magpadala 
mula sa bawat pamayanan (bansa) ng isang saksi at ikaw 
(O Muhammad) ay ipadala Namin bilang isang saksi laban 
sa mga taong ito! 4 2 - Sa Araw na yaon, ang mga nagtakwil 
ng pananampalataya at hindi sumunod sa Tagapagbalita 
(Muhammad) ay maghahangad na ang kalupaan ay tumabon 
sa kanila, datapuwa’t sila ay hindi makakapaglihim ng kahit 
na isang katibayan (katunayan) kay Allah! 43- O kayong 
nagsisisimpalataya! Huwag kayong magsipag-alay ng 
panalangin kung kayo ay nasa kalagayan ng pagkalango, 
hanggang sa inyong maunawaan (ang kahulugan) ng inyong 
sinasabi, gayundin kung kayo ay nasa kalagayan ng “Janaba” 
(kalagayan ng kawalang kalinisan kung nakipagtalik at 
hindi pa nakakapaligo), maliban na lamang kung kayo ay 
naglalakbay sa mahabang lansangan (at doon ay walang 
tubig, o naparaan lamang sa moske o bahay dalanginan), 
hanggang sa makapaghugas kayo ng inyong buong katawan. 
Kung kayo ay may sakit o naglalakbay, o katatapos lamang 
ninyo na dumumi (o umihi), o kayo ay nagkaroon ng 
pakikipagtalik at kayo ay hindi nakatagpo ng tubig, kung 
gayon, kayo ay humanap ng malinis na lupa at inyong 



138 


Surah 4 • An-Nissa 


haplusin (sa pamamagitan) nito ang inyong mukha at mga 
kamay (Tayammum). Katotohanang si Allah ang pumapalis 
ng kasalanan, ang Lagi nang Nagpapatawad. 

44 Hindi ba ninyo napagmamalas sila na pinagkalooban 
ng bahagi ng aklat (ang mga Hudyo), na bumibili ng 
maling landas at naghahangad na kayo ay mapaligaw sa 
tamang landas. 45- Si Allah ay may ganap na kaalaman sa 
inyong mga kaaway, at si Allah ay sapat na bilang “Wali” 
(Tagapangalaga), at si Allah ay sapat na bilang Kawaksi. 
4 6 - At sa lipon ng mga Hudyo ay mayroong ilan na nagbibigay 
ng maling kahulugan sa mga salita (laban) sa tunay (nitong) 
kahulugan at nagsasabi: ‘Aming naririnig ang iyong salita 
(O Muhammad) at kami ay sumusuway,” at “Nakikinig 
at hinayaan ka (namin, O Muhammad) na walang 
mapakinggan.” At “Ra’ina” (ang kahulugan nito sa Arabik 
ay “Maging maingat, {kayo] ay makinig sa amin” at kami 
ay nakikinig sa inyo at sa Hebreo, ito ay nangangahulugan 
na “isang insulto”), sa gagad ng kanilang dila at panunuya 
sa Pananampalataya (Islam). At kung kanila lamang sinabi: 
“Kami ay nakakarinig at sumusunod,” at “Hayaang kami ay 
makaunawa,” ito ay higit (sana) na naging mabuti sa kanila 
at higit na katampatan, datapuwa’t si Allah ay sumumpa sa 
kanila dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya at 
ilan lamang sa kanila ang sumasampalataya. 

47 - O kayo na mga pinagkalooban ng Kasulatan (mga 
Hudyo at Kristiyano)! Magsisampalataya kayo sa Aming 
ipinahayag (kay Muhammad) na nagpapatotoo (kung ano 
na noon) ang nasa sa inyo, bago Namin burahin (palisin) 
ang mga mukha (sa pamamagitan ng pagbibigay hubog 
dito na tulad ng batok na walang ilong, bibig, mata, atbp.) 



139 


Ang Kababaihan 

at ilagay sa likuran, o ang isumpa sila kung paano Namin 
isinumpa ang mga lumalabag sa (araw) ng Sabado, sapagkat 
ang pasya ni Allah ay dapat na ipatupad. Katotohanang 
si Allah ay hindi nagpapatawad na ang mga iba ay itambal 
pa sa Kanya sa pagsamba, datapuwa’t Siya ay nagpapatawad 
(ng lahat) maliban (lamang sa una) sa sinumang Kanyang 
maibigan, at sinumang magtindig ng katambal sa pagsamba 
kay Allah, katotohanang siya ay gumawa ng kahambal- 
hambal na kasalanan. 49 Hindi ba ninyo napagmamasdan 
ang mga nag-aangkin ng kabanalan para sa kanilang sarili. 
Hindi, datapuwa’t si Allah ang nagpapabanal sa sinumang 
Kanyang mapusuan at sila ay hindi pakikitungahan 
ng kawalang katarungan kahit na katumbas lang ng 
isang Fatila (isang hibla ng kaliskis ng buto ng palmera 
[datiles]). ?°- Pagmasdan, kung paano sila kumakatha ng 
kasinungalingan laban kay Allah, at sapat na ito bilang 
isang lantad na kasalanan. 

5 1 Hindi ba ninyo napagmamalas ang mga nabigyan 
ng Kasulatan? Sila ay nananampalataya sa Jibt at Taghut 
(anumang sinasamba maliban sa Tunay at Nag-iisang 
Diyos [Allah], huwad na mga diyus-diyosan, atbp.), at 
nagsasabi sa mga hindi sumasampalataya na sila ay higit 
at mainam na napapatnubayan (sa tamang landas) kung 
ihahambing sa mga sumasampalataya. 5 2 - Sila ang mga 
isinumpa ni Allah, at sa sinuman na isinusumpa ni Allah, 
kayo ay hindi makakatagpo para sa kanila ng (anumang) 
kawaksi. 53- O mayroon ba silang kahati sa kapamahalaan 
o kapangyarihan? Pagmasdan, sila ay hindi nagbibigay 
kahit na sungot (ng palmera) sa kanilang kapwa tao. 54- O 
sila ba ay nananaghili sa mga tao (kay Muhammad at sa 



140 


Surah 4 • An-Nissa 


kanyang tagasunod) sa anumang Biyaya na ipinagkaloob 
sa kanila ni Allah? Datapuwa’t Amin nang pinagkalooban 
ang pamayanan ni Abraham ng Aklat at Karunungan 
(maka-Diyos na kapahayagan) at nagbigay sa kanila ng 
isang dakilang kaharian. 55 - At sa kanilang lipon, (ang ilan) 
ay nanampalataya sa kanya (Muhammad), at sa kanila (ang 
ilan) ay nag-iwas ng kanilang mukha sa kanya (Muhammad), 
at sapat na ang Impiyerno upang (sila) ay sunugin. 

5 6 - Katotohanan! Ang mga hindi sumampalataya sa Aming 
Ayat (mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda, atbp.), sila 
ay Aming susunugin sa Apoy; hanggang ang kanilang balat 
ay malimit (o paulit-ulit) na nalilitson nang ganap, (at) ito ay 
Aming papalitan ng bago at sariwang balat upang kanilang 
matikman ang kaparusahan. Katotohanang si Allah ay 
Lalagi nang Pinakamakapangyarihan, ang Pinakamaalam. 

57 - Datapuwa’t ang mga sumasampalataya (sa Kaisahan ni 
Allah) at gumagawa ng kabutihan, sila ay Aming tatanggapin 
sa Hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy 
(Paraiso), mananahan sila rito magpakailanman. Sila ay 
magkakaroon dito ng dalisay na mga asawa (wala ng regla, 
dumi, ihi, atbp.), at sila ay Aming tatanggapin sa maluwang, 
malamig at makapal na lilim (Paraiso). 

5 8 Katotohanan! Si Allah ay nag-uutos na muli ninyong 
ibalik ang ipinagbilin (ipinagkatiwala) ng iba na sa kanila ay 
nararapat; at kung kayo ay humatol sa pagitan ng mga tao, 
kayo ay humatol ng may katarungan. Katotohanan, tunay 
namang napakainam ng aral na ibinigay Niya (Allah) sa inyo! 
KatotohanangsiAllahayLaginangNagmamasid,angGanap 
na Nakakarinig. 59- O kayong nagsisisampalataya! Sundin 
ninyo si Allah at sundin angTagapagbalita (Muhammad), at 



141 


Ang Kababaihan 

sila (na mga Muslim) sa inyong lipon na may kapamahalaan. 
(At) kung kayo ay may pagkakahidwa-hidwa sa anumang 
bagay sa pagitan ninyo, isangguni ninyo ito kay Allah at sa 
KanyangTagapagbalita kung kayo ay nananampalataya kay 
Allah at sa Huling Araw. Ito ay higit na mainam at angkop 
tungo sa panghuling pagpapasya. 60 ■ Napagmamalas ba 
ninyo sila (ang mga mapagkunwari), na nag-aangkin na sila 
ay sumasampalataya sa mga ipinanaog (na kapahayagan) sa 
iyo, at sa mga ipinanaog (na kapahayagan) nang una pa sa 
iyo, at sila ay nagnanais na tumungo (sumangguni) para sa 
kahatulan (ng kanilang mga pagkakahidwa) saTaghut (mga 
huwad na hukom, diyus-diyosan, atbp.) samantalang sila ay 
pinag-utusan na ito ay talikdan. Datapuwa’t si Satanas ay 
naghahangad na sila ay mapaligaw nang malayo. 6l - At nang 
ito ay ipagtagubilin sa kanila: “Halina kayo (at sumangguni) 
sa mga ipinanaog (na kapahayagan) ni Allah (at sumangguni) 
sa Tagapagbalita (Muhammad), ikaw (O Muhammad) ay 
nakakamalas sa mga mapagkunwari na tumatalikod sa iyo 
ng may pag-iwas. fo - Paanong (nangyari), nang ang malaking 
kapinsalaan ay dumatal sa kanila dahilan sa (mga gawa) na 
inihantong ng kanilang mga kamay, sila ay pumaparoon 
sa iyo na sumusumpa (sa Ngalan) ni Allah, “Wala kaming 
hinahangad maliban sa magandang pagtitinginan at 
pakikipagkasundo!” A Sila (ang mga mapagkunwari) ay 
nababatid ni Allah kung ano ang nasa kanilang puso; kaya’t 
lumayo kayo sa kanila (huwag ninyo silang parusahan) 
ngunit sila ay inyong pangaralan at mangusap sa kanila 
ng mabisang (madamdaming) salita (alalaong baga, upang 
manampalataya kay Allah, sumamba sa Kanya, tumalima sa 



142 


Surah 4 • An-Nissa 


Kanya at mangamba sa Kanya) upang maantig ang kanilang 
kalooban. 

6 4 - Hindi Kami nagsugo ng isang Tagapagbalita maliban 
na (siya) ay sundin sa kapahintulutan ni Allah. At sila (ang 
mapagkunwari), nang sila ay hindi naging makatarungan 
sa kanilang sarili, ay pumaroon sa iyo (Muhammad) at 
nanikluhod sa kapatawaran ni Allah, at ang Tagapagbalita 
ay nagsumamo ng Kapatawaran para sa kanila, tunay 
na kanilang matatagpuan na si Allah ay Ganap na 
N agp ap at awad (Tanging Siya ang tumat anggap ng p agsi si si), 
ang Pinakamaawain. 6 5 Hindi, subalit sa pamamagitan ng 
iyong Panginoon, sila ay hindi magkakaroon ng Pananalig 
hangga’t ikaw (O Muhammad) ay hindi nila ginagawang 
tagahatol (hukom) sa lahat ng mga pagkakahidwa-hidwa 
sa kanilang pagitan, at huwag nilang salansangin ang iyong 
pagpapasya at maluwag nilang tanggapin ang mga ito nang 
ganap. 66 - At kung sila ay pag-utusan Namin (na nagsasabi), 
“Patayin ninyo ang inyong sarili (alalaong baga, ang mga 
walang kasalanan ay pumatay sa mga makasalanan) o iwan 
ninyo ang inyong mga tahanan”, lubhang iilan sa kanila 
ang gagawa nito; datapuwa’t kung kanilang isinagawa ang 
sa kanila ay ipinag-utos, ito ay higit na mainam sa kanila, 
at (ito) ay magpapatatag sa kanilang (pananalig); 6 7 - At 
katiyakan, Aming ipagkakaloob sa kanila mula sa Amin ang 
malaking pabuya; 68 - At katiyakan, Aming papatnubayan 
sila sa Matuwid na Landas. 6 9 - At sinumang sumunod kay 
Allah at sa Tagapagbalita (Muhammad), kung gayon, sila 
ay mapapabilang sa lipon ng mga pagkakalooban ni Allah 
ng Kanyang Biyaya, ng mga Propeta, ng Siddiqun (ang mga 
tagasunod ng mga Propeta na nangunguna sa paniniwala 



143 


Ang Kababaihan 

sa kanila), ng mga Martir, at ng mga Matutuwid. At gaano 
kainam na mga kasama sila! 7 °- Ito ang Kasaganaan mula 
kay Allah, at si Allah ay sapat na bilang may Ganap na 
Kaalaman. 

7 1 - O kayong nagsisisampalataya! Magsipag-ingat 
kayo, at kayo ay magsitungo nang pangkat-pangkat (sa 
makabuluhang paglalakbay), o magsitungo nang sama- 
sama. 7 2 - Katiyakang mayroon sa inyo ang magpapaiwan sa 
likuran (upang [makaiwas] na makipaglaban sa Kapakanan 
ni Allah). At kung ang kasawian ay dumatal sa inyo, siya 
ay magsasabi, “Katotohanang si Allah ay nagmalasakit sa 
akin sapagkat ako ay hindi nila nakasama”. 73- Datapuwa’t 
kung ang kasaganaan (tagumpay at mga labing yaman ng 
labanan) ay dumatal sa inyo mula kay Allah, katiyakang 
kanyang sasabihin, na wari bang hindi kailanman 
nagkaroon ng bigkis ng pagmamalasakit sa pagitan niya 
at ninyo,- “Oh! Ako sana ay napabilang sa kanila; nang sa 
gayon, ako (sana) ay nakapagtamo ng malaking tagumpay 
(mainam na bahagi ng labing yaman ng labanan)”. 
74 Hayaan ang (mga sumasampalataya) na nagbibili ng buhay 
sa mundong ito (alalaong baga, iniiwasan ang pagiging 
makamundo) bilang kapalit ng Kabilang Buhay ay lumaban 
para sa Kapakanan ni Allah, at sinuman ang makipaglaban 
sa Kapakanan ni Allah at nasawi o nagkamit ng tagumpay, 
Aming ipagkakaloob sa kanya ang malaking biyaya. 75- At 
ano ba ang mali sa inyo, na kayo ay hindi nakikipaglaban 
para sa Kapakanan ni Allah, at sila na mahihina, ang mga 
pinakikitunguhan ng masama at inaalipusta sa lipon ng 
kalalakihan, kababaihan, at mga bata, na ang panambitan 
ay: ‘Aming Panginoon! Kami ay iligtas Ninyo sa bayang 



144 


Surah 4 • An-Nissa 


ito na ang mga tao ay mapang-api; at Inyong ipagkaloob sa 
amin mula sa Inyo ang isang makakapangalaga, at Inyong 
ipagkaloob sa amin mula sa Inyo ang isang makakatulong.” 
7 6 - Ang mga sumasampalataya ay nakikipaglaban tungo sa 
Kapakanan ni Allah, at sila na mga hindi sumasampalataya 
ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ngTaghut (Satanas, 
diyus-diyosan, atbp.). Kaya’t makipagtunggali kayo laban 
sa mga kapanalig ni Satanas. Tunay na laging mahina ang 
mga pakana ni Satanas. 

77 Hindi baganinyo napagmamalas sila na pinagsabihan na 
pigilan nila ang kanilang mga kamay (sa pakikipagtunggali 
at sila ay mag-alay ng lubos na panalangin), at magkaloob 
ng Zakah (katungkulang kawanggawa). Datapuwa’t kung 
ang pakikipaglaban ay ipinag-utos na sa kanila, inyong 
pagmasdan! Ang isang bahagi nila ay nangangamba sa mga 
tao na katulad ng pangangamba nila kay Allah, at kung 
minsan ay higit pa. Sila ay nagsasabi: ‘Aming Panginoon! 
Bakit Ninyo ipinag-utos sa amin ang pakikipaglaban? 
Kami baga ay hindi Ninyo bibigyan ng palugit kahit na 
sa maikling panahon? Ipagbadya: “Tunay na maikli ang 
paglilibang sa mundong ito. Ang Kabilang Buhay ay higit 
na mainam sa kanya na may pangangamba kay Allah, at 
kayo ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan 
kahit na katumbas ng Fatila (isang hibla ng balat ng buto 
ng palmera [datiles]). 78- “Kahit nasaan pa man kayo, ang 
kamatayan ay mananaig sa inyo kahima’t kayo ay nasa 
kanlungan na matatag at mataas!” At kung ang ilang 
kabutihan ay dumatal sa kanila, sila ay nagsasabi, “Ito ay 
mula kay Allah,” datapuwa’t kung ang ilang kasamaan ay 
sumapit sa kanila, sila ay nagsasabi, “Ito ay mula sa iyo (O 



145 


Ang Kababaihan 

Muhammad),” kaya’t ano ba ang mali sa ganitong mga tao 
na hindi nakakaunawa ng anumang salita? 79 Ang anumang 
mabuti na dumatal sa inyo ay mula kay Allah, datapuwa’t 
kung anumang masama ang sumapit sa inyo, ito ay mula sa 
inyong sarili. At ikaw (O Muhammad) ay isinugo Namin 
bilang isang Tagapagbalita sa sangkatauhan, at si Allah ay 
sapat na bilang isang Saksi. 

8o - Siya na tumatalima sa Tagapagbalita (Muhammad), 
ay katotohanang tumatalima kay Allah, datapuwa’t siya na 
tumatalikdan, kung gayon, ikaw (O Muhammad) ay hindi 
Namin isinugo upang maging tagapagbantay nila. 8l - Sila 
ay nagsasabi: “Kami ay tumatalima,” subalit kung ikaw (O 
Muhammad) ay kanila nang iwan, may isang pangkat sa 
kanila na ginugugol ang gabi sa pagbabalak ng iba sa iyong 
sinasabi. Datapuwa’t si Allah ay nagtatala ng kanilang 
gabi-gabing (pagbabalak). Kaya’t talikdan mo sila (huwag 
mo silang parusahan), at ilagay mo ang iyong pagtitiwala 
kay Allah. At si Allah ay Lalagi nang may Kasapatan bilang 
Tagapamahala ng mga pangyayari. Sl - Hindi baga nila 
isinasaalang-alang ng may pag-iingat ang Qur’an? Kung ito 
ay nagmula (sa iba) maliban pa kay Allah, katotohanang 
sila ay makakatagpo rito ng maraming pagkakasalungatan. 
s 3- At kung may dumatal sa kanila na ilang pangyayari na 
may kinalaman sa (pangkalahatang) kaligtasan o pangamba, 
ito ay ginagawa nila na maalaman (ng mga tao), kung kanila 
lamang isinangguni ito sa Tagapagbalita o sa mga tao na 
ginawaran sa lipon nila ng kapamahalaan, ang angkop na 
mga tagasuri (tagapagsiyasat) ay makakaunawa nito mula 
sa kanila (nang tuwiran). At kung hindi lamang sa biyaya 



146 


Surah 4 • An-Nissa 


at habag ni Allah sa inyo, kayo ay tatalima kay Satanas, 
maliban lamang sa ilan sa inyo. 

8 4 - At makipagtunggali ka (O Muhammad) tungo 
sa Kapakanan ni Allah, ikaw ay hindi ginawaran ng 
katungkulan (o pananagutan) maliban lamang sa iyong 
sarili, at iyong hikayatin ang mga sumasampalataya 
(na samahan ka na makipagtunggali), maaaring si 
Allah ang pipigil sa masidhing kasamaan ng mga hindi 
sumasampalataya. At si Allah ay Malakas sa Kapangyarihan 
at Matatag sa pagpaparusa. Ang sinumang mamagitan 
tungo sa mabuting hangarin ay magkakamit ng gantimpala 
nito, at sinumang mamagitan tungo sa masamang hangarin 
ay magtatamasa ng bahagi ng dalahin (pananagutan) nito. 
At si Allah ay Lalagi nang Ganap na Makakagawa ng lahat 
ng bagay. 86 - At kung kayo ay batiin ng pagbati, sila ay 
inyong suklian ng pagbati na higit na mainam (kaysa) rito, 
o di kaya’y suklian ito ng katumhas na pagbati. Katiyakang 
si Allah ay Lalagi nang Maingat naTagapagsulit ng lahat ng 
bagay 8 7 Allah! La ilaha illa Huwa (Wala ng iba pang diyos na 
karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya). 
Katiyakang kayo ay Kanyang titipunin nang sama-sama sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay at ito ay walang alinlangan. At 
sino pa kaya ang higit na makatotohanan sa pangungusap 
maliban kay Allah? 

88 - At ano ang nangyayari sa inyo na kayo ay nahahati sa 
dalawang pangkat (kung) tungkol sa mga mapagkunwari? 
Si Allah ay nagtapon sa kanilang muli (sa kawalan ng 
pananalig) dahilan sa kanilang pinagsumikapan (kinita). 
Nais ba ninyong patnubayan siya na ninais ni Allah na 
mapaligaw? At siya na ninais ni Allah na mapaligaw, kayo ay 



147 


Ang Kababaihan 

hindi kailanman makakatagpo para sa kanya ng anumang 
paraan (patnubay). 8 9 - Sila ay nagnanais na inyong itakwil 
ang Pananampalataya, na katulad din nang kanilang naging 
pagtatakwil (sa Pananampalataya), upang sa gayon kayo ay 
maging magkapantay (sa isa’t isa). Kaya’t huwag ninyong 
kunin na Auliya (mga tagapagtanggol, kaibigan, kasama) 
ang mula sa kanila, hanggang sa sila ay magsilikas tungo 
sa Kapakanan ni Allah (sa pamamagitan ni Muhammad). 
Datapuwa’t kung sila ay tumalikod (sa Islam, at maging 
mapaghimagsik), sila ay inyong sakmalin at patayin kahit 
saan man ninyo sila matagpuan, at huwag kayong kumuha 
ng Auliya (mga tagapagtanggol, kaibigan, kasama) gayundin 
ng kawaksi mula sa kanila, 9°- Maliban sa kanila na umaanib 
sa pangkat na sa pagitan ninyo at nila ay mayroong isang 
kasunduan (ng kapayapaan), o sila na lumalapit sa inyo na 
may dibdib (damdamin) na nagpipigil sa pakikipaglaban 
sa inyo gayundin sa pakikipaglaban sa kanilang sariling 
pamayanan. Kung ninais lamang ni Allah, katotohanang 
sila ay Kanyang mabibigyan ng kapangyarihan ng higit sa 
inyo at sa gayon sila (sana’y) nakipaglaban sa inyo. Kaya’t 
kung sila ay lumayo sa inyo at sila ay hindi nakipaglaban, 
at (sa halip) ay naghandog sa inyo (ng katiyakan) ng 
kapayapaan, kung gayon si Allah ay hindi nagbukas ng daan 
para sa inyo (upang makidigma) laban sa kanila. 9 1 - Inyong 
matatagpuan ang mga iba na nagnanais na magkaroon ng 
kapanatagan at kaligtasan mula sa inyo at ng kapanatagan 
at kaligtasan mula sa kanilang pamayanan. Sa bawat sandali 
na sila ay ibinabalik sa pagkatukso, sila ay nararahuyo rito. 
At kung sila ay hindi lalayo sa inyo, o sila ay hindi nag-alok 
sa inyo ng kapayapaan at hindi nagpigil sa kanilang mga 



148 


Surah 4 • An-Nissa 


kamay, sila ay inyong sakmalin at patayin kahit saan man 
ninyo matagpuan sila. Sa kanilang kalalagayan, Aming 
pinagkalooban kayo ng maliwanag na katwiran laban sa 
kanila. 

9 2 Hindi isangkatampatanpara saisang sumasampalataya 
na pumatay sa isang sumasampalataya maliban na lamang 
sa (o kung) pagkakamali (na hindi sinasadya), ang sinumang 
pumatay sa isang sumasampalataya nang hindi sinasadya, 
(rito ay ipinag-uutos) na siya ay marapat na magpalaya ng 
isang nananampalatayang alipin at isang Diya (kabayaran 
o tubos sa dugo) na nararapat ibigay sa kamag-anakan ng 
namatay, maliban na lamang kung ito ay kanilang ipaubaya 
(ipatawad). Kung ang namatay ay kabilang sa mga tao na 
kumakalaban sa inyo at siya ay isang nananampalataya; 
ang pagpapalaya sa isang nananampalatayang alipin (ay 
itinatalaga, at hindi ang pagbabayad ng Diya), at kung siya 
ay nabibilang sa mga tao na mayroon kayong kasunduan 
ng pagkakampihan at pagkamatapat (sa isa’t isa), ang 
Diya (kabayaran o tubos sa dugo) ay marapat na ibayad sa 
kanyang kamag-anakan at ang isang nananampalatayang 
alipin ay marapat na palayain. At kung sinuman ang walang 
kakayahan (na matupad ang parusa sa pagpapalaya ng 
isang alipin), siya ay nararapat na mag-ayuno ng dalawang 
magkasunod na buwan upang kayo ay makahanap ng 
pagsisisi kay Allah. At si Allah ay Ganap na Nakakaalam, 
ang Lubos na Maalam. 93- At sinuman ang pumatay nang 
sadya sa isang nananampalataya, ang kanyang kabayaran 
ay Impiyerno, upang manahan dito, ang Poot at Sumpa 
ni Allah ay nasa kanya at ang malaking kaparusahan ay 
inihanda para sa kanya. 



149 


Ang Kababaihan 

94 O kayong nagsisisampalataya! Kung kayo ay pumalaot 
(upang makipaglaban) sa Kapakanan ni Allah, inyong 
tuklasin (ang katotohanan), at huwag ninyong sabihin sa 
sinuman na bumati sa inyo (sa pamamagitan ng pagyakap 
sa Islam): “Ikaw ay hindi isang nananampalataya”, na 
naghahangad sanapapalis namgapanindangmakamundong 
buhay. Mayroong higit na kapakinabangan at labing yaman 
ng digmaan ang na kay Allah. Kahit na (kung ano man siya 
ngayon), kayo ay katulad (rin niya) sa inyong mga sarili 
noon, hanggang sa igawad ni Allah ang Kanyang paglingap 
(alalaong haga, kayo ay Kanyang pinatnubayan sa Islam), 
kaya’t maging maingat sa pagkakaroon ng kinikilingan. 
Si Allah ay Ganap na Nakakaalam ng inyong ginagawa. 95- 
Hindi makakapantay ng mga sumasampalataya na nanatili 
(sa kanilang tahanan), maliban na lamang ang mga may 
kapansanan (na naaksidente o bulag o pilay, atbp.), ang 
mga nagsisikap na mahusay at lumalaban sa Kapakanan 
ni Allah sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at buhay 
Si Allah ay nagtakda ng mga antas sa mga nagsisikap 
na mabuti at lumalaban sa pamamagitan ng kanilang 
kayamanan at buhay nang higit na mataas (kaysa) sa mga 
nananatili (sa kanilang tahanan). Sa bawat isa sa kanila, si 
Allah ay nangako ng kabutihan (Paraiso), datapuwa’t higit 
na pinapahalagahan ni Allah ang mga nagsisikap na mabuti 
at lumalaban kaysa sa kanya na nananatili (sa kanilang 
tahanan), sa pamamagitan (ng pagbibigay) ng malaking 
gantimpala; 9 6 - Mga antas (ng matataas) na marka mula sa 
Kanya, at pagpapatawad at habag. At si Allah ay Lagi nang 
Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

97 - Katotohanan! Sa kanila na kinuha ng anghel (ang 



150 


Surah 4 • An-Nissa 


kaluluwa sa kamatayan) habang isinusuong nila ang kanilang 
sarili sakamalian (sapagkat nanatili sila sa lipon ngmga hindi 
sumasampalataya kahit na ang paglikas ay katungkulan sa 
kanila), sila (ang mga anghel) ay magsasabi (sa kanila): “Sa 
anong (kalagayan) ha kayo noon? Sila ay magsasabi: “Kami 
noon ay mahina at inaapi sa kalupaan”. Sila (ang mga anghel) 
ay magsasabi: “Hindi baga ang kalupaan ni Allah ay lubhang 
maluwang upang kayo ay makalikas?” Ang mga taong ito 
ay makakatagpo ng kanilang hantungan sa Impiyerno, - at 
gaano kasama itong (kanilang) patutunguhan! 98 - Maliban sa 
mahihina sa lipon ng kalalakihan, kababaihan at mga bata 
na hindi makakagawa ng balakin, gayundin naman ay wala 
silang kakayahan upang patnubayan ang kanilang landas. 
99-Sakanilaaymayroongpag-asanasiAllahaymagpapatawad 
sa kanila, at si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Paulit-ulit na Nagpapatawad. IO °- Siya na lumikas (at 
umiwan sa kanyang tahanan) tungo sa Kapakanan ni Allah 
ay makakatagpo sa kalupaan ng maraming matitirhan at 
kasaganaan upang mamuhay. At sinuman ang umiwan sa 
kanyang tahanan bilang isang nangingibang bayan dahilan 
(sa pagmamahal) kay Allah at sa KanyangTagapagbalita; at 
(kung) ang kamatayan ay dumatal sa kanya, ang kanyang 
(gawad) na gantimpala ay katiyakan na isang katungkulan 
ni Allah. At si Allah ay Lagi at Paulit-ulit na Nagpapatawad, 
ang Pinakamaawain. 

IGI - At kung kayo (O mga Muslim) ay naglalakbay sa 
kalupaan, hindi isang kasalanan sa inyo kung inyong 
paikliin ang inyong pagdarasal kung kayo ay nangangamba 
na ang mga hindi sumasampalataya ay maaaring lumusob 
sa inyo; katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya 



151 


Ang Kababaihan 

ay tunay na lantad ninyong kaaaway. I02 - At kung ikaw (O 
Tagapagbalita, “Muhammad”) ay nasa lipon nila, at sila 
ay iyong pinamumunuan sa pagdarasal, hayaan ang isang 
pangkat nila ay magsitindig na kasama ka (sa pagdarasal), 
na dala-dala ang kanilang mga sandata; at kung matapos na 
nila ang pagpapatirapa, hayaan silang mamalagi sa likuran 
at hayaan ang ibang pangkat na hindi pa nakapagdarasal 
ay lumapit, at hayaan sila na magdasal na kasama ka ng 
may lahat ng pag-iingat at may hawak na mga sandata. 
Ang mga hindi sumasampalataya ay nagnanais na kung 
kayo ay maging pabaya sa inyong mga sandata at mga dala- 
dalahan, kayo ay lulusubin nila nang minsanan, datapuwa’t 
hindi isang kasalanan kung ibaba ninyo ang inyong mga 
sandata (kung nabibigatan) at kung ito ay hindi maginhawa 
kung umuulan, o sa dahilang kayo ay may karamdaman, 
datapuwa’t gawin ninyo ang lahat ng pag-iingat sa inyong 
sarili. Katotohanang si Allah ay naghanda ng kaaba-abang 
kaparusahan sa mga hindi sumasampalataya. io 3- At kung 
inyo nang natapos ang (sama-samang) pagdarasal, inyong 
alalahanin si Allah kahima’t kayo ay nakatayo, nakaupo, 
o nakahimlay sa inyong tagiliran, datapuwa’t kung kayo 
ay ligtas sa panganib, inyong ialay ang pagdarasal nang 
mahinusay. Katotohanan, ang pagdarasal ay ipinapatupad 
sa takdang oras sa mga sumasampalataya. io 4- At huwag 
maging mahina sa (inyong) pagtugis sa kaaway kung kayo 
ay nagdurusa (sa mga kahirapan), gayundin (naman), 
katiyakang sila (rin) ay nagdurusa (ng mga kahirapan) na 
katulad ng inyong pagbabata, datapuwa’t mayroon kayong 
pag-asa mula kay Allah (sa gantimpala ng Paraiso), na rito 



152 


Surah 4 • An-Nissa 


sila ay hindi umaasa, at si Allah ay Lagi nang Ganap na 
Nakakaalam, ang Puspos ng Karunungan. 

io 5- Tunay ngang ipinanaog Namin sa iyo (O Muhammad) 
ang Aklat (ang Qur’an) sa katotohanan upang ikaw 
ay makahatol sa pagitan ng mga tao sa mga bagay na 
ipinamalas ni Allah sa iyo (pagtuturo ng maka-Diyos na 
pahayag), kaya’t huwag kang maging isa na nakikiusap para 
sa mga salawahan (at taksil). Io6 - At iyong paghanapin ang 
kapatawaran ni Allah, katiyakang si Allah ay Lagi at Paulit- 
ulit na Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. io 7- At huwag 
kayong makipagtalo sa kapakanan ng mga luminlang sa 
kanilang sarili. Katotohanang si Allah ay hindi nalulugod 
sa sinuman na nagkakaluno sa kanyang pagtitiwala at 
nalululong sa krimen. Io8 - Maikukubli nila (ang kanilang 
krimen) sa mga tao, datapuwa’t hindi nila (ito) maitatago 
kay Allah, sapagkat Siya ay nasa piling nila (sa Kanyang 
karunungan) kung sila ay magbalak sa kinagabihan, na hindi 
Niya mapapahintulutan. At si Allah ay laging nakakasakop 
sa anumang kanilang ginagawa. 

io 9- Ah! Kayo ang nakipagtalo sa kanila sa buhay 
sa mundong ito, datapuwa’t sino ang makikipagtalo 
(makakapamagitan) sa kanila sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay laban kay Allah, o sino kaya ang kanilang 
magiging tagapagtanggol? " a At sinuman ang gumawa ng 
masama o nagbigay kamalian sa kanyang sarili, datapuwa’t 
matapos ito, ay humanap ng kapatawaran ni Allah; kanyang 
matatagpuan na si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain. m - At sinuman ang umani ng kasalanan, 
kanyang kinita ito para lamang sa kanyang sarili. At si 
Allah ay Lagi nang Ganap na Nakakaalam, ang Kapaham- 



153 


Ang Kababaihan 

pahaman. n2 - At sinuman angumani ngkamalian o kasalanan 
at pagkatapos ay naghagis nito sa sinuman na walang 
muwang, katotohanang binigyan niya ang kanyang sarili ng 
dalahin ng kasinungalingan at ng maliwanag na kasalanan. 
n 3- At kung hindi lamang ang Biyaya ni Allah at Kanyang 
Habag ay nasa sa iyo (O Muhammad), may isang pangkat sa 
kanila ang katiyakang gagawa ng pasya upang ikaw ay ilihis, 
datapuwa’t (sa katotohanan), wala silang (ibang) iniligaw 
maliban sa kanilang sarili, at walang anumang kasahulan 
ang magagawa nila sa iyo kahit na katiting. Ipinanaog ni 
Allah sa iyo ang Aklat (ang Qur’an), at Al-Hikmah (Batas 
Islamiko, karunungan sa legal at di-legal na bagay, atbp.), 
at nagturo sa iyo ng hindi mo nalalaman. At Laging Dakila 
ang Biyaya ni Allah sa iyo (O Muhammad). 

n 4 Walang anumang mabuti ang karamihan sa kanilang 
lihim na usapan, maliban sa kanya (sa lipon nila) na nag- 
uutos ng Sadaqah (kawanggawa sa Kapakanan ni Allah), 
o ng Ma’ruf (Kaisahan ng Diyos sa Islam, at lahat ng 
mabuti at matuwid na mga gawa na ipinag-utos ni Allah), o 
pakikipagkasundo sa pagitan ng mga tao, at siya na gumawa 
nito na naghahanap ng mabuting kasiyahan ni Allah, sa 
kanya ay Aming ipagkakaloob ang malaking gantimpala. 
n 5-At sinuman ang sumalansang at tumutol saTagapagbalita 
(Muhammad) pagkaraan ang wastong landas ay maliwanag 
na ipinakitasakanyaat sumunod saibapamalibansalandas 
ng mga sumasampalataya, siya ay Aming pananatilihin sa 
landas na kanyang pinili at siya ay susunugin sa Impiyerno; 
ah, isang masamang hantungan! 

ll6 - Katotohanan! Si Allah ay hindi nagpapatawad (sa 
kasalanan) ng pagbibigay ng mga katambal kay Allah sa 



154 


Surah 4 • An-Nissa 


pagsamba (sa Kanya), datapuwa’t Siya ay nagpapatawad sa 
ibang mga kasalanan maliban pa rito sa sinumang Kanyang 
maibigan, at sinuman ang mag-akibat ng katambal sa 
pagsamba kay Allah ay katiyakang napaligaw nang malayo. 
n 7- Sila (na sumasamba sa iba maliban pa kay Allah) ay 
naninikluhod sa wala kundi sa mga babaeng diyus-diyosan 
bukod pa sa Kanya (Allah), at wala silang pinaninikluhuran 
maliban kay Satanas, isang nagpupumilit sa paghihimagsik. 
Il8 SiAIlahaysumumpasakanya.Atsiya(Satanas)aynagsabi: 
‘Aking kakaunin ang natatakdaang bilang ng Inyong mga 
alipin; n 9- Katotohanang sila ay aking ililihis, at katiyakang 
aking pag-aalabin sa kanila ang huwad na pagnanasa; at 
katiyakang aking ipag-uutos na gilitan nila ang mga tainga 
ng bakahan, at katotohanang aking ipag-uutos na palitan 
nila ang kalikasan na nilikha ni Allah.” At sinuman ang 
tumangkilik kay Satanas bilang isang Wali (tagapangalaga 
o kawaksi) sa halip ni Allah ay katiyakang nagdusa ng 
maliwanag na pagkalugi. I2 °- Siya (Satanas) ay gumawa sa 
kanila ng mga pangako, at pinag-aalab niya sa kanila ang 
huwad na pagnanasa; at ang mga pangako ni Satanas ay 
wala ng iba kundi mga pandaraya. I21 - Ang tirahan ng mga 
gayong (tao) ay Impiyerno, at sila ay hindi makakatagpo 
ng daan upang makatakas dito. 122 Datapuwa’t ang mga 
sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah) at gumagawa ng 
kabutihan, sila ay Aming tatanggapin sa Halamanan na sa 
ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso) upang 
manahan dito magpakailanman. Ang pangako ni Allah 
ay Katotohanan, at kanino pa kayang Salita ang higit na 
makatotohanan maliban kay Allah? (Tunay ngang wala ng 
iba). 



155 


Ang Kababaihan 

I2 3- Hindi ang inyong mga naisin (O mga Muslim), 
gayundin ng Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at 
Kristiyano [ang makakapanaig}); sinumang gumawa ng 
kasamaan ay makakatanggap ng kabayaran nito, at siya 
ay hindi makakatagpo ng sinumang tagapangalaga o 
kawaksi maliban pa kay Allah. I2 4- At sinuman ang gumawa 
ng mabuting gawa, maging siya ay lalaki o babae, at isang 
tunay na nananampalataya sa Kaisahan ni Allah (Muslim), 
sila ay papasok sa Paraiso at walang isa mang katiting na 
kawalang katarungan, maging ito ay kasinglaki ng mantsa 
(batik) sa likod ng buto ng palmera, ang igagawad sa kanila. 
I2 5- At sino pa kaya ang higit na mabuti sa pananampalataya 
maliban sa kanya na nagsusuko ng kanyang mukha (sarili) 
kay Allah (ang pagsunod sa Islam at sa Nag-iisang Diyos); 
at siya ay isang Muhsin (mapaggawa ng kabutihan). At 
sumusunod sa pananampalataya ni Abraham na Hanifan 
(sumusunod sa Islam at sumasamba lamang kay Allah). At 
si Allah ang humirang kayAbraham bilang isang matalik na 
kaibigan. I26 - At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa 
kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ang Lalagi 
nang Nakakasakop ng lahat ng bagay. 

I2 7- At sila ay nagtatanong sa iyong legal na pag-uutos 
tungkol sa kababaihan, (iyong) ipagbadya: “Si Allah ang 
nag-utos sa inyo tungkol sa kanila, at (gunitain) kung ano 
ang dinalit sa inyo sa Aklat, tungkol sa mga ulilang babae na 
hindi ninyo ginawaran ng itinalagang bahagi (ang tungkol 
sa Mahr [handog sa kasal] at pamana), magkagayunman ay 
inyong ninanasa na mapangasawa, gayundin ang (tungkol) 
sa mga batang mahihina at inaapi, na kayo ay tumayo nang 
matatag para sa katarungan ng mgaulila. At anumang mabuti 



156 


Surah 4 • An-Nissa 


ang inyong ginawa, si Allah ay Lalagi nang Nakakabatid 
ng mga ito. lzS - At kung ang isang babae ay magkaroon ng 
pangangamba sa kalupitan o pag-iwan sa kanya ng kanyang 
asawa, hindi isang kasalanan sa bawat isa sa kanila kung 
sila ay gumawa ng kasunduan ng kapayapaan sa pagitan 
nila; at ang pakikipagpayapaan ay higit na mabuti. At ang 
makataong saloobin (na pangsarili) ay napapahinunod 
ng pagkagahaman. Datapuwa’t kung kayo ay gumawa 
ng kabutihan at umiwas sa kasalanan, katotohanang si 
Allah ay Lalagi nang Nakakabatid ng anumang inyong 
ginagawa. I2t) - Hindi kailanman kayo makakagawa ng ganap 
na pakikitungo ng may (pantay) na katarungan sa pagitan 
ng inyong mga asawang (babae), kahima’t ito ang inyong 
maalab na naisin, kaya’t kayo ay huwag na lubhang kumiling 
sa isa sa kanila (sa pagbibigay ng higit ninyong panahon 
at handog) upang ang iba ay maiwan na nasa alanganin 
(alalaong baga, hindi diniborsyo o hindi pinangasawa). At 
kung kayo ay gagawa ng katarungan, at gagawa ng lahat 
ng matuwid at magkaroon ng pagkatakot kay Allah sa 
pamamagitan nang pag-iwas sa lahat ng kamalian, kung 
gayon, si Allah ay Lalagi nang Nagpapatawad ng paulit- 
ulit, ang Pinakamaawain. 'i°- Datapuwa’t kung sila ay 
maghiwalay (sa pamamagitan ng diborsyo), si Allah ang 
magkakaloob ng kasaganaan sa bawat isa sa kanila mula sa 
Kanyang Biyaya. At si Allah ay Lalagi nang may Kasapatan 
sa lahat ng pangangailangan ng Kanyang mga nilikha, ang 
Ganap na Maalam. 

'3'- At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan 
at lahat ng nasa kalupaan. At katotohanan na Aming 
pinagtagubilinan ang Angkan ng Kasulatan na nangauna sa 



157 


Ang Kababaihan 

inyo, at kayo (O mga Muslim), na inyong pangambahan si 
Allah at inyong panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya, 
datapuwa’t kung kayo ay hindi manampalataya, kung gayon, 
kay Allah ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at 
lahat ng nasa kalupaan, at si Allah ay Lalagi nang Masagana 
(hindi nangangailangan ng anuman), ang Karapat-dapat 
sa lahat ng mga Papuri. '-i 2 - At kay Allah ang pag-aangkin 
ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At 
si Allah ay Lalagi nang Sapat bilang tagapamahala ng mga 
pangyayari. r 33- Kung Kanyang naisin, magagawa Niyang 
wasakin kayo, O sangkatauhan, at gumawa ng panibagong 
lahi. At si Allah ay may Ganap na Kapangyarihan sa 
ganitong bagay. '34- At sinuman ang magnais ng gantimpala 
sa buhay sa mundong ito, kung gayon, kay Allah (lamang at 
wala ng iba) ang gantimpala sa makamundong buhay na ito 
at ng Kabilang Buhay. At si Allah ay Lalagi nang Ganap na 
Nakakarinig, ang Ganap na Nakakamasid. 

1 34- O kayong nagsisisampalataya! Manindigan kayo nang 
matatag sa katarungan, bilang mga saksi kay Allah, kahima’t 
ito ay maging laban sa inyong sarili, o sa inyong magulang, 
o sa inyong kamag-anak; maging mayaman o mahirap, 
si Allah ay higit na mainam na tagapangalaga sa kanila 
(kapwa sa mayaman at mahirap). Kaya’t huwag ninyong 
sundin ang paghahangad (ng inyong puso), baka (sakaling) 
kayo ay umiwas sa katarungan, at kung inyong baligtarin 
(ang katarungan) o tumanggi na gumawa ng katarungan, 
katotohanang si Allah ay Lalagi nang Nakakabatid ng 
anumang inyong ginagawa. 

'3 6 ' O kayong nagsisisampalataya! Manampalataya 
kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita (Muhammad), 



158 


Surah 4 • An-Nissa 


at sa AUat (ang Qur’an) na ipinanaog Niya sa Kanyang 
Tagapagbalita, at sa Kasulatan na Kanyang ipinanaog nang 
una (pa sa kanya), at sinuman ang hindi manampalataya 
kay Allah, sa Kanyang mga Anghel, sa Kanyang mga 
Aklat, sa Kanyang mga Tagapagbalita, at sa Huling 
Araw, kung gayon, katotohanang siya ay napaligaw nang 
malayo. T 37- Katotohanan, ang mga sumasampalataya; at 
(kung sila) ay bumalik sa kawalan ng pananampalataya, at 
muling nanampalataya, at muling bumalik sa kawalan ng 
pananampalataya, at nagpatuloy sa masahol na kawalan 
ng pananampalataya; si Allah ay hindi magpapatawad 
sa kanila, gayundin naman, sila ay hindi gagabayan sa 
(tamang) landas. '3 X - Iparating sa mga mapagkunwari ang 
balita na sa kanila (ay naghihintay) ang isang kasakit-sakit 
na kaparusahan. T 39 Ang mga tumatangkilik sa mga hindi 
sumasampalataya bilang kanilang Auliya (tagapangalaga o 
kawaksi o kaibigan) sa halip ng mga sumasampalataya, sila 
baga ay naghahanap sa kanila ng karangalan? Katotohanan, 
ang lahat ng karangalan ay (tanging) na kay Allah lamang. 

'4°- At naipahayag nang ganap sa inyo sa Aklat (ang 
Qur’an), na kung inyong maririnig ang mga Talata ni 
Allah na itinatakwil at tinutuya, kung gayon, huwag 
kayong makiupo sa kanila, hanggang sa sila ay magkaroon 
ng pag-uusap na naiiba rito; (datapuwa’t kung kayo ay 
manatili sa kanila), katiyakan, na sa ganitong kalagayan, 
kayo ay magiging katulad (din) nila. Katotohanang 
titipunin ni Allah ang mga mapagkunwari at mga hindi 
sumasampalataya nang sama-sama sa Impiyerno, r 4 T - Ang 
(mga mapagkunwari) na naghihintay at nagmamatyag sa 
inyo; kung kayo ay makapagtamasa ng tagumpay mula kay 



159 


Ang Kababaihan 

Allah, sila ay nagsasabi: “Hindi baga kami ay nasa panig 
ninyo?”, datapuwa’t kung ang mga bindi sumasampalataya 
ay nakapagwagi ng tagumpay, sila ay nagsasabi (sa kanila): 
“Hindi baga kami ay higit na maalam sa inyo at hindi baga 
namin pinangalagaan kayo sa mga sumasampalataya?” Si 
Allah ang hahatol sa pagitan ninyong (lahat) sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay At hindi kailanman ipagkakaloob ni 
Allah sa mga hindi sumasampalataya ang paraan (upang 
makapagwagi) laban sa mga sumasampalataya. 

'+ 2 - Katotohanan, ang mga mapagkunwari ay naghahangad 
na linlangin si Allah, datapuwa’t Siya ang lilinlang sa 
kanila. At kung sila ay magsitindig na sa pagdarasal, sila ay 
tumitindig ng may katamaran at upang mamalas lamang ng 
mga tao, at hindi nila naaala-ala si Allah maliban sa katiting 
lamang. '43- (Sila) ay nag-uurong sulong sa pagitan nito (at 
niyaon), at hindi nabibilang sa alinman sa mga ito o sa 
mga yaon, at sinuman ang hayaan ni Allah na mapaligaw, 
kayo ay hindi makakatagpo para sa kanya ng daan (upang 
tumakas). 2 44- O kayong nagsisisampalataya! Huwag 
ninyong tangkilikin bilang Auliya (mga tagapangalaga o 
kawaksi o kaibigan) ang mga hindi sumasampalataya sa 
halip ng mga sumasampalataya. Nais ba ninyong ihandog 
kay Allah ang isang nagliliwanag na katibayan laban sa 
inyong sarili? '45- Katotohanan, ang mga mapagkunwari 
ay mapapasakailaliman (ng antas) ng Apoy; walang 
sinumang kawaksi ang inyong matatagpuan para sa 
kanila. '4 6 - Maliban sa mga nagtitika (sa kanilang pagiging 
mapagkunwari), at gumagawa ng kabutihan, at nagtitiwala 
kay Allah, at nagpapadalisay ng kanilang pananampalataya 
kay Allah (sa pamamagitan ng tanging pagsamba lamang 



160 


Surah 4 • An-Nissa 


sa Kanya at gumagawa ng kabutihan dahilan kay Allah), 
(kung magkagayon), sila ay mapapabilang sa mga 
sumasampalataya. At si Allah ay magkakaloob sa mga 
sumasampalataya ng malaking gantimpala. '47- Ano ang 
mapapakinabang ni Allah sa inyong kaparusahan, kung 
kayo ay may pasasalamat at nananampalataya sa Kanya? 
At si Allah ay Lalagi nang Ganap na Nagpapahalaga (sa 
mabuti), ang Ganap na Nakakaalam. 

T 4 8 - Hindi nagugustuhan ni Allah ang pagsigaw ng mga 
masasamang salita sa harap ng mga tao maliban sa kanya 
na ginawaran ng kawalang katarungan. At si Allah ay Lalagi 
nang Ganap na Nakakarinig, ang Ganap na Nakakaalam. 
'44- Kahima’t kayo (O sangkatauhan) ay maglantad (sa 
pamamagitan ng mabuting salita at pasasalamat) ng isang 
mabuting gawa (na ginawa sa inyo sa anyo ng kagandahang 
loob ng iba), o ikubli ito, o magpatawad ng isang kasamaan, 
katotohanang si Allah ay Lalagi nang Nagpapatawad 
nang Paulit-ulit, ang Ganap na Makapangyarihan. 
'5 0 - Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya kay 
Allah at sa Kanyang mga Tagapagbalita at nagnanais 
na gumawa ng pagtatangi-tangi sa pagitan ni Allah at 
ng Kanyang mga Tagapagbalita (sa pamamagitan ng 
pananalig kay Allah at hindi paniniwala sa Kanyang mga 
Tagapagbalita) na nagsasabi, “Kami ay nananampalataya sa 
iba subalit (kami rin) ay nagtatakwil sa iba,” at nagnanais 
na tumahak sa gitnang daan, Sa katotohanan, sila ay 
mga hindi nananampalataya; at Aming inihanda sa mga 
hindi sumasampalataya ang kaaba-abang kaparusahan. 
T 5 2 ' At sa mga sumasampalataya kay Allah at sa Kanyang 
mga Tagapagbalita at hindi nagbibigay ng pagtatangi- 



161 


Ang Kababaihan 

tangi sa pagitan ng sinuman sa mga Tagapagbalita, Aming 
ipagkakaloob sa kanila ang kanilang gantimpala, at si 
Allah ay Lalagi nang Nagpapatawad nang Paulit-ulit, ang 
Pinakamaawain. 

'53- Ang Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo) ay humiling 
sa iyo na mangyaring manaog sa kanila ang isang aklat 
mula sa langit. Katotohanang sila ay humiling kay 
Moises ng higit pang dakila dito, nang kanilang sabihin: 
“Ipakita mo sa amin si Allah sa harap ng maraming tao,” 
datapuwa’t sila ay sinakmal ng dagundong ng kulog at 
kidlat dahil sa kanilang kabuktutan. (Ngunit) di naglaon, 
ay kanilang sinamba ang batang baka (bulo) kahit na 
pagkaraang dumatal ang maliwanag na mga katibayan at 
tanda sa kanila. (Gayunpaman) ay Aming pinatawad sila; 
at binigyan (Namin) si Moises ng maliwanag na katibayan 
ng kapamahalaan. '3+- At para sa kanilang Kasunduan ay 
Aming itinaas sa ibabaw nila ang Bundok (ng Sinai) at (sa 
ibang pangyayari) ay Aming winika: “Magsipasok kayo 
sa tarangkahan na nagpapatirapa (o yumuyukod) ng may 
kapakumbabaan”; at (muli) sila ay Aming pinag-utusan: 
“Huwag kayong lumabag (sa paggawa ng makamundong 
bagay) kung (araw) ng Sabado.” At nakipagkasundo Kami 
sa kanila ng isang matibay na Kasunduan. 

At dahilan sa kanilang pagsira sa Kasunduan at kanilang 
pagtatakwil sa Ayat (mga katibayan, aral, kapahayagan, 
tanda, atbp.) niAllah, at sakanilangpagpatay samgaPropeta 
ng walang katarungan, at sa kanilang pagsasabi: ‘Ang 
aming puso ay nababalutan (alalalong haga, hindi namin 
nauunawaan kung ano ang sinasabi ng mgaTagapagbalita)”, 
hindi, si Allah ay naglagay ng sagka sa kanilang (puso) 



162 


Surah 4 • An-Nissa 


dahilan sa kanilang kawalan ng pananalig, kaya’t sila ay 
hindi nananalig maliban sa kaunti lamang. r 5 6 - At dahilan 
sa kanilang (mga Hudyo) hindi pananampalataya at sa 
kanilang pagsasabi ng laban kay Maria ng isang mabigat at 
walang katotohanang paratang (na siya ay gumawa ng hawal 
na pakikipagtalik [sa lalaki}); '57- At sa kanilang pagsasabi 
(na nagpaparangalan), ‘Aming pinatay ang Mesiyas na 
si Hesus, ang anak ni Maria, ang Tagapagbalita ni Allah, 
datapuwa’t siya ay hindi nila napatay, gayundin naman, siya 
ay hindi nila naibayubay sa krus, datapuwa’t ang nailagay 
na lalaki ay kawangis ni Hesus (at kanilang napatay ang 
lalaking ito), at ang may pagkakahidwa (o ibang paniniwala) 
rito ay puspos ng alinlangan, na ang kaalaman ay walang 
(katiyakan); wala silang sinusunod maliban sa haka-haka, 
sapagkat katotohanang siya (alalaong baga, si Hesus na 
anak ni Maria), ay hindi nila napatay; 'A Datapuwa’t itinaas 
siya (Hesus) sa (kanyang katawan at kaluluwa) ni Allah sa 
Kanyang piling (at si Hesus ay nasa kalangitan [ngayon}). 
At si Allah ay Lalagi nang Tigib ng Kapangyarihan, ang 
Puspos ng Kaalaman. 

: 59- At walang sinuman sa Angkan ng Kasulatan (mga 
Hudyo at Kristiyano), ang maliliban (o mangyayari) na 
hindi mananalig sa kanya (kay Hesus, ang anak ni Maria, 
bilang isang Tagapagbalita lamang ni Allah at isang tao) 
bago dumatal ang kanyang kamatayan; at sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay, siya (Hesus) ay magiging saksi laban 
sa kanila. l6 °- At dahil sa katampalasanan ng mga Hudyo 
ay Aming ginawa na bawal sa kanila (hindi nararapat) ang 
ilang piling pagkain (na mabuti), na noon ay hindi bawal 
(pinapayagan) sa kanila, at sa kanilang paghadlang sa 



163 


Ang Kababaihan 

marami sa Landas ni Allah; 161 ■ At sa kanilang pagtanggap 
ng Riba (interes, o patubo sa pera o pautang), bagama’t 
sila ay pinagbawalan at sa kanilang pagkamkam ng walang 
katarungan sa yaman ng mga tao (at sa panunuhol). At 
Aming inihanda sa mga hindi sumasampalataya sa lipon nila 
ang kasakit-sakit na kaparusahan. l6z - Datapuwa’t ang mga 
iba sa kanilang lipon na may matatag na karunungan, at ang 
mga sumasampalataya, ay nananalig sa ipinanaog sa iyo (O 
Muhammad) at sa ipinanaog (na kapahayagan) noong una 
pa sa iyo, at ang mga nag-aalay ng dasal nang mahinusay, 
at nagkakaloob ng Zakah (katungkulang kawanggawa) 
at sumasampalataya kay Allah at sa Huling Araw, sila ang 
Aming bibigyan ng malaking gantimpala. 

,6 3' Katotohanang ikaw (0 Muhammad) ay binigyan 
Namin ng inspirasyon, kung paano rin (naman) Namin 
binigyan ng inspirasyon si Noe at ang mga Propeta na 
sumunod sa kanya. Amin (ding) binigyan ng inspirasyon 
si Abraham, Ismael, Isaae, Hakob, at Al-Asbat (ang 
labingdalawang anak ni Hakob), si Hesus,Job,Jonas, Aaron, 
at Solomon, at kay David ay Aming iginawad ang Salmo. 
i 6 4-At samgaTagapagbalitanaAmingbinanggit saiyo noong 
una, at sa mga Tagapagbalita na hindi Namin nabanggit 
sa iyo, at kay Moises, si Allah ay tuwirang nangusap. 
,6 3' Mga Tagapagbalita na nagbigay ng magagandang 
pahayag gayundin ng babala upang ang sangkatauhan ay 
wala nang maipangatwiran laban kay Allah, matapos ang 
mga Tagapagbalita (ay isugo). At si Allah ay Lalagi nang 
Puspos ng Kapangyarihan, ang Tigib ng Kaalaman. 

l66 - Datapuwa’t si Allah ang nagpapatotoo sa bagay na 
Kanyang ipinadala (ang Qur’an) sa iyo (O Muhammad), 



164 


Surah 4 • An-Nissa 


at Kanyang ipinanaog ito sa Kanyang Karunungan, at ang 
mga anghel ay nagpapatotoo (rin). At si Allah ay Ganap 
at Sapat na bilang isang Saksi. i6 7- Katotohanan, ang mga 
hindi sumasampalataya (sa pamamagitan ng pagkukuhli 
sa katotohanan tungkol kay Propeta Muhammad at ng 
Kanyang kapahayagan na nasusulat para sa kanila sa 
Torah [mga Batas] at Ebanghelyo) at humahadlang (sa 
sangkatauhan) tungo sa Landas ni Allah (Pagiging Tunay 
na Isa ni Allah), katiyakang sila ay napaligaw nang malayo. 
l6S - Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya at 
nagsisigawang kabuhungan (sa pamamagitan ng pagkukubli 
sa katotohanan), si Allah ay hindi magpapatawad sa kanila, 
gayundin naman, sila ay hindi Niya papatnubayan sa 
anumang landas, i6 9 Maliban sa daan ng Impiyerno, upang 
manahan dito magpakailanman, at ito ay lubhang magaan 
kay Allah. '7° O sangkatauhan! Tunay ngang dumatal sa 
inyo ang Tagapagbalita (Muhammad) na may katotohanan 
mula sa inyong Panginoon, kaya’t manalig kayo sa kanya, 
ito ay higit na mainam sa inyo. Datapuwa’t kung kayo ay 
hindi sumampalataya, kung gayon, kay Allah ang ganap na 
pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan. At 
si Allah ay Lalagi nang Puspos ng Kaalaman, ang Tigib ng 
Karunungan. 

'7 1 - O Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at 
Kristiyano)! Huwag kayong magmalabis sa hangganan 
ng pananampalataya, at huwag din kayong magsabi ng 
tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas na 
si Hesus, ang anak ni Maria, ay (hindi hihigit pa) sa isang 
Tagapagbalita ni Allah at Kanyang Salita (“Mangyari nga!”, 
at ito ay magaganap) na Kanyang iginawad kay Maria at 



165 


Ang Kababaihan 

isang Ruh (espiritu) na Kanyang nilikha (alalaong baga, 
ang kaluluwa ni Hesus ay nilikha ni Allah, samakatuwid 
siya ay Kanyang alipin, at si Allah at ang espiritu ay hindi 
magkapantay o magkatulad); kaya’t manampalataya kay 
Allah at sa Kanyang mga Tagapagbalita. Huwag kayong 
mangusap ng: “Trinidad (o Tatlo)!” Magsitigil! (Ito ay) 
higit na mainam sa inyo. Sapagkat si Allah (ang tanging) 
Nag-iisang Diyos, ang Kaluwalhatian ay sa Kanya, (higit 
Siyang mataas) kaysa (sa lahat) upang magkaroon ng anak. 
Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at 
lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay Lalagi at Sapat na 
upang maging Tagapamahala ng lahat ng mga pangyayari. 
T 7 2 ' Ang Mesiyas ay hindi kailanman magpapawalang 
halaga (magiging palalo) na paglingkuran at sambahin si 
Allah, gayundin ang mga anghel na pinakamalapit (kay 
Allah). At sinumang magtakwil ng pagsamba sa Kanya at 
maging palalo, sila ay Kanyang titipuning lahat nang sama- 
sama sa Kanya (upang magsulit). T "3- Datapuwa’t ang mga 
sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah) at nagsisigawa 
ng kabutihan, sa kanila ay Kanyang ipagkakaloob ang 
kanilang (nakalaang) gantimpala, at marami pang (iba) 
mula sa Kanyang Biyaya. Datapuwa’t sa mga nagwawalang 
bahala sa pagsamba sa Kanya at mga palalo, sila ay Kanyang 
parurusahan ng kasakit-sakit na kaparusahan. At sila ay 
hindi makakatagpo para sa kanilang sarili maliban pa 
kay Allah ng anumang tagapangalaga o kawaksi. T 74- O 
sangkatauhan! Katotohanang dumatal sa inyo ang isang 
nakapanghihikayat na katibayan (si Propeta Muhammad) 
mula sa inyong Panginoon, at Aming ipinanaog sa inyo ang 
lantad na liwanag (ang Qur’an). 



166 


Surah 4 • An-Nissa 


l "> At sa mga sumasampalataya kay Allah at nananangan 
(sa pagtitiwala) sa Kanya, sila ay Kanyang tatanggapin sa 
Kanyang Habag at Biyaya (alalaong baga, ang Paraiso), 
at Kanyang papatnubayan sila sa Kanyang (Sarili) sa 
pamamagitan ng tuwid na landas. '~ 6 - Sila ay nagtatanong sa 
iyo tungo saisangmakatuwiran (o legal) napasya. Ipagbadya: 
“Si Allab ay namamatnubay tungkol sa Al-Kalalah (ang mga 
[pumanaw} na walang naiwang tagapagmana maging sa 
kamag-anak na paitaas o pababa [ninuno o anak]). Kung 
ang namatay ay isang lalaki na nakaiwan ng isang kapatid (na 
babae), ngunit walang anak, siya (ang kapatid na babae) ay 
magtatamo ng kalahati ng pamana. At (kung ang namatay) 
ay isang babae, na walang naiwang anak, ang kanyang 
kapatid (na lalaki) ang magtatamo ng pamana. Kung 
mayroong dalawang kapatid (na babae); sila ay magtatamo 
ng dalawang katlo ( 2/ 3> ng pamana; kung mayroong mga 
kapatid na lalaki at mga babae, ang lalaki ay magtatamo ng 
dalawang bahagi (doble) ng parte ng babae. (Sa ganito) ay 
ginawang maliwanag ni Allah sa inyo (ang Kanyang Batas), 
at kung bindi, baka kayo ay maligaw.” At si Allah ang may 
Ganap na Kaalaman sa lahat ng bagay. 



Surah 5 • Al Ma’idah 


167 


Ang Mantel Na May Pagkain 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ O kayong nagsisisampalataya! Tuparin ninyo ang inyong 
mga tungkulin. Sa inyo ay pinahihintulutan (bilang 
pagkain) ang lahat ng mga hayop na bakahan maliban na 
lamang kung ano ang sa inyo ay ipapahayag (dito), ang 
pangangaso (bilang paglilibang) ay hindi pinabihintulutan 
kung kayo ay magsasagawa ng Hajj (Pilgrimahe) o Umrah 
(Maigsing Pilgrimahe). Katotohanang si Allah ay nag-uutos 
ng Kanyang maibigan. 2 - O kayong nagsisisampalataya! 
Huwag ninyong labagin ang kabanalan ng mga Ritwal ni 
Allah, gayundin ang Banal na Buwan, gayundin ang mga 
hayop na dinala bilang alay (sakripisyo), gayundin ang mga 
koronang bulaklak na siyang tanda ng gayong hayop (o 
mga tao), gayundin ang mga tao na pumaparoon sa Banal 
na Tahanan (sa Makkah), na naghahanap ng biyaya at 
mabuting kasiyahan ng kanilang Panginoon. Datapuwa’t 
kung inyo nang natapos (o nahubad) ang Ihram {damit 
na suot} (ng Hajj o Umrah), maaari na kayong mangaso, 
at huwag hayaan ang pagkamuhi ng ilang tao (noon) ay 
makapigil sa inyo na makapasok sa A1 Masjid A1 Haram (sa 
Makkah), at ito ay magbulid sa inyo na lumabag (at maging 
malupit sa inyong panig). Magtulungan kayo sa isa’t isa 
sa Al-Birr at At-Taqwa (kagandahang asal, katuwiran at 
kabanalan), datapuwa’t huwag kayong magtulungan sa isa’t 




168 


Surah 5 • Al Ma’idah 


isa sa kasalanan at pagsuway. At pangambahan si Allah, 
katotohanang si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. 

3- Ang ipinagbabawal sa inyo (bilang pagkain) ay ang 
mga Al-Maytata (ang patay na hayop - mga hayop na 
hindi kinatay), ang dugo, ang laman ng baboy, at ang 
karne (ng mga hayop) na kinatay bilang alay (sakripisyo) 
sa iba maliban pa kay Allah, o ang mga kinatay (na hayop) 
patungkol sa diyus-diyosan, atbp., o sa mga hayop na hindi 
binanggit ang Ngalan ni Allah habang kinakatay, at ang mga 
pinatay sa pagkabigti (o pagkasakal), o sa pamamagitan ng 
matinding hampas, o sa pagkahulog sa bangin (o mataas 
na lugar), o sa pagkasila sa pamamagitan ng sungay, - 
at ang mga nakain na (ang bahagi) ng mga mabahagsik 
(maiilap) na hayop, maliban na lamang kung nakuha pa 
ninyo na katayin ito (bago mamatay), - at ang mga inialay 
(kinatay) sa An-Nusub (mga altar na bato). (Ipinagbabawal) 
rin ang paggamit ng busog (o palaso) upang humanap 
ng suwerte o kapasiyahan, ang (lahat) ng ito ay Fisqun 
(pagsuway kay Allah at [isang] kasalanan). Sa araw na ito, 
ang lahat ng mga hindi sumampalataya ay nawalan na ng 
lahat ng pag-asa sa inyong pananampalataya, kaya’t sila ay 
huwag ninyong pangambahan, datapuwa’t Ako ay inyong 
pangambahan. Sa araw na ito ay pinaging ganap Ko ang 
inyong pananampalataya para sa inyo, at nilubos Ko ang 
Aking paglingap sa inyo, at Aking itinakda sa inyo ang 
Islam bilang inyong pananampalataya. Datapuwa’t siya 
na napilitan dahil sa matinding pagkagutom, na walang 
pagnanais na magkasala (sila ay maaaring kumain ng gayong 
mga laman o karne), at katotohanang si Allah ay Lagi nang 
Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 



169 


Ang Mantel Na May Pagkain 

4- Sila ay nagtatanong sa iyo (O Muhammad) kung ano 
ang pinahihintulutan sa kanila (bilang pagkain). Ipagbadya: 
“Sa inyo ay pinahihintulutan ang mga At-Tayyibat (ang lahat 
ng mga Halal [matuwid at tumpak}) na pagkain na ginawa 
ni Allah at pinahihintulutan (ang laman ng mga kinatay at 
maaaring kainin na hayop, mga produktong mula sa gatas, 
mga taba, gulay, prutas, atbp.). At mga hayop at mga ibon 
na naninila na inyong tinuruan upang makapangaso; na 
sila ay sinasanay at tinuturuan (upang humuli) sa paraan 
na ipinag-utos sa inyo ni Allah, kaya’t inyong kainin ang 
nahuli nila para sa inyo, datapuwa’t inyong ipahayag ang 
Ngalan ni Allah sa harapan nila (ng mga hayop), at inyong 
pangambahan si Allah. Katotohanang si Allah ay Maagap sa 
Pagsusulit. 5 Ginawang tumpak at matuwid sa inyo sa araw 
na ito ay ang mga At-Tayyibat (lahat ng Halal na pagkain). 
Ang pagkain (kinatay na bakahan at mga maaaring kainin 
na hayop, atbp.) ng mga tao ng Kasulatan (mga Hudyo at 
Kristiyano) ay pinahihintulutan din sa inyo at ang sa inyo 
ay pinahihintulutan din sa kanila. (Ang pinahihintulutan 
sa inyo sa pag-aasawa) ay mga malilinis na babae mula sa 
mga nananampalataya at mga malilinis na babae ng mga 
ginawaran ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano) nang 
una sa inyong panahon, kung inyo nang naibigay sa kanila 
ang katampatang Mahr (dote o handog na salapi [o iba 
pang yaman} na ibinibigay ng lalaki sa kanyang asawa sa 
sandali ng pagpapakasal), na naghahangad ng kalinisan 
(alalaong baga, pagpiling sa kanila sa legal na kasal), at 
hindi gumagawa ng bawal na pakikipagtalik, at gayundin 
naman ay hindi nagtuturing sa kanila bilang mga kaibigang 
babae (may relasyon sa labas ng kasal). At sinuman ang 



170 


Surah 5 • Al Ma’idah 


hindi sumampalataya sa Kaisahan ni Allah at sa ibang 
mga Artikulo ng Pananampalataya (alalaong baga, sa 
Kanyang mga Anghel, sa Kanyang mga Aklat, sa Kanyang 
mga Tagapagbalita, sa Araw ng Muling Pagkabuhay at 
sa Al-Qadar [Kasasapitan]), kung gayon, walang saysay 
ang kanyang ginagawa, at sa Kabilang Buhay, siya ay 
mapapabilang sa mga talunan. 

6 - O kayong nagsisisampalataya! Kung kayo ay nagnanais 
na mag-alay ng dasal, hugasan ang inyong mukha at inyong 
mga kamay hanggang sa siko, pahirin ang inyong ulo (sa 
paghagod sa ibabaw nito ng basang kamay), at hugasan ang 
inyong mga paa hanggang sa bukung-bukong. Kung kayo 
ay nasa kalagayan ng Janaba (alalaong baga, may lumabas 
na semilya sa maselang bahagi ng katawan), dalisayin 
ninyo ang inyong sarili (sa paliligo ng buong katawan). 
Datapuwa’t kung kayo ay maysakit o naglalakbay o kung 
sinuman sa inyo ang kagagaling lamang sa pananabi (pag- 
ihi o pagdumi), o kung kayo ay nakipagniig sa mga babae 
(alalaong baga, seksuwal na pakikipagtalik), at kayo ay 
hindi makatagpo ng tubig, kung gayon, kumuha ng malinis 
na lupa at ihaplos ito sa inyong mukha at mga kamay. Si 
Allah ay hindi naghahangad na ilagay (kayo) sa kahirapan, 
datapuwa’t nais Niya na kayo ay dalisayin, at upang 
mapaging ganap Niya ang Kanyang paglingap sa inyo upang 
kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. 

7- At alalahanin ang Biyaya ni Allah sa inyo at sa Kanyang 
Kasunduan na rito kayo ay may katungkulan nang kayo ay 
magsabi: “Kami ay nakakarinig at kami ay tumatalima.” At 
pangambahan si Allah. Katotohanang si Allah ang Ganap 
na Nakakaalam ng lahat ng mga lihim (ng inyong) dibdib. 



171 


Ang Mantel Na May Pagkain 

8 - O kayong nagsisisampalataya! Manindigan kayo nang 
matatag kay Allah at maging makatarungang mga saksi 
at huwag hayaan na ang galit at pagkamuhi ng mga iba 
ay makagawa sa inyo na umiwas sa katarungan. Maging 
makatarungan: ito ay higit na malapit sa kabanalan, at 
pangambahan si Allah. Katotohanang si Allah ay Ganap 
na Nakakabatid ng anumang inyong ginagawa. 9- Si Allah 
ay nangako sa mga sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah, 
pagiging Tanging Isa ng Diyos sa Islam), at gumagawa ng 
kabutihan, na para sa kanila ay mayroong pagpapatawad 
at isang malaking gantimpala (alalaong baga, ang Paraiso). 
IO - Sila na hindi sumasampalataya at nagtatakwil sa Aming 
Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.) ay 
siyang magsisitahan sa Apoy ng Impiyerno. u - O kayong 
nagsisisampalataya! Alalahanin ang kagandahang loob 
(biyaya) ni Allah sa inyo nang ang ilang tao ay magnais 
(gumawa ng balak) na iunat ang kanilang mga kamay laban 
sa inyo, datapuwa’t (si Allah) ang pumigil sa kanilang mga 
kamay tungo sa inyo. Kaya’t pangambahan si Allah. At 
hayaan ang mga sumasampalataya ay maglagay ng kanilang 
pagtitiwala kay Allah. 

12 Katotohanang si Allah ay kumuha ng Kasunduan mula 
sa Angkan ng Israel (mga Hudyo), at Kami ay nagtalaga 
ng labingdalawang pinuno sa kanilang lipon. At si Allah ay 
nagwika: ‘Ako ay nasa sa inyo kung kayo ay nag-aalay ng 
dasal nang mahinusay (Iqamat-as-Salat) at nagbibigay ng 
Zakah (katungkulang kawanggawa) at nananalig sa Aking 
mga Tagapagbalita, na nagbibigay dangal at tumutulong sa 
kanila, at nagpapautang kay Allah ng mabuting pautang. 
Katotohanang Ako ay magpapatawad ng inyong mga 



172 


Surah 5 • Al Ma’idah 


kasalanan at kayo ay Aking tatanggapin sa Halamanan na 
sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso). 
Datapuwa’t sinuman sa inyo makaraan nito ay mawalan ng 
pananampalataya, katiyakang siya ay naligaw nang malayo 
sa Tuwid na Landas.” '3- Kaya’t dahilan sa kanilang hindi 
pagtupad ng kanilang Kasunduan, sila ay Aming isinumpa, 
at hinayaan Namin ang kanilang puso ay tumigas. Sila 
ay nagpapalit (o nagbabago) ng mga salita sa kanyang 
(tamang) kahulugan at lubha nilang iniwan ang magandang 
bahagi ng Kapahayagan na ipinadala sa kanila. At kayo 
ay hindi matitigil na makatuklas ng pandaraya sa kanila, 
maliban lamang sa ilan sa kanila. Datapuwa’t sila ay inyong 
patawarin at kalimutan (ang kanilang masasamang gawa). 
Katotohanang si Allah ay nagmamahal sa Al-Muhsinun 
(mga gumagawa ng kabutihan, ang mga nagbibigay ng 
kagandahang loob sa mga karapat-dapat). 

'4- At sa mga tumatawag sa kanilang sarili na mga 
Kristiyano, Kami ay kumuha ng kanilang Kasunduan, 
datapuwa’t iniwan nila ang magandang bahagi ng 
Kapahayagan na ipinadala sa kanila. Kaya’t nagtanim Kami 
sa lipon nila ng galit at pagkamuhi hanggang sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay (nang kanilang ipagwalangbahala ang 
Aklat ni Allah, sumuway sa mga Tagapagbalita ni Allah at 
Kanyang kautusan at lumabag sa lahat ng hangganan ng 
pagsuway), at si Allah ang magpapahayag sa kanila kung 
ano ang nakahiratihan na nilang ginagawa. 

'5- O Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano)! 
Ngayon ay dumatal sa inyo ang Aming Tagapagbalita 
(Muhammad) na nagpapaliwanag na mahuti sa inyo ng 
bagay na inyong itinatago mula sa Kasulatan at (ito) 



173 


Ang Mantel Na May Pagkain 

ay inyong lubhang dinadaan-daanan lamang (alalaong 
baga, hinahayaan lamang na walang pagpapaliwanag). 
Katotohanang dumatal sa inyo mula kay Allah ang isang 
liwanag (Propeta Muhammad) at isang maliwanag na 
Aklat (ang Qur’an). 16 (Dito) si Allah ay namamatnubay 
sa mga naghahanap ng Kanyang mabuting kaluguran sa 
mga paraan ng kapayapaan, at sila ay Kanyang iniahon 
mula sa kadiliman tungo sa liwanag sa Kanyang nais at 
Kanyang pinatnubayan sila sa Matuwid na Landas (sa 
pagiging Tanging Isa ng Diyos sa Islam). l i- Katotohanan, 
ang mga hindi sumasampalataya (ay sila) na nagsasabi 
na si Allah ay ang Mesiyas, ang anak ni Maria. Ipagbadya 
(O Muhammad): “Sino kaya baga ang may pinakamaliit 
na kapangyarihan laban kay Allah, kung Kanyang naisin 
na wasakin ang Mesiyas, ang anak ni Maria, ang kanyang 
ina, at lahat ng nasa kalupaan nang magkakasama? At kay 
Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at 
kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito. Lumilikha Siya ng 
Kanyang naisin. At si Allah ay Makakagawa ng lahat ng 
bagay 

' 8 - At ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay (kapwa) 
nagsasabi: “Kami ang mga anak ni Allah at Kanyang 
minamahal.” Ipagbadya: “Kung gayon, bakit kayo ay 
Kanyang pinarusahan sa inyong mga kasalanan?” Hindi, 
kayo ay mga tao lamang; at sa Kanyang mga nilikha, 
pinatatawad Niya ang Kanyang maibigan at pinarurusahan 
Niya ang Kanyang maibigan. At si Allah ang nag-aangkin 
ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan at lahat ng 
nasa pagitan nito, at sa Kanya ang pagbabalik (ng lahat). 
’9 O Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano)! 



174 


Surah 5 • Al Ma’idah 


Ngayon ay dumatal sa inyo ang Aming Tagapagbalita 
(Muhammad) na gumagawa (na ang mga bagay) ay maging 
maliwanag sa inyo, matapos na mauntol (ang sunod-sunod) 
na mgaTagapagbalita, kung hindi, maaari ninyong sabihin: 
“Walang dumatal sa amin na nagdala ng mabuting balita 
at walang tagapagbabala.” Datapuwa’t ngayon ay dumatal 
sa inyo ang isang tagapagdala ng mabuting balita at isang 
tagapagbabala. At si Allah ay makakagawa ng lahat ng 
bagay 

2 °- At (gunitain) nang sabihin ni Moises sa kanyang 
pamayanan: “O aking pamayanan! Alalahanin ninyo ang 
kagandahang loob ni Allah sa inyo nang Siya ay humirang 
ng mga propeta sa lipon ninyo; kayo ay Kanyang ginawang 
mga hari, at ipinagkaloob Niya sa inyo ang mga bagay 
na hindi Niya ipinagkaloob sa iba pa sa bunton ng lahat 
ng mga nilalang (ng inyong kapanahunan). 2I - “O aking 
pamayanan! Pumasok kayo sa banal na lupa (Palestina) na 
siyang itinalaga sa inyo ni Allah, at huwag kayong tumalikod 
(sa pagtakas), sapagkat kung magkakagayon, kayo ay 
magsisibalik na mga talunan. 22 - Sila ay nagsabi: “O Moises, 
Naririto (sa lupaing ito) ang mga tao na may magagaling na 
lakas, at kami ay hindi kailanman papasok dito hanggang 
sa iwan nila ito; at kung sila ay umalis, kung gayon, kami 
ay papasok.” 2 3- Ang dalawa sa mga tao na nangamba (kay 
Allah), na pinagkalooban ni Allah ng Kanyang Biyaya (sila 
ay sina Yusha at Ka’lab) ay nagsabi: “Sila ay inyong salakayin 
saTarangkahan, sapagkat kung kayo ay makapasok na, ang 
tagumpay ay sasainyo, at inyong ibigay ang pagtitiwala kay 
Allah kung kayo ay tunay na nananampalataya. 2 4 Sila ay 
nagsabi: “O Moises! Hindi kami kailanman papasok dito 



175 


Ang Mantel Na May Pagkain 

habang sila ay nandirito. Kaya’t ikaw ay pumaroon (na 
kasama) ang iyong Panginoon at makipaglaban kayong 
dalawa, kami aymauupo (lamang) dito.” 

2 5- Siya (Moises) ay nagsabi: “O aking Panginoon! Ako 
ay may kapangyarihan lamang sa aking sarili at sa aking 
kapatid (na lalaki), kaya’t ako ay ihiwalay Ninyo sa mga tao 
na Fasiqun (mga mapaghimagsik at sumusuway kay Allah)!” 

26 - (Si Allah) ay nagwika: “Kung gayon, ito (ang banal na 
lupa) ay ipinagbawal sa kanila sa loob ng apatnapung taon; 
sa pagkataranta sila ay magsisigala sa buong kalupaan. 
Kaya’t huwag kayong malumbay sa mga tao na Fasiqun 
(mga mapaghimagsik at sumusuway kay Allah).” 

2 7- At iyong dalitin (O Muhammad) sa kanila (mga Pludyo) 
sa katotohanan ang kasaysayan ng dalawang anak na lalaki 
ni Adan (Abel at Cain), nang ang bawat isa sa kanila ay 
maghandog ng alay (sakripisyo) kay Allah. Ito ay tinanggap 
mula sa isa ngunit hindi sa isa pa. Ang huli (Cain) ay nagsabi 
sa una (Abel): “Katiyakang ikaw ay aking papatayin.” 
Ang una (Abel) ay nagsabi: “Katotohanang si Allah ay 
tumatanggap lamang sa Al-Muttaqun (mga matimtiman, 
matuwid, at mabuting tao ).” z8 - Kung iyong iunat ang kamay 
mo laban sa akin upang ako ay patayin, hindi ko kailanman 
iuunat ang aking kamay laban sa iyo upang ikaw ay patayin, 
sapagkat ako ay nangangamba kay Allah; ang Panginoon ng 
lahat ng mga nilalang. 2 9 Katotohanang ako ay nagnanais 
na iyong hatakin ang aking kasalanan tungo sa iyong sarili 
gayundin ang sa iyong (kasalanan), kung magkakagayon, 
ikaw ay isa sa mga mananahan sa Apoy, at ito ang kabayaran 
ng Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, buhong, 
buktot, atbp.). 



176 


Surah 5 • Al Ma’idah 


3 °- Kaya’t ang Nafs (sarili) ng isa (ang huli, si Cain) ay 
humikayat sa kanya at kanyang ginawa na kalugod-lugod sa 
kanya ang pagpatay sa kanyang kapatid (Abel); at kanyang 
pinatay siya at naging isa sa mga talunan. 3 1 - (At hindi 
naglaon), si Allah ay nagpadala ng uwak na kumakahig sa 
lupa upang ipakita sa kanya na itago (ilibing) niya ang patay 
na katawan ng kanyang kapatid. Siya (na salarin) ay nagsabi: 
“Kasawian sa akin! Hindi man lamang ako nagkaroon ng 
kakayahan na tulad ng uwak na ito upang aking itago ang 
patay na katawan ng aking kapatid?” At siya ay naging isa 
sa mga nagsisisi. 

3 2 - At dahilan dito, Aming ipinag-utos sa Angkan ng 
Israel, na ang sinumang nakapatay ng isang tao, maliban 
na lamang kung ito (ay kabayaran) sa (krimen) ng sadyang 
pagpatay ng tao, o sa pagkakalat ng kabuktutan sa 
kalupaan, - ito ay ituturing na katulad ng isa na pumatay 
ng buong sangkatauhan, at kung sinuman ang magligtas ng 
isang buhay, ito ay ituturing na katulad ng isa na nagligtas sa 
buhay ng buong sangkatauhan. At katotohanang dumatal 
sa kanila ang Aming mgaTagapagbalita na may maliliwanag 
na katibayan at mga tanda, gayunpaman, makaraan ito, 
marami sa kanila ang nagpatuloy na lumagpas sa hangganan 
(halimbawa ay pang-aapi ng walang katarungan na lagpas sa 
lahat ng hangganan na itinakda ni Allah sa pamamagitan ng 
paggawa ng malalaking kasalanan) dito sa kalupaan! 33 - Ang 
kahayaran ng mga nagbahamon ng digmaan laban kay Allah 
at sa Kanyang Tagapagbalita at gumagawa ng kalokohan 
(kabuktutan) sa buong kalupaan ay katulad lamang (na sila) 
ay mapatay o mapako sa krus, o ang kanilang mga kamay 
at paa ay putulin sa magkabilang panig, o ang ipatapon 



177 


Ang Mantel Na May Pagkain 

sa kalupaan. Ito ang kanilang kahihiyan sa mundong ito, 
at ang malaking kaparusahan ay sasakanila sa Kabilang 
Buhay. 34- Maliban sa kanila (na tumalilis at pagkatapos) ay 
nagbalik (bilang mga Muslim) na may pagsisisi bago sila 
nabulog sa inyong kapangyarihan, sa gayong kalagayan, 
inyong maalaman na si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, 
ang Pinakamaawain. 

35- O kayong nagsisisampalataya! Inyong ganapin ang 
inyong tungkulin kay Allah at (inyong) pangambahan 
Siya. Hanapin ninyo ang paraan upang mapalapit sa 
Kanya at magsikap kayo nang mataman tungo sa Kanyang 
Kapakanan hanggang sa inyong makakaya upang kayo 
ay maging matagumpay. 3<S- Katotohanan, ang mga hindi 
sumasampalataya, kung sila ay mayroon ng lahat ng 
naririto sa kalupaan at (kahit) ito man ay maging dalawa 
upang ibigay na pantubos sa kaparusahan ng Araw ng 
Muling Pagkabuhay, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa 
kanila, at sasakanila ang masakit na kaparusahan. 37- Sila ay 
magnanais na makaalpas sa Apoy, datapuwa’t kailanman ay 
hindi sila makakaalis dito, at sasakanila ang kaparusahan 
na hindi magmamaliw. 3 8 Ang magnanakaw, lalaki o babae, 
putulin ang kanilang kamay (kanang kamay hanggang sa 
galang-galangan), bilang kabayaran sa kanilang ginawa, 
isang kaparusahan sa pamamagitan ng halimbawa mula 
kay Allah. At si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain. 39 Datapuwa’t sinuman ang magtika 
matapos ang kanyang krimen at gumawa ng kabutihan (sa 
pagsunod kay Allah), kung gayon, katotohanang si Allah ay 
magpapatawad sa kanya (tatanggap sa kanyang pagsisisi). 
Katotohanang si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 



178 


Surah 5 • Al Ma’idah 


Pinakamaawain. 4°- Hindi baga ninyo nababatid na kay 
Allah (lamang) ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng 
kalangitan at kalupaan! Siya ang nagpaparusa sa sinumang 
Kanyang maibigan, at Siya ang nagpapatawad sa sinumang 
Kanyang mapusuan. At si Allah ay makakagawa ng lahat ng 
bagay 

4 1, O Tagapagbalita (Muhammad)! Huwag hayaan ang 
nagmamadali na mahulog sa kawalan ng pananampalataya 
ay magbigay ng pighati sa iyo, at sa mga nagsasabi: “Kami 
ay sumasampalataya”, sa kanilang bibig, datapuwa’t ang 
kanilang puso ay walang pananalig. At sa mga Hudyo ay may 
mga tao na lubhang nakikinig nang marami at masigasig 
sa kasinungalingan, - na nakikinig sa mga iba na hindi pa 
nakalapit sa iyo. Kanilang binabago (pinapalitan) ang salita 
sa tamang lugar (kahulugan); sila ay nagsasabi: “Kung kayo 
ay binigyan nito, inyo itong kunin, subalit kung kayo ay 
hindi binigyan nito, kung gayon, kayo ay mag-ingat!” At 
sinuman ang naisin ni Allah na ilagay sa Al-Fitnah (kamalian, 
dahilan sa kanyang pagtatakwil sa Pananampalataya), ikaw 
ay walang magagawa para sa kanya laban kayAllah. Sila ang 
(mga tao) na ang puso ay hindi ninanais ni Allah na dalisayin 
(mula sa kawalan ng pananalig at pagkukunwari); sasakanila 
ang kahihiyan sa mundong ito at sa Kabilang Buhay ay may 
malaking kaparusahan. 

4 2 - (Sila ay nalulugod) sa pakikinig sa kasinungalingan 
upang sumila sa anumang ipinagbabawal. Kaya’t kung sila 
ay lumapit sa iyo (O Muhammad), maaari mo silang hatulan 
sa pagitan nila o iyong talikuran sila. Kung sila ay iyong 
talikuran, hindi nila magagawa na ikaw ay (kanilang) saktan 
kahi t na katiting. At kung ikaw ay humatol, iyong hatulan sila 



179 


Ang Mantel Na May Pagkain 

ng may katarungan sa pagitan nila. Katotohanang si Allah 
ay nagmamahal sa mga gumagawa nang makatarungan. 
43 Datapuwa’t paanong nangyari na sila ay lumapit sa iyo 
tungo sa pagpapasya, samantalang sila ay may Torah (mga 
Batas), na naririto ang maliwanag na pasya ni Allah; ngunit 
kahit na nang makaraan ito, sila ay nagsitalikod sapagkat 
sila ay hindi (tunay) na sumasampalataya. 

44 Katotohanang Aming ipinanaog ang Torah (ang mga 
Batas kay Moises), naririto ang patnubay at liwanag, na sa 
pamamagitan nito ang mga Propeta na nagsuko ng kanilang 
sarili sa Kalooban ni Allah ay humatol sa mga Hudyo. At 
ang mga Rabbi at mga pari (ay humatol rin sa mga Hudyo 
sa pamamagitan ng Torah [mga Batas} makaraan ang mga 
Propetang ito), sapagkat sa kanila ay ipinagkatiwala ang 
pangangalaga sa Aklat ni Allah, at sila ay mga saksi rito. 
Kaya’t sila ay huwag ninyong katakutan, datapuwa’t Ako 
ay inyong pangambahan (O mga Hudyo) at huwag ninyong 
ipagbili ang Aking mga Talata sa murang halaga. At kung 
sinuman ang hindi humatol ng ayon sa kapahayagan ni 
Allah, sila ang Kahrun (alalaong baga, ang mga hindi 
sumasampalataya, - na may mahabang antas dahilan sa 
hindi sila gumagawa ng ayon sa Batas ni Allah). 45- At Aming 
ipinag-utos dito para sa kanila: “Buhay sa buhay, mata sa 
mata, ilong sa ilong, tainga sa tainga, ngipin sa ngipin, at mga 
sugat na magkatumbas sa dami.” Datapuwa’t kung sinuman 
ang magbayad ng pagganti sa paraan ng kawanggawa, ito 
para sa kanya ay isang pagpapawalang sala (o paghuhugas 
ng kasalanan). At kung sinuman ang hindi humatol ng ayon 
sa ipinahayag ni Allah, sila ang Zalimun (mga mapagsamba 
sa diyus-diyosan at tampalasan, - sa mababang antas). 4 5 - At 



180 


Surah 5 • Al Ma’idah 


sa kanilang yapak ay Aming isinugo si Hesus, ang anak ni 
Maria, na nagpapatotoo sa Torah (mga Batas) na dumatal 
nang una pa sa kanya, at Aming ipinagkaloob sa kanya 
ang Ebanghelyo, na naririto ang patnubay at liwanag at 
pagpapatotoo saTorah (mga Batas) na dumatal bago pa rito 
(Ebanghelyo), isang patnubay at paala-ala sa A1 Muttaqun 
(mga matimtiman, banal, matuwid, mabuting tao). 
47 Hayaan ang mga tao ng Ebanghelyo ay humatol ng ayon 
sa ipinahayag ni Allah dito. At sinuman ang hindi humatol 
ng ayon sa ipinahayag ni Allah, (kung gayon) ang gayong 
(mga tao) ay Fasiqun (mga mapaghimagsik, palasuway kay 
Allah, - sa mababang antas). 

4 8 - At Aming ipinanaog sa iyo (O Muhammad) ang Aklat 
(Qur’an) sa katotohanan, na nagpapatotoo sa Kasulatan na 
dumatal nang una pa rito at Mohayminan (Karapat-dapat 
sa Kataasan at isang Saksi) rito (sa mga lumang Kasulatan). 
Kaya’t iyong hatulan sila ng ayon sa ipinahayag ni Allah 
at huwag mong sundin ang kanilang walang saysay na 
pagnanais, na nagliligaw sa iyo sa katotohanan na dumatal 
sa iyo. Sa bawat isa sa inyo, Kami ay nagtalaga ng isang 
Batas at Maliwanag na Landas. Kung ninais lamang ni 
Allah, magagawa Niya na kayo ay maging isang bansa 
(pamayanan), datapuwa’t nais Niya na masubukan kayo sa 
bagay na Kanyang ipinagkaloob sa inyo; kaya’t magpunyagi 
kayo tulad sa isang karera, sa mabubuting gawa. Ang 
pagbabalik ninyong lahat ay kay Allah; at ipapaalam Niya sa 
inyo ang tungkol sa mga bagay na nakahiratihan na ninyong 
hindi pinagkakasunduan. 

49- At humatol ka (O Muhammad) sa pagitan nila ng 
ayon sa ipinahayag ni Allah at huwag mong sundin ang 



181 


Ang Mantel Na May Pagkain 

kanilang walang saysay na pagnanais, at mag-ingat ka sa 
kanila, maaaring ikaw (O Muhammad) ay mailihis nila 
nang malayo sa ilan sa mga bagay na ipinanaog sa iyo ni 
Allah. At kung sila ay magsitalikod, iyong maalaman na ang 
niloloob ni Allah ay maparusahan sila sa ilan sa kanilang 
mga kasalanan. At katotohanan, ang karamihan sa mga tao 
ay Fasiqun (mga mapaghimagsik at palasuway kay Allah). 
5°- Sila baga ay naghahanap sa kahatulan ng (mga araw) ng 
Kawalang Muwang? At sino baga kaya ang higit na mainam 
sa paghatol tangi pa kayAllah sa mga tao na walang matatag 
na pananalig. 

5 1 - O kayong nagsisisampalataya! Huwag ninyong 
tangkilikin ang mga Hudyo at Kristiyano bilang Auliya 
(kaibigan, tagapangalaga, katulong, atbp.), sila ay Auliya 
lamang sa bawat isa sa kanilang lipon. At kung sinuman 
sa inyo ang kumuha sa kanila bilang Auliya, kung gayon, 
siya ay isa sa kanila. Katotohanang si Allah ay hindi 
namamatnubay sa mga tao na Zalimun (mga mapagsamba 
sa diyus-diyosan, buhong, buktot, walang katarungan). 
5 2 - At inyong napagmamalas, sila na sa kanilang puso ay 
may karamdaman (ng pagkukunwari), sila ay nagmamadali 
sa kanilang pakikipagkaibigan, na nagsasabi: “Kami ay 
nangangamba, baka ang ilang kasawian ng kapahamakan ay 
sumapit sa amin.” Maaaring si Allah ay maghatid sa kanila 
ng isang tagumpay o isang pasya ayon sa Kanyang Kalooban. 
At sila ay magsisisi sa mga bagay na kanilang itinatago bilang 
lihim sa kanilang sarili. 53- At ang mga sumasampalataya 
ay magsasabi: “Sila ba ang mga tao (na mapagkunwari) na 
sumusumpa ng kanilang pinakamatibay na pangako kay 
Allah, na sila ay nasa panig ninyo (mga Muslim).” Ang lahat 



182 


Surah 5 • Al Ma’idah 


ng kanilang ginawa ay walang saysay (dahilan sa kanilang 
pagkukunwari), at sila ay naging talunan. 

54- O kayong nagsisisampalataya! Sinuman sa lipon 
ninyo ang tumalikod sa kanyang pananampalataya 
(Islam), si Allah ay magdadala ng mga tao na Kanyang 
mamahalin at magmamahal sa Kanya; na mapagkumbaba 
sa mga sumasampalataya, na matatag laban sa mga hindi 
sumasampalataya, na nakikipaglaban sa Landas ni Allah, 
at hindi kailanman nangangamba sa paratang ng mga 
nagpaparatang (naninisi). Ito ang biyaya ni Allah na 
Kanyang ipinagkakaloob sa sinumang Kanyang maibigan. 
At si Allah ay may Ganap na Kasapatan sa pangangailangan 
ng (Kanyang) mga nilikha, ang Puspos ng Kaalaman. 
55- Katotohanan, ang inyong Wali (Tagapangalaga o 
Kawaksi) ay si Allah, ang Kanyang Tagapagbalita, at ang 
mga sumasampalataya, - ang nag-aalay ng dasal nang 
mahinusay (Iqamat-as-Salat), ang nagbibigay ng Zakah 
(katungkulang kawanggawa), at sila ay yumuyukod 
(nagsusuko ng kanilang sarili ng may pagsunod kay Allah 
sa pagdarasal). 5 6 - At sinuman ang tumangkilik kay Allah, sa 
KanyangTagapagbalita, at sa mga sumasampalataya bilang 
mga Tagapangalaga, kung gayon, ang pangkat ni Allah ay 
magiging matagumpay. 

57- O kayong nagsisisampalataya! Huwag ninyong 
tangkilikin bilang Auliya (tagapangalaga at kawaksi) 
ang mga nagtuturing sa inyong pananampalataya bilang 
isang panunuya at katatawanan mula sa lipon ng mga 
nakatanggap ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano) 
nang una pa sa inyo, gayundin sa mga lipon ng hindi 
sumasampalataya; at inyong pangambahan si Allah kung 



183 


Ang Mantel Na May Pagkain 

kayo ay tunay na nananampalataya. >' 8 - At kung inyong 
ipinahahayag angpagtawag sa dasal (Adhan), ito ay kanilang 
itinuturing (bilang isa lamang) panunuya at katuwaan; 
ito’y sa dahilang sila ay mga tao na hindi nakakaunawa. 
59 Ipagbadya: “O Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at 
Kristiyano)! Kayo ba ay pumupuna sa amin ng walang ibang 
dahilan, maliban lamang na kami ay sumasampalataya kay 
Allah, at sa (kapahayagan) na ipinanaog sa amin at sa mga 
ipinanaog nang una pa (sa amin), at ang karamihan sa inyo 
ay Fasiqun (mga mapaghimagsik at palasuway kay Allah).” 
6o - Ipagbadya (O Muhammad sa Angkan ng Kasulatan): 
“Ipapaalam ko ba sa inyo ang bagay na higit na masama 
kaysa rito, tungkol sa ganti mula kay Allah: ang (mga 
Hudyo) na nagkamit ng Sumpa ni Allah at Kanyang Poot, 
at sa kanila (ang ilan) ay Kanyang pinagpanibagong hugis 
na tulad ng mga unggoy at baboy, ang mga sumasamba sa 
Taghut (diyus-diyosan; sila ang higit na masama ang antas 
{sa Araw ng Muling Pagkabuhay} sa Apoy ng Impiyerno), 
at higit na napaligaw nang malayo sa Tuwi d na Landas (sa 
buhay sa mundong ito).” 

6l - At nang sila ay lumapit sa inyo, sila ay nagsasabi: “Kami 
ay sumasampalataya.” Datapuwa’t sa katotohanan, sila ay 
pumasok (na may saloobin) ng kawalan ng pananalig at 
sila ay lumabas na may gayon ding damdamin. At si Allah 
ang nakakaalam ng lahat ng kanilang ikinukubli. 62 - At 
inyong napagmamalas ang marami sa kanila (mga Hudyo) 
na nagmamadali sa kasalanan at paglabag, at kumakain 
ng mga bawal na bagay (tulad ng suhol at Riba {tubo sa 
pera o pautang}, atbp.). Tunay na kasamaan ang kanilang 
ginagawa. 6 3 Bakit kaya ang mga Rabbi at mga relihiyosong 



184 


Surah 5 • Al Ma’idah 


tao ay hindi pumipigil sa kanila sa pagsasalita ng mga 
makasalanang salita at sa pagkain ng mga ipinagbabawal na 
bagay Tunay na kasamaan ang kanilang ginagawa. 6 + Ang 
mga Hudyo ay nagsasabi: ‘Ang Kamay ni Allah ay nakatali 
(alalaong baga, Siya ay hindi nagbibigay at gumugugol ng 
Kanyang Kasaganaan).” Hayaan ang kanilang mga kamay ay 
matalian at sila ay sumpain sa kanilang mga sinabi. Hindi, 
ang Kanyang mga Kamay ay nakaunat nang malapad. 
Siya ay gumugugol (ng Kanyang Kasaganaan) sa Kanyang 
maibigan. Katotohanan, ang kapahayagan na dumatal sa 
iyo mula kay Allah ay nagparagdag sa karamihan sa kanila 
ng katigasan ng kanilang ulo, ng paghihimagsik at kawalan 
ng pananalig. Naglagay Kami ng galit at pagkamuhi sa 
pagitan nila hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay 
Sa bawat sandali na kanilang pinapagliyab ang apoy ng 
digmaan, si Allah ang pumapawi nito; at sila (ay lalagi) nang 
nagsusumikap na makagawa ng kabuktutan sa kalupaan. At 
si Allah ay hindi nalulugod sa Mufsidun (mga mapaggawa 
ng kalokohan, kabuktutan, kabuhungan). 

6 5- At kung nagsipanalig lamang ang Angkan ng Kasulatan 
(mga Hudyo at Kristiyano) kay (Muhammad) at umiwas 
sa kasamaan (kasalanan, sa pagtataguri kay Allah ng mga 
katambal {o anak} at naging Muttaqun {mga matimtiman 
at matutuwid}), katotohanang Aming huburahin ang 
kanilang mga kasalanan at sila ay tatanggapin Namin 
sa Halamanan ng Kasiyahan (sa Paraiso). 66 - At kung 
sila lamang ay gumawa ng ayon sa Torah (mga Batas), sa 
Ebanghelyo, at sa ipinanaog sa kanila (ngayon) mula sa 
kanilang Panginoon (ang Qur’an), katotohanang sila sana 
ay nakapagtamo ng kasaganaan at ikabubuhay mula sa itaas 



185 


Ang Mantel Na May Pagkain 
nila at mula sa ilalim ng kanilang mga paa. Mayroong mga 
tao sa lipon nila ang nasa tamang landas (alalaong baga, 
sila ay gumagawa ng ayon sa kapahayagan at nananalig kay 
Propeta Muhammad), datapuwa’t marami sa kanila ang 
gumagawa ng kasamaan. 

6 7- O Tagapagbalita (Muhammad)! Ipagsaysay mo 
(ang Kapahayagan) na ipinanaog sa iyo mula sa iyong 
Panginoon. At kung (ito) ay hindi mo gawin, kung gayon, 
hindi mo naiparating ang Kanyang Kapahayagan. Si Allah 
ang mangangalaga sa iyo sa sangkatauhan. Katotohanang 
si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na hindi 
sumasampalataya. 

68 Ipagbadya (O Muhammad): “O Angkan ng Kasulatan 
(mga Hudyo at Kristiyano)! Kayo ay walang masasabing 
angkin (kung tungkol sa patnubay) hangga’t kayo ay hindi 
gumagawa ng ayon saTorah (mga Batas), sa Ebanghelyo, at 
sa ipinanaog (ngayon) sa inyo mula sa inyong Panginoon (ang 
Qur’an).” Katotohanan, ang ipinanaog sa iyo (Muhammad) 
mula sa iyong Panginoon ay nakapagdagdag sa karamihan 
sa kanila sa katigasan ng kanilang ulo sa paghihimagsik at 
kawalan ng pananalig. Kaya’t huwag kang malumbay hinggil 
sa mga tao na hindi sumasampalataya. 6 9- Katotohanan, ang 
mga sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah, sa Kanyang 
Tagapagbalitang si Muhammad at sa lahat ng ipinahayag 
sa kanya mula kay Allah), ang mga Hudyo at mga Sabiano 
at mga Kristiyano, - sinumang manampalataya kay Allah 
at sa Huling Araw at nagsigawa ng kabutihan, sa kanila 
ay walang pangangamba, gayundin naman, sila ay hindi 
mahahapis. (Ang talatang ito ay sinusugan ng Surah 
3 :8 5> matapos ang pagdatal ni Propeta Muhammad, wala 



186 


Surah 5 • Al Ma’idah 


ng ibang pananampalataya ang tatanggapin ni Allah sa 
sinuman maliban sa Islam). 

7 °- Katotohanang Aming kinuha ang Kasunduan ng 
Angkan ng Israel at nagsugo sa kanila ng mgaTagapagbalita. 
Sa anumang panahon na may dumaratal sa kanila na isang 
Tagapagbalita na hindi nila ninanais sa kanilang sarili, 
- may isang pangkat sa kanila na tumatawag sa kanila na 
mga sinungaling, at ang iba naman sa lipon nila ay kanilang 
pinatay. 7 1 - Nag-aakala sila na walang magiging Fitnah 
(pagsubok o kaparusahan), kaya’t sila ay naging bulag at 
bingi; makaraan nito, si Allah ay bumaling sa kanila (ng 
may pagpapatawad); datapuwa’t muli, marami sa kanila 
ang naging bulag at bingi. At si Allah ang Ganap na 
Nakakamasid ng kanilang ginagawa. 

7 2 - Katotohanang hindi sumasampalataya ang mga 
nagsasabi: “Si Allah ang Mesiyas (Hesus), ang anak ni 
Maria.” Datapuwa’t ang Mesiyas (Hesus) ay nagsabi: “O 
Angkan ng Israel! Sambahin ninyo si Allah, ang aking 
Panginoon at inyong Panginoon.” Katotohanan, ang 
sinumang nagtataguri ng mga katambal sa pagsamba 
kay Allah, kung gayon, si Allah ay magkakait sa kanya ng 
Paraiso at ang Apoy ang kanyang magiging tirahan. At 
sa Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, buktot, 
buhong, tampalasan), sila ay walang magiging kawaksi. 
73- Katotohanan, hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi: 
“Si Allah ay isa sa tatlo (sa Trinidad).” Datapuwa’t wala 
ng iba pang Diyos maliban sa Nag-iisang Diyos ([Allah], 
alalaong baga, wala ng iba pang karapat-dapat pag-ukulan 
ng pagsamba maliban sa Kanya). At kung sila ay hindi titigil 
sa kanilang sinasabi, katotohanan, ang isang kasakit-sakit 



187 


Ang Mantel Na May Pagkain 

na kaparusahan ay sasapit sa mga hindi sumasampalataya 
sa kanilang lipon. 74 - Hindi baga sila magbabalik loob (sa 
pagsisisi) kay Allah at hihingi ng Kanyang kapatawaran? 
Sapagkat si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain. 75 - Ang Mesiyas (Hesus), ang anak ni 
Maria, ay hindi hihigit pa sa isang Tagapagbalita, marami 
ng mga Tagapagbalita ang pumanaw nang una pa sa kanya. 
Ang kanyang ina (Maria) ay isang Siddiqah (alalaong baga, 
siya ay naniniwala sa mga salita ni Allah at sa Kanyang mga 
Aklat; tunghayan ang Surah 66 : 12 ). Sila ay kapwa kumakain 
ng pagkain (na katulad ng iba pang tao, subalit si Allah ay 
hindi kumakain). Pagmasdan kung paano Namin ginawa 
ang Ayat (mga katibayan, aral, kapahayagan, tanda, atbp.) 
na maliwanag sa kanila, magkagayunman, pagmalasin 
kung paano sila napaligaw nang malayo (sa katotohanan). 
7 6 Ipagbadya (O Muhammad sa sangkatauhan): “Paano 
ninyo sinasamba maliban pa kay Allah ang isang bagay 
na walang kapangyarihan na makagawa ng kapinsalaan 
gayundin ng kapakinabangan? Datapuwa’t si Allah ang 
Siyang Ganap na Nakakarinig, ang Ganap na Maalam. 

77 Ipagbadya (O Muhammad sa sangkatauhan): “O 
Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano)! 
Huwag kayong magmalabis sa hangganan ng inyong 
pananampalataya (sa pamamagitan ng pananalig sa bagay) 
na naiiba sa katotohanan, at huwag ninyong sundin ang 
walang kapararakang pagnanais ng mga tao na napaligaw 
noong una, at naglihis sa marami, at nagligaw (sa kanilang 
sarili) saTamangLandas.” 

7 8 Ang mga nasa lipon ng Angkan ng Israel na hindi 
sumampalataya ay isinumpa sa pamamagitan ng dila ni 



188 


Surah 5 • Al Ma’idah 


David, at Hesus, ang anak ni Maria. Ito’y sa dahilang sila 
ay sumuway (kay Allah at sa Tagapagbalita) at patuloy 
na lumalabag nang lagpas sa lahat ng hangganan. 79- Sila 
ay nahirati na hindi nagbabawal sa isa’t isa sa Munkar 
(kamalian, kasamaan, kasalanan, pagsamba sa diyus- 
diyosan, kawalan ng pananalig, atbp.) na kanilang ginawa. 
Tunay na kabuktutan ang kanilang laging ginagawa. 

80 - Napagmamalas mo ang karamihan sa kanila na 
tumatangkilik sa mga hindi nananampalataya bilang 
kanilang Auliya (mga tagapangalaga at kawaksi). Tunay na 
kasamaan ang inihantong ng kanilang sarili sa kanilang 
harapan, at sa gayong (dahilan) ang Poot ni Allah ay 
sumapit sa kanila, at sa kaparusahan sila ay mananahan. 

81 - At kung sila lamang ay nanampalataya kay Allah, at 
sa Propeta (Muhammad) at sa anumang ipinahayag sa 
kanya, kailanman ay hindi nila tatangkilikin sila (na mga 
walang pananalig) bilang Auliya (mga tagapangalaga at 
kawaksi), datapuwa’t marami sa kanila ang Fasiqun (mga 
mapaghimagsik at palasuway kay Allah). 

Sl - Katotohanan, inyong matatagpuan sa lipon ng 
mga tao na may pinakamatinding pagkapoot sa mga 
sumasampalataya (mga Muslim) ay ang mga Hudyo at 
pagano, at inyong matatagpuan na ang may pinakamalapit 
na pagmamahal sa mga sumasampalataya (mga Muslim) 
ay sila na nagsasabi: “Kami ay mga Kristiyano.” Ito’y sa 
dahilang sa karamihan nila ay may mga pari at monako, 
at sila ay hindi mga palalo. T At kung sila (na tumatawag 
sa kanilang sarili na mga Kristiyano) ay nakikinig sa 
mga ipinanaog (na kapahayagan) sa Tagapagbalita 
(Muhammad), mapagmamalas mo ang kanilang mga 



189 


Ang Mantel Na May Pagkain 

mata na binabalungan ng luha dahilan sa katotohanan na 
kanilang napagkilala. Sila ay nagsasabi: “Aming Panginoon! 
Kami ay nananampalataya, kaya’t kami ay Inyong itala sa 
karamihan ng mga saksi.” 8 + At bakit baga kami ay hindi 
mananampalataya kay Allah at sa anumang bagay na 
dumatal sa amin sa katotohanan (ang pagiging Tanging 
Isa ni Allah, at sa Islam)? At aming ninanais na ang aming 
Panginoon ay tatanggap sa amin (sa Paraiso sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay) na kasama ang mga matutuwid na tao 
(si Propeta Muhammad at ang kanyang mga Kasamahan). 
A Kaya’t sila ay ginantimpalaan ni Allah ng Halamanan na 
sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso), 
sila ay mananahan dito magpakailanman dahilan sa 
kanilang sinabi. Ito ang gantimpala sa mga gumagawa ng 
kabutihan. 86 - Datapuwa’t ang mga hindi sumampalataya at 
nagpabulaan sa Aming Ayat (mga katibayan, kapahayagan, 
aral, mga talata, atbp.), sila ang maninirahan sa Apoy (ng 
Impiyerno). 

8 7- O kayong nagsisisampalataya! Huwag ninyong 
ipagbawal ang Tayyibat (ang lahat ng mga bagay na mabuti 
hinggil sa pagkain, gawain, pananalig, mga tao, atbp.) na 
ginawa ni Allah na pinahihintulutan sa inyo, at huwag 
kayong magsilabag. Katotohanang si Allah ay hindi 
nalulugod sa mga lumalabag. 88 - At kumain ng mga bagay na 
ipinagkaloobniAllahsainyo,napinahihintulutanatmabuti, 
at pangambahan si Allah na Siya ninyong pinapanaligan. 
8 9- Si Allah ay hindi magpaparusa sa inyo sa bagay na hindi 
(ninyo) sinasadya sa inyong mga panunumpa, datapuwa’t 
Siya ay magpaparusa sa inyong sinadyang mga panunumpa; 
at para sa kabayaran (ng sinadyang panunumpa o pangako), 



190 


Surah 5 • Al Ma’idah 


(kayo) ay magpakain ng sampung tao na mahirap, sa sukat 
(o dami) kung ano ang katamtaman na inyong ipinakakain 
sa inyong sariling pamilya; o sila ay bihisan ninyo; o bigyan 
ng kalayaan ang isang alipin. Datapuwa’t kung sinuman 
ang walang kakayahan (dito), kung gayon, siya ay nararapat 
na mag-ayuno ng tatlong araw. Ito ang kabayaran sa mga 
panunumpa kung kayo ay nakapanumpa. At pangalagaan 
ninyo ang inyong mga sumpa (alalaong baga, huwag 
manumpa o mangako ng marami). Sa ganito ay ginagawa ni 
Allah na maging maliwanag sa inyo ang Kanyang Ayat (mga 
katibayan, kapahayagan, aral, mga talata, atbp.), upang 
kayo ay magkaroon ng utang na loob ng pasasalamat. 

9 °- O kayong nagsisisampalataya! Ang mga nakalalasing 
(lahat ng uri ng inuming may alkohol at iba pa na 
nakakapagbigay ng lambong sa kaisipan tulad ng 
ipinagbabawal na gamot, droga, damong marijuana, 
atbp.), ang pagsusugal, ang A1 Anzab at A1 Azlam (mga 
busog o palaso sa paghanap ng suwerte o kapasyahan) ay 
kasuklam-suklam na gawain ni Satanas. Kaya’t (mahigpit) 
na talikdan (ang lahat ng gayong kasuklam-suklam na 
bagay) upang kayo ay maging matagumpay. 9 1 - Si Satanas 
ay naghahangad lamang na pasiglahin ang pagkagalit at 
pagkamuhi sa pagitan ninyo sa pamamagitan ng mga bagay 
na nakalalasing at pagsusugal, at humahadlang sa inyo sa 
pag-aala-ala kay Allah at sa pagdarasal. Kaya nga, kayo ba 
ay hindi magsisitigil? 9 2 - At sundin ninyo si Allah at ang 
Tagapagbalita (Muhammad), at maging maingat (kahit 
na ang mapalapit lamang sa pag-inom [ng nakalalasing} o 
pagsusugal o A1 Anzab, o A1 Azlam, atbp.) at magkaroon 
ng pangangamba kay Allah. At kung sila ay magsitalikod, 



191 


Ang Mantel Na May Pagkain 
inyong maalaman na ang tungkulin ng AmingTagapagbalita 
ay maiparating (ang Kapahayagan) sa pinakamaliwanag 
na paraan. 93- At sa mga sumasampalataya at nagsisigawa 
ng kabutihan, hindi isang kasalanan kung anuman ang 
kanilang kinain (noong una), kung sila ay may pangangamba 
kay Allah (sa pamamagitan nang paglayo sa mga bagay 
na Kanyang ipinagbabawal), at sumasampalataya at 
gumagawa ng kabutihan, at muli ay may pangangamba kay 
Allah at sumasampalataya, at muli pa ay may pangangamba 
kay Allah at nagsigawa ng kabutihan na may Ihsan (lantay 
na gawa). At si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng 
kabutihan. 

94 O kayong nagsisisampalataya! Si Allah ay katiyakang 
magbibigay sa inyo ng pagsubok sa isang bagay (sa 
pamamaraan) ng laro (o tagisan o pangangaso) na tunay 
na maaabot ng inyong mga kamay at ng inyong mga sibat, 
upang masubukan ni Allah kung sino ang nangangamba sa 
Kanya kahit na (Siya) ay hindi (ninyo) nakikita. Kaya’t kung 
sinuman ang lumabag makaraan ito, sasakanya ang kasakit- 
sakit na kaparusahan. 95 - O kayong nagsisisampalataya! 
Huwag kayong pumatay ng mga hayop (sa pamamagitan 
ng pangangaso) habang kayo ay nasa kalagayan ng ibram 
(kasuutan) sa Hajj o Umra (Pilgrimahe), at kung sinuman 
ang pumatay nito ng may pananadya, ang kabayaran ay isang 
pag-aalay, na dinala sa Ka’ba, ng isang maaaring kainin na 
hayop (tulad ng tupa, kambing, baka, atbp.) na katumbas 
ng kanyang napatay, na pinagpasyahan ng dalawang 
makatarungang lalaki sa inyong lipon; o kung (ito) ay bilang 
kabayaran (sa kasalanan), siya ay nararapat na magpakain 
ng sampung tao na mahirap o ang katumbas nito sa pag- 



192 


Surah 5 • Al Ma’idah 


aayuno, upang kanyang malasap ang kabigatan (ng parusa) 
ng kanyang gawa. Si Allah ay nagpatawad kung anuman ang 
nakaraan, datapuwa’t kung sinuman ang muling gumawa 
nito, si Allah ay kukuha ng ganti (kabayaran) mula sa kanya. 
At si Allah ay Sukdol sa Kapangyarihan, ang Panginoon ng 
Pagganti (Pagpaparusa). 

9 6 Pinahihintulutan sa inyo (ang paghahanap o 
panghuhuli) ng mga hayop (o pagkaing dagat) sa tubig at 
ang gamit nito bilang pagkain, - para sa kapakinabangan 
ng inyong sarili at ng mga naglalakbay, datapuwa’t 
ipinagbabawal (ang paghahanap o pangangaso) ng hayop sa 
katihan habang kayo ay nasa kalagayan ng Ihram (kasuutan 
ng Hajj at Umra). At (inyong) pangambahan si Allah, kayo 
sa Kanya ay muling titipunin. 97 - Si Allah ang gumawa ng 
Ka’ba, ang Sagradong Tahanan, bilang isang Kalinga (o 
kanlungan) ng kapanatagan at ng Hajj at Umra (Pilgrimahe) 
para sa sangkatauhan, at gayundin ng mga Sagradong 
Buwan at ng mga hayop na pang-alay (pangsakripisyo) at 
sa mga koronang bulaklak na nagbibigay tanda sa kanila 
(sa tao man at sa hayop), upang inyong maalaman na si 
Allah ay may karunungan kung ano ang nasa kalangitan 
at kung ano ang nasa kalupaan, at si Allah ay Ganap na 
Nakakaalam ng bawat isa at lahat ng bagay 98 - Inyong 
maalaman na si Allah ay mahigpit sa kaparusahan at si 
Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 
99- Ang katungkulan ng Tagapagbalita (alalaong baga, 
ang Aming Tagapagbalitang si Muhammad na Aming 
isinugo sa inyo [O Sangkatauhan}), ay upang maiparating 
lamang (ang Kapahayagan). At si Allah ang nakakaalam ng 
lahat ng inyong inilalantad at lahat ng inyong inililingid. 



193 


Ang Mantel Na May Pagkain 

I0 °- Ipagbadya (O Muhammad): “Hindi magkatulad ang 
Al-Khabaith (ang lahat ng masama hinggil sa lahat ng mga 
bagay, gawa, paniniwala, tao, pagkain, atbp.) at At-Tayyib 
(ang lahat ng mabuti hinggil sa lahat ng mga bagay, gawa, 
paniniwala, tao, pagkain, atbp.), kahima’t ang karamihan 
ng kasamaan ay makaganyak sa inyo.” Kaya’t lubos ninyong 
pangambahan si Allah (umiwas sa lahat ng uri ng kasalanan 
at kasamaan na Kanyang ipinagbawal) at lubos ninyong 
mahalin si Allah (magsagawa ng lahat ng uri ng kabutihan 
na Kanyang ipinag-utos), O kayong mga tao na may pang- 
unawa upang kayo ay magsipagtagumpay. 

I01 - O kayong nagsisisampalataya! Huwag kayong 
magtanong sa mga bagay na kung gawin na maliwanag sa 
inyo ay magbibigay sa inyo ng kaguluhan. Datapuwa’t kung 
kayo ay magtatanong tungkol dito habang ang Qur’an ay 
ipinahahayag, ito ay gagawin na maging maliwanag sa inyo. 
Si Allah ang nagpatawad sa mga ito, at si Allah ay Lagi nang 
Nagpapatawad, ang Pinakamapagpaumanhin. I02 - Noong 
una pa sa inyo, isang pamayanan ang nagtanong ng gayong 
mga tanong, at dahilan sa gayong pangyayari, sila ay naging 
hindi mananampalataya. IQ 3 Si Allah ay hindi nagtatag ng 
mga bagay na katulad ng Bahira (isang babaeng kamelyo 
na ang [kanyang} gatas ay inilaan sa mga diyus-diyosan at 
walang sinuman ang pinahihintulutan na uminom nito) o 
ng Sa’iba (isang babaeng kamelyo na hinayaang gumagala- 
gala upang malayang manginain para sa kanilang mga diyus- 
diyosan at walang maaaring ipapasan sa kanya), o ng isang 
Wasila (isang babaeng kamelyo na pinawalan para sa mga 
diyus-diyosan sapagkat ito ay nagsilang ng isang babaeng 
kamelyo sa unang panganganak at muli ay nagsilang ng 



194 


Surah 5 • Al Ma’idah 


babaeng kamelyo sa pangalawang panganganak), o ng 
isang Ham (isang palahiang kamelyo na hindi ginagamit 
sa paggawa para sa kanilang mga diyus-diyosan, matapos 
na makaganap ito ng maraming pagpapalahi na nakatalaga 
rito) {ang lahat ng mga ganitong hayop ay pinalaya 
(hinayaan) tungo sa pagbibigay parangal sa mga diyus- 
diyosan na isinasagawa ng mga paganong Arabo bago pa 
dumating ang Islam (sa kanila)}. Datapuwa’t ang mga hindi 
sumasampalataya ay kumakatha ng mga kasinungalingan 
laban kayAIlah, at ang karamihan sa kanila ay walang pang- 
unawa. io 4 - At nang ito ay ipinagbadya sa kanila: “Halina 
kayo sa mga ipinahayag ni Allah sa Kanyang Tagapagbalita 
(Muhammad, para sa kapasyahan sa bagay na ginawa 
ninyong hindi pinahihintulutan).” Sila ay nagsasabi: “Sapat 
na sa amin ang gayong bagay na nakita naming sinusunod 
ng aming mga ninuno”, kahima’t ang kanilang mga ninuno 
ay walang kaalaman at walang patnubay. ,0 > O kayong 
nagsisisampalataya! Pangalagaan ninyo ang inyong sarili 
(gumawa ng kabutihan, pangambahan si Allah {umiwas 
sa lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan na Kanyang 
ipinagbawal}) at lubos ninyong mahalin si Allah (gumawa 
ng lahat ng uri ng kabutihan na Kanyang ipinag-utos). 
Kung kayo ay susunod sa tamang patnubay at magsasagawa 
kung ano ang tama (pagsamba sa Kaisahan ni Allah at 
pagtalima sa pag-uutos ng Islam) at magbabawal kung ano 
ang mali (pagsamba sa diyus-diyosan, kawalan ng pananalig 
at pagsunod sa mga ipinagbabawal sa Islam), walang 
anumang kapinsalaan ang daratal sa inyo mula sa kanila na 
nasa kamalian. Ang pagbabalik ninyong lahat ay kay Allah, 



Ang Mantel Na May Pagkain 195 

at sa inyo ay ipapaalam Niya ang hinggil sa lahat ninyong 
ginawa. 

i°6. o kayong nagsisisampalataya! Kung ang kamatayan ay 
dumatal sa isa sa inyo at kayo ay gumawa ng habiling yaman 
(pamana), kung gayon, kayo ay kumuha ng pagpapatibay 
ng dalawang matuwid na lalaki mula sa inyong angkan, o 
ng dalawang iba mula sa labas kung kayo ay naglalakbay sa 
kalupaan at ang sakuna ng kamatayan ay sumapit sa inyo. 
Silaaykapwapigilanmatapos angpagdarasal, (atpagkaraan) 
kung kayo ay may pag-aalinlangan (sa kanilang katapatan), 
hayaan sila na kapwa manumpa kay Allah (na nagsasabi): 
“Kami ay hindi naghahangad ng anumang makamundong 
pakinabang dito, kahima’t siya (ang pinamanahan) ay 
aming malapit na kamag-anak. Hindi namin ililingid ang 
pahayag ni Allah, sapagkat kung magkagayon, kami ay 
mapapabilang sa mga makasalanan.” io 7 - At kung (sakaling) 
ang dalawang ito ay mapag-alaman na napatunayang may 
pagkakasala, hayaan ang dalawang iba pa ay tumindig sa 
halip nila, ang pinakamalapit na kamag-anak mula sa lipon 
ng mga may legal na karapatan. Hayaan silang manumpa kay 
Allah (na nagsasabi): “Kami ay nagpapatibay na ang aming 
pahayag ay higit na matapat sa kanilang dalawa, at kami 
ay hindi nagsilabag (sa katotohanan), sapagkat katiyakang 
(kung magkakagayon) kami ay magiging tampalasan.” 
IoS - Ito ay marapat na maging malapit (sa katotohanan), 
na ang kanilang pagsaksi ay nasa tunay nitong kalagayan 
at anyo (at samakatuwid ay tinanggap), kung hindi, sila 
ay mangangamba na ang mga panunumpa (pagsaksi) ng 
(iba) ay tatanggapin matapos ang kanilang panunumpa. 
At pangambahan si Allah at makinig (ng may pagtalima sa 



196 


Surah 5 • Al Ma’idah 


Kanya). At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na 
Fasiqun (mga mapaghimagsik at palasuway). 

io 9 - Sa Araw na titipunin ni Allah ang mga Tagapagbalita 
nang sama-sama at ipagsasaysay sa kanila: ‘Ano ang 
tugon na inyong tinanggap (mula sa mga tao tungkol sa 
inyong ipinangaral)?” Sila ay magsasabi: “Kami ay walang 
kaalaman, katotohanang Kayo ang Ganap na Nakakaalam 
ng lahat ng mga bagay na nakalingid (o hindi nakikita, 
atbp.). IID - (At alalahanin) kung si Allah ay magwiwika (sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay): “O Hesus, na anak ni Maria! 
Iyong alalahanin ang Aking kagandahang loob sa iyo at sa 
iyong ina nang ikaw ay Aking patatagin (sa pamamagitan) 
ng Ruh-ul-Qudus (Gabriel) upang ikaw ay makapangusap 
sa mga tao mula sa iyong duyan at sa iyong paglaki (hustong 
gulang). Pagmasdan! Ikaw ay Aking tinuruan ng pagsulat, 
ng A1 Hikmah (ang kapangyarihan ng pang-unawa), ng 
Torah (mga Batas) at ng Ebanghelyo; at nang iyong gawin 
mula sa malagkit na putik, sa katulad na anyo, ang hugis 
ng isang ibon, sa Aking kapahintulutan, at hiningahan mo 
ito, at ito ay naging ibon sa Aking kapahintulutan, at iyong 
pinagaling ang mga bulag, at ang mga ketongin sa Aking 
kapahintulutan; at nang Aking pigilan ang Angkan ng Israel 
tungo sa iyo (nang sila ay magkaisa na ikaw ay patayin), 
sapagkat ikaw ay dumatal sa kanila na may maliliwanag 
na katibayan, at ang mga hindi sumasampalataya sa lipon 
nila ay nagsabi: “Ito ay wala ng iba kundi isang malinaw na 
salamangka.” 

m - At nang Aking (Allah) ilagay sa puso ng mga Disipulo 
(ni Hesus) na manampalataya sa Akin at sa Aking 
Tagapagbalita, sila ay nagsabi: “Kami ay sumasampalataya. 



197 


Ang Mantel Na May Pagkain 

At (kayo) ay maging saksi na kami ay mga Muslim.” 
n2 - (Gunitain) nang ang mga Disipulo ay nagsabi” “O Hesus 
na anak ni Maria! Maaari bang ang iyong Panginoon ay 
magpapanaog sa amin ng isang Mantel (na may pagkain) 
mula sa langit?” Si Hesus ay nagbadya: “Pangambahan 
ninyo si Allah kung kayo ay tunay na sumasampalataya.” 
n 3- Sila ay nagsabi: “Kami ay nagnanais na kumain dito (sa 
Mantel na may pagkain) upang maging matatag ang aming 
Pananalig, at upang aming maalaman na katiyakang ikaw 
ay nagsabi sa amin ng katotohanan at kami sa aming sarili 
ay maging mga saksi.” n 4- Si Hesus, ang anak ni Maria ay 
nagsabi: “O Allah, aming Panginoon! Ipadala Ninyo sa 
amin mula sa langit ang isang Mantel (na may pagkain) 
upang sa amin ay magkaroon, - para sa una at huli sa amin, 
- ng isang pagdiriwang at isang Tanda mula sa Inyo; at 
Inyong pagkalooban kami ng ikabubuhay, sapagkat Kayo 
ang Pinakamainam sa mga Tagapagtustos.” n 5- Si Allah ay 
nagwika: ‘Ako ay magpapanaog nito sa inyo, datapuwa’t 
kung sinuman sa inyo makaraan ito, ang bumalik sa kawalan 
ng pananalig, kung gayon, siya ay Aking parurusahan ng 
isang kaparusahan na hindi Ko pa nagawa sa sinuman sa 
lahat ng mga nilalang.” 

n6 - At (gunitain) kung si Allah ay magwiwika (sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay): “O Hesus na anak ni Maria! Iyo bang 
ipinahayag sa mga tao: “Inyong sambahin ako at ang aking 
ina bilang dalawang diyos bukod pa kay Allah?” Siya (Hesus) 
ay magsasabi: “Luwalhatiin Kayo! Hindi isang katampatan 
sa akin ang magsabi ng isang bagay na wala akong karapatan 
(na magsabi). Kung aking binigkas ang gayong bagay, 
katotohanang ito ay Inyong mababatid. Talos Ninyo kung 



198 


Surah 5 • Al Ma’idah 


ano ang nasa aking kalooban datapuwa’t hindi ko nalalaman 
ang nasa Inyong (Kalooban), katotohanang Kayo at Kayo 
lamang ang Ganap na Nakakaalam ng lahat ng nakatago at 
nakalingid.” °7 Kailanman ay hindi ako nangusap sa kanila, 
maliban lamang kung ano ang Inyong ipinag-utos sa akin 
na sabihin: “Sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon 
at inyong Panginoon,” at ako ay isang saksi sa kanila habang 
ako ay naninirahan sa kanilang lipon, datapuwa’t nang ako 
ay Inyong kaunin, kayo ang Tagamasid sa kanila, at Kayo 
ang Saksi sa lahat ng bagay. (Ito ay isang dakilang paala- 
ala at isang babala sa mga Kristiyano sa buong mundo). 
118 Kung sila ay Inyong parusahan, sila ay Inyong mga alipin, 
at kung sila ay Inyong patawarin, katotohanang Kayo at 
Kayo lamang ang Sukdol sa Kapangyarihan, ang Ganap na 
Maalam. 

n 9- Si Allah ay magwiwika: “Ito ang Araw na ang mga 
matatapat ay makikinabang sa kanilang katapatan; 
sasakanila ang Halamanan na sa ilalim nito ay may mga 
ilog na nagsisidaloy (Paraiso) - sila ay mananahan dito 
magpakailanman. Si Allah ay nalulugod sa kanila at sila ay 
gayundin sa Kanya. Ito ang dakilang tagumpay (Paraiso). 
I2 °- Si Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan 
at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito, at Siya ay may 
Kakayahan na makagawa ng lahat ng bagay. 



199 


Surah 6 • Al-An’am 

Ang Hayupan o Bakahan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'• Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah, Siya 
(angTanging Isa) na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, 
at nagpasimula ng kadiliman at liwanag, datapuwa’t ang 
mga hindi sumasampalataya ay nagturing sa iba pa bilang 
kapantay ng kanilang Panginoon. 2 - Siya ang lumikha sa inyo 
mula sa malagkit na putik, at pagkatapos ay nagtakda ng 
isang natataningang panahon (para sa inyong kamatayan). 
At mayroon ding nasasa-Kanya na isang natataningang 
panahon (para sa inyong muling pagkabuhay), datapuwa’t 
kayo ay nag-aalinlangan (sa Muling Pagkabuhay). 3- At Siya 
si Allah, (ang tanging dapat na sambahin lamang) dito sa 
mga kalangitan at kalupaan, talastas Niya kung ano ang 
inyong inililingid at inyong inilalantad, at batid Niya kung 
ano anginyongkinita (samabuti man o masama). 4-At hindi 
kailanman ang isang Ayah (tanda) ay dumatal sa kanila 
mula sa Ayat (mga katibayan, talata, tanda, kapahayagan, 
atbp.) ng kanilang Panginoon, na hindi nila ito tinalikuran. 
5- Katotohanang sila ay nagtakwil sa katotohanan (kay 
Muhammad, alalaong baga, isang katungkulan na manalig 
sa kanyang pagka-Propeta) nang (siya) ay dumatal sa 
kanila, datapuwa’t mapag-aalaman nila ang katotohanan 
ng kanilang mga tinutuya at pinagtatawanan. 6 - Hindi baga 
nila napagmasdan kung gaano karaming henerasyon na 




200 


Surah 6 • Al-An’am 


una pa sa kanila ang Aming winasak? Mga henerasyon na 
Aming itinindig sa kalupaan, (na may katatagan) na hindi 
Namin iginawad sa inyo. Sa kanila ay Aming pinamalisbis 
ang saganang ulan mula sa alapaap, at nagbigay sa kanila 
ng batis na umaagos sa kanilang (mga paa). Datapuwa’t sila 
ay Aming winasak dahilan sa kanilang mga kasalanan, at 
(Kami) ay lumikha pagkaraan nila ng ibang mga henerasyon. 

7- At kahit na ipanaog Namin sa iyo (O Muhammad) 
ang isang Pahayag (Mensahe) na nasusulat sa papel upang 
ito ay mahipo ng kanilang mga kamay, ang mga hindi 
sumasampalataya ay tiyak na magsasabi: “Ito ay wala ng 
iba maliban sa isang salamangka!” 8 - At sila ay nagsasabi: 
“Bakit kaya ang isang anghel ay hindi ipinadala sa kanya?” 
At kung Kami ay nagsugo ng anghel, ang pangyayari (o 
kalalagayan) ay mapagpapasyahan ngayon din, at walang 
palugit ang igagawad sa kanila. 9- At kung Kami ay nagtalaga 
sa kanya ng isang anghel, katotohanang siya (ang anghel) 
ay lilikhain Namin bilang isang tao, at katiyakang Kami ay 
magbibigay sa kanila ng pagkalito sa mga bagay na kanilang 
tinakpan ng kaguluhan (alalaong baga, ang Mensahe ni 
PropetaMuhammad). IO At katotohanan, (marami) ngmga 
Tagapagbalita ang tinuya at pinagtawanan nang una pa sa 
iyo, datapuwa’t ang kanilang manunudyo ay napapaligiran 
ng pinakatampok na bagay na kanilang pinagtatawanan. 
IT ' Ipagbadya (O Muhammad): “Magsipaglakhay kayo sa 
kalupaan at inyong malasin kung ano ang kinahinatnan ng 
mga nagsipagtakwil ng Katotohanan.” 

I2 - Ipagbadya (O Muhammad): “Sino baga kaya ang 
nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan?” 
Ipagbadya: “Si Allah. Kanyang itinalaga sa Kanyang Sarili 



201 


Ang Hayupan o Bakahan 

(ang batas) ng Habag. Katotohanang kayo ay titipunin 
Niya nang sama-sama sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at 
tungkol dito, ito ay walang anumang alinlangan. Sila lamang 
na nagpatalo (nagwasak) ng kanilang kaluluwa ang hindi 
mananampalataya (kay Allah, bilang tanging Ilah [Diyos], at 
kay Muhammad bilang isa sa Kanyang mga Tagapagbalita, 
at sa Muling Pagkabuhay, atbp.). ' 3 - At Siya ang nag-aangkin 
ng anumang nananatili sa gabi at araw, at Siya ang Ganap 
na Nakakarinig, ang Puspos ng Karunungan. ' 4 - Ipagbadya 
(O Muhammad): ‘Akin bagang tatangkilikin bilang isang 
Wali (panginoon, tagapangalaga, bagay ng pagsamba) ang 
iba pa maliban kay Allah, ang Lumikha ng mga kalangitan 
at kalupaan? At Siya ang nagbibigay ng ikabubuhay na 
pagkain, datapuwa’t Siya ay hindi nangangailangan upang 
pakainin.” Ipagbadya: “Katotohanang ako ay pinag-utusan 
na manguna sa mga nagsusuko ng kanilang sarili kay Allah 
(bilang mga Muslim).” At ikaw (0 Muhammad), ay huwag 
mapahilang sa lipon ng Mushrikun (mga mapagsamba 
sa maraming diyus-diyosan, pagano, walang pananalig 
sa Kaisahan ni Allah, atbp.). ’ 5 - Ipagbadya: ‘Ako ay 
nangangamba kung aking susuwayin ang aking Panginoon, 
at sa kaparusahan ng Dakilang Araw.” l6 - Sa Araw na ito, 
kung ang kaparusahan ay pigilin sa sinuman, ito ay dahilan 
sa Habag ni Allah, at ito ay isang DakilangTagumpay. 

'7' At kung si Allah ay magkaloob sa inyo ng kapinsalaan, 
walang sinuman ang makapag-aalis nito maliban sa Kanya, 
at kung naisin Niya na gawaran kayo ng mabuti, kung gayon, 
Siya ay makakagawa ng lahat ng bagay. l8 - At Siya ay hindi 
Matututulan, ang higit na Mataas sa Kanyang mga alipin, at 
Siya ay Puspos ng Karunungan, ang Ganap na Nakakaalam 



202 


Surah 6 • Al-An’am 


sa lahat ng bagay. '9- Ipagbadya (O Muhammad): ‘Wnong 
bagay ang higit na may halaga sa katibayan?” Ipagbadya: “Si 
Allah (ang Pinakadakila!) ay Saksi sa pagitan natin (kayo at 
ako); ang Qur’an na ito ay ipinahayag sa akin upang kayo 
ay aking mabigyan ng babala at sa kaninuman na daratnan 
nito. Kayo ba ay katotohanang magbibigay patotoo, na 
maliban pa kayAllah ay wala ng iba pang Aliha (mga diyos)? 
Ipagbadya: “Hindi! Ako ay hindi makapagpapatotoo!” 
Ipagbadya: “Datapuwa’t sa katotohanan, Siya (Allah) ay 
tanging nag-iisang Ilah (Diyos). At katotohanang ako 
ay walang kaalaman sa anumang itinatambal ninyo sa 
pagsamba sa Kanya.” 

2 °- Sila na Aming pinagkalooban ng Kasulatan (mga 
Hudyo at Kristiyano), ay nakakakilala sa kanya (alalaong 
baga, kay Muhammad bilang isang Tagapagbalita ni Allah, 
at batid din nila na wala ng iba pang Diyos maliban kay 
Allah, at ang Islam ang pananampalataya ni Allah), na 
kagaya ng pagkakilala nila sa kanilang mga anak. Ang mga 
nagwawasak sa kanilang sarili ay hindi mananampalataya. 
2I - At sino pa kaya ang higit na gumagawa ng kamalian 
maliban sa kanya na kumakatha ng kasinungalingan laban 
kay Allah o nagtatakwil ng Kanyang Ayat (mga katibayan, 
kapahayagan, aral, talata, atbp.). Katotohanan, ang 
Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan at mapaggawa 
ng kamalian) ay hindi kailanman magtatagumpay. 22 - At sa 
Araw na sila ay Aming titipunin nang sama-sama, Aming 
ipagsasaysay sa kanila na nag-aakibat ng mga katambal sa 
pagsamba (sa Amin): “Nasaan ang inyong mga katambal 
(huwad na mga diyus-diyosan) na inyong ipinaggigiitan 
(bilang mga katambal sa pagsamba kay Allah)?” 2 3- Dito 



203 


Ang Hayupan o Bakahan 
ay wala (nang malalabing) Fitnah (mga kadahilanan 
o pangungusap o pagtatalo) sa kanila kung hindi ang 
sabihin: “Sa (Ngalan) ni Allah, ang aming Panginoon, hindi 
kami ang nagtatambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah.” 
2 4 - Pagmalasin! Kung paano sila nagsinungaling laban sa 
kanilang sarili! Datapuwa’t (ang kabulaanan) na kanilang 
kinatha ay maglalaho sa kanila. 

2 5- At sa lipon nila ay may nakikinig sa iyo; datapuwa’t 
Kami ay naglagay ng lambong sa kanilang puso, upang 
sila ay hindi makaunawa, at ng pagkabingi sa kanilang 
mga tainga; at kung kanila (mang) makikita ang bawat isa 
sa Ayat (mga talata, kapahayagan, aral, katibayan, atbp.), 
sila ay hindi mananampalataya rito; hanggang sa puntong 
kung sila ay lumapit sa iyo upang makipagtalo, ang mga 
hindi sumasampalataya ay magsasabi: “Ito ay wala ng iba 
kundi mga kuwento lamang ng mga tao noong panahong 
sinauna.” z6 - At kanilang hinahadlangan ang mga iba 
(palapit) sa kanya (kay Propeta Muhammad, upang siya ay 
kanilang sundin), at sila rin ay naglalayo ng kanilang sarili 
sa kanya, datapuwa’t winawasak lamang nila ang kanilang 
sarili, at ito ay hindi nila napag-aakala. 2 7- At kung inyo 
lamang mapagmamalas kung sila ay patitindigin na sa Apoy 
(ng Impiyerno), sila ay magsasabi: “Mangyari sana na kami 
ay muling ibalik (sa mundo)! At hindi na namin itatakwil 
ang Ayat (mga talata, aral, kapahayagan, katibayan, 
atbp.) ng Aming Panginoon, at kami ay magiging mga 
mananampalataya!” z8 - Hindi, nalantad na sa kanila kung 
ano ang kanilang ikinukubli noon. Datapuwa’t kung sila ay 
ibabalik muli (sa mundo), katiyakang sila ay babalik na muli 



204 


Surah 6 • Al-An’am 


sa mga bagay na ipinagbabawal sa kanila. At katotohanang 
sila ay mga sinungaling. 

2 9 - At sila ay nagsabi: “Wala ng iba (pang buhay) maliban 
sa aming (pangkasalukuyang) buhay sa mundong ito, 
at kailanman, kami ay hindi muling ibabangon (sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay).” 3°- At kung inyo lamang 
mamamasdan kung sila ay patitindigin na sa harapan ng 
kanilang Panginoon!, Siya (Allah) ay magwiwika: “Hindi 
baga ito ang Katotohanan (ang Muling Pagkabuhay at 
ang Pagsusulit)?” Sila ay magsasabi: “Tunay nga, aming 
Panginoon!” Siya (Allah) ay muling magwiwika: “Kaya’t 
lasapin ninyo (ngayon) ang kaparusahan dahilan sa kayo ay 
hindi nanampalataya.” 

3 1 Katotohanan, talunan sila na nagtatakwil sa kanilang 
pakikipagniig kay Allah, hanggang sa di kaginsa-ginsa, ang 
Oras (mga tanda ng kamatayan) ay sumapit na sa kanila, 
at sila ay magsasabi: ‘Ah! Kasawian sa amin na kami ay 
nagpabaya”; sapagkat kanilang dadalhin ang pasanin sa 
kanilang likod, at tunay na kasamaan ang mga pasanin 
na kanilang dadalhin? 3 2 - At ang buhay sa mundong ito ay 
wala ng iba kundi isang paglalaro lamang at paglilibang. 
Datapuwa’t higit namainam angTahanan saKabilangBuhay 
para sa mga matutuwid. Hindi baga kayo makakaunawa? 

33 - Tunay Naming batid ang dalamhati na idinudulot ng 
kanilang mga salita sa iyo (O Muhammad); hindi ikaw ang 
kanilang itinatakwil, ngunit ang mga Talata (ng Qur’an) 
ni Allah ang itinatakwil ng Zalimun (mga mapagsamba sa 
diyus-diyosan at mapaggawa ng kamalian). 34- Katotohanang 
(marami) na sa mga Tagapagbalita ang itinakwil nang una 
pa sa iyo (O Muhammad), datapuwa’t sa pamamagitan ng 



205 


Ang Hayupan o Bakahan 

pagtitiyaga, sila ay nagbata sa (kanilang) pagtatakwil, at 
sila ay nasaktan, hanggang ang Aming Tulong ay sumapit 
sa kanila, at walang sinuman ang makakapagpabago sa mga 
Salita (mga Pasya) ni Allah. Katotohanang dumatal na sa 
iyo ang kaalaman (balita) hinggil sa mga Tagapagbalita (na 
nauna pa sa iyo). 35- Kung ang kanilang pag-ayaw (sa iyo, O 
Muhammad at sabagaynaipinaratingsaiyo) ay mahirap para 
sa iyo, (at ikaw ay hindi matimtiman sa kanilang pananakit 
sa iyo), kung (magkagayon), kung ikaw ay makatagpo ng 
isang guwang sa lupa o isang hagdan (papataas) sa alapaap, 
upang ikaw ay makapagdala sa kanila ng isangTanda (at ito 
ay hindi mo magagawa, kaya’t maging matiyaga; at ano ang 
magiging kabutihan nito sa kanila?). Kung ninais lamang 
ni Allah, magagawa Niyang tipunin sila nang sama-sama 
tungo sa isang tunay na patnubay, kaya’t huwag (kang) 
maging isa sa Al-Jahilun (mga mangmang at inutil). 3 6 - Sila 
lamang na nakikinig (sa Mensahe ni Propeta Muhammad), 
ang tatalima rito (makakapagkamit ng kapakinabangan); 
datapuwa’t sa mga patay (walang pananalig), si Allah ang 
magpapabangon sa kanila, at sa Kanya, sila ay magbabalik 
(tungo sa kanilang kabayaran). 

37- At sila ay nagsabi: “Bakit kaya ang isangTanda ay hindi 
ipinanaogsakanyamulasakanyangPanginoon?”Ipagbadya: 
“Walang pagsala na si Allah ay makakapagpanaog ng isang 
Tanda, datapuwa’t ang karamihan sa kanila ay walang 
kaalaman.” 3 8 - Walangisamanggumagalaw (o nabubuhay) na 
nilalang sa kalupaan, gayundin ang isang ibon na lumilipad 
sa kanyang dalawang pakpak, na hindi mga pamayanan 
na katulad ninyo. Wala Kaming nakaligtaan sa Aklat, at 
sa kanilang Panginoon, silang (lahat) ay titipunin. 39- Sila 



206 


Surah 6 • Al-An’am 


na nagtatakwil sa Aming Ayat (mga talata, kapahayagan, 
aral, katibayan, atbp.) ay mga bingi at pipi sa kadiliman. Si 
Allah ang nagsusugo sa pagkaligaw sa sinumang Kanyang 
maibigan at Siya ang namamatnubay saTuwid na Landas sa 
sinumang Kanyang naisin. 

4 °- Ipagbadya (O Muhammad): “Sabihin ninyo sa akin, 
kung ang kaparusahan ni Allah ay sumapit sa inyo, o ang 
Oras ay dumatal sa inyo, kayo ba ay maninikluhod sa iba 
pa maliban kay Allah? (Magsitugon kayo) kung kayo ay 
nagsasabi ng katotohanan!” 4 1 - Hindi! Sa Kanya lamang 
kayo manawagan, at kung Kanyang kagustuhan ay Kanyang 
papawiin (ang gayong kapighatian) na siyang dahilan ng 
inyong paninikluhod sa Kanya, at inyong malilimutan 
sa sandaling yaon ang anumang mga katambal na inyong 
iniaakibat sa Kanya (sa pagsamba)! 

4 2 - Katotohanang Kami ay nagpadala (ng mga 
Tagapagbalita) sa maraming pamayanan (bansa) nang una 
pa sa iyo (O Muhammad). At sila ay Aming sinakmal ng 
matinding kahirapan (o pagkawala ng kanilang kayamanan) 
at paglala ng kanilang kalusugan na kasama ang mga 
kapinsalaan upang sila ay magsisampalataya ng may 
kapakumbabaan. 43- At nang ang Aming kaparusaban ay 
sumapit na sa kanila, bakit hindi sila nanampalataya ng may 
kababaang loob? Datapuwa’t ang kanilang puso ay naging 
matigas, at ginawang nakakaganyak ni Satanas sa kanila ang 
kanilang mga ginagawa. 44 Kaya’t nang kanilang nalimutan 
(ang babala) kung saan sila ay pinaalalahanan, Aming 
binuksan para sa kanila ang mga tarangkahan ng bawat 
(nakakalugod) na bagay, hanggang sa gitna ng kanilang 
pagsasaya sa bagay na ipinagkaloob sa kanila, walang anu- 



207 


Ang Hayupan o Bakahan 

ano’y Aming inihantong sila sa kaparusahan, at pagmasdan! 
Sila ay nabulid sa pagkawasak ng may matinding pagsisisi at 
kapighatian. 45 Kaya’t ang mga ugat ng mga tao na gumawa 
ng kamalian ay naputol. At ang lahat ng mga pagpupuri at 
pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga 
nilalang. 

4 6 - Ipagbadya (sa mga hindi sumasampalataya): “Sabihin 
ninyo sa akin, kung kunin ni Allah ang inyong pandinig at 
inyong paningin, at takpan Niya ang inyong puso, sino pa ba 
kaya rito, - ang ilah (isang diyos) maliban pa kay Allah, ang 
makakapagpanumbalik ng mga ito para sa inyo?” Tingnan 
kung paano Namin sa maraming paraan ipinapaliwanag 
ang Ayat (mga kapahayagan, aral, katibayan, tanda, atbp.), 
datapuwa’t sila ay nagsitalikod pa rin. 47- Ipagbadya: 
“Sabihin ninyo sa akin, kung ang kaparusahan ni Allah ay 
dumatal sa inyo nang walang ahog-abog (sa panahon ng 
gabi), o ng lantad (sapanahon ng maghapon), mayroon pa ba 
kayang mawawasak maliban sa Zalimun (mga mapagsamba 
sa diyus-diyosan at mapaggawa ng kamalian)? 48- At hindi 
Namin isinugo ang mga Tagapagbalita maliban na sila ay 
tagapagbigay ng magandang balita at bilang tagapagbabala. 
Kaya’t sinuman ang manampalataya at gumawa ng 
kabutihan, sa kanya ay walang sasapit na pangamba, 
gayundin sila ay hindi malulumbay 49- Datapuwa’t sila 
na nagtatakwil ng Aming Ayat (mga kapahayagan, aral, 
katibayan, tanda, atbp.), ang kaparusahan ay dadapo sa 
kanila dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya 
(at sa kanilang pagpapabulaan sa mensahe ni Muhammad). 
5°- Ipagbadya (O Muhammad): ‘Ako ay hindi nagsasabi sa 
inyo na nasa akin ang mga kayamanan ni Allah, gayundin 



208 


Surah 6 • Al-An’am 


na aking talastas ang mga bagay na nakalingid; at gayundin, 
ako ay hindi nagsasabi sa inyo na ako ay isang anghel. 
Sinusunod ko lamang kung ano ang ipinahayag sa akin 
sa pamamagitan ng inspirasyon.” Ipagbadya: “Sila ba na 
mga bulag ay katulad nila na nakakakita? Hindi baga kayo 
magkakaroon ng pagdidili-dili?” 

5 1, At bigyang babala na kalakip (ang Qur’an) yaong 
mga nangangamba na sila ay titipunin sa harapan ng 
kanilang Panginoon, kung saan doon ay walang magiging 
tagapangalaga o tagapamagitan para sa kanila maliban 
sa Kanya, upang sa gayon ay kanilang pangambahan si 
Allah at panatilihin ang kanilang tungkulin sa Kanya (sa 
pamamagitan nang pag-iwas sa paggawa ng mga kasalanan 
at sa paggawa ng lahat ng mabubuti at matutuwid na bagay 
na Kanyang ipinag-utos). 5 2 - At huwag ninyong itaboy 
ang mga naninikluhod sa kanilang Panginoon, sa umaga 
at hapon na naghahanap ng Kanyang Mukha. Kayo ay 
walang pananagutan sa kanila sa anuman, at sila ay walang 
pananagutan sa inyo sa anuman, upang sila ay inyong itaboy, 
at kung magkagayon, (kayo) ay magiging (isa) sa Zalimun 
(mga walang katarungan). 53- Kaya’t Aming sinubukan 
ang ilan sa kanila na kasama pa ang iba, upang sila ay 
makapagsabi: “Sila ba ang (mga dukhang sumasampalataya) 
na higit na biniyayaan ni Allah sa aming lipon? Hindi 
baga talastas na mabuti ni Allah kung sino ang mga may 
damdamin ng pasasalamat?” 

54- At kung ang mga sumasampalataya sa Aming Ayat 
(mga kapahayagan, aral, katibayan, tanda, atbp.) ay lumapit 
sa iyo, ipagbadya: “Salamun alaikum (ang kapayapaan ay 
sumainyo); ang inyong Panginoon ay sumulat ng Habag mula 



209 


Ang Hayupan o Bakahan 

sa Kanyang Sarili, upang kung sinuman sa inyo ang gumawa 
ng kasamaan dahil sa kawalang kaalaman, at pagkatapos 
ay nagtika at gumawa ng matutuwid at mabubuting bagay 
(sa pagsunod kay Allah), kung gayon, katotohanang Siya ay 
Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain.” 55- At sa 
ganito Namin ipinapaliwanag ang Ayat (mga kapahayagan, 
aral, katibayan, tanda, atbp.) sa masusing paraan, upang ang 
landas ng Mujrimun (mga kriminal, mapagsamba sa diyus- 
diyosan, buktot, buhong, atbp.) ay maging maliwanag. 

A Ipagbadya (O Muhammad): ‘Ako ay pinagbawalan 
na sambahin yaong mga pinapanalanginan ninyo (sa 
pagsamba) maliban pa kay Allah.” Ipagbadya: “Hindi ko 
susundin ang inyong walang kabuluhang pagnanasa. Kung 
ito ay aking gawin, ako ay mapapaligaw (ng landas) at ako 
ay hindi magiging isa sa mga matuwid na napapatnubayan.” 
57- Ipagbadya (O Muhammad): ‘Ako ay nasa maliwanag na 
Katibayan mula sa aking Panginoon (Kaisahan ng Diyos 
sa Islam), datapuwa’t inyong ikinaila (ang katotohanan na 
dumatal sa akin mula kay Allah). Hindi ko nakamtan ang 
inyong hinihingi na inyong kinaiinipan (ang kaparusahan). 
Ang pasya ay tanging na kay Allah lamang, Siya ang 
nagpapahayag ng Katotohanan, at Siya ang Pinakamainam 
sa lahat ng mga hukom.” A Ipagbadya: “Kung nasa akin 
lamang ang inyong hinihingi na (inyong) kinaiinipan 
(ang kaparusahan), ang (gayong) bagay sana ay noon pa 
madaling napagpasyahan sa pagitan natin, datapuwa’t si 
Allah ang tunay na nakakaalam kung sino ang Zalimun 
(mga mapagsamba sa diyus-diyosan at mapaggawa ng 
kamalian, atbp.). 59- At Siya ang nag-aangkin ng mga susi ng 
Ghaib (lahat ng bagay na nakalingid), walang sinuman ang 



210 


Surah 6 • Al-An’am 


nakakaalam ng mga ito maliban sa Kanya. At talastas Niya 
kung anuman ang nasa kalangitan at nasa karagatan; wala 
ni isa mang dahon ang malalaglag nang hindi Niya batid. 
Wala ni isa mang butil sa kadiliman ng kalupaan, gayundin 
ang anumang bagay na sariwa o tuyo, na hindi nakatala sa 
isang Maliwanag na Talaan. 

6o - Siya ang kumukuha ng inyong kaluluwa sa gabi (kung 
kayo ay natutulog), at may lahat ng kaalaman sa lahat ng 
inyong ginawa sa maghapon, at Kanyang ibinabangon 
(ginigising) kayong muli upang ang isang natataningang 
panahon (ang haba ng inyong buhay) ay matupad, at sa 
katapusan, sa Kanya ang inyong pagbabalik. At Kanyang 
ipapaalam sa inyo kung ano ang inyong ginawa. 6l - Siya ay 
hindi Mapapasubalian, na Nakakapangyari sa Kanyang 
mga alipin, at Siya ay nagsusugo ng mga tagapangalaga (mga 
anghel na nagbabantay at nagtatala ng bawat isa sa ating 
mabubuti at masasamang gawa) para sa inyo, hanggang 
kung ang kamatayan ay dumatal sa isa sa inyo, ang Aming 
mga mensahero (ang anghel ng kamatayan at kanyang 
kawaksi) ay kukuha ng kanyang kaluluwa, at sila ay hindi 
nakakalimot sa kanilang tungkulin. 6z - (At pagkaraan) sila 
ay ibabalik kay Allah, ang kanilang Maula (ang Tunay na 
Panginoon [Diyos}, ang Makatarungang Panginoon [upang 
sila ay gantimpalaan]). Katotohanang nasa Kanya ang 
pagpapasya at Siya ay Maagap sa Pagsusulit. 

6 3- Ipagbadya (O Muhammad): “Sino ang nagliligtas 
sa inyo mula sa kadiliman (mga kapahamakan sa mga 
daluyong) ng kalupaan at ng karagatan, nang manikluhod 
kayo sa Kanya sa kababaang loob at sa lihim (na nagsasabi): 
Kung Siya (Allah) ay magliligtas lamang sa atin sa ganitong 



Ang Hayupan o Bakahan 21 I 

(kapahamakan), kami ay tunay na magkakaroon ng 
pagtanaw ng utang na loob.” 6 + Ipagbadya (O Muhammad): 
“Si Allah ang nagliligtas sa inyo sa ganito at gayundin sa 
(iba pang) kapahamakan, datapuwa’t kayo ay sumasamba 
pa rin sa mga iba maliban pa kay Allah.” A Ipagbadya: 
“Siya (Allah) ay may kapangyarihan na magparating ng 
kaparusahan sa inyo mula sa itaas o sa ilalim ng inyong mga 
paa, o lambungan kayo ng kalituhan sa alitan ng (inyong) 
pangkat, at gawin (Niya) na inyong malasap ang karahasan 
sa isa’t isa. Pagmasdan, kung paano Namin ipinapaliwanag 
sa maraming paraan ang Ayat (mga kapahayagan, aral, 
katibayan, tanda, atbp.), upang sila ay makaunawa. 
66 Datapuwa’t ang iyong pamayanan (O Muhammad) ay 
nagtakwil dito (sa Qur’an) bagama’t ito ang Katotohanan. 
Ipagbadya: “Ako ay walang pananagutan sa inyong mga 
ginagawa.” 6 7- Sa bawat balita ay mayroong katotobanan, 
alalaong baga, sa bawat bagay ay mayroong natataningang 
panahon (at sinasabi rin na sa bawat gawa ay mayroong 
kabayaran), at (ito) ay inyong mapag-aalaman. 

68 - At kung ikaw (O Muhammad) ay nakakamasid sa 
kanila na abala sa bulaang pakikipag-usap hinggil sa Aming 
mga Talata (ang Qur’an), sa pamamagitan ng pagtuya sa 
mga ito, manatiling malayo sa kanila hanggang sa sila ay 
magbago ng kanilang pinag-uusapan. At kung ginawa ni 
Satanas na kayo ay makalimot, kung gayon, huwag kayong 
makiupo (makihalubilo) sa kanila sa lipon ng mga tao na 
Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan at mapaggawa 
ng kamalian, atbp.) matapos na kayo ay makaala-ala (sa 
gayong maling bagay). 6 9- Ang mga masunurin kay Allah 
at umiiwas sa kasamaan ay walang pananagutan sa kanila 



212 


Surah 6 • Al-An’am 


(na mga hindi sumasampalataya) sa anumang paraan, 
datapuwa’t (ang kanilang tungkulin) ay paalalahanan sila, 
na kanilang iwasan ang gayong (panunuya sa Qur’an). [Ang 
pag-uutos ng ganitong Talata ay sinusugan (pinalitan) ng 
Talatang 4 : 140 ]. 7 °- At hayaan ninyong nag-iisa siya na 
nagtuturing sa kanyang pananampalataya bilang isang 
laro at paglilibang, at nalinlang ng buhay sa mundong ito. 
Datapuwa’t (sila) ay paalalahanan nito (ang Qur’an); baka 
ang tao ay masadlak sa pagkawasak sa bagay na kanyang 
kinita, kung kanyang mamasdan sa kanyang sarili na siya 
ay walang tagapangalaga o tagapamagitan maliban pa kay 
Allah, at kahit na siya ay mag-alok ng lahat ng kabayaran, 
ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. Sila ang mga (tao) 
na isinadlak sa pagkawasak dahilan sa kanilang kinita (mga 
ginawa). Sasakanila ang inumin ng kumukulong tubig at 
isang kasakit-sakit na kaparusahan dahilan sa kanilang 
kawalan ng pananampalataya. 

7 1 - Ip agb adya(0 Muhammad): ‘ Atinb agangp aninikluhur an 
ang mga iba (mga huwad na diyus-diyosan) maliban pa kay 
Allah, (sila) na hindi makakapagbigay sa atin ng anumang 
mabuti o pinsala, at tayo ba ay magtatalikod ng ating 
sakong matapos na Siya ay mamatnubay sa atin (sa tunay na 
paniniwala saTangi at Nag-iisang Diyos)? - na katulad niya 
na isinadlak ng mga diyablo na mapaligaw, na nalilito (at 
nagpapalibot-libot) sa kalupaan, ang kanyang kasamahan 
ay tumatawag sa kanya tungo sa patnubay (na nagsasabi): 
“Pumarito ka sa amin.” Ipagbadya: “Katotohanan, ang 
patnubay ni Allah ang tangi lamang patnubay, at kami ay 
pinag-utusan na magsuko (ng aming sarili) sa Panginoon ng 
lahat ng mga nilalang; 7 2 - At mag-alay ng panalangin nang 



213 


Ang Hayupan o Bakahan 

mahinusay (Iqamat-as-Salat), at maging masunurin kay 
Allah at pangambahan Siya, at sa Kanya kayong lahat ay 
titipunin.” 73- Siya (Allah) ang lumikha ng mga kalangitan 
at kalupaan sa katotohanan, at sa Araw (alalaong haga, 
ang Araw ng Muling Pagkabuhay), Siya ay magwiwika: 
“Mangyari nga, at ito ay magaganap.” Ang Kanyang Salita 
ay Katotohanan. Ang Kanyang naisin ang makakapangyari 
sa Araw na ang Tambuli ay hihipan. (Siya) ang Ganap na 
Nakakaalam ng lahat ng mga nakalingid at nakalantad, Siya 
ang Pinakamaalam, ang Puspos ng Karunungan (sa lahat 
ng bagay). 74- (At alalahanin) nang sabihin ni Abraham sa 
kanyang amang si Azar: “Inyo bagang tinatangkilik ang mga 
imahen bilang diyos? Katotohanang aking nakikita na kayo 
at ang inyong pamayanan ay nasa maliwanag na kamalian.” 

75 - Sa ganito Namin ipinamalas kay Abraham ang 
kaharian ng mga kalangitan at kalupaan upang siya ay 
mabilang sa isa sa mga may tiyak na Pananalig. i 6 - Nang 
ang kadiliman ng gahi ay lumambong sa kanya, siya ay 
nakamalas ng isang bituin. Siya ay nagsabi: “Ito ang aking 
Panginoon.” Datapuwa’t nang ito ay lumubog, siya ay 
nagturing: “Hindi ko naiibigan yaong lumulubog.” 77- 
Nang mapagmasdan niya ang buwan na sumisikat, siya ay 
nagsabi: “Ito ang aking Panginoon.” Datapuwa’t nang ito ay 
lumubog, siya ay nagturing: “Malibang ako ay patnubayan 
ng aking Panginoon, katiyakang ako ay mapapabilang 
sa lipon ng mga tao na naliligaw sa kamalian.” 7 8 - Nang 
mapagmalas niya ang araw na sumisikat, siya ay nagsabi: 
“Ito ang aking Panginoon. Ito ay higit na dakila.” 
Datapuwa’t nang ito ay lumubog, siya ay nagturing: “O 
aking pamayanan! Katotohanang ako ay malaya sa lahat ng 



214 


Surah 6 • Al-An’am 


mga iniaakibat ninyo na katambal sa pagsamba kay Allah.” 
79- Katotohanang aking ibinaling ang aking mukha tungo 
sa Kanya na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, at ako 
ay hindi kabilang doon sa mga sumasamba sa iba maliban 
pa kay Allah. 8o - Ang kanyang pamayanan ay nakipagtalo sa 
kanya. Siya ay nagsabi: “Kayo ba ay nakikipagtalo sa akin 
hinggil kay Allah samantalang ako ay pinatnubayan Niya, 
at hindi ko pinangangambahan ang mga itinatambal ninyo 
sa pagsamba kay Allah. (Walang anumang mangyayari 
sa akin) maliban kung ang aking Panginoon (Allah) ay 
magpahintulot ng isang bagay Ang aking Panginoon 
ay nakakatalastas sa Kanyang karunungan ng lahat ng 
bagay Hindi baga kayo makakaala-ala? 8l - At bakit ko 
pangangambahan ang (mga bagay) na itinatambal ninyo sa 
pagsamba kay Allah (bagama’t sila ay hindi makakapagbigay 
ng kapakinabangan o kasahulan), datapuwa’t hindi ninyo 
kinatatakutan na kayo ay nagtatambal sa pagsamba kay 
Allah sa mga bagay na Siya ay hindi nagpapanaog sa inyo 
ng kapamahalaan. (Kaya’t) sino sa dalawang pangkat ang 
may higit na karapatan sa kapanatagan, kung inyo lamang 
nalalaman.” 82 - Sila na nananampalataya (sa Kaisahan ni 
Allah at wala nang sinasamba na iba pa maliban sa Kanya) 
at hindi inihahalo ang kalituhan sa kanilang paniniwala 
ng may kamalian (alalaong baga, ang pagsamba sa iba pa 
maliban kay Allah), sa kanila (lamang) ang kapanatagan at 
sila ay napapatnubayan. 8 3- At ito ang Aming Katibayan na 
Aming ibinigay kay Abraham laban sa kanyang pamayanan. 
Aming itinataas ang antas ng sinuman na Aming maibigan. 
Katotohanan, ang inyong Panginoon ang Ganap na 
Maalam, ang Tigib ng Karunungan. 8 4 - At iginawad Namin 



215 


Ang Hayupan o Bakahan 

sa kanya si Isaae at Hakob, at ang bawat isa sa kanila ay 
Aming pinatnubayan, at noong una pa sa kanya, Aming 
pinatnubayan si Noe, at ang kanyang mga supling na 
sina David, Solomon, Job, Hosep, Moises at Aaron. Sa 
ganito Namin ginagantimpalaan ang mga mapaggawa ng 
kabutihan. 

8 J- At si Zakarias, at si Juan at Hesus at Elias, ang bawat isa 
sa kanila ay nasa lipon ng mga matutuwid. 86 - At Ismael at 
Elisha, at Jonas at Lut, at ang bawat isa sa kanila ay Aming 
kinasihan ng higit sa lahat ng mga nilalang (ng kanilang 
kapanahunan). 8 7- At gayundin ang ilan sa kanilang mga 
ama at kanilang supling at kanilang mga kapatid, sila ay 
Aming hinirang at sila ay Aming pinatnubayan sa tuwid na 
landas. 88 Ito ang Patnubay ni Allah, Kanyang ginagabayan 
ang sinumang Kanyang mapusuan sa Kanyang mga alipin. 
Datapuwa’t kung sila ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba 
kay Allah, ang lahat ng kanilang mga ginawa ay walang 
maibibigay na kapakinabangan sa kanila. 8 9- Sila ang Aming 
pinagkalooban ng Aklat, A1 Hukm (pang-unawa sa batas 
ng pananampalataya), at ng Pagka-propeta. Datapuwa’t 
kung sila ay hindi nananalig dito (sa Aklat, sa A1 Hukm, 
at sa Pagka-propeta), kung gayon, katiyakang Aming 
ipinagkatiwala ito sa isang Pamayanan (na katulad ng mga 
kasamahan ni Propeta Muhammad) na hindi nagtatakwil 
nito. 9°- Sila ang hinirang ni Allah na mapatnubayan. Kaya’t 
sundin ninyo ang kanilang patnubay. Ipagbadya: “Walang 
anumang sukli ang aking hinihingi sa inyo rito (sa Qur’an). 
ItoayisalamangPaala-alasalahatngmganilalang.”9 I -Sila(na 
mga Hudyo, paganong Quraish, mga mapagsamba sa diyus- 
diyosan) ay hindi nagpalagay (nagturing) kay Allah ng isang 



216 


Surah 6 • Al-An’am 


pagpapalagay (pagtuturing) na nararapat sa Kanya nang sila 
ay mangusap: “Si Allah ay hindi nagpapanaog ng anuman sa 
isang tao (sa pamamagitan ng inspirasyon).” Ipagbadya (O 
Muhammad): “Sino kung gayon ang nagpapanaog ng Aklat 
na dinala ni Moises, isang ilaw at patnubay sa sangkatauhan, 
na inyong (mga Hudyo) ginawa sa (magkakahiwalay) na mga 
pahina ng papel, na naglalantad (sa ilan nito) at naglilingid 
(sa karamihan nito). At kayo (na walang pananampalataya 
kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita na si Muhammad) 
ay tinuruan (sa pamamagitan ng Qur’an), na kahit kayo, 
gayundin ang inyong mga ninuno ay hindi nakakaalam.” 
Ipahayag: “Si Allah (ang nagpapanaog nito).” At hayaan sila 
na maglaro sa kanilang walang saysay na pag-uusapan. 

9 2 - At ito (ang Qur’an) ay isang maluwalhating Aklat na 
Aming ipinanaog, na nagpapatotoo (sa kapahayagan) na 
dumatal nang una pa rito, upang inyong mabigyang babala 
ang ina ng mga bayan (alalaong baga, ang Makkah), at 
lahat ng nakapalibot dito. Ang mga sumasampalataya sa 
Kabilang Buhay ay nananalig dito (sa Qur’an), at sila ay 
nananatili sa pangangalaga ng kanilang pagdarasal. 93- At 
sino pa kaya ang higit na walang katarungan maliban sa 
kanya na kumakatha ng mga kabulaanan laban kay Allah, 
o nagsasabi (ng): ‘Ako ay tumanggap ng inspirasyon”, 
datapuwa’t siya ay hindi pinagpahayagan ng anuman; at siya 
na nagsasabi: ‘Aking ipapahayag ang katulad ng ipinahayag 
ni Allah.” At kung inyo lamang mamamasdan kung ang 
Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, buktot, 
mapaggawa ng kamalian, atbp.) ay nasa kasakit-sakit na 
daing ng kamatayan, habang ang mga anghel ay humahatak 
sa kanilang mga kamay (na nagsasabi): “Ibigay na ninyo 



217 


Ang Hayupan o Bakahan 

ang inyong kaluluwa; sa araw na ito, kayo ay babayaran ng 
kaparusahan ng pagkaaba dahilan sa inyong sinasambit 
hinggil kay Allah na taliwas sa katotohanan. At kayo ay 
nahirati sa pagtatakwil sa Kanyang Ayat (mga katibayan, 
aral, kapahayagan, tanda, atbp.) ng walang paggalang. 

94 At katotohanan, kayong lahat ay nanggaling sa 
Amin na nag-iisa (na walang kayamanan, mga kasama 
o anupamang bagay), nang kayo ay Aming likhain sa 
pasimula. Iniwan ninyong lahat ang mga bagay na Aming 
ipinagkaloob sa inyo. Hindi Namin namalas sa inyo 
ang inyong mga tagapamagitan na inyong inaangkin na 
mga katambal ni Allah. Ngayon, ang lahat ng relasyon 
sa pagitan ninyo ay pinutol na, at ang lahat ng inyong 
ipinangangalandakan ay naglaho sa inyo. 95- Katotohanan! 
Si Allah ang nagpapapangyari na ang butil at buto ng 
bungangkahoy (tulad ng palmera [datiles]) ay mabiyak at 
mag-usbong. Pinapangyari Niya ang buhay na magmula sa 
patay, at Siya ang nagpapapangyari na magmula sa patay 
ang pagkabuhay. Siya si Allah, kung gayon, paano kayong 
napaligaw sa katotohanan? 

9 6 - Siya (Allah) ang nagpapabiyak ng pagsikat ng 
araw (mula sa kadiliman). Itinadhana Niya ang gabi sa 
pamamahinga at kapanatagan, at ng araw at buwan sa 
pagbibilang (o paggunita ng panahon). Ito ang (Kanyang) 
paraan ng pagsukat (pagbilang at pagtatalaga), ang 
Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang Ganap na Maalam. 
97- Siya (Allah) ang nagtalaga sa inyo ng mga bituin, upang 
inyong mapatnubayan ang inyong landas sa pamamagitan 
ng kanilang tulong (sa inyo) sa gitna ng kadiliman sa 
kalupaan at karagatan. Katiyakan, Aming ipinaliwanag 



218 


Surah 6 • Al-An’am 


sa masusing paraan ang Aming Ayat (mga katibayan, aral, 
kapahayagan, tanda, atbp.) sa mga tao na may kaalaman. 
9 8 - Siya (Allah) ang lumikha sa inyo mula sa isang tao (Adan), 
at nagkaloob sa inyo ng lugar na pananahanan (sa kalupaan 
o sa sinapupunan ng ina), at ng lugar na inyong kahihimpilan 
(sa kalupaan [sa inyong libingan} o sa himaymay ng inyong 
ama). Katotohanan, Aming ipinaliwanag sa masusing 
paraan ang Aming kapahayagan (ang Qur’an) sa mga tao na 
may pang-unawa. 

99- Siya (Allah) ang nagpapanaog sa inyo ng ulan mula sa 
alapaap, at dito (sa kalupaan) ay Aming pinasibol ang lahat 
ng uri ng mga halaman, at mula rito ay Aming pinalabas 
ang mga luntiang pasyok (stalks), na mula (rin) dito ay 
Aming pinalitaw ang makapal at kumpol-kumpol na mga 
butil. At mula sa palmera (datiles) at sa kanyang talulot ay 
lumabas ang mga kumpol ng bunga (datiles) na mababang 
nakabitin at abot kamay, at mga halamanan ng ubas, oliba 
at granada (pomegrenates), ang bawat isa ay magkatulad 
(sa uri), datapuwa’t magkaiba (sa karamihan at lasa). 
Pagmalasin ang kanilang mga bunga nang sila ay nagsimula 
nang mamunga, at ang kanilang pagkahinog. Katotohanan, 
nasa mga bagay na ito ang mga Tanda sa mga tao na may 
pananampalataya. IO °- Datapuwa’t sila ay nag-akibat sa 
mga Jinn bilang mga katambal sa pagsamba kay Allah, 
bagama’t Siya ang lumikha sa kanila (mga Jinn), at sila ay 
nagtaguri sa kabulaanan na rito sila ay walang kaalaman, 
ng mga anak na lalaki at mga anak na babae sa Kanya 
(Allah). Luwalhatiin Siya! Siya ay higit na mataas (sa lahat) 
ng kanilang itinatambal sa Kanya. I01 - Siya ang Pinagmulan 
ng mga kalangitan at kalupaan. Paano Siya magkakaroon 



219 


Ang Hayupan o Bakahan 

ng anak gayong Siya ay walang asawa? Siya ang lumikha ng 
lahat ng hagay at Siya ang Ganap na Nakakaalam ng lahat ng 
bagay I02 - Siya si Allah, ang inyong Panginoon! La ilaha illa 
Huwa (Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan 
ng pagsamba maliban sa Kanya), ang Manlilikha ng lahat 
ng bagay Kaya’t tanging sambahin Siya, at Siya ang Wakil 
(ang Tagapamahala, ang Tagapagpatupad ng lahat ng mga 
pangyayari, ang Tagapagbantay, atbp.) sa lahat ng bagay. 

10 3- Walang anumang paningin ang makakatingin sa Kanya, 
datapuwa’t ang Kanyang Paningin ay nakakapangyari 
sa lahat ng paningin. Siya ang Pinakamabanayad at 
Mapitagan, ang Puspos ng Kaalaman sa lahat ng bagay 

10 4- Katotohanan, ang mga Katibayan ay dumatal sa inyo 
mula sa inyong Panginoon, kaya’t sinuman ang makamalas 
at magsagawa nito (ay para sa kapakanan) ng kanyang sarili, 
at sinuman ang maghatid ng pagkabulag sa kanyang sarili 
ay nagsasagawa nito sa kanyang sariling kapahamakan, 
at ako (Muhammad) ay hindi tagapagbantay sa inyo. 

10 5- Kaya’t sa ganito Namin ipinapaliwanag ang mga Talata 
sa masusing paraan upang sila (na hindi sumasampalataya) 
ay mangusap: “Kayo ay nagsipag-aral (ng mga Aklat ng 
Angkan ng Kasulatan at inyong kinuha mula rito ang 
Qur’an)”, at upang magawa Namin ang mga bagay-bagay 
na maging maliwanag sa mga tao na may karunungan. 

Io6 - Sundin mo kung ano ang ipinahayag sa iyo (O 
Muhammad) mula sa iyong Panginoon. La ilaha illa Huwa 
(Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng 
pagsamba maliban sa Kanya), at lumayo kayo sa kanila na 
nagtatambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah. io 7- Kung 
ninais lamang ni Allah, hindi nila magagawa na mag-akibat 



220 


Surah 6 • Al-An’am 


pa ng iba sa pagsamba maliban pa kay Allah. At ikaw ay 
hindi Namin ginawa na kanilang tagapagbantay, gayundin, 
ikaw ay hindi itinalaga sa kanila upang pamahalaan ang 
kanilang ginagawa. IoS - At huwag ninyong insultuhin yaong 
sinasamba (ng mga hindi nananampalataya) maliban pa kay 
Allah, baka (ang mangyari) ay kanilang insultuhin si Allah 
sa kamalian dahilan sa kawalan nila ng kaalaman. Kaya’t 
ginawa Naming kalugod-lugod sa bawat tao ang kanyang 
sariling gawain; at sa kanilang Panginoon ang kanilang 
pagbahalik at Siya ang magpapahayag sa kanilang lahat 
ng kanilang ginawa. io 9- At sila ay nanunumpa ng kanilang 
pinakamatibay na pangako kay Allah, na kapag may 
dumating sa kanila na isang Tanda, katiyakang dito sila ay 
sasampalataya. Ipagbadya: ‘Ang mga Tanda ay natatangi 
lamang kay Allah, at ano ang magagawa ninyo (mga Muslim) 
upang matalastas ito (kahit) na nga ito (tanda) ay dumatal, 
sila ay hindi (rin) mananampalataya?” 

no ' At Aming ibabaling ang kanilang puso at kanilang 
mga mata nang malayo (sa patnubay), dahilan sa kanilang 
pagtanggi na manalig dito noon pa mang una, at sila ay 
Aming hahayaan sa kanilang paglabag upang gumala-gala 
na tila bulag. m - At kahit na Kami ay magpapanaog sa kanila 
ng mga anghel, at ang patay ay mangusap sa kanila, at Aming 
tipunin nang sama-sama ang lahat ng bagay sa harapan ng 
kanilang paningin, sila ay hindi magsisipaniwala maliban 
na pahintulutan ni Allah, datapuwa’t ang karamihan sa 
kanila ay nag-asal ng walang kamuwangan. II2 - Kaya’t Kami 
ay nagtalaga sa bawat isang Propeta ng isang kaaway, - 
mga demonyo sa lipon ng sangkatauhan at mga Jinn, na 
nagtatagubilin sa bawat isa ng mabubulaklak na pananalita 



221 


Ang Hayupan o Bakahan 
bilang isang pagliligaw (o isang paraan ng panlilinlang). 
Kung ninais lamang ng inyong Panginoon, sila ay hindi 
gagawa ng mga gayon, kaya’t sila ay hayaan ninyo sa 
kanilang mga kabulaanan. n 3- (At ito ay upang mangyari) na 
ang puso ng mga hindi sumasampalataya sa Kabilang Buhay 
ay mahilig sa gayong (pandaraya), at upang sila ay manatili 
na nalulugod dito, at upang sila ay masadlak sa bagay na 
kanilang ginagawa (tulad ng lahat ng uri ng kasalanan at 
masamang nasa, atbp.). n 4- Ipagbadya (O Muhammad): 
‘Ako baga ay maghahanap ng isang hukom maliban pa kay 
Allah, samantalang Siya ang nagpapanaog sa inyo ng Aklat 
(ang Qur’an), na ipinaliwanag sa masusing paraan.” Sila na 
pinagkalooban Namin ng Kasulatan (Torah [mga Batas} at 
Ebanghelyo), ay nakakaalam na ito ay ipinahayag mula sa 
inyong Panginoon sa katotohanan. Kaya’t huwag kayong 
mapabilang sa kanila na nag-aalinlangan. 

n 5- At ang Salita ng inyong Panginoon ay natupad sa 
katotohanan at sa katarungan. Walang sinuman ang 
makakapagpabago ng Kanyang mga Salita. At Siya ang 
Ganap na Nakakarinig, ang Ganap na Maalam. Il6 - At kung 
kayo ay susunod sa karamihan sa kanila na nasa kalupaan, 
kanilang ililigaw kayo nang malayo sa Landas ni Allah. Wala 
silang sinusunod kundi mga haka-haka lamang at wala 
silang ginagawa kundi kasinungalingan. n “- Katotohanan, 
ang inyong Panginoon! Siya ang tunay na nakakatalos na 
mainam kung sino ang napapaligaw sa Kanyang Landas, 
at batid Niyang mainam kung sino ang tumpak na 
napapatnubayan. nS - Kaya’t inyong kainin ang (karne o 
laman ng hayop) na ang Ngalan ni Allah ay inusal (habang 
kinakatay ang hayop) kung kayo ay sumasampalataya sa 



222 


Surah 6 • Al-An’am 


Kanyang Ayat (mga katibayan, aral, tanda, kapahayagan, 
atbp.). 

n 9- At bakit hindi ninyo kakainin ang gayong (karne), na 
ang Ngalan ni Allah ay inusal (sa sandali nang pagkatay sa 
hayop), samantalang ipinaliwanag Niya sa inyo sa masusing 
paraan kung ano ang ipinagbabawal sa inyo, maliban na 
lamang sa mga hindi maiiwasang (pangyayari) dahilan sa 
(matinding) pangangailangan? At katotohanan, marami ang 
umaakay (sa sangkatauhan) na maligaw sa pamamagitan 
ng kanilang sariling pagnanasa dahilan sa kawalan ng 
karunungan. Katiyakang talastas ng inyong Panginoon 
ang (mga tao) na pinakamagaling sa paglabag. I2 °- Iwan 
ninyo (O sangkatauhan, ang lahat ng uri) ng kasalanan, 
lantad man o lihim. Katotohanan, ang gumagawa ng 
kasalanan ay makakatanggap ng nararapat na kabayaran 
sa kanilang mga ginawa. 121 Huwag ninyong kainin (O mga 
sumasampalataya) ang (karne) na hindi inusal ang Ngalan 
ni Allah (sa sandali nang pagkatay sa hayop), katiyakang 
ito ay Fisq (isang kasalanan at pagsuway kay Allah). At 
katiyakan ang mga diyablo ay nang-uulot sa kanilang mga 
kaibigan (mula sa sangkatauhan) na makipagtalo sa inyo, 
at kung sila ay inyong sundin (na gawing pinahihintulutan 
ang Almaytata {patay na karne} na kainin ito), kung gayon, 
katiyakang kayo ay Mushrikun (mga mapagsamba sa diyus- 
diyosan, sapagkat ang mga diyablo at ang kanilang mga 
kaibigan ay ginawang pinahihintulutan sa inyo ang bagay 
na ipinagbabawal ni Allah na kainin, at sa pagsunod sa 
kanila, ito ay isang pagsamba sa kanila). I22 - Siya kaya na 
patay (walang Pananalig dahilan sa walang kamuwangan 
at kawalan ng paniniwala), na ginawaran Namin ng buhay 



223 


Ang Hayupan o Bakahan 

(kaalaman sa pananampalataya), upang siya ay makalakad 
sa lipon ng mga tao, ay katulad niya na nasa kadiliman 
(nasa kawalan ng pananalig, pagsamba sa diyus-diyosan 
at pagkukunwari), na rito siya ay hindi makakalabas? 
Kaya’t ginawa na maging kalugod-lugod sa mga hindi 
sumasampalataya ang mga bagay na kanilang ginagawa. 

I2 3- At Aming itinalaga sa bawat bayan ang pinakamagaling 
sa kanilang mga tao sa kabuktutan upang magbalak 
(ng kasamaan) dito. Datapuwa’t sila ay walang binalak, 
maliban na ito ay laban sa kanilang sarili, at ito ay hindi 
nila napag-aakala. I2 4- At nang may dumatal sa kanila na 
isang Tanda (mula kay Allah), sila ay nagsabi: “Kami ay 
hindi sasampalataya hangga’t hindi namin natatanggap ang 
katulad nang tinanggap ng mga Tagapagbalita ni Allah.” Si 
Allah ang higit na nakakaalam kung kanino Niya ibibigay 
ang Kanyang Mensahe. Kaabaan at kawalang kahihiyan 
mula kay Allah at isang matinding kaparusahan ang 
lalagom sa mga kriminal (mapagsamba sa diyus-diyosan at 
makasalanan, atbp.), dahilan sa ginawa nilang pagbabalak 
(pakana). I2 5- At sinuman ang naisin ni Allah na patnubayan, 
Kanyang binubuksan ang kanyang dibdib sa Islam, at 
kung sinuman ang Kanyang naisin na mapaligaw, ginagawa 
Niya ang kanyang dibdib ay nakapinid at nakaikom, na 
wari bang siya ay pumapanhik sa alapaap. Kaya’t sa ganito 
inilalagay ni Allah ang Kanyang pagkapoot sa kanila na 
hindi nananampalataya. 

I2<5 - At ito ang Landas ng inyong Panginoon (ang Qur’an at 
Islam) na humahantong sa katuwiran. Aming (ipinahayag) 
sa masusing paraan ang Aming mga kapahayagan sa mga 
tao na dumirinig (sa utos). I2 7- Sasakanila ang Tahanan 



224 


Surah 6 • Al-An’am 


ng Kapayapaan (Paraiso) na kasama ang kanilang 
Panginoon. At Siya ang kanilang magiging Wali (Kawaksi 
at Tagapangalaga), dahilan sa kanilang ginawa. T28 - Sa Araw 
na (silang lahat) ay Kanyang titipunin nang sama-sama 
(at magwiwika): “O kayong lipon ng mga Jinn! Marami 
sa sangkatauhan ang inyong nilinlang,” at ang kanilang 
Auliya (kaibigan at katulong, atbp.) sa lipon ng mga tao 
ay magsasabi: ‘Aming Panginoon, kami ay nakinabang 
sa bawat isa, subalit ngayon ay sinapit na namin ang 
natatakdaang panahon na Inyong itinalaga sa amin.” Siya 
(Allah) ay magwiwika: ‘Ang Apoy ang inyong magiging 
tahanan, mananahan kayo rito magpakailanman, maliban 
(na lamang) kung ano ang naisin ni Allah. Katiyakan, 
ang inyong Panginoon ay Pinakamaalam, ang Puspos ng 
Karunungan.” 

,2t) -Sagayon NaminginawaangZalimun (mgamapagsamba 
sa diyus-diyosan at mapaggawa ng kamalian) bilang Auliya 
(tagapagtaguyod at kapanalig) ng bawat isa (sa kanila sa 
paggawa ng krimen, atbp.), dahilan sa kanilang mga ginawa. 
T 3° 0 kayong lipon ng mga Jinn, at Sangkatauhan! “Hindi 
baga dumatal sa inyo ang mgaTagapagbalita sa gitna ninyo, 
na dumadalit sa inyo ng Aking mga Talata at nagbababala 
sa inyo ng pakikipagtipan sa Araw na ito na inyong (araw)?” 
Sila ay mangungusap: “Kami ay nagpapatotoo laban sa 
aming sarili.” Ang buhay sa mundong ito ang luminlang 
sa kanila. At sila ang magpapatotoo laban sa kanilang 
sarili na sila ay hindi mga nananampalataya. T 3 T - Ito’y sa 
dahilang ang inyong Panginoon ay hindi magwawasak ng 
(pamayanan) ng mga bayan dahilan sa kanilang mga maling 



225 


Ang Hayupan o Bakahan 

gawa (alalaong baga, pagtatambal ng iba pa sa pagsamba 
kay Allah), hangga’t ang kanilang pamayanan ay walang 
kaalaman (kaya nga’t ang mga Tagapagbalita ay isinugo). 
'3 2 ' At para sa lahat ay mayroong antas (o ranggo) na 
naaayon sa kanilang ginawa. At ang inyong Panginoon ang 
nakakaalam ng kanilang ginagawa. 

'33- At ang inyong Panginoon ay Masagana (hindi 
nangangailangan ng anupaman), angTigib ng Habag; kung 
Kanyang naisin, kayo ay Kanyang mawawasak, at sa halip 
ninyo ay makakagawa Siya ng papalit sa inyo kung Kanyang 
nanaisin, dahilan sa kayo ay itinindig Niya mula sa binhi 
ng ibang mga tao. '34- Katotohanan, ang ipinangako sa inyo 
ay katiyakang magaganap, at kayo ay hindi makakatakas 
(sa kaparusahan ni Allah). '35- Ipagbadya (O Muhammad): 
“O aking pamayanan! Magsigawa kayo ng ayon sa inyong 
paraan, katiyakang ako rin ay gumagawa (sa aking paraan), 
at inyong mapag-aalaman kung sino sa atin ang magiging 
(maligaya) sa katapusan sa Kabilang Buhay. Katiyakan, ang 
Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan at mapaggawa 
ng kabuktutan) ay hindi magtatagumpay. '3 6 - At mula sa mga 
bagay na masaganang nilikha ni Allah sa lupang sakahan 
at sa mga bakahan, ay nagtalaga sila sa Kanya ng kahati 
(sa pagsamba), at sila ay nagsabi: “Ito ay para kay Allah 
ayon sa kanilang pagkukunwari at ito ay para sa aming 
(mga tinatawag) na mga katambal (ni Allah).” Datapuwa’t 
ang kahati na kanilang (tinatawag) na mga katambal (ni 
Allah) ay hindi nakakarating kay Allah, datapuwa’t yaong 
kahati ni Allah ay nakakaabot sa kanilang (tinatawag) na 
mga katambal ni Allah! Kasamaan ang kanilang paraan ng 
paghatol! 



226 


Surah 6 • Al-An’am 


' 37 - Kahit na nga, sa paningin ng karamihan sa Mushrikun 
(mga mapagsamba sa diyus-diyosan, pagano, atbp.), 
ang kanilang (tinatawag) na mga katambal (ni Allah) ay 
ginawa na maging kalugod-lugod sa kanila ang pagpatay sa 
kanilang mga anak, upang sila ay humantong sa kanilang 
sariling pagkawasak at magbigay ng kalituhan sa kanilang 
pananampalataya. At kung ninais lamang ni Allah, ito ay 
hindi sana nila magagawa. Kaya’t sila ay iwanan ninyo na 
nag-iisa sa kanilang kabulaanan. '3 8 - At ayon sa kanilang 
pagkukunwari, sila ay nagsasabi na ang gayo’t gayong 
bakahan at pananim ay ipinagbabawal, at walang sinuman 
ang marapat na kumain ng mga ito maliban lamang sa 
aming pinahihintulutan. At (sila ay nagsasabi) na may mga 
bakahan na ipinagbabawal na gamitin para sa paghila (ng 
mga dala-dalahan) o anumang ibang gawain, at bakahan na 
(nang kinakatay ang mga ito), ang Ngalan ni Allah ay hindi 
inusal; na nagsisinungaling nang laban sa Kanya (Allah). 
Sila ay Kanyang babayaran sa kanilang gawa ng kabulaanan. 

'39- At sila ay nagsasabi: “Kung ano ang nasa sinapupunan 
(tiyan) ng gayon at gayong bakahan (gatas o bakang 
nabuo sa sinapupunan), ito ay para sa aming kalalakihan 
lamang, at ipinagbabawal sa aming kababaihan (bata at 
matanda), datapuwa’t kung ito ay patay nang ipanganak, 
kung gayon, ang lahat ay may kabahagi rito.” Siya (Allah) 
ay magpaparusa sa kanila, dahilan sa kanilang pag-aakibat 
(ng gayong maling pag-uutos kay Allah). Katotohanang 
Siya ang Kapaham-pahaman, ang Tigib ng Karunungan. 
T 4°- Katotohanang sila ay mga talunan (o naliligaw), na 
pumatay ng kanilang mga anak, dahilan sa kahangalan, na 
walang kaalaman, at nagbawal sa mga bagay na ipinagkaloob 



227 


Ang Hayupan o Bakahan 
sa kanila ni Allah, at kumakatha ng kasinungalingan laban 
kay Allah. Katotohanang sila ay humantong sa pagkaligaw at 
hindi napapatnubayan. '4'- At Siya (Allah) ang nagpayabong 
ng mga halaman na (gumagapang) sa balag at maging sa mga 
hindi (gumagapang), at ng mga punong palmera (datiles), at 
mga pananim na may iba’t ibang hugis at lasa (sa kanyang 
bunga at buto), at oliba, at mga granada (pomegrenates), 
na magkatulad (sa uri) at magkaiba (sa lasa). Kumain kayo 
ng kanilang bunga kung sila ay mamunga, datapuwa’t 
magbayad kayo ng nararapat dito (ang Zakah nito, alalaong 
baga, ang nauukol na kawanggawa ayon sa pag-uutos ni 
Allah , 1/10 o 1/20 nito) sa araw ng pag-aani. Datapuwa’t huwag 
maging mapag-aksaya (maluho). Katotohanang Siya ay 
hindi nalulugod sa mga maluluho. 

'4 2 - At sa mga bakahan (ay may iba) na ginagamit sa 
paghila at (ang iba) ay maliliit (na hindi makakahila ng 
mga dalahin). Kumain kayo sa mga bagay na ipinagkaloob 
ni Allah sa inyo, at huwag ninyong sundan ang mga bakas 
ni Satanas. Katotohanang siya sa inyo ay isang lantad na 
kaaway. T 43- (Kumuha kayo) ng walo (sa apat na pares) ng 
tupa, dalawang (lalaki at babae), at ng kambing, dalawang 
(lalaki at babae). Ipagbadya: “Kanya (Allah) bagang 
ipinagbawal ang dalawang lalaki o ang dalawang babae, o 
(ang bulo) na kinukupkop sa mga sinapupunan ng dalawang 
babae? Sabihin ninyo sa akin ng may kaalaman kung kayo 
aymatatapat.”‘ 

‘44 At sakamelyo, ay dalawa(lalaki atbabae), atngkinapong 
baka ay dalawa (lalaki at babae). Ipagbadya: “Kanya (Allah) 
bagang ipinagbawal ang dalawang lalaki o ang dalawang 
babae o (ang bulo) na kinukupkop sa mga sinapupunan ng 



228 


Surah 6 • Al-An’am 


dalawang babae? O kayo baga ay nandoroon nang si Allah 
ay mag-utos sa inyo ng gayong bagay? Kung gayon, sino 
kaya ang higit na gumagawa ng kamalian maliban sa kanya 
na kumakatha ng kabulaanan laban kay Allah, upang akayin 
ang mga tao na maligaw ng walang kaalaman. Katiyakang 
si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na Zalimun 
(mga mapagsamba sa diyus-diyosan, pagano, mapaggawa 
ng kamalian, atbp.). '4> Ipagbadya (O Muhammad): 
“Hindi ako nakakita sa mga bagay na ipinahayag sa akin 
ng anumang ipinagbabawal na kainin, sa mga nagnanais na 
kumain nito, maliban na lamang kung ito ay Maita (patay 
na hayop), o dugong umagos (sa pagkakatay o katumbas 
nito), o laman (karne) ng baboy, sapagkat katiyakang ito 
ay hindi dalisay, o walang kabanalan; (hindi nararapat) 
ang laman (ng hayop) na kinatay bilang sakripisyo (alay) 
sa mga iba (pang diyus-diyosan) maliban pa kay Allah, (o 
yaong mga kinatay para sa mga imahen, atbp., o yaong [mga 
kinatay} na ang Ngalan ni Allah ay hindi inusal [binanggit] 
dito sa sandali ng pagkatay). Datapuwa’t kung sinuman ang 
napilitan dahilan sa matinding pangangailangan na walang 
kusang pagsuway at hindi nagmamalahis sa hangganan ng 
paglabag, (sa kanya) ay katiyakang ang iyong Panginoon 
ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain.” T 4 6 - At 
sa kanila na mga Hudyo (na sumusunod sa Batas), Aming 
ipinagbawal ang bawat (hayop) na walang hati ang mga 
kuko, at ipinagbawal Namin sa kanila ang taba (mantika) ng 
kinapong baka at ng tupa, maliban sa nakakapit sa kanilang 
likod o sa kanilang lamang loob, o ang nakahalo sa buto. 
Sa ganito Namin binayaran sila sa kanilang paghihimagsik 
(sa paggawa ng mga krimen katulad ng pagpatay sa mga 



229 


Ang Hayupan o Bakahan 

Propeta, pagpapatubo [ng pera}, atbp.). At tunay na Kami 
ay Makatotohanan (Matapat). 

'47- At kung sila (na mga Hudyo) ay magpabulaan sa iyo 
(O Muhammad), iyong ipagbadya: ‘Ang inyong Panginoon 
ang Nagmamay-ari ng Malawak na Habag, at hindi 
kailanman ang Kanyang poot ay magbabawa sa mga tao na 
Mujrimun (mga kriminal, pagano, makasalanan, buktot, 
tampalasan, atbp.). T 4 8 - Sila na nag-aakibat ng mga katambal 
(sa pagsamba) kay Allah ay nagsasabi: “Kung ninais lamang 
ni Allah, kami sana ay hindi mag-aakibat ng mga katambal 
(sa pagsamba) sa Kanya, gayundin ang aming mga ninuno, 
at kami ay hindi magbabawal ng anumang bagay (na laban 
sa Kanyang Kalooban).” Sa gayon din nagpasinungaling 
ang mga nangauna sa kanila, (sila ay nakipagtalo ng walang 
katotohanan sa mga Tagapagbalita ni Allah), hanggang 
sa kanilang matikman ang Aming Poot. Ipagbadya: 
“Mayroon baga kayong kaalaman (katibayan) na inyong 
maipamamalas sa Aming harapan? Katotohanang wala 
kayong sinusunod kundi mga sapantaha at wala kayong 
ginagawa kundi kasinungalingan (lamang). 

T 49- Ipagbadya: “Na kay Allah ang lantay na Katibayan 
at pangangatwiran, (alalaong baga, ang Kaisahan ni Allah, 
ang pagsusugo ng Kanyang mga Tagapagbalita at Kanyang 
mga Banal na Aklat, atbp. sa sangkatauhan); kung Kanyang 
ninais lamang, katotohanang kayo ay mapapatnubayan 
Niyang lahat.” '5°' Ipagbadya: “Itanghal ninyo sa harapan 
ang inyong mga saksi na makakapagpatotoo na ito ay 
ipinagbawal ni Allah. At kung sila ay magpatotoo, huwag 
kang sumaksi (O Muhammad) sa kanila. At hindi marapat 
na ikaw ay sumunod sa walang kabuluhan nilang pagnanasa 



230 


Surah 6 • Al-An’am 


na nagtuturing sa Aming Ayat (mga katibayan, aral, 
kapahayagan, tanda, atbp.)bilangkabulaanan, at silanahindi 
nananalig sa Kabilang Buhay, at tinatangkilik nila ang iba 
pa bilang kapantay (sa pagsamba) sa kanilang Panginoon.” 
T 5 T - Ipagbadya (O Muhammad): “Magsiparito kayo, aking 
dadalitin (sa inyo) kung ano ang hindi ipinahihintulot ni 
Allah sa inyo; huwag kayong magtambal ng anupaman 
sa pagsamba sa Kanya; maging mabuti at masunurin sa 
inyong mga magulang; huwag ninyong patayin ang inyong 
mga anak dahilan sa kahirapan, - Kami ay nagkakaloob ng 
ikabubuhay nila at ninyo; huwag kayong lumapit sa kahiya- 
hiyang kasalanan (ilegal [o bawal] na pakikipagtalik, atbp.), 
kahit na ito ay ginawa nang lantad o lingid, at huwag 
ninyong patayin ang sinuman na ipinagbawal ni Allah, 
maliban kung ito ay sa makatarungang dahilan (na ayon sa 
Batas Islamiko). Ito ay Kanyang ipinag-utos sa inyo upang 
kayo aymakaunawa.” 

'5 2 ' At huwag kayong lubhang lumapit sa ari-arian ng 
mga ulila, maliban na lamang kung ito ay inyong palaguin, 
hanggang sa siya ay umabot na sa hustong gulang at lakas; 
at ibigay ang hustong sukat at hustong timbang ng may 
katarungan. Hindi Namin binibigyan ang isang tao ng 
dalahin nang higit sa kanyang makakaya. At kailanman, 
kung kayo ay nagbibigay ng inyong salita (alalaong baga, ang 
humatol sa pagitan ng mga tao o magbigay patotoo, atbp.), 
sabihin ninyo ang katotohanan, kahit na nga ang (inyong) 
malapit na kamag-anak ang nasasangkot, at inyong tuparin 
ang Kasunduan ni Allah. Ito ay Kanyang ipinag-utos sa 
inyo upang kayo ay makaala-ala. 

'53’ At katotohanang ito ang Aking Tuwid na Landas 



231 


Ang Hayupan o Bakahan 

(alalaong baga, Ang Pag-uutos ni Allah na binabanggit sa 
mga talatang at r 5 2 na nakasulat sa itaas), kaya’t sundin 
ninyo ito, at huwag kayong sumunod (sa ibang) mga landas, 
sapagkat sila ang maghihiwalay sa inyo tungo sa Kanyang 
Landas. Ito ay Kanyang ipinag-utos sa inyo upang kayo 
ay maging Muttaqun (mga matimtiman at banal na tao). 
T 54- At Aming ibinigay kay Moises ang Aklat (Torah, mga 
Batas), upang Aming maganap (ang Aming Paglingap) sa 
mga gumagawa ng katuwiran, at nagpapaliwanag sa lahat 
ng bagay sa masusing paraan, upang sila ay magsipanalig sa 
kanilang pakikipagtipan sa kanilang Panginoon. 

'55' At ito ang banal na Aklat (ang Qur’an) na Aming 
ipinanaog, kaya’t sundin ninyo ito at pangambahan si Allah 
(alalaong baga, huwag suwayin ang Kanyang pag-uutos), 
upang kayo ay makatanggap ng habag (alalaong baga, 
ang maligtas sa kaparusahan ng Impiyerno). ^ 6 - (Kung 
hindi), baka kayo (na mga paganong Arabo) ay magsabi: 
‘Ang Aklat ay tanging ipinadala lamang sa dalawang sekta 
na nauna sa amin (ang mga Hudyo at mga Kristiyano), 
at para sa aming panig, sa katunayan, kami ay hindi 
nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-aralan.” T 5"' O 
di kaya (kayong mga paganong Arabo) ay magsabi: “Kung 
ang Aklat lamang ay ipinadala sa amin, katiyakang kami 
sana ay naging higit na mainam na napapatnubayan kaysa 
sa kanila (mga Hudyo at Kristiyano).” Kaya’t dumatal 
ngayon sa inyo ang isang maliwanag na Katibayan (ang 
Qur’an) mula sa inyong Panginoon, at isang patnubay at 
isang habag. At sino pa kaya ang higit na gumagawa ng 
kamalian maliban sa kanya na nagtatakwil sa Ayat (mga 
katibayan, talata, aral, kapahayagan, atbp.) ni Allah at 



232 


Surah 6 • Al-An’am 


tumatalikod dito? Aming babayaran sila na tumatalikod 
sa Aming Ayat ng isang masamang kaparusahan, dahilan 
sa kanilang pagtalikod dito. 'A Sila baga ay naghihintay 
sa anupaman maliban na ang mga anghel ay pumaroon sa 
kanila, o ang inyong Panginoon ay pumarito, o ang ilan sa 
mgaTanda ng inyong Panginoon ay dumatal (alalaong baga, 
ang Hudyat ng Sandali, ang pagsikat ng araw sa kanluran)! 
Sa Araw na ang ilan sa mga Tanda ng inyong Panginoon ay 
dumatal, ito ay walang kabutihan na maidudulot sa isang 
tao na mananampalataya (sa sandaling ito), kung siya ay 
hindi nanampalataya noon, o nakapagkamit ng kabutihan 
(sa pamamagitan nang paggawa ng mga katuwiran) sa 
paraan ng Pananalig nito. Ipagbadya: “Magsipaghintay 
kayo! Kami rin ay naghihintay” '59- Katotohanan, ang 
mga nagbabaha-bahagi ng kanilang pananampalataya at 
naghihiwalay sa maraming mga sekta (lahat ng uri ng sekta 
ng pananampalataya), ikaw (O Muhammad) ay walang 
anumang kaugnayan sa mga ito kahit na katiting. Ang 
kanilang ginagawa (mga pangyayari) ay nasa (kaalaman) 
lamang ni Allah, na Siyang magsasabi sa kanila kung ano 
ang kanilang ginawa. 

l6 °- Sinuman ang magdala ng isang mabuting gawa 
(paniniwala sa Kaisahan ni Allah at pagsunod kay Allah at sa 
Kanyang Tagapagbalita) ay magkakaroon ng sampung ulit 
na katumbas nito (tungo) sa kanyang kapakinabangan, at 
sinuman ang magdala ng isang masamang gawa (paniniwala 
sa diyus-diyosan, kawalan ng pananalig, pagkukunwari, at 
gawa ng pagsuway kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita) 
ay magkakaroon lamang ng isang katumbas nito, at sila 
ay hindi mawawalan ng katarungan. ,6r Ipagbadya (O 



233 


Ang Hayupan o Bakahan 

Muhammad): “Katotohanan, ang aking Panginoon ay 
namatnubay sa akin sa tuwid na landas, isang tuwid na 
pananampalataya, ang pananampalataya ni Abraham, na 
Hanifan (ang paniniwala sa Kaisahan ni Allah at wala ng 
iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Kanya {Allah}), at siya kailanman ay hindi 
napabilang sa lipon ng mga sumamba sa iba maliban pa kay 
AUah.” 

l6z - Ipagbadya (O Muhammad): “Katotohanan, ang aking 
dalangin, ang aking pagtitiis, ang aking pamumuhay, ang 
aking pagkamatay ay para kay Allah, ang Panginoon ng lahat 
ng mga nilalang.” i 6 3- Siya ay walang katambal. At sa bagay 
na ito, ako ay pinag-utusan, at ako ang una sa mga Muslim. 
i 6 4- Ipagbadya: ‘Ako baga’y maghahanap ng isang Panginoon 
na iba pa kay Allah, samantalang Siya ang Panginoon ng 
lahat ng bagay? Walang sinumang tao ang magkakamit ng 
anumang (kasalanan) maliban na ito ay sa kanya (lamang) 
nakaukol (may pananagutan), at walang sinumang may 
dala ng mga pasanin ang magdadala ng pasanin ng iba. At 
sa huli, sa inyong Panginoon ang inyong pagbabalik, at 
Kanyang ipapaalam sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo 
pinagkakasunduan.” ,6 > At Siya ang gumawa sa inyo sa 
maraming sali’t saling lahi, na nagpapalit sa bawat isa (sa 
mga henerasyon) sa kalupaan. At kayo ay Kanyang itinaas 
sa maraming antas, ang ilan ay nakakaangat sa iba, upang 
kayo ay Kanyang masubukan sa mga bagay na ipinagkaloob 
Niya sa inyo. Katiyakan, ang inyong Panginoon ay maagap 
sa pagganti, at katiyakang Siya ay Lagi nang Nagpapatawad, 
ang Pinakamaawain. 



234 

Surah 7 • Al-Araf 

Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Alif, Lam, Mim, Sad (mga titik A, La, Ma, Sa). 

2 - (Ito ang) Aklat (ang Qur’an) na ipinanaog sa iyo (O 
Muhammad), kaya’t huwag hayaan ang iyong dibdib dahilan 
dito ay manliit, upang ikaw ay makapagbigay ng babala at 
isang Paala-ala sa mga sumasampalataya. 3- (Ipagbadya 
[O Muhammad} sa mga paganong [Arabo} mula sa iyong 
pamayanan); “Sundin ninyo kung ano ang ipinanaog sa inyo 
mula sa inyong Panginoon (ang Qur’an at Sunna [mga aral at 
salitain} ni PropetaMuhammad), at huwagkayong sumunod 
sa anumang Auliya (mga tagapangalaga at kawaksi, atbp. na 
nag-uutos sa inyo na magtambal ng iba pa sa pagsamba kay 
Allah), maliban pa sa Kanya (Allab). Kakarampot lamang 
ang inyong naaala-ala! 4- At maraming bilang ng mga bayan 
(mga pamayanan) ang Amin nang winasak (dahilan sa 
kanilang kasamaan). Ang Aming kaparusahan ay dumatal 
sa kanila (nang bigla) sa gabi o habang sila ay natutulog sa 
kanilang panghapong pamamahinga. 5- Walang anumang 
sigaw ang kanilang nasambit nang ang Aming kaparusahan 
ay sumapit sa kanila maliban sa: “Katotohanang kami 
ay Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan at 
mapaggawa ng kabuktutan, buhong, tampalasan, atbp.). 
6 - At katiyakang Aming tatanungin ang (mga tao) na 
Aming pinadalhan nito (ng Aklat) at katotohanang Aming 




235 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 
tatanungin ang mga Tagapagbalita. 7- At katiyakang Aming 
isasalaysay sa kanila (ang kanilang buong kasaysayan) ng 
may kaalaman, at katotohanang Kami ay nakatunghay 
8 - At ang pagtitimbang sa araw na yaon (ang Araw ng Muling 
Pagkabuhay) ay ang tunay (na pagtitimbang). Kaya’t sila na 
ang timbang (ng mabubuting gawa) ay mabigat, sila ang 
mga matatagumpay (sa pagpasok sa Paraiso). 9- At sa kanila 
na ang timbang ay magaan, sila ang nagpatalo sa kanilang 
sarili (sa pamamagitan ng pagpasok sa Impiyerno), 
sapagkat kanilang ikinaila at itinakwil ang Aming Ayat 
(mga katibayan, aral, kapahayagan, tanda, atbp.). 

IO - At katiyakang Kami ay nagbigay sa inyo ng 
kapamahalaan sa kalupaan at itinalaga Namin sa inyo rito 
ang inyong ikabubuhay (mga pagkain at pangangailangan). 
Kakarampot lamang ang pasasalamat na inyong ibinibigay 
IT ' At katiyakang Aming nilikha kayo (ang inyong amang si 
Adan), at pagkatapos ay (Aming) ginawaran kayo ng hubog 
(ang marangal na hubog ng tao), at pagkatapos ay Aming 
winika sa mga anghel, “Magpatirapa kayo kay Adan”, at sila 
ay nagpatirapa, maliban kay Iblis (isang Jinn na nasa lipon 
ng mga anghel), siya ay tumanggi na mapabilang doon sa 
mga nagpapatirapa. I2 - (Si Allah) ay nagwika: ‘Ano ang 
humadlang sa iyo (O Iblis) upang ikaw ay hindi magpatirapa, 
nang ikaw ayAking pinag-utusan?” Si Iblis ay nagsabi: ‘Ako 
ay higit na mainam kaysa sa kanya (Adan), ako ay nilikha 
Ninyo mula sa liwanag (apoy), at siya (Adan) ay Inyong 
nilikha mula sa malagkit na putik.” *3- (Si Allah) ay nagwika: 
“Bumaba ka (O Iblis) mula rito (sa Paraiso), hindi marapat 
sa iyo na ikaw ay magiging palalo rito, lumayas ka, sapagkat 
ikaw ay kabilang sa mga naaba at winalan ng karangalan.” 



236 


Surah 7 *AI-Araf 


'4- (Si Iblis) ay nagsabi: “Ako ay (Inyong) bigyan ng palugit 
hanggang sa Araw na sila ay ibabangon (alalaong baga, ang 
Araw ng Muling Pagkabuhay).” T > (Si Allah) ay nagwika: 
“Ikaw ay isa sa mga binigyan ng palugit.” l6 - (Si Iblis) ay 
nagsabi: “Sapagkat ako ay Inyong iniligaw, katotohanang 
ako ay uupo na naghihintay sa kanila (mga tao) laban sa 
Inyong Matuwid na Landas.” '7- At ako ay lalapit sa kanilang 
harapan at sa kanilang likuran, sa kanilang kanang bahagi at 
sa kanilang kaliwang bahagi, at hindi Ninyo matatagpuan 
na ang karamihan sa kanila ay nagbibigay ng pasasalamat 
(alalaong baga, sila ay hindi magiging masunurin sa Inyo). 
l8 - (Si Allah) ay nagwika (kay iblis): “Lumayas ka rito (sa 
Paraiso), na walang kahihiyan at pinatalsik. Kung sinuman 
sa kanila (sangkatauhan) ang sumunod sa iyo, kung 
gayon, katotohanang Aking pupunuin ang Impiyerno (sa 
pamamagitan) ninyong lahat.” 

'9- ‘ At, O Adan! Manirahan ka at ang iyong asawa sa Par ais o, 
at kumain kayo rito kung (ano) ang kapwa ninyo maibigan, 
datapuwa’t huwag ninyong lapitan ang punong ito, kung 
hindi, kayo ay kapwa mapapabilang sa Zalimun (mga tao 
na walang katarungan at mapaggawa ng kamalian, atbp.).” 
2 °- At si Satanas ay bumulong ng mga mungkahi sa kanilang 
dalawa upang malantad sa kanila kung ano ang sa kanila ay 
nakalingid na maselang bahagi (ng kanilang katawan noon); 
siya ay nagsabi: ‘Ang inyong Panginoon ay hindi nagbawal 
sa inyo sa punongkahoy na ito, maliban (sa kadahilanang) 
baka kayo ay maging mga anghel o kayo ay maging walang 
kamatayan.” 21 - At siya (Satanas) ay sumumpa (sa Ngalan) 
ni Allah sa kanilang dalawa (na nagsasabi): “Katotohanang 
ako ay isa sa matapat na bumabati sa inyong dalawa.” 



237 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

22 - Kaya’t kanyang iniligaw sila ng may panlilinlang. At 
nang kanilang matikman ang (bunga) ng punongkahoy, 
yaong nakalingid sa kanila na kanilang kahihiyan 
(maseselang bahagi ng katawan) ay naging lantad sa 
kanila, at sila ay nagsimulang magtagni-tagni ng mga 
dahon ng Paraiso sa kanilang sarili (upang maitago nila 
ang kanilang kahihiyan). At ang kanilang Panginoon ay 
tumawag sa kanila (na nagsasabi): “Hindi baga ipinagbawal 
Ko sa inyo ang punongkahoy na yaon at nangusap sa inyo 
na: “Katotohanang si Satanas ay isang lantad na kaaway 
sa inyo?” 2 3- Sila ay nagsabi: ‘Aming Panginoon! Aming 
ipinariwara ang aming sarili. Kung kami ay hindi Ninyo 
patatawarin at hindi Ninyo igagawad sa amin ang Inyong 
Habag, katiyakang kami ay kabilang sa mga napalungi.” 
2 4- (Si Allah) ay nagwika: “Magsibaba kayo, ang bawat isa 
sa inyo ay (inyong) kaaway sa isa’t isa (alalaong baga, si 
Adan, Eba at Satanas, atbp.). Ang kalupaan ang inyong 
pananahanan at bilang isang kasiyahan, - sa natatakdaang 
panahon.” 2 5- Siya (Allah) ay nagwika: “Doon kayo ay 
maninirahan, at doon kayo ay mamamatay, at mula 
roon kayo ay muling ilalabas (alalaong baga, ang muling 
pagkabuhay)”. 

26 O Angkan ni Adan! Kami ay nagkaloob ng saplot sa 
inyo upang inyong takpan ang inyong sarili (bihisan ang 
inyong maseselang bahagi, atbp.), at bilang isang palamuti. 
Datapuwa’t ang saplot ng kabutihan ang higit na mainam. 
Ito ay ilan sa Ayat (mga katibayan, aral, kapahayagan, 
tanda, atbp.) ni Allah, upang sila ay makaala-ala (alalaong 
baga, iwanan ang Kabulaanan at sundin ang Katotohanan). 
2 7- O Angkan ni Adan! Huwag hayaang si Satanas ay 



238 


Surah 7 *AI-Araf 


luminlang sa inyo, na katulad nang pagkakuha (pagkadaya) 
niya sa inyong magulang (Adan at Eba) mula sa Paraiso, 
na hinubaran sila ng kanilang saplot, upang maipakita 
sa kanila ang kanilang maseselang bahagi (ng katawan). 
Katotohanang siya at ang Qabiluhu (ang kanyang mga 
sundalo mula sa mga masasamangjinn o ang kanyang tribo) 
ay nakakakita sa inyo mula sa lugar na sila ay hindi ninyo 
nakikita. Katotohanang Aming ginawa ang mga diyablo 
bilang Auliya (tagapangalaga at kawaksi) ng mga walang 
pananampalataya. 

2§ - At nang sila ay gumawa ng isang Fahisha (masamang 
gawa, na lumilibot nang paikot sa Ka’ba na nakahubad, at ng 
lahatnguringbawalnapakikipagtalik,atbp.),silaaynagsabi: 
“Hindi, si Allah ay hindi kailanman nag-uutos ng Fahisha?” 
Kayo baga ay nagsasalita tungkol kay Allah ng bagay na 
hindi ninyo nababatid? 2C) - Ipagbadya (O Muhammad): ‘Ang 
aking Panginoon ay nag-utos ng katarungan at (nagwika) 
na Siya lamang ang marapat ninyong harapin (alalaong 
baga, huwag kayong sumamba sa iba pa maliban kay Allah 
at humarap sa Qibla, ang Ka’ba sa Makkah sa sandali 
nang inyong pagdarasal) sa bawat isa at lahat ng lugar ng 
pagsamba sa pananalangin (at huwag humarap sa iba pang 
huwad na diyos at mga imahen), at panikluhuran lamang 
Siya at ituon ang inyong matapat na pananampalataya sa 
Kanya sa pamamagitan ng hindi pag-aakibat ng anumang 
katambal sa Kanya, at may pagnanais na ginagawa ninyo 
ang mga gawang ito tungo sa Kapakanan lamang ni Allah. 
At sa pasimula, Kanyang inilabas kayo (sa pagkabuhay o 
pagkakaroon ng buhay), sa gayon din, kayo ay itatambad sa 
pagiging buo (sa Araw ng Muling Pagkabuhay) {sa dalawang 



239 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

pangkat, ang isa ay nabibiyayaan (mga sumasampalataya), 
at ang isa ay kahabag-habag (mga hindi sumasampalataya)]. 
3° Ang isang pangkat ay Kanyang pinatnubayan, at ang 
isang pangkat ay nararapat na mapasakamalian; (sapagkat) 
katiyakang kanilang tinangkilik ang mga diyablo bilang 
Auliya (mga tagapangalaga at kawaksi) sa halip ni Allah, at 
nag-aakala na sila ay napapatnubayan. 

3 1 O Angkan ni Adan! Maglagay kayo ng palamuti (sa 
pamamagitan ng pagsusuot ng malinis na damit), habang 
nagdarasal at lumalakad nang palibot (angTawai) sa Ka’ba, 
at (kayo) ay kumain at uminom, datapuwa’t huwag mag- 
aksaya sa pagiging maluho, katiyakang Siya (Allah) ay hindi 
nalulugod sa mga maluluho. 3 2 Ipagbadya (O Muhammad): 
“Sino ang nagbawal sa magagandang (kaloob) na iginawad 
ni Allah para sa Kanyang mga alipin, at ng At-Tayyibat 
(lahat ng uri ng Halal {mga pinahihintulutang bagay at mga 
pagkain}) na dalisay at malinis?” Ipagbadya: ‘Ang mga ito, 
sa buhay sa mundong ito, ay para sa mga sumasampalataya, 
(at) tanging-tangi para sa kanila (na sumasampalataya) 
sa Araw ng Muling Pagkabuhay (alalaong baga, ang mga 
hindi sumasampalataya ay hindi makakahati sa kanila).” 
Sa ganito Namin ipinapaliwanag ang Ayat (mga Batas 
Islamiko) sa masusing paraan sa mga tao na may kaalaman. 
33- Ipagbadya (O Muhammad): “(Datapuwa’t) ang mga 
bagay na ipinagbawal ng aking Panginoon ay mga Al- 
Fawahish (malalaking kasamaan, lahat ng uri ng bawal na 
pakikipagtalik, atbp.) kahima’t ito ay ginawa nang lantad 
o lingid, (ang lahat ng uri) ng mga kasalanan, ang walang 
katarungang pang-aapi, ang pag-aakibat ng mga katambal 
(sa pagsamba) kay Allah na rito ay wala Siyang ibinigay na 



240 


Surah 7 *AI-Araf 


kapamahalaan, at pagsasabi ng mga bagay hinggil kay Allah 
na rito ay wala silang kaalaman. 

34- At ang bawat bansa (pamayanan) ay may kanyang 
natataningang panahon; kung ang kanyang takda ay 
sumapit na, kahit na sa isang oras (o isang sandali), sila ay 
hindi makakaantala (nito) at gayundin, kahit na sa isang 
oras (o isang sandali), sila ay hindi makapagpapauna (nito). 
35 O Angkan ni Adan! Kung may mga Tagapagbalita na 
dumatal mula sa lipon ninyo, na dumadalit sa inyo ng Aking 
mgaTalata, kung gayon, sinuman ang maging matimtiman 
at maging matuwid, sa kanila ay walang pangangamba, 
gayundin sila ay hindi malulumbay. 3 6 - Datapuwa’t sila na 
nagtatakwil ng Aming Ayat (mga kapahayagan, tanda, aral, 
katibayan, atbp.), at nagtuturing dito ng may kapalaluan, 
sila ang magsisipanahan sa Apoy (Impiyerno), mananatili 
sila rito magpakailanman. 37 Sino pa ba kaya ang higit na 
walang katarungan maliban sa kanya na kumakatha ng 
kabulaanan laban kay Allah o nagtatakwil sa Kanyang 
Ayat (mga katibayan, aral, tanda, kapahayagan, atbp.)? Sa 
gayong mga (tao), ang kanilang natatakdaang bahagi (ng 
mabubuting bagay sa buhay sa mundong ito at sa haba ng 
kanilang taning na panahon dito), ay sasapit sa kanila mula 
sa Aklat (ng mga Pag-uutos); hanggang kung ang Aming 
mga Tagapagbalita (ang Anghel ng kamatayan at kanyang 
mga alalay) ay dumatal sa kanila upang kunin ang kanilang 
kaluluwa, sila (mga Anghel) ay magsasabi: “Nasaan ang 
mga pinananalanginan ninyo at sinasamba maliban pa kay 
Allah?”, at sila ay magsasabi, “Sila ay naglaho at kami ay 
(kanilang) iniwan.” At sila ang magbibigay saksi sa kanilang 
sarili na sila ay mga hindi nananampalataya. 



241 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

3 8 - (Si Allah) ay magwiwika: “Magsipasok kayo sa lipon 
ng mga bansa (pamayanan) na nagsiyao na nang una pa sa 
inyo, mga tao at mga Jinn, tungo sa Apoy. Sa bawat sandali 
na ang isang bagong pamayanan (bansa) ay pumapasok, ito 
ay nagtutungayaw sa kanyang kapwa bansa (pamayanan na 
lumipas na noon), hanggang sa sila ay titipunin nang sama- 
sama sa Apoy Ang huli sa kanila ay magsasabi sa una sa 
kanila: ‘Aming Panginoon! Sila ang luminlang sa amin, kaya’t 
Inyong bigyan sila ng dalawang kaparusahan sa Apoy.” Siya 
(Allah) ay magwiwika: “Sa bawat isa ay mayroong dalawang 
(parusa), datapuwa’t ito ay hindi ninyo nalalaman.” 39- Ang 
una sa kanila ay magsasabi sa huli sa kanila: “Ikaw ay higit 
na masahol (hindi mainam) sa amin, kaya’t lasapin ninyo 
ang kaparusahan ng inyong ginawa.” 

4°- Katotohanan, ang mga nagpapasinungaling sa Aming 
Ayat (mga katibayan, kapahayagan, tanda, aral, atbp.), 
at nagtuturing dito ng may kapalaluan, sa kanila, ang 
mga tarangkahan ng langit ay hindi bubuksan, at sila ay 
hindi makakapasok sa Paraiso hanggang ang kamelyo 
(ay mangyari) na maglagos sa butas ng karayom (na 
lubhang imposible). Sa ganito Namin binabayaran ang 
Mujrimun (mga kriminal, mapagsamba sa diyus-diyosan, 
makasalanan, atbp.). 4 1 - Sasakanila ang kama (papag) ng 
Impiyerno (Apoy), at sa ibabaw nila ay mga pangbalabal 
(ng Apoy ng Impiyerno). Sa ganito Namin binabayaran 
ang Zalimun (mapagsamba sa diyus-diyosan at mapaggawa 
ng kamalian, tampalasan, buhong, atbp.). 4 2 Datapuwa’t 
ang mga sumampalataya (sa Kaisahan ni Allah, sa Islam), 
at nagsigawa ng kabutihan, hindi Namin binibigyan ng 
pabigat ang sinumang tao na labis sa kanyang makakaya, 



242 


Surah 7 *AI-Araf 


sila ang maninirahan sa Paraiso. Mananatili sila rito 
magpakailanman. 43- At Aming papawiin sa kanilang dibdib 
ang anumang (magkapanabay na) pagkamuhi (o matinding 
hinanakit) o damdaming nasaktan (na kanilang naranasan, 
sa lahat man, sa buhay sa mundong ito); ng mga ilog na 
dumadaloy sa ilalim nila, at sila ay magsasabi: “Ang lahat ng 
mga papuri at pasasalamat ay kay Allah na namatnubay sa 
atin dito, kailanman ay hindi (sana) tayo makakatagpo ng 
patnubay kung hindi lamang tayo pinatnubayan ni Allah! 
Tunay nga, ang mga Tagapagbalita ng ating Panginoon ay 
dumatal na may Katotohanan.” At ipagbahadya sa kanila: 
“Ito ang Paraiso na inyong namana dahilan sa inyong 
ginawa.” 

44- At ang mga nagsisipanirahan sa Paraiso ay tatawag 
sa mga nagsisipanirahan sa Apoy (na nagsasabi): “Tunay 
naming natagpuan na totoo ang ipinangako ng aming 
Panginoon sa amin, natagpuan din ba ninyo na totoo ang 
ipinangako ng inyong Panginoon (ang Kanyang babala)?” 
Sila ay magsasabi: “Oo”, at isang tagapagsalita ang 
magpapahayag sa pagitan nila: “Ang sumpa ni Allah ay nasa 
Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan at mapaggawa 
ng kamalian, atbp.). 45- Sila na humadlang (sa mga tao) tungo 
sa Landas ni Allah at naghahanap na gawin itong baluktot, 
sila nga ang hindi nananampalataya sa Kabilang Buhay. 

4 6 - At sa pagitan nila ay may isang sagka (na nagbubukod 
sa kanila) at sa Al-Araf (isang dingding na nasa matataas na 
lugar), ay may mga tao (na ang mabubuti at masasamang 
gawa ay magkapantay sa timbangan), na makakakilala sa 
lahat (ng mga tao ng Paraiso at Impiyerno), sa pamamagitan 
ng kanilang mga tanda (ang mga nagsisipanahan sa 



243 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

Paraiso, ang tanda ay sa pamamagitan ng kanilang 
mapuputing mukha at ang nagsisipanahan sa Impiyerno 
ay sa pamamagitan ng kanilang maiitim na mukha), sila 
ay tatawag sa mga nagsisipanirahan sa Paraiso, “Sumainyo 
ang kapayapaan,” at sa sandaling ito, sila (ang mga tao sa 
Al-Arai), ay hindi pa makakapasok dito, datapuwa’t sila 
ay umaasa na makakapasok (dito) ng may katiyakan. 47- At 
kung ang kanilang mga mata ay napapalingon sa gawi ng 
mga nagsisipanirahan sa Apoy, sila ay nagsasabi: ‘Aming 
Panginoon! Kami ay huwag Ninyong ilagay sa lipon ng 
mga tao na Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan 
at mapaggawa ng kamalian).” 4*- At ang mga tao sa Al-Araf 
(dingding) ay tatawag sa mga tao na kanilang makikilala 
sa pamamagitan ng kanilang mga tanda, na nagsasabi: 
“Walang naging anumang kapakinabangan sa inyo ang 
inyong malaking bilang (at bunton ng mga kayamanan), at 
ang inyong kapalaluan laban sa Pananalig?” 49 Pagmalasin! 
Hindi baga sila ang mga tao na inyong sinumpa noon 
(sapagkat sila ay nagsasabi) na si Allah ay hindi kailanman 
magpapakita sa kanila ng habag. (Pagmasdan! Ito ang 
ipinagbadya sa kanila): “Magsipasok kayo sa Paraiso, 
walang pangangamba ang sasainyo, gayundin, kayo ay hindi 
malulumbay” 

5°- At ang mga nagsisipanirahan sa Apoy ay tatawag sa 
mga nagsisipanirahan sa Paraiso: “Buhusan ninyo kami 
ng kaunting tubig o anumang (bagay) na ipinagkaloob sa 
inyo ni Allah.” Sila ay magsasabi: ‘Ang (tubig at anumang 
ikabubuhay) ay kapwa ipinagbawal ni Allah sa mga 
hindi sumasampalataya, 5 1 - Na nagturing sa kanilang 
pananampalataya bilang isang paglilibang at paglalaro, at 



244 


Surah 7 *AI-Araf 


ang buhay ng mundong ito ay luminlang sa kanila.” Kaya’t 
sa Araw na ito, sila ay Aming kalilimutan, kung paano rin 
naman nila kinalimutan ang pakikipagtipan ng kanilang 
Araw, sapagkat sila ay nagtakwil sa Aming Ayat (mga 
kapahayagan, katibayan, tanda, aral, atbp). 

5 2 Katiyakang Kami ay nagpadala sa kanila ng isang Aklat 
(ang Qur’an), na Aming ipinaliwanag sa masusing paraan ng 
may karunungan, - isang patnubay at habag sa mga tao na 
sumasampalataya. 53- Sila baga’y nagsisipaghintay lamang 
sa huling katuparan ng gayong pangyayari? Sa Araw na 
ang pangyayari ay ganap nang natupad (alalaong baga, ang 
Araw ng Muling Pagkabuhay), sila na nagpabaya rito noon 
ay magsasabi: “Tunay nga, ang mgaTagapagbalita ng aming 
Panginoon ay dumatal na may Katotohanan, ngayon, 
mayroon pa bang mga tagapamagitan sa amin upang sila 
ay makapamagitan sa aming kapakanan? O maaari ba na 
kami ay muling ibalik (sa unang buhay sa mundo) upang 
kami ay makagawa ng (mabubuting) gawa, maliban pa roon 
sa (masasamang) gawa na aming ginawa?” Katotohanang 
ipinariwara nila ang kanilang sarili (alalaong baga, winasak 
ang kanilang sarili), at ang nakahiratihan na nilang 
kabulaanan (pagdalangin at pagsamba sa mga iba maliban 
pa kay Allah, katulad ng mga diyus-diyosan at imahen), ay 
lumayo na sa kanila. 

54 Katotohanan, ang inyong Panginoon ay si Allah, na 
lumikha sa kalangitan at kalupaan sa Anim na Araw at 
Siya ay nag-Istawa (pumaitaas) sa Luklukan (sa paraang 
naaangkop sa Kanyang Kamahalan). Tinakpan Niya ang 
gabi ng araw (maghapon), na mabilis na nagsasalitan sa 
isa’t isa, at (Kanyang nilikha) ang araw, ang buwan, at ang 



245 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

mga bituin ay ipinailalim Niya sa Kanyang Pag-uutos. 
Maluwalhati si Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga 
nilalang. 55- Panikluhuran ninyo ang inyong Panginoon ng 
may kapakumbabaan at sa lihim. Siya ay hindi nalulugod 
sa mga lumalabag sa pag-uutos. A At huwag gumawa ng 
kabuktutan sa kalupaan, matapos na ito ay maitalaga sa 
ayos, at inyong panikluhuran Siya ng may pangangamba at 
pag-asa. Katiyakan, ang Habag ni Allah (ay laging) malapit 
sa mga gumagawa ng kabutihan. 

57- At Siya ang nagpapadala ng hangin bilang pagpapahayag 
ng mabuting balita, na pumapalaot sa harapan ng 
Kanyang habag (ang ulan). Hanggang nang sila (hangin) 
ay makapagdala ng mabigat na ulap, Aming itinaboy ito sa 
isang tigang na lupa, at Aming pinapangyari na ang ulan ay 
mamalisbis dito. At Kami ay nagpasibol dito (sa kalupaan) 
ng lahat ng uri ng bungangkahoy. Sa gayunding paraan ay 
Aming ibabangon ang patay, upang kayo ay makaala-ala 
o makinig. A Ang mga halaman ng isang mabuting lupa 
(ay madaling) sumibol sa kapahintulutan ng kanyang 
Panginoon, at sa hindi mabuting (lupa), rito ay walang 
sumibol maliban sa kakarampot lamang (bukod) pa sa may 
kahirapan. Sa ganito Namin ipinapaliwanag sa maraming 
paraan ang Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda, 
atbp.), sa mga tao na nagbibigay ng pasasalamat. 

59- Katotohanang Aming isinugo si Noe sa kanyang 
pamayanan, at siya ay nagsabi: “O aking pamayanan! 
Sambahin ninyo si Allah! Wala na kayong iba pang Ilah 
(Diyos) maliban sa Kanya. (La ilaha ill Allah: Wala ng iba 
pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban kay Allah). Katiyakang ako ay nangangamba para sa 



246 


Surah 7 *AI-Araf 


inyo sa kaparusahan ng dakilang Araw!” 6o - Ang mga pinuno 
ng kanyang pamayanan ay nagsabi: “Katotohanang ikaw 
ay namamalas namin sa isang lantad na kamalian.” 6l - (Si 
Noe) ay nagbadya: “O aking pamayanan! Walang kamalian 
sa akin, datapuwa’t ako ay isang Tagapagbalita mula sa 
Panginoon ng lahat ng mga nilalang! 6z - Aking ipinararating 
sa inyo ang mga mensahe ng aking Panginoon at nagbibigay 
sa inyo ng matapat na pagpapayo. At aking nababatid mula 
kay Allah ang hindi ninyo nalalaman. 6 3- Kayo baga ay 
nagsisipamangha na may dumatal sa inyo na isang Paala-ala 
mula sa inyong Panginoon sa pamamagitan ng isang tao sa 
inyong lipon, upang kayo ay kanyang mabigyan ng babala, 
upang inyong pangambahan si Allah at upang inyong 
matanggap ang (Kanyang) Habag?” 6 + Datapuwa’t sila ay 
nagpasinungaling sa kanya, kaya’t Aming iniligtas siya at 
ang mga kasama niya sa barko at Aming nilunod sila na 
nagpabulaan sa Aming Ayat (mga katibayan, kapahayagan, 
aral, tanda, atbp.). Katotohanang sila ay mga bulag na tao. 

6 3' At (sa pamayanan) ni A’ad (ay Aming isinugo) ang 
kanilang kapatid na si Hud, siya ay nagbadya: “O aking 
pamayanan! Sambahin ninyo si Allah! Wala na kayong iba 
pang Ilah (Diyos) maliban sa Kanya. (La ilaha ill Allah: Wala 
ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban kay Allah). Hindi baga kayo nangangamba (kay 
Allah)?” 66 - Ang mga pinuno ng mga hindi sumasampalataya 
sa lipon ng kanyang mga tao (pamayanan) ay nagsabi: 
“Katotohanang namamalas ka namin sa kalokohan, at 
katotohanang kami ay nag-iisip na ikaw ay isa sa mga 
sinungaling.” 6 i■ (Si Hud) ay nagsabi: “O aking pamayanan! 
Walang kalokohan sa akin, datapuwa’t ako ay isang 



247 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

Tagapagbalita mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang! 
68 ■ Ipinararating ko sa inyo ang mga mensahe ng aking 
Panginoon, at ako ay isang mapagkakatiwalaang tagapayo 
(o kapanalig) sa inyo. 6 9- Kayo baga ay namamangha na 
mayroong dumatal sa inyo na isang Paala-ala (at isang payo) 
mula sa inyong Panginoon sa pamamagitan ng isang tao sa 
inyong lipon upang kayo ay kanyang mabigyan ng babala? 
At alalahanin na kayo ay ginawa Niyang mga tagapagmana, 
makaraan ang mga tao (pamayanan) ni Noe, at kayo ay 
Kanyang pinarami na matataas (sa tindig). Kaya’t inyong 
alalahanin ang mga biyaya (na ipinagkaloob sa inyo) mula 
kay Allah upang kayo ay maging matagumpay.” 

7°- Sila ay nagsabi: “Ikaw ay pumarito sa amin upang kami 
ay marapat na sumamba lamang kay Allah at iwanan ang 
sinasamba na kinagisnan ng aming mga ninuno. Kaya’t 
dalhin mo sa amin ang bagay na iyong ipinananakot sa 
amin kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan.” 7 1 - (Si Hud) 
ay nagsabi: ‘Ang kaparusahan at poot ay tunay na dumatal 
sa inyo mula sa inyong Panginoon. Nakikipagtalo ba kayo 
sa akin dahilan sa mga pangalan na inyong binanggit, - kayo 
at ang inyong mga ninuno, na walang kapamahalaan mula 
kay Allah? Kung gayon (kayo ay) magsipaghintay, kasama 
rin ako sa lipon ninyo na naghihintay.” 7 2 - Kaya’t Aming 
iniligtas siya at ang kanyang mga kasama sa pamamagitan 
ng Habag mula sa Amin at Aming pinutol ang mga ugat ng 
mganagpabulaansaAmingAyat (mgakatibayan, aral, tanda, 
kapahayagan, atbp.), at sila ay hindi nananampalataya. 

73- At (sa pamayanan) ni Thamud (ay Aming isinugo) ang 
kanilang kapatid na si Salih. Siya ay nagbadya: “O aking 
payamanan! Sambahin ninyo si Allah, kayo ay wala ng iba 



248 


Surah 7 *AI-Araf 


pang Ilah (Diyos) maliban sa Kanya, (La ilaha ill Allah: Wala 
ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban kay Allah). Katotohanang may dumatal sa inyo na 
isang maliwanag na Tanda (ang himala nang paglabas ng 
isang babaeng kamelyo sa gitna ng isang malaking bato) 
mula sa inyong Panginoon. Ang babaeng kamelyong ito 
ni Allah ay isang Tanda sa inyo; kaya’t hayaan ninyo na 
manginain siya sa kalupaan ni Allah at huwag ninyong 
hipuin siya ng may pananakit, (kung hindi) baka ang 
isang kasakit-sakit na kaparusahan ay sumakmal sa inyo.” 
74- ‘At gunitain nang kayo ay ginawa Niyang tagapagmana 
makaraan (ang pamayanan) ni A’ad, at Kanyang binigyan 
kayo ng mga pananahanan sa kalupaan, kayo ay nagtatayo 
sa inyong sarili ng mga palasyo sa kapatagan at umuukit 
ng inyong tahanan sa kabundukan. Kaya’t alalahanin ang 
mga biyaya (na ipinagkaloob sa inyo) mula kay Allah, at 
huwag kayong magsipaglibot sa kalupaan sa paggawa ng 
kabuktutan.” 75- Ang mga pinuno ng mga palalo sa lipon ng 
kanyang pamayanan ay nagsabi sa kanila na mga ibinibilang 
namahihina, - sakanilananagsisampalataya: “Nalalamanba 
ninyo na si Salih ang siyang isinugo ng kanyang Panginoon.” 
Sila ay nagsabi: “Katotohanang kami ay nananalig sa bagay 
na ipinadala sa kanya.” 

7 6 - Ang mga palalo ay nagsabi: “Katotohanang kami 
ay hindi sumasampalataya sa inyong pinapanaligan.” 
77- Kaya’t kanilang binigti ang babaeng kamelyo at walang 
pakundangang nilabag nila ang Pag-uutos ng kanilang 
Panginoon, at nagsabi: “O Salih! Dalhin mo sa amin 
ang iyong mga banta kung ikaw ay tunay na isa sa mga 
Tagapagbalita (ni Allah).” 7§- Kaya’t ang lindol ay lumagom 



249 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

sa kanila, at sila ay napahandusay na walang buhay, na 
nakalupasay sa kanilang tahanan. 79- At siya (Salih) ay 
lumingon sa kanila at nagsabi: “O aking pamayanan! 
Katotohanang aking ipinarating sa inyo ang mensahe ng 
aking Panginoon at kayo ay binigyan ko ng isang mabuting 
payo datapuwa’t hindi ninyo naiibigan ang mabubuting 
tagapayo.” 

8o - At (alalahanin) si Lut, nang sabihin niya sa kanyang 
pamayanan: “Inyo bagang ginagawa ang pinakamasamang 
kasalanan, na wala pang sinuman ang nakauna sa inyo sa 
lahat ng mga nilalang? 8l - Katotohanang inyong idinaraos 
ang inyong pagnanasa sa mga lalaki, sa halip ng mga 
bahae. Hindi, kayo ay mga tao na lumalabag ng lagpas sa 
hangganan (sa paggawa ng malalaking kasalanan).” 8l - At 
ang sagot ng kanyang pamayanan ay tanging ang kanilang 
pagsasabi: “Sila ay palayasin ninyo sa inyong bayan, 
katotohanang sila ang mga tao na nagnanais na maging 
dalisay (sa mga kasalanan)!” 8 3- At Aming iniligtas siya at ang 
kanyang pamilya, maliban sa kanyang asawa; siya ay isa sa 
mga nanatili sa likuran (alalaong baga, nagpaiwan tungo sa 
kaparusahan). 8 4- At nagpaulan Kami sa kanila ng ulan (ng 
mga bato). At pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng 
Mujrimun (mga kriminal, mapagsamba sa diyus-diyosan, 
makasalanan, atbp.). 

s 4 At (sa pamayanan) ng Madyan (Midian) ay (Aming 
isinugo) ang kanilang kapatid na si Shu’aib. Siya ay 
nagbadya: “O aking pamayanan! Sambahin ninyo si Allah, 
wala na kayong iba pang Ilah (Diyos) maliban sa Kanya. (La 
ilaha ill Allah: Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag- 
ukulan ng pagsamba maliban kay Allah). Katotohanang 



250 


Surah 7 *AI-Araf 


isang maliwanag na Katibayan (Tanda) mula sa inyong 
Panginoon ang dumatal sa inyo; kaya’t magbigay ng tamang 
sukat at hustong timbang at huwag ipahamak sa kamalian 
ang mga tao sa kanilang mga bagay-bagay (na gawain), at 
huwag gumawa ng kabuktutan sa kalupaan matapos na ito 
ay maitalaga sa ayos, ito ay higit na mainam sa inyo kung 
kayo ay sumasampalataya. 86 - At huwag maupo sa bawat 
daan, na nananakot at humahadlang tungo sa Landas ni 
Allah, sa mga sumasampalataya sa Kanya, at naghahanap 
na ito ay gawing baluktot. At alalahanin nang kayo ay iilan 
lamang, at Kanyang pinarami kayo. At pagmalasin kung ano 
ang kinahinatnan ng Mufsidun (mga buktot, tampalasan, 
buhong, sinungaling, atbp.). 8 7- At kung mayroong isang 
pangkat sa inyo na naniniwala sa ipinahayag sa akin at 
isang pangkat na hindi sumasampalataya, kayo ay maging 
matiyaga hanggang si Allah ay humatol sa pagitan natin, at 
Siya ang Pinakamahusay sa lahat ng Hukom.” 

88 Ang mga pinuno ng mga palalo sa lipon ng kanyang 
pamayanan ay nagsabi: “Katiyakang ikaw ay aming 
itataboy, O Shu’aib, at sila na naniniwala sa iyo mula sa 
aming bayan, kung hindi, kayong (lahat) ay magbabalik sa 
aming relihiyon.” Siya (Shu’aib) ay nagsabi: “Kahit na ito 
ay aming kinasusuklaman! 8c >■ Kami ay tunay na kakatha ng 
kasinungalingan laban kay Allah kung kami ay magbabalik 
sa inyong pananampalataya, matapos na kami ay sagipin 
dito ni Allah. At wala sa amin ang pagpapasya na magbalik 
dito (sa liwas na pananalig), malibang si Allah, ang aming 
Panginoon, ang magnais nito. Ang aming Panginoon ang 
nakakatalos ng lahat ng mga bagay sa Kanyang karunungan. 
Kay Allah (lamang) namin inilalagay ang aming pagtitiwala. 



251 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

Aming Panginoon! Kayo ang humatol sa katotohanan sa 
pagitan namin at ng aming pamayanan, sapagkat Kayo 
ang pinakamahusay sa lahat ng nagbibigay ng kahatulan.” 
9°- Ang mga pinuno ng mga hindi sumasampalataya sa lipon 
ng kanyang pamayanan ay nagsabi (sa kanilang pamayanan): 
“Kung inyong susundin si Shu’aib, katiyakang kayo ay 
magiging mga talunan!” 9 1 - Kaya’t ang lindol ay lumagom sa 
kanila, at sila ay walang buhay na nakahandusay sa kanilang 
tahanan. 9 2 - Sila na nagpabulaan kay Shu’aib, ay nangyari, 
na wari bang sila ay hindi nagsipanirahan doon (sa kanilang 
tahanan). Ang mga nagpasinungaling kay Shu’aib, sila ang 
mga talunan. 93- At siya (Shu’aib) ay bumaling sa kanila 
at nagsabi: “O aking pamayanan! Katotohanang aking 
ipinaabot ang mga mensahe ng aking Panginoon sa inyo at 
kayo ay binigyan ko ng mabuting payo. Kung gayon, bakit 
ako magdadalamhati (sa pagkawasak) ng mga tao na hindi 
sumampalataya.” 

94 At hindi Kami nagsugo ng propeta (na kanilang 
itinakwil) sa alinmang bayan, na hindi Namin sinakmal 
ang mga tao rito ng pasakit ng matinding kahirapan (o 
pagkawala ng kayamanan), at pagkawala ng kalusugan at 
mga kalamidad, upang sila ay maging aba sa kanilang sarili 
(at magtika kayAllah). 95-At Aming pinalitan ang kasamaan 
sa kabutihan, hanggang sa sila ay dumami sa hilang at sa 
kayamanan, at nangusap: ‘Ang aming mga ninuno ay 
dinapuan ng kasamaan (pagkawala ng kalusugan at mga 
kalamidad) at ng mabuting (kasaganaan, atbp.).” Kaya’t 
Aming sinakmal sila nang walang abog-abog habang sila ay 
walang kaalaman. v 6 - At kung ang pamayanan ng mga bayan 
ay nanampalataya at nagkaroon ng Taqwa (kabanalan at 



252 


Surah 7 *AI-Araf 


kataimtiman), katiyakang Amin (sanang) ibubukas sa kanila 
ang mga biyaya mula sa kalangitan at kalupaan, datapuwa’t 
sila ay nagpasinungaling (sa mga Tagapagbalita). Kaya’t 
Aming sinakmal sila (ng kaparusahan) dahilan sa kanilang 
kinita (alalaong baga, ang kanilang pagsamba sa mga 
diyus-diyosan at mga krimen na kanilang ginawa, atbp.). 
97- Sila bagang pamayanan ng mga bayan ay nakadarama ng 
kaligtasan lahan sa pagdatal ng Aming kaparusahan sa gabi 
habang sila ay natutulog? A O sila bagang pamayanan ng 
mga bayan ay nakadarama ng kaligtasan laban sa pagdatal 
ng Aming kaparusahan bago magtanghali habang sila 
ay naglalaro? 99- Sila baga’y nakadarama ng kaligtasan 
laban sa balak ni Allah? Walang sinuman ang nakadarama 
ng kaligtasan sa balak ni Allah, maliban sa mga tao na 
(nakatakda) sa pagkawasak. 

IO °- At sa mga nagmana ng kalupaan sa magkakasunod (na 
panahon) mula sa (nakaraang) nagmamay-ari, hindi pa ba 
ito isang namamatnubay (na aral), na kung Aming ninais, 
Amin din silang parurusahan dahilan sa kanilang mga 
kasalanan. At Aming sinarhan ang kanilang puso upang sila 
ay hindi makarinig? I01 - Ito ang kasaysayan ng mga bayan 
(pamayanan) na Aming isinalaysay sa iyo (O Muhammad). 
At katotohanang dumatal sa kanila ang kanilang mga 
Tagapagbalita na may maliliwanag na Katibayan, datapuwa’t 
sila ay hindi nakahanda na manampalataya sa bagay na 
kanilang itinakwil noon pang una. Sa ganito sinasarhan 
ni Allah ang mga puso ng mga hindi sumasampalataya (sa 
bawat isa at lahat nguri ng pangrelihiyong patnubay). TO2 - At 
ang karamihan sa kanila ay Aming natagpuan na hindi tapat 
sa kanilang kasunduan, bagkus ang karamihan sa kanila ay 



253 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

tunay Naming natagpuan na Fasiqun (mapaghimagsik at 
palasuway kay Allah). 

io 3- At pagkaraan nila ay Aming isinugo si Moises na 
kasama ang Aming mga Tanda kay Paraon at sa kanyang 
mga pinuno, datapuwa’t sa kamalian ay kanilang itinakwil 
siya. Kaya’t pagmasdan kung ano ang kinasapitan ng 
Mufsidun (mga mapaggawa ng kabuktutan, tampalasan, 
buhong, atbp.). I0 4- At si Moises ay nagbadya: “O Paraon! 
Ako ay isang Tagapagbalita mula sa Panginoon ng lahat ng 
mga nilalang. IO J- Marapat para sa akin na mangusap ako ng 
wala ng iba pa hinggil kay Allah maliban sa katotohanan. 
Katotohanang ako ay naparito sa inyo mula sa inyong 
Panginoon na may dalang maliwanag na katibayan. Kaya’t 
hayaan ang Angkan ng Israel ay lumisan na kasama ko.” 
Io6 - (Si Paraon) ay nangusap: “Kung ikaw ay dumatal na 
may Tanda, ito ay iyong ilantad dito, - kung ikaw ay isa sa 
nagsasabi ng katotohanan.” IQ 7- (At si Moises) ay naghagis 
ng kanyang tungkod, at pagmasdan!, ito ay isang maliwanag 
na ahas! IoS - At kanyang inilabas ang kanyang kamay, at 
pagmalasin!, ito ay (naging) puti (na nagniningning) sa 
mga nakakamalas. io 9 Ang mga pinuno ng mga tao ni 
Paraon ay nagsabi: “Katotohanang siya ay isang magaling 
na manggagaway; no - Nais niyang itaboy kayo sa inyong 
lupain, kaya’t ano ang inyong maipapayo?” m - Sila ay 
nagturing: “Pigilin siya at ang kanyang kapatid (sa ilang 
oras), at magpadala ng mga tagatawag (ng mga tao) sa mga 
lungsod upang maghanap, (at )- n2 - Upang kanilang dalhin sa 
inyo ang pinakamagagaling na manggagaway.” 

”3- Kaya’t ang mga manggagaway ay pumaroon kay Paraon. 
Sila ay nangusap: “Katotohanang bang may malaking 



254 


Surah 7 *AI-Araf 


gantimpala sa amin kung kami ay maging matagumpay” 
IT 4' Siya (Paraon) ay nagsabi: “Oo, at higit pa riyan, (kung 
kayo ay magtagumpay), kayo ay magiging pinakamalapit 
(sa akin).” “5- Sila ay nagsabi: “O Moises! Maaaring ikaw 
ang (maunang) maghagis, o sa amin ang (unang) hagis?” 
" 6 ' Siya (Moises) ay nagsabi: “Kayo ang (maunang) 
maghagis.” Kaya’t nang sila ang maghagis, kanilang ginaway 
ang mga mata ng mga tao at naghatid sila ng lagim sa kanila, 
at sila ay nagpamalas ng dakilang salamangka. "7- At Aming 
binigyan ng inspirasyon si Moises (na nagsasabi): “Ihagis 
mo ang iyong tungkod”, at pagmalasin!, ito ay lumulon nang 
walang humpay sa lahat ng mga kabulaanan na kanilang 
itinambad. 118 Kaya’t ang katotohanan ay napatibayan, at 
ang lahat ng kanilang ginawa ay walang saysay. a 9- Kaya’t 
sila ay nagapi rito at noon din, at bumalik sa kanila ang 
kahihiyan (pagkaaba). I2 °- At ang mga manggagaway ay 
napahandusay na nangangayupapa (sa pagsamba). I21 - At 
sila ay nagsabi: “Kami ay sumasampalataya sa Panginoon 
ng lahat ng mga nilalang, I22 - Ang Panginoon ni Moises at 
Aaron.” 

I2 3- Si Paraon ay nagsabi: “Kayo ba ay naniniwala sa 
kanya (Moises) bago ko pa kayo bigyan ng pahintulot? 
Katiyakang ito ay isang pakana na inyong binalak sa 
lungsod upang itaboy ang mga tao rito, datapuwa’t inyong 
mapag-aalaman; I2 + Katiyakang aking puputulin ang 
inyong mga kamay at mga paa sa magkabilang panig at 
kayong lahat ay aking ipapako sa krus.” I2 5- Sila ay nagsabi: 
“Katotohanang kami ay magbabalik sa aming Panginoon, 
Iz6 - At ikaw ay gumagawa lamang ng paghihiganti sa amin 
sapagkat kami ay nanampalataya sa Ayat (mga katibayan, 



255 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

kapahayagan, aral, tanda, atbp.) ng aming Panginoon nang 
ito ay sumapit sa amin! Aming Panginoon! Diligan Mo po 
kami ng pagtitiyaga, at papangyarihin Ninyong mamatay 
kami na mga Muslim.” 

I2 7' Ang mga pinuno ng mga tao ni Paraon ay nagsabi: 
“Inyo bagang pababayaan si Moises at ang kanyang mga 
tao na magkalat ng kalokohan sa kalupaan at iwanan 
kayo at ang inyong mga diyos?” Siya (Paraon) ay nagsabi: 
‘Aming papatayin ang kanilang mga anak na lalaki at 
hahayaan namin na mabuhay ang kanilang mga babae, 
at katotohanang kami ay mayroong lakas na hindi 
matututulan.” 128 Si Moises ay nagsabi sa kanyang mga 
tao: “Kayo ay manikluhod ng tulong kay Allah at maging 
matimtiman. Katotohanan, ang kalupaan ay pag-aangkin ni 
Allah. Ibinibigay Niyang pamana ito sa sinumang Kanyang 
maibigan sa Kanyang mga alipin, at ang (maluwalhating) 
katapusan ay para sa Muttaqun (mga matimtiman at banal 
na tao na may pagkatakot kay Allah at umiiwas sa lahat ng 
mga kasalanan at gumagawa ng lahat ng mga kabutihan). 
I2 9- Sila ay nagsabi: “Kaming (Angkan ng Israel) ay nagdusa 
ng mga kaguluhan bago ka pa dumatal sa amin, at mula nang 
ikaw ay dumating sa amin.” Siya ay nagsabi: “Mangyayaring 
ang inyong Panginoon ang wawasak sa inyong kaaway at 
gagawin kayong mga tagapagmana sa kalupaan, upang 
Kanyang mamalas kung paano kayo magsisikilos?” 

'3 0 - At katotohanang Aming pinarusahan ang mga tao 
ni Paraon sa maraming taon ng tagtuyot at kakulangan 
ng mga bunga (at pananim, atbp.), upang sila ay makaala- 
ala (makinig at sumunod). w- Datapuwa’t kailanma’t may 
mabuti na sumapit sa kanila, sila ay nagsasabi: “Ito ay 



256 


Surah 7 *AI-Araf 


amin.” At kung ang kasamaan ay maminsala sa kanila, sila 
ay nagtuturing dito na ito ay sanhi ng masamang pangitain 
na nakakabit kay Moises at sa kanyang mga kasama. 
Inyong maalaman! Ang kanilang masamang pangitain ay 
nasa (karunungan) ni Allah datapuwa’t ang karamihan sa 
kanila ay hindi nakakaalam. *3 2 - Sila ay nagsahi (kay Moises): 
‘Anumang Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda, 
atbp.) ang iyong dalhin sa amin, upang gumawa na kasama 
rito ang iyong panggagaway sa amin, kailanman ay hindi 
kami sasampalataya sa iyo.” 

'33- Kaya’t Aming ipinadala sa kanila (ang mga ito): ang 
baha, ang mga tipaklong, ang mga kuto, ang mga palaka, 
at ang dugo: (bilang sunod-sunod) na mga maliliwanag na 
Tanda, datapuwa’t sila ay nanatili na mga palalo, at sila 
ay nasa lipon ng mga tao na Mujrimun (mga kriminal, 
mapagsamba sa diyus-diyosan, makasalanan, atbp.). ’34- At 
nang ang kaparusahan ay sumapit sa kanila, sila ay nagsabi: 
“O Moises. Panikluhuran mo ang iyong Panginoon para 
sa amin dahilan sa Kanyang pangako sa iyo. Kung iyong 
papawiin ang kaparusahan sa amin, katotohanang kami 
ay sasampalataya sa iyo at hahayaan namin ang Angkan ng 
Israelayhumayonakasamamo.” *35- Datapuwa’tnangAming 
pawiin ang kaparusahan sa kanila sa isang natatakdaang 
panahon, na marapat nilang sapitin, pagmasdan! Sila ay 
sumira sa kanilang salita! T- Kaya’t Kami ay kumuha ng 
kabayaran mula sa kanila. Sila ay Aming nilunod sa dagat, 
sapagkat itinakwil nila ang Aming Ayat (mga katibayan, 
kapahayagan, aral, tanda, atbp.), at sila ay pabaya na 
kumuha ng babala mula sa kanila. '37- At Aming ginawa ang 
mga tao na itinuturing na mahina, na (kanilang) manahin 



257 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

ang mga silangang bahagi ng kalupaan at mga kanlurang 
bahagi niyaon na Aming binasbasan. Ang makatarungang 
pangako ng inyong Panginoon ay natupad para sa Angkan 
ng Israel dahilan sa kanilang pagbabata. At ganap Naming 
winasak ang lahat ng malalaking gawa at mga gusali na 
itinayo ni Paraon at ng kanyang mga tao. 

T- At Aming dinala ang Angkan ng Israel (na ligtas) 
sa kabilang panig ng dagat, at sila ay sumapit sa isang 
pamayanan na may pagdedebosyon sa ilan sa kanilang mga 
imahen (pagsamba sa diyus-diyosan). Sila ay nagsabi: “O 
Moises! Gumawa ka sa amin ng isang diyos sapagkat sila ay 
may mga diyos.” Siya ay nagturing: “Katotohanang kayo ay 
mga tao na hindi nakakatalos (ng Kamahalan at Kadakilaan 
ni Allah, at kung ano ang ipinag-uutos sa inyo, alalaong baga, 
ang huwag sumamba sa iba pa maliban lamang kay Allah, 
ang Nag-iisa at Tanging Diyos ng lahat ng mga nilalang). 
’39- (Si Moises ay muling bumanggit): “Katotohanan, ang 
mga taong ito at ang kanilang pinagkakaabalahan (na 
pagsamba sa mga diyus-diyosan) ay wawasakin. At ang lahat 
ng kanilang ginagawa ay walang saysay.” '4°- Siya (Moises) ay 
nagsabi: ‘Ako baga ay hahanap para sa inyo ng isang diyos 
maliban pa kay Allah, samantalang Kanyang binigyan kayo 
ng mataas na katatayuan na higit sa lahat ng mga nilalang 
(nginyongpanahon).” '4 1 -At (gunitain) nangAming iniligtas 
kayo mula sa mga tao ni Paraon, na nagpapahirap sa inyo 
ng pinakamatinding kaparusahan, na pumapatay sa inyong 
mga anak na lalaki, at hinahayaang mabuhay ang inyong 
kababaihan. At dito ay mayroong isang malaking pagsubok 
mula sa inyong Panginoon. 

'4 2 - At Aming itinalaga kay Moises ang tatlumpung gabi 



258 


Surah 7 *AI-Araf 


at idinagdag (sa bilang na ito) ang sampu (pa), at kanyang 
naganap ang taning na itinalaga ng kanyang Panginoon, na 
apatnapunggabi. At siMoises aynagsabi sakanyangkapatid 
na si Aaron: “Ikaw ang humalili sa akin sa lipon ng aking 
mga tao, gumawa ka sa tamang landas (na mag-utos sa mga 
tao na sundin si Allah at sambahin lamang Siya) at huwag 
mong sundin ang landas ng Mufsidun (mga mapaggawa ng 
kabuktutan, tampalasan, makasalanan, atbp.).” '43- At nang 
si Moises ay dumating sa oras at lugar na Aming itinalaga, 
at ang kanyang Panginoon ay nangusap sa kanya, siya ay 
nagsabi: “O aking Panginoon! Ipakita Ninyo sa akin (ang 
Inyong Sarili), upang ako ay makamalas sa Inyo.” Si Allah 
ay nagwika: “Hindi mo ako mamamasdan, datapuwa’t 
tumingin ka sa bundok, kung ito ay patuloy na nakatindig 
sa kanyang lugar, Ako ay iyong mamamasdan.” Kaya’t 
nang ang kanyang Panginoon ay magpakita sa bundok 
(ang pagpapakita ni Allah sa bundok ay napakaliit lamang 
[na bahagi} ng Kanyang sarili. Ito ay humigit-kumulang 
sa dulo lamang ng isang daliri ayon sa pagpapaliwanag ng 
Propeta), Kanyang hinayaan na maguho ito, at si Moises 
ay napahindusay na walang malay. Nang siya ay pagbalikan 
ng ulirat, siya ay nagsabi: ‘Ang Kaluwalhatian ay Sumainyo, 
ako ay bumabaling sa Inyo sa pagsisisi at ako ang una sa 
mga sumasampalataya.” 

'34- (Si Allah) ay nagwika: “O Moises, ikaw ay Aking 
hinirang ng higit sa ibang lalaki sa pamamagitan ng Aking 
mga Mensahe, at ng Aking pakikipag-usap (sa iyo). Kaya’t 
pananganan mo ang Aking ipinagkaloob sa iyo at maging 
isa sa mga may pagtingin ng pasasalamat (sa Akin).” 
'4> At isinulat Namin para sa kanya sa mgaTableta (Kalatas) 



259 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

ang mga aral na maaaring makuha sa lahat ng bagay at ang 
kapaliwanagan ng lahat ng bagay (at Kami ay nagwika): 
“Manangan ka rito ng may katatagan at pagtagubilinan 
mo ang iyong pamayanan na kunin ang mabubuti rito. 
Ipamamalas Ko sa iyo ang tahanan ng Al-Fasiqun (mga 
mapaghimagsik at palasuway kay Allah). '4 6 - Aking (Allah) 
itatalikod saAkingAyat (mga kapahayagan, katibayan, aral, 
tanda, atbp.) ang (mga tao) na nag-uugali ng kapalaluan 
sa kalupaan sa maling paraan, at (kahit na) makita nilang 
lahat ang Ayat (mga kapahayagan, aral, tanda, katibayan, 
atbp.), sila ay hindi mananampalataya rito. At kung 
kanilang makita ang daan ng kabutihan (paniniwala sa Nag- 
iisang Diyos, kabanalan at mabuting gawa), hindi nila ito 
yayakapin bilang isang landas, datapuwa’t kung kanilang 
makita ang landas ng kamalian (pagsamba sa diyus-diyosan, 
krimen at masasamang gawa), kanilang yayakapin ang 
gayong landas, ito’y sa dahilang itinakwil nila ang Aming 
Ayat (mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda, atbp.) at 
hindi nakikinig (na matuto ng aral) na manggagaling dito. 
'47' Sila na nagtatatwa ng Aming Ayat (mga katibayan, 
kapahayagan, aral, tanda, atbp.) at ng Pakikipagtipan sa 
Kabilang Buhay (Araw ng Muling Pagkabuhay), walang 
saysay ang kanilang mga gawa. Sila baga’y umaasam na sila 
ay gagantimpalaan ng anuman maliban sa kung ano ang 
kanilang ginawa? 

'A At ang pamayanan ni Moises ay gumawa, samantalang 
siya ay wala, mula sa kanilang mga palamuti (alahas), 
ng isang imahen ng baka (upang sambahin). Ito ay 
mayroong tunog (na wari bang umuunga). Hindi ba nila 
napagmamalas na ito ay hindi nakakapagsalita sa kanila 



260 


Surah 7 *AI-Araf 


at hindi rin makakapamatnubay sa kanila sa (tuwid) na 
landas? Tinangkilik nila ito bilang sinasamba at sila ay 
Zalimun (mga mapaggawa ng kamalian, mapagsamba sa 
mga diyus-diyosan, tampalasan, buhong, atbp.). I49 ' At nang 
sila ay nagsisi (sa kamalian) at kanilang namasdan na sila ay 
napaligaw nang malayo, sila (ay nagtika at) nagsabi: “Kung 
ang aming Panginoon ay walang habag sa amin at kami ay 
hindi (Niya) patatawarin, katiyakang kami ay magiging 
mga talunan.” '5°- At nang si Moises ay magbalik sa kanyang 
pamayanan, na may galit at nagdadalamhati, siya ay nagsabi: 
“Isang masamang bagay ang inyong ginawa (alalaong baga, 
ang pagsamba sa imabeng baka) habang ako ay wala. Kayo 
baga’y nagmadali at nanguna na ipalabas ang kahatulan 
ng inyong Panginoon (nang iniwan ninyo ang pagsamba 
sa Kanya)? At kanyang ipinukol ang mga Tableta (Kalatas) 
at kanyang sinakmal ang kanyang kapatid (sa buhok) ng 
kanyang ulo at kanyang kinaladkad siya patungo sa kanya. 
Si Aaron ay nagsabi: “O anak ng aking ina! Katotohanan, 
ang mga tao ay naghusga sa akin (na ako ay) mahina at 
malapit na nila akong patayin, kaya’t huwag mong hayaan 
ang mga kaaway ay mangagalak sa akin, gayundin, ako ay 
huwag mong isama sa lipon ng mga tao na Zalimun (mga 
buktot at tampalasan, makasalanan, atbp.).” T 5 T - Si Moises 
ay nagsabi: “O aking Panginoon! Inyong patawarin ako at 
ang aking kapatid, at kami ay hayaan Ninyong makapasok 
sa Inyong Habag, sapagkat Kayo ang Pinakamaawain sa 
mga nagpapamalas ng habag.” 

'5 2 ' Katiyakan, sila na tumangkilik sa baka (upang 
sambahin), ang poot ng kanilang Panginoon at pagkaaba 
ang sasapit sa kanila sa buhay sa mundong ito. Sa ganito 



261 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

Namin binabayaran ang gumagawa ng mga kabulaanan. 
T ?3- Datapuwa’t sila na nagsigawa ng masasamang gawa at 
pagkatapos ay nagtika at sumampalataya, katiyakang ang 
inyong Panginoon, (magkagayunman) ay katotohanang 
Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

'54- At nang ang poot ni Moises ay humupa na, kanyang 
kinuha ang mga Tableta (Kalatas), ang mga nasusulat 
(dito) ay patnubay at habag sa mga may pangangamba 
sa kanilang Panginoon. At si Moises ay humirang sa 
kanyang pamayanan ng pitumpong (pinakamahuhusay) 
na lalaki tungo sa Aming natatakdaang oras at lugar 
ng pakikipagtipan, at nang sila ay sakmalin ng isang 
matinding lindol, siya ay nagsabi: “O aking Panginoon, 
kung ito ay Inyo lamang ninais, sila at ako ay maaari 
Ninyong wasakin kahit noon pa, kami ba ay wawasakin 
Ninyo dahilan sa mga gawa ng mga buktot sa lipon namin? 
Tanging sa pamamagitan lamang ng Inyong pagsubok 
Kayo ay namamatnubay sa sinumang Inyong maibigan, 
at nagliligaw at namamatnubay sa sinumang Inyong 
naisin. Kayo po ang aming Wali (Tagapangalaga), kaya’t 
Inyong patawarin kami at bigyan ng Hahag, sapagkat 
Kayo ang Pinakamainam sa mga nagpapatawad. 'T At 
ipagkaloob Ninyo sa amin ang mabuti sa mundong ito 
at sa Kabilang Buhay. Katiyakang kami ay bumabaling sa 
Inyo.” Siya (Allah) ay nagwika: “(At sa) Aking kaparusahan, 
Aking binibigyang sakit ang sinumang Aking maibigan 
at ang Aking Hahag ay nakakasakop sa lahat ng bagay 
Ang (Habag) na ito ay Aking itatalaga sa Muttaqun (mga 
matimtiman at matutuwid na tao na umiiwas sa lahat ng 
masama at gumagawa ng lahat ng mabuti), at sa nagbibigay 



262 


Surah 7 *AI-Araf 


ng Zakah (katungkulang kawanggawa); at sa mga nananalig 
sa Aming Ayat (mga katibayan, aral, tanda, kapahayagan, 
atbp.). I57 ' Sila na sumusunod saTagapagbalita, ang Propeta 
na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat (Muhammad) 
na kanilang matatagpuan na nasusulat sa Torah (mga 
Batas) at sa Ebanghelyo, - siya ay nagtatagubilin sa kanila 
ng Al-Ma’ruf (ang Kaisahan ni Allah at lahat ng Kanyang 
mga ipinag-uutos) at nagbabawal sa kanila sa Al-Munkar 
(kawalan ng paniniwala, pagsamba sa diyus-diyosan at 
lahat ng masasama na ipinagbabawal sa Islam); kanyang 
pinahihintulutan sila sa At-Tayyibat ([lahat ng mabuti at 
pinapayagan}, tungkol sa mga bagay-bagay, mga gawa, mga 
paniniwala, mga tao, mga pagkain, atbp.), at nagbabawal sa 
kanila sa mga hindi pinahihintulutan, bilang Al-Khabaith 
(ang lahat ng kasamaan at hindi pinahihintulutan tungkol 
sa mga bagay-bagay, mga gawa, mga paniniwala, mga tao, 
mga pagkain, atbp.), kanyang niluluwagan sila sa mabibigat 
na pasanin (ng Kasunduan kay Allah), at sa mga tanikala 
(ng pananagutan) na nakaatang sa kanila. Kaya’t sa kanila 
na nananalig sa kanya (Muhammad), inyong parangalan 
siya, tulungan siya at sundin ang Liwanag (ang Qur’an) na 
ipinanaog sa kanya, (at) sila ang magiging matatagumpay. 

T' Ipagbadya (O Muhammad): “O sangkatauhan! 
Katotohanang ako ay isinugo sa inyong lahat bilang 
isang Tagapagbalita ni Allah, - Siya na nag-aangkin ng 
kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan. La ilah ill 
Allah (Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan 
ng pagsamba maliban kay Allah); Siya ang naggagawad 
ng buhay at nagpapapangyari sa kamatayan. Kaya’t 
manampalataya kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita 



263 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

(Muhammad), ang Propeta na hindi nakakabasa at hindi 
nakakasulat (Muhammad), na sumasampalataya kay 
Allah at sa Kanyang mga Salita (sa Qur’an, sa Torah [mga 
Batas} at sa Ebanghelyo at gayundin sa Salita ni Allah na: 
Mangyari nga!’ At nangyari nga, alalaong baga, si Hesus 
na anak ni Maria), at siya ay inyong sundin upang kayo 
ay mapatnubayan.” J 59- At sa lipon ng mga tao ni Moises 
ay mayroong isang pamayanan na umaakay (sa mga tao) 
ng may katotohanan at nagtatatag dito ng katarungan 
(alalaong baga, humahatol sa mga tao ng may katotohanan 
at katarungan). 

l6 °- At Aming pinagbaha-bahagi sila sa labingdalawang 
tribo (bilang namumukod) na mga bansa (pamayanan). 
Aming pinag-utusan si Moises na may inspirasyon, nang 
ang kanyang pamayanan ay humingi sa kanya ng tubig, (at 
Kami ay nagwika): “Paluin mo ang hato ng iyong tungkod.” 
At pumulandit mula rito ang labindalawang batis: ang bawat 
pangkat ay nakakaalam ng kanilang lugar ng tubig. Aming 
(Allah) nilimliman sila ng mga ulap at Aming ipinanaog sa 
kanila ang Manna (isang uri ng matamis na ngatain), at ng 
mga pugo, (na nagsasabi): “Kumain kayo ng mabubuting 
bagay na Aming ipinagkaloob sa inyo.” Kami (Allah) ay 
hindi nila mapipinsala, datapuwa’t pinipinsala (sinasaktan) 
nila ang kanilang sarili. 161 ■ At (gunitain) nang ito ay sabihin 
sa kanila: “Magsipanirahan kayo sa bayang ito (Herusalem) 
at kumain kayo rito ng anumang inyong maibigan, at 
magsabi, “(O Allah), patawarin Ninyo ang aming mga 
kasalanan”; at magsipasok sa tarangkahan na nagpapatirapa 
(na nakayukod sa kapakumbabaan). Ipatatawad Namin sa 
inyo ang inyong mga kamalian. Aming pararamihin (ang 



264 


Surah 7 *AI-Araf 


pabuya) sa mga gumagawa ng kabutihan. 162 Datapuwa’t 
sila na nasa kanilang lipon na gumawa ng kamalian ay 
nagpalit (bumago) sa salita na ipinangusap sa kanila. Kaya’t 
Aming ipinadala sa kanila ang isang kaparusahan mula sa 
langit bilang ganti sa kanilang mga maling gawa. 

i 6 3- At iyong tanungin sila (O Muhammad), tungkol 
sa bayan na nasa gilid ng dagat. Pagmasdan! Nang sila 
ay lumabag sa bagay (kautusan) ng Sabbath (Sabado): 
nang ang isda ay lantarang lumapit sa kanila sa araw ng 
Sabbath at hindi pumaroon sa kanila sa araw na wala silang 
Sabbath. Kaya’t sila ay Aming sinubukan sapagkat sila ay 
naghimagsik (tunghayan ang Qur’an 4 :i 54). i 6 4- At nang ang 
(isang) pamayanan sa lipon nila ay nagsabi: “Bakit kayo 
nangangaral sa mga tao, na napipintong wasakin ni Allah 
o parusahan sila ng matinding kaparusahan?” (Ang mga 
nangangaral) ay nagsabi: “Upang kami ay maging malaya 
sa kasalanan (o pag-uusig ng budhi) sa harapan ng inyong 
Panginoon (Allah), at marahil, sila ay magkaroon ng 
pangangamba kay Allah.” 

i 6 5- Kaya’t nang kanilang malimutan ang paala-ala na 
ibinigay sa kanila, Aming iniligtas sila na nagbabawal sa 
kasamaan, datapuwa’t Aming nilagom ang mga gumawa ng 
kamalian ng isang matinding kaparusahan sapagkat sila ay 
naghimagsik (sumuway kay Allah). l66 - Kaya’t nang sila ay 
lumagpas na sa mga hangganan ng bagay na ipinagbabawal 
sa kanila, Kami ay nagwika sa kanila: “Maging unggoy kayo, 
na kinasusuklaman at itinatakwil.” (Ito ay isang mabigat 
na babala sa sangkatauhan na sila ay hindi marapat na 
sumuway sa bagay na ipinag-uutos sa kanila ni Allah, at 
maging malayo sa bagay na Kanyang ipinagbabawal). 



265 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

i 6 7- At (alalahanin) nang ang inyong Panginoon ay 
magpahayag na katiyakang magpapatuloy Siya sa 
pagpaparating (ng sumpa o kaparusahan) laban sa kanila 
(alalaong baga, ang mga Hudyo), hanggang sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay, sila na nagbibigay pasakit sa kanila 
(mga sumasampalataya) ng kaaba-abang kaparusahan. 
Katotohanan, ang inyong Panginoon ay Maagap sa 
Pagbabayad (sa mga palasuway, buhong, atbp.) at katiyakang 
Siya ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain (sa 
mga masunurin at naninikluhod sa kapatawaran ni Allah). 

l68 - At Aming pinagbaha-bahagi sila (alalaong baga, ang mga 
Hudyo) sa maraming pangkatin dito sa kalupaan, ang ilan sa 
kanila ay matutuwid at ang iba ay malayo (sa katuwiran). At 
Aming sinubukan sila ng mabubuting (biyaya) at kasamaan 
(mga kapinsalaan), upang sila ay bumaling (sa kapatawaran 
ni Allah). 

i 6 9- At pagkaraan nila ay sumunod ang (isang masamang) 
saling lahi na nakamana sa Aklat, datapuwa’t pinili nila (sa 
kanilang sarili) ang mga paninda ng payak (o mababang) 
buhay (ang masamang ligaya ng mundong ito) na nagsasabi 
(bilang pagdadahilan): “(Ang lahat ng bagay) ay ipatatawad 
sa atin.” At kung sakaling (muli), na ang katulad na alay (ng 
masamang ligaya ng mundong ito) ay dumatal sa kanila, 
muli silang mananamantala na gawin ito (gagawin nila ang 
mga kasalanang yaon). Hindi baga ang kasunduan ng Aklat 
ay kinuha sa kanila, na hindi sila magsasalita ng anuman 
tungkol kay Allah maliban sa katotohanan? At sila ay nag- 
aral kung ano ang nasa loob nito (ng Aklat). At angTahanan 
ng Kabilang Buhay ay higit na mainan sa Al-Muttaqun 
(mga matimtimang tao sa kabanalan at mapaggawa ng 



266 


Surah 7 *AI-Araf 


mga kabutihan at masunurin kay Allah). Hindi baga 
kayo nakakaunawa? r / a At sa kanila na nananangan 
nang matimtiman sa Aklat (alalaong baga, gumagawa ng 
ayon sa mga turo nito), at nag-aalay ng pagdarasal nang 
mahinusay (Iqamat-us-Salat), katiyakang hindi Namin 
kailanman sasayangin ang gantimpala ng mga gumagawa ng 
kabutihan. '7 1 - At (gunitain) nangAmingitinaas angbundok 
sa ibabaw nila, na wari bang ito ay isang talukbong, at sila 
ay nag-akala na ito ay mahuhulog sa kanila. (Kami [Allah] 
ay nagwika): “Manangan kayo nang matatag sa bagay na 
Aming ipinagkaloob sa inyo (alalaong baga angTorah [mga 
Batas}), at alalahanin kung ano ang naririto (gumawa ng 
ayon sa pag-uutos nito), upang inyong pangambahan si 
Allah at Siya ay (inyong) sundin.” 

'7 2 ' At (gunitain) nang ang inyong Panginoon ay maglabas 
(magpaanak) mula sa angkan ni Adan, mula sa kanilang 
mga himaymay, ng kanilang binhi (o mula sa himaymay ni 
Adan, ang kanyang mga anak at kaanak-anakan), at ginawa 
sila na sumaksi sa kanilang sarili (na [kami] ay nagsasabi): 
“Hindi baga Ako ang inyong Panginoon?” Sila ay nagsabi: 
“Oo! Kami ay sumasaksi,” (marahil) baka ninyo sabihin 
sa Araw ng Muling Pagkabuhay: “Katotohanang kami ay 
hindi nakakaalam nito.” r 73 O baka inyong sabihin: “Sila 
lamang na aming mga ninuno noong panahong sinauna ang 
tumangkilik sa iba pa bilang mga katambal sa pagsamba 
kay Allah, at kami (lamang) ay kanilang mga saling-lahi 
pagkaraan nila; Inyo bagang wawasakin kami dahilan sa 
mga gawa ng mga tao na nagsagawa ng Al-Batil (alalaong 
baga, ang pagsamba sa diyus-diyosan, paggawa ng krimen 
at kasalanan, paninikluhod sa iba pa sa pagsamba maliban 



267 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 
pa kay Allah)?” '74- Sa ganito Namin ipinapaliwanag ang 
Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.) sa 
masusing paraan, upang sila ay magbalik (sa Katotohanan). 

'~5' At dalitin mo (O Muhammad) sa kanila ang kasaysayan 
niya na Aming ginawaran ng Ayat (mga katibayan, 
kapahayagan, aral, tanda, atbp.), datapuwa’t kanyang 
itinapon ito nang malayo, kaya’t sinundan siya ni Satanas, 
at siya ay napasama sa mga naligaw ng landas. r 7 6 - At kung 
Amin lamang ninais, katiyakang Aming itinaas siya rito 
(sa katuwiran), datapuwa’t kumapit siya sa kalupaan at 
sumunod sa kanyang palalong pagnanasa. Kaya’t ang 
kanyang larawan ay larawan ng isang aso; kung siya ay iyong 
itaboy, kanyang inilalabas ang kanyang dila, o kung siya ay 
iyong hayaang mag-isa, patuloy (pa rin) niyang inilalawit 
ang kanyang dila. Ito ang larawan ng mga tao na nagtatakwil 
sa Aming Ayat (mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda, 
atbp.). Kaya’t iyong isalaysay ang kanilang kasaysayan, 
marahil sila ay magmumuni-muni. ’77- Kasamaan ang 
kahalintulad ng mga tao na nagtatakwil sa Aming Ayat (mga 
katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.), at nagtataboy 
sa kanilang sarili sa kamalian. T 7 8 - Sinumang patnubayan ni 
Allah, siya ay napapatnubayan, at sinuman ang Kanyang 
dalhin sa pagkaligaw, sila, sila ang mga talunan! 

T 79- At katiyakang Aming nilikha ang marami sa mga 
Jinn at sangkatauhan tungo sa Impiyerno. Sila ay may 
puso na hindi nakakaunawa, sila ay may mga mata na 
hindi nakakakita, at sila ay may mga tainga na hindi 
nakakarinig (ng Katotohanan). Sila ay katulad ng bakahan 
(hayupan), hindi, higit silang napapaligaw. Sila! Sila ang 
walang iniintindi. l8 °- At (ang lahat) ng Pinakamagagandang 



268 


Surah 7 *AI-Araf 


Pangalan ay angkin ni Allah, kaya’t Siya ay tawagin ninyo 
sa mga Pangalang yaon, at iwan ninyo ang mga pangkat ng 
nagpapabulaan o nagkakaila (o umuusal ng walang galang na 
salita) sa Kanyang Pangalan. Sila ay gagantihan sa kanilang 
mgaginawa. l8l At saliponnilanaAmingnilikha, mayroong 
pamayanan na namamatnubay (sa mga iba) sa katotohanan, 
at dito ay nagtitindig ng katarungan. ,Sz - Sila na nagtatakwil 
ng Aming Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda, 
atbp.), sila ay unti-unti Naming sasakmalin ng kaparusahan 
sa paraang hindi nila napag-aakala. i 8 3- At Aking bibigyan 
sila ng palugit; katiyakang ang Aking balak ay matibay. 

i 8 4- Hindi baga sila nagmumuni-muni? Walang anumang 
pagkasira ng isip sa kanilang kasama (Muhammad, alalaong 
baga, siya ay hindi nababaliw). Siya ay isa lamang lantad 
na tagapagbabala. l8 J Hindi baga nila napagmamalas ang 
pangingibabaw ng mga kalangitan at kalupaan at lahat ng 
mga bagay na nilikha ni Allah, at maaaring ang katapusan ng 
kanilang buhay ay malapit na. Sa anong mensahe pagkaraan 
nito, sila pa ay sasampalataya? l86 - Sinumang dalhin ni Allah 
sa pagkaligaw, walang sinuman ang makakapamatnubay 
sa kanya; at hinahayaan Niyang lumibot-libot sila na 
mga bulag sa kanilang pagmamalabis sa paglabag. i 8 7- Sila 
ay nagtatanong sa iyo (O Muhammad) hinggil sa Oras 
(Araw ng Muling Pagkabuhay): “Kailan kaya ang kanyang 
natatakdaang oras?” Ipagbadya: ‘Ang karunungan dito 
ay nasa aking Panginoon (lamang). Walang sinuman ang 
makakapagpahayag ng kanyang takdang oras maliban sa 
Kanya. Mabigat ang dalahin nito sa lahat ng dako ng mga 
kalangitan at kalupaan. Ito ay hindi daratal sa inyo maliban 
na ito ay biglang-bigla (walang babala).” Sila ay nagtatanong 



269 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

sa iyo (O Muhammad) na wari bang ikaw ay mayroong 
ganap na kaalaman dito. Ipagbadya: “Ang kaalaman dito ay 
(tanging) na kay Allah lamang, datapuwa’t ang karamihan 
sa sangkatauhan ay hindi nakakaalam.” l8S - Ipagbadya 
(O Muhammad): “Ako ay walang pinanghahawakang 
kapangyarihan o kapakinabangan o kapinsalaan sa aking 
sarili malibang pahintulutan ni Allah. Kung ako lamang 
ay may kaalaman sa Al-Ghaib (mga bagay na nakalingid, 
o Kabilang Buhay), ginawa ko na sa aking sarili na 
makapagtabi ng malaking kayamanan, at walang anumang 
pasakit (kasamaan) ang maaaring sumapit sa akin. Ako ay 
isa lamang tagapagbabala at isang tagapagdala ng masayang 
balita sa mga tao na sumasampalataya.” 

i 8 9- Siya (Allah) ang lumikha sa inyo mula sa nag-iisang 
tao (Adan), at Kanyang nilikha mula sa kanya ang kanyang 
asawa (Eba), upang kanyang madama ang kasiyahan na 
mamuhay sa piling niya. Nang siya (ang tao) ay magkaroon 
ng pakikipagtalik sa kanya, siya ay nagdalangtao at kanyang 
dinala ito na hindi naman kabigatan. At nang ito ay maging 
mabigat, kapwa sila ay nanalangin kay Allah, ang kanilang 
Panginoon, (na nagsasabi): “Kung Kayo ay magkakalooh 
sa amin ng isang Salih (isang bata na mahuti sa lahat ng 
bagay), katotohanang kami ay mapapabilang sa lipon ng 
mga tumatanaw ng pasasalamat.” u>0 - Datapuwa’t nang 
Kanyang binigyan sila ng isang Salih (isang bata na mabuti 
sa lahat ng bagay), sila ay nag-akibat ng mga katambal (sa 
pangalan lamang at hindi sa pagsamba) sa Kanya (Allah), sa 
bagay na Kanyang ipinagkaloob sa kanila. Mataas si Allah, 
Siya ang Kataas-taasan sa lahat ng kanilang mga itinataguri 
bilang katambal sa Kanya. Sila baga ay nagtataguri ng 



270 


Surah 7 *AI-Araf 


mga katambal kay Allah, sa kanila (mga diyus-diyosan) 
na walang anumang nilikha, bagkus ay sila ang nilikha? 
»9 2 - Walang anumang tulong ang maibibigay nila sa kanila, 
gayundin naman, ay hindi nila matutulungan ang kanilang 
sarili. *93- At kung inyo silang tatawagan tungo sa patnubay, 
sila ay hindi susunod sa inyo. Ito ay walang pagkakaiba sa 
inyo kahima’t sila ay inyong tawagin o manatili kayong 
tahimik. T 94- Katotohanan, ang inyong pinaninikluhuran 
na mga iba maliban pa kay Allah ay mga alipin na katulad 
ninyo. Kaya’t sila ay inyong panikluhuran (mga diyus- 
diyosan) at hayaang kayo ay sagutin nila, kung kayo ay 
nagsasabi ng katotohanan. 

'95- Sila baga ay may mga paa na rito sila ay lumalakad? 
O sila ba ay may mga kamay na rito sila ay humahawak? 
O sila ba ay may mga mata na rito sila ay nakakakita? O 
sila ba ay may mga tainga na rito sila ay nakakarinig? 
Ipagbadya (O Muhammad): “Tawagin ninyo (ang inyong 
iniaakibat) na mga katambal (kay Allah) at kayo ay gumawa 
ng balak sa akin, at huwag ninyo akong bigyan ng palugit na 
panahon! r 9 6 Katotohanan, ang aking Wali (Tagapangalaga, 
Tagapagtaguyod at Kawaksi, atbp.) ay si Allah, na 
nagpahayag ng Aklat (ang Qur’an), at Siya ang nangangalaga 
(nagtataguyod at tumutulong) sa mga matutuwid.” '97- At 
yaong mga tinatawagan ninyo na mga iba maliban pa sa 
Kanya (Allah) ay hindi makakatulong sa inyo, gayundin 
naman ay hindi nila matutulungan ang kanilang sarili.” 
'9 S - At kung sila ay inyong panikluhuran sa patnubay, sila ay 
hindi nakakarinig at mamamalas ninyo na sila ay tumitingin 
sa inyo, datapuwa’t sila ay hindi nakakakita. 

'99- Magpakita kayo ng pagpapatawad, magtagubilin 



271 


Ang Ituktok o Ang Dingding na Nakataas 

kung ano ang mabuti at lumayo kayo sa mga luko-luko 
(alalaong baga, huwag ninyo silang parusahan). 2 °°- At 
kung ang masamang bulong ay lumapit sa inyo mula kay 
Satanas, kayo ay humanap ng kalinga (kaligtasan) kay 
Allah. Katotohanang Siya ang Ganap na Nakakarinig, ang 
Ganap na Maalam. 201 Katotohanan, sila na matimtiman 
sa kabutihan; kung ang isang masamang isipin ay dumatal 
sa kanila mula kay Satanas, sila ay nakakaala-ala (kay 
Allah), at katotohanang sila ay nakakakita (ng matuwid). 
2 ° 2 - Datapuwa’t (tungkol) sa kanilang mga kapatid (mga 
masasamang kapatid), sila (mga diyablo) ay naghuhulog sa 
kanila sa malalim na kamalian, sila ay hindi tumitigil kung 
ito ay hindi pa ganap. 

2 ° 3 - At kung ikaw ay hindi naghahatid sa kanila ng 
isang Himala (ayon sa kanilang {mga paganong Quraish{ 
mungkahi), sila ay nagsasabi: “Bakit hindi mo dinala ito 
sa amin?” Ipagbadya: “Sinusunod ko lamang kung ano 
ang ipinahayag sa akin mula sa aking Panginoon. Ito (ang 
Qur’an) ay wala ng iba maliban na mga katibayan mula sa 
inyong Panginoon, at isang Patnubay at isang Habag sa mga 
tao na sumasampalataya.” 2 ° 4 - Kaya’t kung ang Qur’an ay 
dinadalit, kayo ay makinig dito, at maging tahimik upang 
kayo ay makatanggap ng habag (alalaong baga, sa oras ng 
sama-samang pagdarasal kung ang Imam [namumuno o 
namamahala sa Moske} ay namumuno sa pagdarasal, at 
gayundin, kung siya ay nagbibigay ng pangaral [sermon} sa 
pang-Biyernes na panalangin). 2 °5- At iyong alalahanin (ikaw 
na bumabasa!), ang iyong Panginoon sa (pamamagitan) 
ng iyong dila at sa loob ng iyong sarili (sa kaluluwa), na 
mapagkumbaba at may pangangamba at walang kaingayan 



272 Surah 8 • Surat Al-Anfal 

sa (mga) umaga, at sa (mga) hapon, at huwag kayong 
sumama sa kanila na nagpapabaya. 206 ■ Katotohanan, ang 
(mga anghel) na nasa (piling) ng kanilang Panginoon ay hindi 
kailanman naging lubhang palalo sa pagsasagawa ng mga 
gawa ng pagsamba sa Kanya, bagkus, sila ay lumuluwalhati 
ng papuri sa Kanya at sila ay nagpapatirapa sa Kanya. 

Surah 8 • SuratAl-Anfal 

Ang Mga Napanalunan SA Digmaan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

Sila ay nagtatanong sa iyo (O Muhammad) hinggil sa mga 
napanalunansadigmaan. Ipagbadya: “Angmganapanalunan 
sa digmaan ay para kay Allah at sa Tagapagbalita.” Kaya’t 
pangambahan ninyo si Allah at inyong ayusin ang lahat ng 
bagay ng pagkakahidwa sa inyong lipon, at inyong sundin 
si Allah at ang Kanyang Tagapagbalita (Muhammad), kung 
kayo ay sumasampalataya. 2 - Ang mga sumasampalataya 
ay sila, na kung ang Pangalan ni Allah ay nababanggit, ay 
nagkakaroon ng pangamba sa kanilang puso at kung ang 
Kanyang mga Talata (Qu’ran) ay dinadalit sa kanila, (na 
katulad ng ganitong mga talata) ay nagpapaalab sa kanilang 
Pananalig; at sila ay naglalagay ng kanilang pagtitiwala sa 
kanilang Panginoon (lamang); 3- Na nag-aalay ng pagdarasal 
nang mahinusay (Iqamat-as-Salat) at gumugugol mula sa 
(mga) bagay na Aming ipinagkaloob sa kanila. 4- Sila ang 
mga sumasampalataya sa katotohanan. Sasakanila ang 




273 


Ang Mga Napanalunan sa Digmaan 

mga antas ng karangalan na nasa kanilang Panginoon, at 
Pagpapatawad at masaganang panustos (sa Paraiso). 

5- Pinapangyari ng iyong Panginoon (O Muhammad) na 
ikaw ay lumabas mula sa iyong tahanan na may (dalang) 
katotohanan, at tunay ngang mayroong pangkat sa lipon 
ng mga sumasampalataya ang dito ay hindi nalulugod; 6 - Na 
nakikipagtalo sa iyo hinggil sa katotohanan, matapos na 
ito ay maging maliwanag, na wari bang sila ay itinaboy sa 
kamatayan, habang sila (rito) ay nakamata. 7- At (gunitain) 
nang si Allah ay mangako sa inyo (O mga Muslim), ang isa sa 
dalawang pangkat (ng kaaway, maaaring ang mga sandatahan 
o ang mga naglalakbay), ay marapat na mapasainyo, kayo 
ay nagnanais na ang mga hindi nasasandatahan (ang 
naglalakbay) ay maging inyo, datapuwa’t si Allah ay nagnais 
na bigyang katarungan ang Katotohanan sa pamamagitan 
ng Kanyang mga Salita at upang putulin ang mga ugat ng 
mga hindi sumasampalataya (alalaong baga, sa digmaan ng 
Badr), 8 - Upang Kanyang mapangyari na ang Katotohanan 
ay magwagi at palisin ang kabulaanan, kahit na ang 
Mujrimun (mga hindi sumasampalataya, mapagsamba sa 
diyus-diyosan, makasalanan, kriminal, atbp.) ay mamuhi 
rito. 

9 - (At gunitain) nang kayo ay humingi ng tulong ng 
inyong Panginoon at Kanyang tinugon kayo (na nagsasabi): 
“Kayo ay Aking tutulungan (sa pamamagitan) ng isang 
libong anghel na magkakasunod (sa bawat isa).” IO - Ginawa 
lamang ito ni Allah bilang magandang balita, at upang 
ang inyong puso ay maging payapa. At walang anumang 
tagumpay maliban sa pamamagitan ng tulong ni Allah. 
Katotohanang si Allah ay Sukdol sa Kapangyarihan, ang 



274 Surah 8 • Surat Al-Anfal 

Tigib ng Kaalaman. n - (At gunitain) nang Kanyang balutan 
kayo ng pagkaidlip bilang isang kapanatagan mula sa 
Kanya, at pinapangyari Niya na ang ulan ay manaog sa inyo 
mula sa alapaap, upang kayo ay malinisan at upang alisin 
Niya mula sa inyo ang Rijz (mga bulong, masamang isipin, 
atbp.) ni Satanas, at upang palakasin ang inyong puso at 
maging matatag ang inyong mga paa. I2 - (At gunitain) nang 
ang inyong Panginoon ay magbigay ng inspirasyon sa mga 
anghel: “Katotohanang Ako ay nasa inyo, kaya’t inyong 
panatilihin na maging matatag ang mga nananampalataya. 
Ako (Allah) ay maglalagay ng lagim sa puso ng mga hindi 
nananampalataya, kaya’t sila ay inyong paluin sa kanilang 
leeg, at inyong hampasin ang lahat ng kanilang mga daliri 
sa kamay at paa.” r 3- Ito’y sa dahilang sila ay sumalungat 
at sumuway kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita. At 
sinuman ang sumalungat at sumuway kay Allah at sa 
Kanyang Tagapagbalita, kung gayon, katotohanang si 
Allah ay mahigpit sa kaparusahan. *4- Ito ang kaparusahan, 
kaya’t (inyong) lasapin ito, at katiyakang sa mga hindi 
sumasampalataya ay may kaparusahan ng Apoy. 

O kayong nagsisisampalataya! Kung inyong makatagpo 
ang mga hindi sumasampalataya sa larangan ng digmaan, 
kailanman, sila ay huwag ninyong uurungan. l6 - At sinuman 
ang umurong sa kanila sa gayong (piling) araw, - maliban na 
lamang kung ito ay isang pamamaraan ng pakikidigma, o 
upang umurong patungo sa isang pangkat (na kabilang sa 
kanya), - katotohanang hinatak niya sa kanyang sarili ang 
poot ni Allah. At ang kanyang tirahan ay Impiyerno, at 
tunay na pagkasama-sama ng gayong hantungan! 

Sila ay hindi ninyo napatay, datapuwa’t si Allah ang 



275 


Ang Mga Napanalunan sa Digmaan 

pumatay sa kanila, at ikaw (alalaong baga, si Muhammad) 
ay hindi (siyang) naghagis nang ikaw ay maghagis (sa 
kanila), datapuwa’t si Allah ang naghagis upang Kanyang 
masubukan ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng 
makatarungang pagsubok mula sa Kanya. Katotohanang si 
Allah ay Ganap na Nakakarinig, ang Ganap naNakakaalam. 
l8 - Ito (ang katotohanan) at katiyakang si Allah ang 
nagpahina sa mapanglinlang na mga pakana ng mga hindi 
sumasampalataya. n> - (O kayong hindi nagsisisampalataya), 
kung kayo ay humihingi ng kahatulan, ang hatol ay dumatal 
na ngayon sa inyo, at kung kayo ay titigil (sa paggawa ng 
kamalian), ito ay higit na mabuti sa inyo, at kung kayo ay 
magbalik (sa paglusob), Kami rin ay magbabalik, at ang 
inyong sandatahan ay walang magagawa para sa inyo, kahit 
na lubha silang marami, at katotohanang si Allah ay nasa 
panig ng mga sumasampalataya. 

2 °- O kayong nagsisisampalataya! Sundin ninyo si Allah 
at ang KanyangTagapagbalita, at huwag kayong tumalikod 
sa kanya (alalaong baga, saTagapagbalitang si Muhammad) 
habang kayo ay nakakarinig. 2I - At huwag kayong maging 
katulad nila na nagsasabi (ng): “Kami ay nakakarinig,” 
datapuwa’t sila ay walang narinig. 22 - Katotohanan! Ang 
pinakamasama (sa mga kumikilos) at nabubuhay na 
nilalang sa Paningin ni Allah ay sila na mga bingi at pipi, 
sila na hindi nakakaunawa (alalaong baga, ang mga hindi 
sumasampalataya). 2 3- Kung si Allah ay nakaalam man 
lamang ng anumang mabuti sa kanila, tunay Niyang 
magagawa na sila ay makinig, at kahima’t sila ay gawin 
Niyang makinig, sila ay magsisitalikod din, na umaayaw (sa 
katotohanan). 



276 Surah 8 • Surat Al-Anfal 

2 4- O kayong nagsisisampalataya! Tugunin ninyo si Allah 
(sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya) at sa (Kanyang) 
Tagapagbalita kung kayo ay kanyang tawagin sa bagay na 
magbibigay sa inyo ng buhay (walang hanggang kaligtasan 
sa Paraiso), at inyong maalaman na si Allab ay dumarating 
sa pagitan ng tao at ng kanyang puso (alalaong baga, 
hinahadlangan Niya ang buktot na tao na magpasya sa 
anumang bagay). At katotohanang kayong (lahat) ay 
titipunin sa Kanya. 2 5- At pangambahan ninyo ang Fitnah 
(kagipitan, pagsubok, atbp.) na hindi lamang nakakaligalig 
sa mga gumagawa ng kabuktutan (ngunit maaari rin itong 
makaligalig sa mga mabubuti at masasamang tao), at inyong 
maalaman na si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. 

26 ■ At gunitain nang kayo ay iilan lamang at ipinapalagay 
na mahina sa kalupaan, at natatakot na ang mga tao ay 
maaaring dumukot sa inyo, subalit Siya ay nagkaloob ng 
ligtas na lugar sa inyo, Kanyang pinatatag kayo sa Kanyang 
tulong, at kayo ay ginawaran Niya ng mabuting bagay 
upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. 
2 7 O kayongnagsisisampalataya! 11uwag n i nyong ipagka 1 uno 
si Allah at ang Kanyang Tagapagbalita, gayundin, huwag 
ninyong sadyaing ipagkaluno ang inyong Amanah (mga 
bagay na ipinagkatiwala sa inyo, at lahat ng mga tungkulin 
na itinalaga sa inyo ni Allah). 2§ - At inyong maalaman, na 
ang inyong ari-arian at mga anak ay isa lamang pagsubok at 
katiyakang na kay Allah ang malaking gantimpala. 

2 9 O kayong nagsisisampalataya! Kung inyong susundin 
at pangangambahan si Allah, Kanyang pagkakalooban 
kayo ng Furqan, isang pamantayan (sa paghatol sa pagitan 
ng tama at mali) o Makhraj (alalaong baga, isang paraan sa 



277 


Ang Mga Napanalunan sa Digmaan 

inyo upang makatawid sa bawat kahirapan o kagipitan), at 
Kanyang babayaran para sa inyo ang inyong mga kasalanan, 
at Kanyang patatawarin kayo, at si Allah ang nagmamay- 
ari ng Malaking Kasaganaan. 3 °. At (gunitain) nang ang 
mga hindi sumasampalataya ay nagbalak laban sa iyo (O 
Muhammad) na ikaw ay ipiit, o ikaw ay patayin, o ikaw 
ay kanilang maitaboy (sa iyong tahanan, alalaong baga, sa 
Makkah); sila ay nagbabalak, at si Allah rin ay nagbabalak, 
at si Allah ang pinakamagaling sa lahat ng mga nagbabalak. 

3 1 - At kung ang Aming mgaTalata (ang Qur’an) ay dinadalit 
sa kanila, sila ay nagsasabi: ‘Amin nang napakinggan ito 
(ang Qur’an); kung aming naisin, makakapangusap kami ng 
katulad nito. Ito ay wala ng iba maliban sa mga katha nang 
panahong sinauna.” 3 2 - At (gunitain) nang kanilang sinabi: 
“O Allah! Kung ito (ang Qur’an) ay tunay na Katotohanan 
(na nahayag) mula sa Inyo, kung gayon, Inyong paulanin 
ang mga bato sa amin mula sa alapaap at Inyong dalhin 
sa amin ang kasakit-sakit na kaparusahan.” 33 Datapuwa’t 
si Allah ay hindi magpaparusa sa kanila samantalang 
ikaw (Muhammad) ay nasa lipon nila, at hindi rin Niya 
parurusahan sila habang sila ay naghahanap ng kapatawaran 
(ni Allah). 34- At bakit kaya hindi sila marapat na parusahan 
ni Allah, samantalang sila ay humahadlang (sa mga tao) 
sa pagtungo sa A1 Masjid-al-Haram (ang Banal na Bahay 
Dalanginan sa Makkah), at sila ay hindi mga tagapangalaga 
rito? Walang sinuman ang magiging tagapangalaga rito 
(Al-Masjid Al-Haram) maliban sa Al-Muttaqun (mga 
matimtiman, mabuti, matuwid na mga tao), datapuwa’t ang 
karamihan sa kanila ay walang nalalaman. 35- Ang kanilang 
pagdalangin sa Tahanan (ni Allah, alalaong baga, ang 



278 Surah 8 • Surat Al-Anfal 

Ka’ba sa Makkah) ay wala ng iba maliban sa pagsutsot at 
pagpalakpak ng kanilang mga kamay. Kung gayon, inyong 
lasapin ang kaparusahan dahilan sa inyong kawalan ng 
pananampalataya. 

3 6 - Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya ay 
gumugugol ng kanilang kayamanan upang hadlangan (ang 
mga tao) sa Landas ni Allah, kaya’t sila ay magpapatuloy sa 
paggugol nito; datapuwa’t sa hulihan, ito ang magdudulot 
ng dalamhati sa kanila. At hindi maglalaon, sila ay 
mapapangibabawan. At ang mga hindi sumasampalataya 
ay titipunin sa Impiyerno, 37- Upang makita ni Allah ang 
kaibahan ng mga buktot (mga hindi sumasampalataya, 
mapagsamba sa diyus-diyosan at mga tampalasan) sa mga 
mabubuti (nananalig sa Kaisahan ni Allah at mapaggawa 
ng katuwiran), at (Kanyang) mailagay ang mga buktot na 
patong-patong sa bawat isa at (Kanyang) ihahagis sila nang 
sama-sama sa Impiyerno. Sila! Sila ang mga talunan. 

3 8 - Ipagbadya sa mga hindi nananampalataya, na kung sila 
ay titigil (sa kawalan ng pananalig), ang kanilang nakaraan 
ay ipatatawad. Datapuwa’t kung sila ay magbalik (sa 
kawalan ng pananalig), kung gayon, ang mga halimbawa 
ng mga (naparusahan) na noon ay nauna na (bilang isang 
babala). 39- At inyong labanan sila hanggang sa mapawi ang 
Fitnah (kawalan ng pananalig, alalaong baga, ang pagsamba 
sa iba maliban pa kay Allah) at ang pananampalataya 
(pagsamba) ay maging tangi lamang kay Allah (sa buong 
santinakpan). Datapuwa’t kung sila ay titigil (sa pagsamba 
sa iba maliban pa kay Allah), kung gayon, katiyakang si 
Allah ang Ganap na Nakakaalam ng kanilang ginagawa. 
4°- At kung sila ay magsitalikod, inyong maalaman na si 



279 


Ang Mga Napanalunan sa Digmaan 
Allah ang inyong Maula (Patron, Panginoon, Tagapangalaga 
at Tagapagtaguyod, atbp.), (gaano Siya) Kagaling naMaula, 
at (gaano Siya) Kagaling na Kawaksi! 

4 1 - At inyong maalaman na ang anumang labing yaman 
ng digmaan na inyong napakinabang, katotohanan, 
ang isang lima ( 1 / 5 ) nito ay nakatalaga kay Allah at sa 
Tagapagbalita at sa mga malalapit na kamag-anak (ng 
Tagapagbalita, Muhammad), at (gayundin) sa mga ulila, sa 
mga naghihikahos na nagpapalimos at sa mga naglalakbay, 
kung kayo ay nagsisampalataya kay Allah at sa mga bagay 
na Aming ipinanaog sa Aming alipin (Muhammad) sa Araw 
ng pamantayan (sa pagitan ng tama at mali), sa Araw nang 
ang dalawang lakas ay magtagpo (sa digmaaan ng Badr) - at 
si Allah ay makakagawa ng lahat ng bagay. 

4 2 - At (gunitain) nang kayo (mga sandatahang Muslim) 
ay nasa malapit na gilid ng lambak, at sila ay nasa kabilang 
ibayo, at ang mga pulutong ng naglalakbay ay nasa lugar na 
mababa sa inyo. Kahima’t kayo ay gumawa ng magkasanib 
na pagtatagpo upang magkita, katiyakang kayo ay mabibigo 
sa inyong pakikipagtagpo, datapuwa’t (kayo ay nagtagpo) 
upang maisakatuparan ni Allah ang bagay na naitalaga 
na (sa Kanyang karunungan); upang ang mga wawasakin 
(dahilan sa kanilang pagtatakwil sa pananampalataya) 
ay mawasak, matapos ang maliwanag na katibayan, at 
ang mga (nararapat) na mabuhay (alalaong baga, ang mga 
sumasampalataya) ay mamuhay matapos ang maliwanag na 
katibayan. At katiyakang si Allah ay Ganap na Nakakarinig, 
ang Ganap na Maalam. 43 - At (gunitain) nang sila (mga 
kaaway) ay ipinamalas ni Allah sa inyo na kakaunti lamang, 
sa iyong (Muhammad) panaginip, kung Kanyang ipinakita 



280 Surah 8 • Surat Al-Anfal 

sila na marami, katiyakang kayo ay mawawalan ng lakas 
ng loob at katiyakang kayo ay magtatalo-talo sa paggawa 
ng pasya. Datapuwa’t iniligtas (kayo) ni Allah. Katiyakang 
Siya ang Ganap na Nakakaalam kung ano ang nasa mga 
dibdib (puso). 44 At (gunitain) nang inyong makatagpo 
(ang mga sandatahan ng mga hindi sumasampalataya sa 
Araw ng digmaan ng Badr), Kanyang ipinakita sila sa 
inyo na kakaunti lamang sa inyong paningin at ginawa 
(rin) Niya na kakaunti kayo sa kanilang paningin upang 
maisakatuparan ni Allah ang isang bagay na naitakda na (sa 
Kanyang Kaalaman), at kay Allah ang lahat ng mga bagay ay 
magbabalik (upang pagpasyahan). 

45 O kayongnagsisisampalataya! Kunginyongmakatagpo 
ang puwersa (ng isang kaaway), magkaroon kayo ng 
matatag na paninindigan laban sa kanila at alalahanin ng 
higit ang Pangalan ni Allah (kapwa sa dila at isipan), upang 
kayo ay maging matagumpay. 4 6 - At sundin ninyo si Allah at 
ang KanyangTagapagbalita, at huwag kayong makipagtalo 
(sa isa’t isa), baka kayo ay mawalan ng tapang at ang inyong 
lakas ay mapalis, at maging matiyaga. Katotohanang si 
Allah ay nananatili sa mga matitiyaga. 47- At huwag maging 
katulad ng mga tao na lumalabas sa kanilang tahanan ng may 
pagmamagaling at upang mamasdan lamang ng mga tao, at 
humahadlang (sa mga tao) tungo sa Landas ni Allah. At si 
Allah ay Muhitun (ganap na nakapalibot at nakakaalam) sa 
lahat ng kanilang ginagawa. 

4 8 - At (gunitain) nang si Satanas ay gumawa na ang 
kanilang (masasamang) gawa ay magiging kalugod-lugod sa 
kanila, at nagsabi, “Walang sinuman sa sangkatauhan ang 
makakapanaig sa inyo sa Araw na ito (digmaan ng Badr) 



281 


Ang Mga Napanalunan sa Digmaan 

at katotohanang ako ang inyong kapitbahay (sa bawat 
lahat ng tulong). Datapuwa’t nang ang dalawang puwersa 
(sandatahan) ay makamalas sa isa’t isa, siya ay tumalilis at 
nagsabi, “Katotohanang ako ay walang kinalaman sa inyo. 
Katotohanan! Ang aking nakikita ay hindi ninyo nakikita. 
Katotohanan! Ako (Satanas) ay nangangamba kay Allah 
sapagkat si Allah ay mahigpit sa kaparusahan.” 49 - Nang 
ang mga mapagkunwari at sila na ang kanilang puso ay 
may karamdaman (ng kawalan ng pananalig) ay nagsabi: 
‘Ang mga taong ito (Muslim) ay nadaya ng kanilang 
pananampalataya.” Datapuwa’t sinumang maglagay ng 
kanyang pagtitiwala kay Allah, katiyakang si Allah ay 
Sukdol sa Kapangyarihan, ang Ganap na Maalam. 

5 °- At kung inyo lamang mapagmamasdan, kung ang 
mga anghel ay kumukuha ng kaluluwa ng mga hindi 
sumasampalataya (sa kanilang kamatayan), sila ay 
humahampas sa kanilang mukha at likuran (na nagsasabi): 
“Lasapin ninyo ang kaparusahan ng naglalagablab na Apoy ” 
5 1 - Ito’y dahilan sa mga ginawa (inihantong) ng inyong kamay 
At katotohanang si Allah ay makatarungan sa Kanyang 
mga alipin. 5 2 - (Ang kanilang pag-uugali) ay katulad ng 
mga pag-uugali ng mga Tao ni Paraon, at ng mga nauna sa 
kanila; kanilang itinakwil ang Ayat (mga katibayan, tanda, 
kapahayagan, aral, atbp.) ni Allah, kaya’t pinarusahan sila ni 
Allah dahilan sa kanilang kasalanan. Katotohanang si Allah 
ay Ganap na Malakas, ang mahigpit sa kaparusahan. 53- 
Ito’y sa dahilang si Allah ay hindi kailanman magpapabago 
sa biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa mga tao hangga’t 
hindi nila binabago ang kalooban ng kanilang sarili. At 
katotohanang si Allah ay Ganap na N akakarinig, ang Ganap 



282 Surah 8 • Surat Al-Anfal 

na Nakakaalam. 54- (Ang kanilang pag-uugali) ay katulad ng 
pag-uugali ng mga Tao ni Paraon, at ng mga nangauna sa 
kanila. Sila ay nagpabulaan sa Ayat (mga katibayan, talata, 
aral, tanda, kapahayagan, atbp.) ng kanilang Panginoon, 
kaya’t Aming winasak sila dahilan sa kanilang kasalanan, 
at Aming nilunod ang mga Tao ni Paraon sapagkat silang 
lahat ay Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan at 
mapaggawa ng kamalian, buktot, atbp.). 

55 Katotohanan, ang pinakamasama sa lahat ng 
kumikilos (nabubuhay) na nilalang sa Paningin ni Allah ay 
ang mga hindi sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah, na 
sumasamba sa iba maliban pa sa Kanya, nagtatakwil sa mga 
Tagapagbalita, at hindi naniniwala sa Kasulatan), kaya’t 
sila ay hindi (na) mananampalataya. 5 6 - Sila yaon, na inyong 
ginawan ng kasunduan, datapuwa’t sinisira nila ang kanilang 
kasunduan sa bawat panahon, at sila ay hindi nangangamba 
kay Allah. 57- Kaya’t kung kayo ay naging bihasa na, ng 
higit sa kanila sa labanan, sila ay inyong parusahan nang 
matindi upang inyong mapalis ang mga (nagtataguyod) sa 
likuran nila, upang sila ay magkamit ng aral. 5 S - Kung ikaw 
(O Muhammad) ay nangangamba sa kataksilan mula sa 
sinumang pangkat, iyong ipukol (ang kanilang kasunduan) 
sa kanila (upang ito ay maging) patas (na wala ng kasunduan 
sa inyong pagitan [ikaw at sila}). Katotohanang si Allah ay 
hindi nalulugod sa mga taksil. 

59- At huwag hayaang mag-akala ang mga hindi 
sumasampalataya na sila ay makakalampas (makakatakas 
sa kaparusahan). Katotohanang hindi nila magagawang 
iligtas ang kanilang sarili (sa kaparusahan ni Allah). 6o - At 
gawin ninyong handa laban sa kanila ang lahat ninyong 



283 


Ang Mga Napanalunan sa Digmaan 

magagawa ng inyong lakas, kasama ang mga kabayo ng 
digmaan (kasama ang iba pang mapamuksang sandata), 
upang takutin ang kaaway ni Allah at inyong kaaway, at mga 
iba pa na hindi ninyo nalalaman, subalit nababatid ni Allah. 
At ang anumang inyong gugulin sa Kapakanan ni Allah 
ay babayaran sa inyo, at kayo ay hindi pakikitunguhan ng 
walang katarungan. 6l - Datapuwa’t kung sila ay humilig sa 
kapayapaan, humilig din kayo rito, at (inyong ilagay) ang 
pagtitiwala kay Allah. Katotohanang Siya ang Ganap na 
Nakakarinig, ang Ganap na Maalam. 6z - At kung sila ay 
magnais na kayo ay dayain, kung gayon, katotohanang si 
Allah ay Lubos na Sapat para sa inyo. Siya ang nagtataguyod 
sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang tulong, at sa mga 
sumasampalataya. 6 3- At Kanyang pinag-isa ang kanilang 
(mga nananampalataya) puso. At kung iyo mang gugulin 
ang lahat ng nasa kalupaan, hindi mo magagawa na pag- 
isahin ang kanilang puso, datapuwa’t si Allah ang nagbigay 
ng pagkakaisa sa kanila. Katiyakang Siya ay Ganap na 
Makapangyarihan, ang Puspos ng Kaalaman. 

6 4 O Propeta (Muhammad)! Sapat na sa iyo si Allah, 
gayundin sa kanila na sumusunod sa iyo, na mga 
sumasampalataya. 6 > O Propeta (Muhammad)! Papag- 
alabin mo ang mga sumasampalataya na makipaglaban. 
Kung mayroong dalawampung matimtiman sa lipon ninyo, 
kanilang magagapi ang dalawang daan, at kung mayroong 
isang daang matimtiman, kanilang madadaig ang isang 
libong hindi sumasampalataya, sapagkat sila (na hindi 
sumasampalataya) ay mga tao na hindi nakakaunawa. 
66 - Sa ngayon ay pinagaan ni Allah ang inyong (tungkulin), 
sapagkat batid Niya na may kahinaan sa inyo. Kaya’t kung 



284 Surah 8 • Surat Al-Anfal 

mayroon sa inyo na isang daang matimtiman, kanilang 

madadaig ang dalawang daan, at kung mayroong isang 

libo sa inyo, kanilang madadaig ang dalawang libo sa 

kapahintulutan ni Allah. At si Allah ay nananatili sa mga 

matimtiman. 

6 7 - Hindi isang katampatan sa isang propeta na siya ay 
magkaroon ng mga bihag ng digmaan (at pakawalan dahil 
may pantubos) bangga’t siya ay hindi nakakagawa ng 
malaking pagpatay (sa lipon ng kanyang mga kaaway) sa 
kalupaan. Ikaw ay naghahangad ng kabutihan ng mundo 
(alalaong baga, ang salapi bilang pantubos sa pagpapalaya ng 
mga bihag), datapuwa’t si Allah ay naghahangad (sa inyo) ng 
Kabilang Buhay. At si Allah ang Pinakamakapangyarihan, 
ang Tigib ng Kaalaman. 6X - Kung ito ay hindi lamang dati 
ng kautusan mula kay Allah, isang matinding kaparusahan 
na sana ang daratal sa inyo dahilan sa inyong ginawa. 6 9- 
Kaya’t kayo ay magsaya sa anumang inyong nakuhang 
labing yaman ng digmaan, na mabuti at pinahihintulutan, 
at mangamba kay Allah. Katiyakang si Allah ay Lagi nang 
Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

7 °- O Propeta! Sabihin mo sa (iyong) mga bihag na sila ay 
nasa mabubuting kamay: “Kung mababatid ni Allah ang 
anumang mabuti sa inyong puso, Siya ay magkakaloob sa 
inyo ng bagay na higit na mabuti kaysa sa mga nakuha sa 
inyo, at Kanyang papatawarin kayo, at si Allah ay Lagi nang 
Nagpapatawad, ang Pinakamaawain.” i l - Datapuwa’t kung 
sila ay nagnanais na ikaw (O Muhammad) ay ipagkaluno, 
noon pa mang una ay ipinagkaluno na nila si Allah. Kaya’t 
ikaw ay binigyan Niya ng kapangyarihan ng higit sa 



Ang Mga Napanalunan sa Digmaan 285 

kanila. At si Allah ay Ganap na Maalam, ang Puspos ng 
Karunungan. 

7 2 - Katotohanan, ang mga nanampalataya, at lumikas, 
at nagsikap na mainam at nakipaglaban na kasama ang 
kanilang ari-arian at kanilang buhay sa Kapakanan ni 
Allah, gayundin ang mga nagbigay (sa kanila) ng silungan 
at tulong, - sila ang magkakapanalig sa isa’t isa. At sa mga 
nanampalataya datapuwa’t hindi nagsilikas (na kasama 
ka, O Muhammad), ikaw ay walang pananagutan sa kanila 
na pangalagaan sila hangga’t sila ay hindi nagsisilikas, 
datapuwa’t kung sila ay maghanap ng iyong tulong sa 
pananampalataya, ito ay iyong katungkulan na tulungan 
sila, maliban na (ito) ay laban sa mga tao na mayroon 
kayong pinagkasunduan ng pakikianib, at si Allah ang 
Ganap na Nakakamasid ng inyong ginagawa. 73■ At ang 
mga hindi sumasampalataya ay magkakatuwang sa isa’t 
isa, (at) kung kayo (O mga Muslim na sama-sama sa buong 
daigdig) ay hindi gumawa nito (alalaong baga, hindi naging 
magkakaanib bilang nagkakaisang lipon na may isang 
Khalifa, isang pinunong Muslim, sa buong mundo ng mga 
Muslim, na gagawing magtagumpay ang pananampalataya 
ni Allah at ipagbubunyi ang Kanyang Kaisahan), sa inyo ay 
sasapit ang Fitnah (digmaan, labanan, pagsamba sa diyus- 
diyosan, pagsubok, atbp.) at pang-aapi sa kalupaan, at 
isang malaking kabuktutan at kasamaan (ang paglitaw ng 
pagsamba sa mga diyus-diyosan). 

74- At sila na nagsisampalataya, at lumikas, at nagsikap na 
mainam sa Kapakanan ni Allah (Al-Jihad, ang maka-Diyos 
na pakikipaglaban), gayundin ang mga nagbigay (sa kanila) 
ng masisilungan at tulong; - sila nga ang nananampalataya 



286 


Surah 9 • At-Taubah 


sa sukdol na katotohanan, sasakanila ang pagpapatawad at 
Rizqun Karim (isang mabiyayang kasaganaan at panustos, 
alalaong baga, ang Paraiso). 75- At sila na nagsisampalataya 
pagkaraan nito, at lumikas, at nagsikap na mainam na 
kasama ka (O Muhammad sa Landas ni Allah), sila ay nasa 
iyong panig. Datapuwa’t ang pagkakamag-anak sa dugo ay 
higit na malapit sa isa’t isa kung hinggil sa pamana, ayon sa 
kautusan na itinalaga ni Allah. Katotohanang si Allah ang 
Ganap na Nakakaalam ng lahat ng bagay. 

Surah 9 ’At-Taubah 

Ang Pagtitika sa Kasalanan 

Isang (pagpapahayag) ng kalayaan (kawalan ng 
pananagutan) sa (lahat) ng mga katungkulan mula kay 
Allah at sa Kanyang Tagapagbalita, sa Mushrikun (mga 
mapagsamba sa maraming diyus-diyosan, pagano, walang 
pananalig sa Kaisahan ni Allah, atbp.), na sa kanila, 
kayo (mga Muslim) ay gumawa ng kasunduan. 2 - Kaya’t 
magsipaglakbay kayo nang malaya (O Mushrikun, mga 
pagano) sa loob ng apat na buwan (ayon sa inyong nais) sa 
buong kalupaan, datapuwa’t inyong maalaman na kayo ay 
hindi makakatalilis (sa kaparusahan) ni Allah, at si Allah 
ay magpapawalang dangal sa mga hindi sumasampalataya. 
3- At isang pagpapahayag mula kay Allah at ng Kanyang 
Tagapagbalita sa sangkatauhan sa dakilang araw (ang 
ika- 10 ng Dhul Hijja, - ang panlabingdalawang buwan 
ng kalendaryong Islamiko), na si Allah at ang Kanyang 
Tagapagbalita ay malaya (walang pananagutan) sa lahat ng 




287 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 

mga katungkulan sa Mushrikun (mga pagano, mapagsamba 
sa mga diyus-diyosan, walang pananalig sa Kaisahan ni 
Allah, atbp.), {alalaong baga, si Allah at ang Kanyang 
Tagapagbalita ay nagpapawalang saysay ng kasunduan 
sa mga Pagano]. Kaya’t kung kayo (O Mushrikun) ay 
magsipagtika, ito ay higit na mabuti sa inyo, datapuwa’t 
kung kayo ay magsitalikod, kung gayon, inyong maalaman 
na kayo ay hindi makakatalilis (sa kaparusahan ni Allah). 
At magbigay ng balita (O Muhammad) sa mga hindi 
sumasampalataya ng isang kasakit-sakit na kaparusahan. 
4- Maliban sa Mushrikun na mayroon kayong kasunduan, at 
hindi nagbigay sa inyo ng pagkabigo sa anuman, gayundin, 
sila ay hindi nagtaguyod sa sinuman na laban sa inyo. Kaya’t 
inyong tuparin ang inyong kasunduan sa kanila hanggang 
sa katapusan ng takdang araw. Katiyakang si Allah ay 
nagmamahal sa Al-Muttaqun (mga matimtiman, mabuti, 
banal, matuwid na tao). 

5- At kung ang mga sagradong (banal) buwan (ang una, 
pampito, panlahing-isa, at panlabingdalawang buwan ng 
kalendaryong Islamiko) ay matapos, kung gayon, inyong 
patayin ang Mushrikun kahit saan ninyo matagpuan sila, 
inyong bihagin sila at salakayin, at maghanda kayo para 
sa kanila ng isa at lahat ng pagtambang. Datapuwa’t kung 
sila ay magtika at mag-alay ng pagdarasal nang mahinusay 
(Iqamat-as-Salat), at magbigay ng Zakah (katungkulang 
kawanggawa), kung gayon, hayaan ang kanilang landas 
ay maging malaya. Katotohanang si Allah ay Lagi nang 
Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 6 - At kung sinuman 
sa Mushrikun (mapagsamba sa maraming diyus-diyosan, 
pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, atbp.) ay 



288 


Surah 9 • At-Taubah 


humingi ng inyong pangangalaga, kung gayon, gawaran 
sila ng pangangalaga, upang kanyang marinig ang Salita 
ni Allah (ang Qur’an), at inyong samahan siya sa lugar na 
siya ay magiging ligtas, sapagkat sila ay mga tao na walang 
kaalaman. 

7- Paano baga magkakaroon ng isang kasunduan kay Allah 
at sa Kanyang Tagapagbalita sa Mushrikun (mapagsamba 
sa maraming diyus-diyosan, pagano, hindi nananalig sa 
Kaisahan ni Allah, atbp.) maliban sa kanila na gumawa 
ng kasunduan sa inyo na malapit sa Masjid Al-Haram (sa 
Makkah)? Hangga’t sila ay matapat sa inyo, maging matapat 
din kayo sa kanila. Katotohanang si Allah ay nagmamahal 
sa Al-Muttaqun (mga matimtiman, mabuti, matuwid na 
tao). 8 - Paano (kayang magkakaroon ng gayong kasunduan 
sa kanila), dahil sa, nang kayo ay magahis nila, sila ay hindi 
nagsaalang-alang sa (inyong) pinagsamahan, maging ito 
man ay sa pagkakamag-anak o sa kasunduan sa inyo? (Sa 
magagandang salita) na galing sa kanilang bibig ay kanilang 
napapahinuhod kayo, datapuwa’t ang kanilang puso ay 
nagtatakwil sa inyo, at ang karamihan sa kanila ay Fasiqun 
(mapaghimagsik at palasuway kayAllah). 9- Sila ay bumili sa 
pamamagitan ng Ayat (mga katibayan, talata, aral, tanda, 
kapahayagan, atbp.) ni Allah, ng isang maliit na pakinabang, 
at hinadlangan nila ang mga tao tungo sa Kanyang Landas; 
tunay na kasamaan ang kanilang ginawa. IO - Hindi nila 
pinahahalagahan ang sumasampalataya (sa alang-alang) 
ng pagsasamahan, maging ito man ay sa pagkakamag- 
anak o sa kasunduan! Sila nga ang mga lumalabag. 
TI - Datapuwa’t kung sila ay magsisi at mag-alay ng pagdarasal 
nang mahinusay (Iqamat-as-Salat) at magbigay ng Zakah 



289 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 

(katungkulang kawanggawa), kung gayon, sila ay inyong 
mga kapatid sa pananampalataya. (Sa gayong paraan) ay 
Aming ipinapaliwanag ang Ayat (mga katibayan, talata, 
aral, tanda, kapahayagan, atbp.) nang masusi sa mga tao na 
nakakaalam. 

I2 - Datapuwa’t kung sila ay sumira sa kanilang mga 
pangako (sumpa) matapos ang kasunduan, at tuligsain ang 
inyong pananampalataya ng may pag-ayaw at pamimintas, 
kung gayon, inyong labanan ang mga pinuno na walang 
pananalig (mga pinuno ng Quraish, mga pagano ng 
Makkah) - sapagkat katiyakan, ang kanilang pangako 
(sumpa) ay walang halaga sa kanila, - upang sila ay tumigil 
(sa masasamang gawa). J 3- Hindi baga ninyo lalabanan ang 
mga tao na sumira sa kanilang pangako (mga pagano ng 
Makkah) at naghahangad na ipatapon ang Tagapagbalita, 
samantalang una silang sumalakay sa inyo? Natatakot ba 
kayo sa kanila? Si Allah ay may higit na karapatan na Siya 
ay inyong pangambahan, kung kayo ay nananampalataya. 
’4 Makipaglaban kayo sa kanila, upang si Allah ay 
magparusa sa kanila sa pamamagitan ng inyong mga kamay, 
at pawalang dangal sila, at kayo ay gawaran (Niya) ng 
tagumpay laban sa kanila, at upang pagalingin ang dibdib 
ng mga tao na sumasampalataya. r 5- At upang mapawi ang 
pagkagalit (ng mga sumasampalataya) sa kanilang puso. Si 
Allah ay tumatanggap sa pagsisisi ng sinumang Kanyang 
naisin. Si Allah ay Puspos ng Kaalaman, ang Tigib ng 
Karunungan. 

l6 - Napag-aakala ba ninyo na kayo ay hahayaang nag-iisa, 
samantalang hindi pa nasusubukan ni Allah ang mga nasa 
lipon ninyo, na nagsikap na mainam at nakipaglaban at hindi 



290 


Surah 9 • At-Taubah 


kumuha ng Walijah ({Batanah} - mga katulong, tagapayo 
at kasangguni mula sa mga hindi sumasampalataya, mga 
pagano, atbp.), na lantad na nagbibigay sa kanila ng kanilang 
lihim), maliban pa kay Allah at sa KanyangTagapagbalita at 
ng mga sumasampalataya. Si Allah ay Ganap na N akakatalos 
ng inyong ginagawa. 

l ~- Hindi isang katampatan sa Mushrikun (mapagsamba 
sa diyus-diyosan, pagano, walang pananalig sa Kaisahan 
ni Allah) ang mangalaga ng mga Moske (Tahanan) ni Allah 
(alalaong baga, ang magdasal at sumamba kay Allah dito at 
mangasiwa sa kalinisan at mga gusali rito, atbp.), habang 
sila ay saksi sa kanilang sarili ng kanilang kawalan ng 
pananampalataya. Ang mga gawain nila ay walang saysay at 
sa Apoy sila ay mananahan. l8 - Ang mga Moske (Tahanan) ni 
Allah ay pangangasiwaan lamang ng mga sumasampalataya 
kay Allah at sa Huling Araw; na nagsisipag-alay ng dasal 
nang mahinusay (Iqamat-as-Salat), at nagbihigay ng Zakah 
(katungkulang kawanggawa) at walang pinangangambahan 
maliban lamang kay Allah. Sila ang mga inaasahan na 
nasa tunay na patnubay. r 9 Napag-aakala ba ninyo na ang 
pagbibigay ng tubig na maiinom sa mga nagpipilgrimahe 
(nagpeperignasyon) at nangangasiwa sa Al-Masjid-Al- 
Haram(TahananniAllahsaMakkah), aykatumbas sahalaga 
ng mga sumasampalataya kay Allah at sa Huling Araw, at 
nagsisikap na mabuti at nakikipaglaban sa Kapakanan ni 
Allah? Sila ay hindi magkatulad sa Paningin ni Allah. At 
si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na Zalimun 
(mapagsamba sa diyus-diyosan, mapaggawa ng kamalian, 
buktot, tampalasan, atbp.). 2 °- Sila na sumasampalataya, 
at nagsilikas, at nagsikap na mabuti at nakipaglaban sa 



291 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 
Kapakanan ni Allah na kasama ang kanilang kayamanan 
at buhay ay higit na mataas sa antas sa Paningin ni Allah. 
Sila nga ang matatagumpay. 21 • Ang kanilang Panginoon ay 
nagbihigay sa kanila ng masayang balita ng isang Habag 
mula sa Kanya, at Siya ay nalulugod (sa kanila), at sasakanila 
ang Halamanan (Paraiso) na naririto ang walang hanggang 
ligaya. 22 - Magsisipanirahan sila rito magpakailanman. 
Katotohanan, na kay Allah ang malaking gantimpala. 

2 3 - O kayong nagsisisampalataya! Huwag ninyong 
tangkilikin bilang Auliya (tagapagtaguyod at kawaksi) ang 
inyong ama at inyong mga kapatid (na lalaki) kung kanilang 
higit na pinahahalagahan ang kawalan ng pananalig kaysa 
sa pananampalataya. At sinuman sa inyo ang gumawa 
nito, kung gayon, siya ay isa sa Zalimun (mapaggawa ng 
kamalian, buktot, buhong, atbp.). 2 4 - Ipagbadya: “Kung 
ang inyong ama, ang inyong mga anak (na lalaki), ang 
inyong mga kapatid (na lalaki), ang inyong mga asawang 
(babae), ang inyong mga kamag-anak; ang kayamanan 
na inyong kinita; sa mga kalakal na pinangangambahan 
ninyo ang pagkalugi; at sa mga tahanan na labis ninyong 
kinagigiliwan ay higit na mahalaga sa inyo kaysa kay 
Allah at sa Kanyang Tagapagbalita, o ang pagsisikap na 
mahusay at pakikipaglaban sa Kanyang Kapakanan; kung 
gayon, kayo ay maghintay hanggang sa ibaba ni Allah 
ang Kanyang Kapasyahan (pagpaparusa). At si Allah ay 
hindi namamatnubay sa mga tao na Al-Fasiqun (mga 
mapaghimagsik, palasuway kay Allah). 

2 5- Katotohanan, si Allah ay naggawad sa inyo ng tagumpay 
sa maraming labanan, at sa Araw ng Hunain (labanan), nang 
kayo ay nagbubunyi sa marami ninyong bilang, datapuwa’t 



292 


Surah 9 • At-Taubah 


kayo ay walang napakinabang na anuman, at ang kalupaan, 
na tunay namang malawak, ay ginawang patag at tuwid sa 
inyo, ngunit kayo ay nagsiurong na tumatalilis. 2<5 - Ngunit 
(hindi naglaon), ay ipinanaog ni Allah ang Kanyang 
Sakinah (kahinahunan, kapayapaan, kasiguruhan, atbp.) 
sa (Kanyang) Tagapagbalita (Muhammad) at sa mga 
sumasampalataya, at nagpapanaog Siya ng puwersa (mga 
anghel) na hindi ninyo nakikita, at pinarusahan nila ang 
mga hindi sumasampalataya. Ito ang kabayaran ng mga 
hindi sumasampalataya. 2 7- At pagkaraan nito, si Allah ay 
tatanggap ng pagtitika sa sinuman na Kanyang mapusuan. 
At si Allah ay Lagi nang N agp ap at awad, ang Pinakamaawain. 
28 O kayong nagsisisampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa 
Kanyang Tagapagbalitang si Muhammad)! Katotohanan, 
ang Mushrikun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, 
pagano, walang pananalig sa Kaisahan ni Allah, at sa 
Pahayag ni Muhammad) ay Najasun (hindi dalisay)! Kaya’t 
huwag silang hayaan na makalapit sa Al-Masjid-Al-Haram 
(Tahanan ni Allah sa Makkah), matapos ang taong ito, at 
kung kayo ay nangangamba sa kahirapan, si Allah ang 
magbibigay yaman sa inyo kung Kanyang naisin, mula sa 
Kanyang Kasaganaan. Katotohanang si Allah ay Ganap na 
Maalam, angTigib ng Karunungan. 

2 9- Makipaglaban kayo sa kanila na hindi ( 1 ) 
sumasampalataya kay Allah, ( 2 ) at gayundin sa Huling Araw, 
( 3 ) at sa mga hindi nagbabawal sa bagay na ipinagbabawal 
ni Allah at ng Kanyang Tagapagbalita, ( 4 ) at sila na hindi 
tumatanggap sa pananampalataya ng katotohanan (alalaong 
baga, ang Islam), mula sa lipon ng mga tao ng Kasulatan 
(mga Hudyo at Kristiyano), hanggang sila ay magbayad ng 



293 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 

Jizya (isang buwis na itinatalaga sa mga tao ng Kasulatan 
{mga Hudyo at Kristiyano], atbp., na nasa ilalim ng 
pangangalaga ng pamahalaang Muslim), ng may pagsang- 
ayon at nakadarama sa kanilang sarili ng pagkasupil. 
3 °- At ang mga Hudyo ay nagsasabi: “Si Ezra ay anak ni 
Allah, at ang mga Kristiyano ay nagsasabi: Ang Mesiyas ay 
anak ni Allah.” Ito ang ibinabadya ng kanilang bibig. Sila ay 
nagsisigaya sa mga sinasabi ng mga hindi nananampalataya 
noong panahong sinauna. Ang sumpa ni Allah ay sasakanila, 
paano silang napaligaw nang malayo sa Katotohanan! 

3 1 - Sila (ang mga Hudyo at Kristiyano) ay tumangkilik sa 
kanilang mga rabbi (maalam na tao sa relihiyon) at kanilang 
mga monako (pari) bilang kanilang panginoon maliban pa 
kay Allah (sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila sa mga 
bagay na ginawa nilang matuwid o hindi matuwid, ayon sa 
kanilang pagnanasa na hindi ipinag-utos ni Allah), at sila rin 
(ay nagtaguri bilang kanilang Panginoon) ang Mesiyas, ang 
anak ni Maria, samantalang sila (mga Hudyo at Kristiyano) 
ay pinag-utusan (sa Torah {mga Batas} at Ebanghelyo) na 
tanging sumamba lamang sa Nag-iisang Diyos (Allah), La 
ilaha illa Huwa {Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat 
p ag-ukulan ng p ags amb a malib an s a Kanya}). Ang kapurihan 
at kaluwalhatian ay sa Kanya, (higit Siyang dakila) sa lahat 
ng mga katambal na itinataguri (sa pagsamba sa Kanya). 

3 2- Sila (ang mga hindi sumasampalataya, ang mga 
Hudyo at Kristiyano) ay nagnanais na palisin ang 
Liwanag ni Allah (na siyang dahilan ng pagkasugo kay 
Muhammad, ang paniniwala sa Kaisahan ni Allah), sa 
pamamagitan ng kanilang bibig, datapuwa’t si Allah ay 
hindi magpapahintulot nito, malibang ang Kanyang 



294 


Surah 9 • At-Taubah 


Liwanag ay maging ganap, kahit na ang Kahrun (mga hindi 
sumasampalataya) ay mamuhi (rito). 33- Siya (Allah) ang 
nagsugo ng Kanyang Tagapagbalita (Muhammad) ng may 
Patnubay at ng Pananampalataya ng Katotohanan (Islam), 
upang gawin Niya itong dakila (at higit) sa lahat ng mga 
pananampalataya (relihiyon) kahit na ang Mushrikun (mga 
mapagsamba sa diyus-diyosan, pagano, walang pananalig sa 
Kaisahan ni Allah, atbp.) ay mamuhi (rito). 

34- O kayong nagsisisampalataya! Katotohanang 
marami sa mga (Hudyong) rabbi (maalam sa relihiyon) 
at mga (Kristiyanong) monako (pari) ang nagpapasasa 
sa kayamanan ng sangkatauhan (sa pamamagitan ng) 
kabulaanan, at humadlang (sa kanila) tungo sa Landas 
ni Allah (alalaong baga, sa Islam at sa Kaisahan ni Allah). 
At mayroon sa kanila na nagtitinggal ng ginto at pilak 
(Al- Kanz, ang pera na hindi ipinagbayad ng Zakah 
{katungkulang kawanggawa}), at hindi gumugugol nito 
tungo sa Landas ni Allah, - ipagbadya sa kanila ang 
kasakit-sakit na kaparusahan. 35- Sa Araw na ang Al-Kanz 
(salapi, ginto at pilak, atbp. na ang Zakah {katungkulang 
kawanggawa] rito ay hindi ipinagbayad), ay paiinitin sa 
Apoy ng Impiyerno at ito ay itatatak sa kanilang noo, sa 
kanilang tagiliran, at sa kanilang likod (at ipagbabadya sa 
kanila): “Ito ang kayamanan na inyong itinago sa inyong 
sarili. Ngayon, inyong lasapin ang inyong inimpok.” 

3 6 Katotohanan, ang bilang ng mga buwan kay Allah ay 
labingdalawang buwan (sa isang taon), ito ang itinalaga ni 
Allah sa Araw na Kanyang nilikha ang mga kalangitan at 
kalupaan; na rito ay apat ang sagrado {banal}, (alalaong 
baga, ang una, ang pampito, ang panglabing-isa at 



295 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 

panlabingdalawang buwan ng kalendaryong Islamiko). 
Ito ang tunay na pananampalataya, kaya’t huwag ninyong 
ipalungi ang inyong sarili rito, at makipaglaban kayo 
laban sa Mushrikun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, 
pagano, walang pananalig sa Kaisahan ni Allah, atbp.) 
nang sama-sama, kung paano rin sila ay nakikipaglaban sa 
inyo nang sama-sama. Datapuwa’t inyong maalaman na si 
Allah ay nananatili sa Mutaqqun (matuwid, matimtiman 
at mabuting mga tao). 37- Ang pagpapaliban (ng Banal na 
buwan) ay katotohanang isang karagdagan sa kawalan ng 
pananalig; kaya nga’t ang mga walang pananampalataya 
ay humantong sa pagkaligaw, sapagkat ginawa nilang 
tumpak ito sa isang taon at ipinagbawal ito sa sumunod na 
taon upang kanilang mabago ang bilang ng mga buwan na 
ipinagbabawal ni Allah, at ginawa ang mga ipinagbabawal 
na pinahihintulutan. Ang kasamaan ng kanilang mga gawa 
ay nagiging kalugod-lugod sa kanila. At si Allah ay hindi 
namamatnubay sa mga tao na walang pananampalataya. 

3 S - O kayong nagsisisampalataya! Ano ang nangyayari 
sa inyo, na nang kayo ay pagsabihan na pumaroon sa 
Kapakanan ni Allah (alalaong baga, sa Jihad [ang banal 
na pakikipaglaban para kay Allah}), kayo ay mahigpit na 
kumakapit sa kalupaan? Kayo baga ay nalulugod sa buhay na 
ito kaysa sa Kabilang Buhay? Datapuwa’t kakaunti lamang 
ang kasiyahan ng buhay sa mundong ito kung ihahalintulad 
sa Kabilang Buhay. 39- Kung kayo ay hindi paparoon, Siya ay 
magpaparusa sa inyo ng isang kasakit-sakit na kaparusahan 
at Kanyang papalitan kayo ng ibang tao, at Siya ay hindi 
ninyo mabibigyan ng anupamang kapinsalaan, at si Allah ay 
makakagawa ng lahat ng bagay. 4°- Kung siya (Muhammad) 



296 


Surah 9 • At-Taubah 


ay hindi ninyo tutulungan (ito ay hindi mahalaga), sapagkat 
katotohanang siya ay tinulungan ni Allah, nang ang mga 
hindi sumasampalataya ay nagtaboy sa kanya sa labas; ang 
pangalawa sa dalawa, nang sila (Muhammad at Abu Bakr) 
ay nasa loob ng yungib, at kanyang (Muhammad) sinabi 
sa kanyang kasama (Abu Bakr): “Huwag kang malumbay 
(o mangamba), katotohanang si Allah ay nananatili 
sa atin.” At ipinanaog ni Allah ang Kanyang Sakinah 
(kapanatagan, kahinahunan, kapayapaan, atbp.) sa kanya, 
at Kanyang pinalakas siya sa puwersa (ng mga anghel) na 
hindi ninyo nakikita, at ginawa (Niya) ang salita ng mga 
hindi nananampalataya na pinakamababa (walang halaga), 
datapuwa’t ang Salita ni Allah ang higit na naging mataas 
(tampok), at si Allah ang Pinakamakapangyarihan, ang 
Puspos ng Kaalaman. 

4 1 - Magsihayo kayo, kahima’t kayo ay magaan (sa 
pagiging malusog, bata at mayaman) o may kabigatan 
(sa pagiging maysakit, matanda at mahirap), kayo ay 
magsikap na mabuti na kasama ang inyong kayamanan at 
inyong buhay tungo sa Kapakanan ni Allah. Ito ay higit 
na mainam sa inyo kung inyo lamang nalalaman. 4 2 - Kung 
ito ay isa lamang dagliang pakinabang (labi ng yaman na 
nasa kanilang harapan) at isang maginhawang paglalakbay, 
sila ay susunod sa inyo, subalit ang layo (ng paglalakbay sa 
Tabuk) ay mahaba (malayo) sa kanila, at sila ay nanunumpa 
(sa Ngalan) ni Allah, “Kung kaya lamang namin, katiyakang 
kami ay sumama na sa inyo.” Sila ang nagwasak sa kanilang 
sarili, at nababatid ni Allah na sila ay mga sinungaling. 

43 Nawa’y patawarin ka (O Muhammad) ni Allah. Bakit 
sila ay iyong pinayagan na makapamili (na manatili at 



297 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 
maiwan,sana’yipinagpilitanmoangtungkolsaiyongipinag- 
uutos na sila ay tumungo sajihad [banal na pakikipaglaban 
para kay Allah}), hanggang ang nagsasabi ng katotohanan 
ay iyong mamasdan sa maliwanag at iyong maalaman ang 
mga sinungaling? 44- Sila na sumasampalataya kay Allah 
at sa Huling Araw ay hindi hihingi ng iyong pahintulot 
na huwag silang sumama sa pakikipaglaban, na kasama 
ang kanilang ari-arian at kanilang buhay; at si Allah ang 
Ganap na Nakakaalam ng Muttaqun (mga matimtiman, 
mabuti, at matuwid na tao). 45- At sila lamang na mga hindi 
sumasampalataya kay Allah at sa Huling Araw, at sila na 
ang puso ay nasa pag-aalinlangan, ang humihingi ng iyong 
pahintulot (na huwag silang makabilang saJihad [banal na 
pakikipaglaban para kay Allah}). Kaya’t sa kanilang mga 
pag-aalinlangan, sila ay nag-aatubili. 4<>. At kung sila ay 
(tunay) na nagnanais na pumalaot (sa labanan), katiyakang 
sila ay gagawa ng ilang paghahanda para rito, datapuwa’t si 
Allah ay tutol na sila ay isugod, kaya’t Kanyang ginawa na 
maiwan sila, at ito ang winika (sa kanila): “Maupo kayo na 
kasama ang mga nakaupo (sa kanilang tahanan).” 

47- At kung sila (man) ay nagsihayo (patungo sa labanan) 
na kasama ninyo, sila ay walang maidadagdag sa inyo liban 
lamang sa kaguluhan, at sila ay nagsisipagmadali sa gitna 
ninyo (sa pagkakalat ng kabuktutan), at nagtatanim ng 
panunulsol laban sa isa’t isa sa inyo, at mayroon sa inyong 
lipon ang mangyayaring makinig sa kanila. At si Allah ang 
Ganap na Nakakaalam sa Zalimun (mga mapagsamba sa 
diyus-diyosan at mapaggawa ng kamalian, tampalasan, 
buktot, atbp.). 4 X - Katotohanang sila ay nagbalak ng 
panunulsol (laban sa isa’t isa) noon pa man, at nagpalala ng 



298 


Surah 9 • At-Taubah 


mga pangyayari para sa inyo, - hanggang ang Katotohanan 
(tagumpay) ay dumatal at ang Kautusan ni Allah (ang 
Kanyang relihiyon, ang Islam) ay naging maliwanag sa 
kanila kahima’t ito ay kanilang kinasusuklaman. 

49- At sa lipon nila ay mayroong nagsasabi: ‘Ako ay bigyan 
mo ng palugit (na huwag mapabilang sa Jihad [banal na 
pakikipaglahan para kay Allah}), at ako ay huwag mong 
ilagay sa pagsubok.” Katotohanang sila ay nahulog sa 
pagsubok. At katotohanang Impiyerno angpapaligid samga 
hindi sumasampalataya. 5°- Kung ang magandang bagay ay 
dumatal sa iyo (O Muhammad), ito ay nakakapagpalumbay 
sa kanila, datapuwa’t kung kapinsalaan ang sumapit sa 
iyo, sila ay nagsasabi: “Kami ay gumawa rito noon pa 
man ng pag-iingat,” at sila ay tumatalikod na nagsasaya. 
5 1 Ipagbadya: “Walang anuman ang mangyayari sa amin 
maliban lamang sa itinalaga sa amin ni Allah. Siya ang 
aming Maula (Panginoon, Kawaksi at Tagapangalaga).” At 
kay Allah, hayaan ang mga sumasampalataya ay magtiwala. 
5 2 - Ipagbadya: “Kayo ba ay naghihintay sa amin (sa anumang 
bagay) maliban sa isa sa dalawang pinakamainam na 
bagay (ang pagiging martir o tagumpay); habang kami ay 
naghihintay sa inyo, na si Allah ay maggagawad sa inyo ng 
kaparusahan mula sa Kanyang Sarili o (ng kaparusahan) 
mula sa aming mga kamay. Kaya’t magsipag-antabay kayo, 
kami ay nag-aantabay sa inyo.” 

53- Ipagbadya: “Gumugol man kayo (sa Kapakanan ni 
Allah) ng may pagkukusa o ng walang pagkukusa, ito ay 
hindi tatanggapin mula sa inyo. Katotohanang kayo ay mga 
tao na lagi nang Fasiqun (mga mapaghimagsik, palasuway 
kay Allah).” 54- At wala ng iba pa ang humahadlang sa 



299 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 

kanilang tulong na maging katanggap-tanggap mula sa 
kanila, maliban sa sila ay hindi sumasampalataya kay 
Allah at sa Kanyang Tagapagbalita (Muhammad); at sila 
ay hindi pumaparoon sa pagdarasal maliban sa kalagayan 
ng pagiging tamad; at sila ay hindi nagbibigay ng kanilang 
tulong maliban na may pagtutol sa kalooban. 55- Kaya’t 
huwag hayaan ang kanilang kayamanan o mga anak ay 
makalugod sa iyo (O Muhammad); sa katotohanan, ang 
balak ni Allah ay parusahan sila ng gayong mga bagay 
sa buhay sa mundong ito, at ang kanilang kaluluwa ay 
lumisan sa kanila (mamatay) samantalang sila ay mga hindi 
nananampalataya. 56 - Sila ay nanunumpa kay Allah na 
katotohanang sila ay kapanalig ninyo, datapuwa’t sila ay 
mga tao (na mapagkunwari) na natatakot (na sila ay inyong 
mapatay). 57- At kung sila ay makakatagpo ng isang silungan, 
o mga yungib, o isang pook ng kanlungan, karaka-rakang 
sila ay susugod doon na nagmamadali. 

5 8 - At ang ilan sa kanila ay nagpaparatang sa iyo (O 
Muhammad) sa bagay (ng pagbabaha-bahagi) ng mga 
limos (tulong). Kung sila ay nabigyan ng bahagi nito, sila ay 
nalulugod, subalit kung sila ay hindi nabigyan nito, inyong 
pagmalasin, sila ay sumisiklab sa galit! 59- Hindi baga sila 
nakadarama ng kasiyahan sa mga bagay na ipinagkaloob 
ni Allah at ng Kanyang Tagapagbalita sa kanila, at sila 
ay mangusap: “ Si Allah ay Sapat na sa amin. Si Allah ay 
magkakaloob sa amin ng Kanyang Kasaganaan, gayundin 
ang KanyangTagapagbalita (ng mga limos o tulong, atbp.). 
Kami ay nananawagan kay Allah (na Kanyang pasaganain 
kami).” 6o - Ang As-Sadaqah (dito, ito ay nangangahulugan 
ng katungkulang kawanggawa, alalaong baga, ang Zakah), 



300 


Surah 9 • At-Taubah 


ay para lamang sa Fuqara (sa mga mahihirap na hindi 
nagpapalimos), at sa Masakin (sa mga mahihirap na 
nagpapalimos), at sa mga nagtatrabaho upang mangalap (ng 
pondo); at silang (mga tao) na ang kanilang puso ay nahihilig 
(tungo sa Islam, nakakakita ng liwanag ng katotohanan ng 
pananampalataya); at sa pagpapalaya ng mga bihag (alipin); 
at sa mga may pagkakautang; at para sa Kapakanan ni Allah 
(alalaong baga, para sa Mujahidun, sila na nakikipaglaban 
sa banal na digmaan dahilan sa kanilang pagmamahal sa 
Kanya), at sa mga naglalakbay (na napalayo at walang ibang 
mahihingan ng tulong); isang katungkulan na itinalaga ni 
Allah. At si Allah ang Ganap na Nakakaalam, ang Sukdol 
sa Karunungan. 

6l - At sa lipon nila ay may mga tao na nananakit sa 
Propeta (Muhammad) at nagsasahi: “Siya ay nakikinig (sa 
lahat ng mga balita).” Ipagbadya: “Siya ay nakikinig kung 
ano ang mabuti sa inyo; siya ay sumasampalataya kay 
Allah; mayroon siyang pananalig sa mga sumasampalataya; 
at isang Habag tungo sa inyo na sumasampalataya.” 
Ngunit sila na nananakit sa Tagapagbalita (Muhammad) 
ay magkakaroon ng kasakit-sakit na kaparusahan. 
6l - Sila ay nanunumpa (sa Ngalan) ni Allah sa inyo (na mga 
Muslim), upang kayo ay malugod (sa kanila), datapuwa’t 
higit na katampatan na kanilang bigyang lugod si Allah 
at ang Kanyang Tagapagbalita (Muhammad), kung sila ay 
nananampalataya. 6 3 Hindi baga nila natatalos na kung 
sinuman ang tumutol at magpakita ng pagkapoot kay Allah 
at sa Kanyang Tagapagbalita, katiyakang sasakanya ang 
Apoy ng Impiyerno upang (siya) ay manahan dito. Ito ang 
sukdulang pagkaaba. 



301 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 

6 + Ang mga mapagkunwari ay nangangamba na baka ang 
isang Surah (kabanata ng Qur’an) ay mahayag na patungkol 
sa kanila, na nagtatambad sa kanila kung ano ang nasa 
kanilang puso. Ipagbadya: “(Magpatuloy kayo at) manuya! 
Datapuwa’t katiyakang si Allah ay maglalabas sa liwanag 
(maglalantad) ng lahat ninyong pinangangambahan.” 
A At kung sila ay tatanungin ninyo (hinggil dito), sila 
ay nagsasabi: “Kami ay nag-uusap lamang ng walang 
katuturan at nagbibiro.” Ipagbadya: “Ano baga yaong 
na kay Allah, at sa Kanyang Ayat (mga katibayan, talata, 
tanda, kapahayagan, athp.), at sa Kanyang Tagapagbalita 
na inyong pinagtatawanan?” 66 - Huwag kayong gumawa ng 
dahilan; kayo ay nawalan ng pananalig matapos na kayo ay 
manampalataya. Kung Aming patawarin ang iba sa inyo, 
Aming parurusahan ang iba sa lipon ninyo, sapagkat sila ay 
Mujrimun (mga walang pananampalataya, mapagsamba sa 
diyus-diyosan, makasalanan, kriminal, atbp.). 

6 Ang mga mapagkunwari, mga lalaki at mga babae, ay 
mula sa isa’t isa, sila ay nanghihikayat (sa mga tao) ng A1 
Munkar (kawalan ng pananalig at pagsamba sa lahat ng 
diyus-diyosan at paglabag sa lahat ng mga ipinagbabawal 
sa Islam) at humahadlang (sa mga tao) tungo sa Al-Maruf 
(paniniwala sa Kaisahan ni Allah at lahat ng mga ipinag- 
uutos sa Islam), at itinitikom nila ang kanilang mga kamay 
(para sa pagbibigay at paggugol sa Kapakanan ni Allah). 
KanilangnakalimutansiAllah, kaya’t silarinaykinalimutan 
Niya. Katotohanan, ang mga mapagkunwari ay Fasiqun 
(mga mapaghimagsik at palasuway kay Allah). 68 - Si Allah 
ay nangako sa mga mapagkunwari; mga lalaki at mga babae, 
at sa mga hindi sumasampalataya, ng Apoy ng Impiyerno, 



302 


Surah 9 • At-Taubah 


at dito sila ay mananatili. Ito ay sapat na sa kanila. Sila 
ay isinumpa ni Allah at sa kanila ang walang hanggang 
kaparusahan. 6 9- Katulad ng mga nangauna sa inyo, sila ay 
higit na malakas sa kapangyarihan, at higit na sagana sa 
kayamanan at mga anak. Sila ay pansamantalang nagsaya sa 
kanilang bahagi, kaya’t pansamantala kayong magpakasaya 
sa inyong bahagi, na katulad din naman ng mga nangauna 
sa inyo na pansamantalang nagpakasaya sa kanilang bahagi, 
at kayo ay nalulong sa paglalaro at pagpapalipas ng oras (sa 
pagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah at sa Kanyang 
Tagapagbalita na si Muhammad), na katulad din naman 
kung gaano sila nalulong sa paglalaro at pagpapalipas-oras. 
Sila yaong ang mga gawa ay walang katuturan sa mundong 
ito at sa Kabilang Buhay Sila ang mga talunan. 7 °- Hindi baga 
nakarating sa kanila ang kasaysayan niyaong mga nangauna 
sa kanila? - Ang mga pamayanan ni Noe, A’ad at Thamud, 
ang pamayanan ni Abraham, ang mga nagsisipanirahan sa 
Madyan (Midian) at sa mga Lungsod na winasak (alalong 
baga, ang pamayanan kung saan nangaral si Propeta Lut), 
sa kanila ay dumatal ang kanilang mga Tagapagbalita na 
may Maliwanag na Katibayan. Kaya’t hindi si Allah ang 
nagpalungi sa kanila, datapuwa’t sila ang nagpalungi sa 
kanilang sarili. 

7 1 - Ang mga sumasampalataya, mga lalaki at mga babae, ay 
mga Auliya (kawaksi, kapanalig, kaibigan, tagapangalaga, 
athp.) sa isa’t isa, sila ay nagtatagubilin (sa mga tao) ng A1 
Ma’ruf (paniniwala saKaisahan ni Allah at pagsunod salahat 
ng mga ipinag-uutos sa Islam) at nagbabawal sa A1 Munkar 
(paniniwala sa mga diyus-diyosan at lahat ng uri ng maling 
pagsamba at mga bagay na ipinagbabawal sa Islam); sila ay 



303 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 

nag-aalay ng kanilang dasal nang mahinusay (Iqama-as- 
Salat); at nagbibigay ng Zakah (katungkulang kawanggawa) 
at tumatalima kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita. 
Si Allah ay magkakaloob ng Kanyang Habag sa kanila. 
Katotohanang si Allah ang Pinakamakapangyarihan, 
ang Puspos ng Karunungan. 7 2 - Si Allah ay nangako sa 
mga sumasampalataya, - mga lalaki at mga babae, - ng 
Halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy 
upang manahan dito magpakailanman, at magagandang 
mansiyon sa Halamanan ng Aden (Paraiso). Datapuwa’t ang 
pinakadakilang kaligayahan ay ang Mainam na Pagkalugod 
ni Allah, ito ang pinakamatayog na tagumpay. 

73 O Propeta (Muhammad)! Magsikap kang mabuti laban 
sa mga hindi sumasampalataya at sa mga mapagkunwari, 
at maging mabalasik laban sa kanila, ang kanilang 
hantungan ay Impiyerno, - at tunay namang pagkasama- 
sama ang gayong hantungan. 74- Sila ay nanunumpa (sa 
Ngalan) ni Allah na sila ay hindi nagsabi ng anuman (na 
masama), datapuwa’t katotohanang sila ay nagsabi ng 
salita ng kawalan ng pananalig, at sila ay (muling nagbalik) 
sa kawalan ng pananampalataya matapos na tanggapin 
ang Islam, at sila ay nagpasya (sa pakana na patayin si 
Propeta Muhammad) na hindi nila naisakatuparan, at sila 
ay hindi makahanap ng anumang dahilan upang gawin 
yaon, maliban na si Allah at ang Kanyang Tagapaghalita ay 
payamanin sila mula sa Kanyang Kasaganaan. Kung sila ay 
magtika, ito ay higit na mainam para sa kanila, datapuwa’t 
kung sila ay magsitalikod, si Allah ay magpaparusa sa kanila 
ng kasakit-sakit na kaparusahan sa buhay sa mundong ito 
at sa Kabilang Buhay. At walang sinuman para sa kanila sa 



304 


Surah 9 • At-Taubah 


mundong ito ang kanilang magiging Wali (tagapagtaguyod, 
tagapangalaga, o katulong). 

75- At ang ilan sa kanila ay gumawa ng kasunduan 
kay Allah (na nagsasabi): “Kung ipinagkaloob Niya sa 
amin ang Kanyang Kasaganaan, katotohanang kami ay 
magbibigay ng Sadaqah (katungkulan at kusang loob na 
kawanggawa tungo sa Kapakanan ni Allah), at katiyakang 
sila ay mapapabilang sa lipon ng mga matutuwid.” 76 ■ At 
nang sila ay gawaran Niya ng Kanyang Kasaganaan, sila 
ay naging lubhang maramot (tumanggi na magbigay ng 
Sadaqah {katungkulan at kusang loob na kawanggawa}), at 
tumalikod na tumututol. 77 Kaya’t Kanyang pinarusahan 
sila sa pamamagitan nang paglalagay ng pagkukunwari 
sa kanilang puso hanggang sa Araw na Siya ay kanilang 
kakaharapin, sapagkat sinira nila ang gayong (kasunduan 
kay Allah) na kanilang ipinangako sa Kanya, at sapagkat sila 
ay nahirati sa pagsasabi ng kabulaanan. 7*- Hindi baga nila 
nalalaman na nababatid ni Allah ang kanilang mga lihim na 
hinagap, at ang kanilang Najwa (lihim na pagsasanggunian), 
at si Allah ang Ganap na Nakakaalam ng lahat ng nalilingid. 

79- Sila na umuupasala sa mga sumasampalataya na 
nagbibigay ng kawanggawa (sa Kapakanan ni Allah) nang 
kusang loob, at sila na hindi makahanap ng anuman 
upang ibigay sa kawanggawa (sa Kapakanan ni Allah), 
maliban kung ano lamang ang kanilang hawak; kaya’t 
kanilang tinutuya sila (mga nananampalataya), si Allah ay 
maghahagis sa kanila ng kanilang mga panunudyo, at sila 
ay tatanggap ng kasakit-sakit na kaparusahan. 8o - Kahit 
na ikaw (O Muhammad) ay humingi ng kapatawaran 
para sa kanila (mga mapagkunwari) o hindi humingi ng 



305 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 

kapatawaran para sa kanila, (at kahit) na ikaw ay humingi 
ng pitumpong ulit para sa kanilang kapatawaran, si Allah 
ay hindi magpapatawad sa kanila sapagkat sila ay hindi 
nanampalataya kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita 
(Muhammad). At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga 
tao na Fasiqun (mga mapaghimagsik at palasuway kay 
Allah). 

8l - Sila na nagpaiwan (sa paglalakbay sa Tabuk na may 
misyon ng pakikipaglaban) at nagsipagsaya na sila ay 
nagpaiwan (hindi sumama) sa Tagapagbalita ni Allah; sila 
ay namuhi na magsumikap at makipaglaban na kasama 
ang kanilang mga ari-arian at kanilang buhay tungo sa 
Kapakanan ni Allah, at sila ay nagsabi: “Huwag kayong 
magsitungo paharap sa init.” Ipagbadya: ‘Ang Apoy 
ng Impiyerno ay higit na matindi ang init, kung kanila 
lamang nauunawaan!” 8z - Kaya’t hayaan silang humalakhak 
ng kakarampot at (hindi magtatagal sila) ay lubhang 
magsisitangis bilang kabayaran sa anumang kanilang 
kinita (sa paggawa ng mga kasalanan). 8 3- At kung dalhin 
kayong muli ni Allah sa lipon nila (mga mapagkunwari), 
at sila ay humingi ng iyong pahintulot na pumalaot (upang 
makipaglaban), iyong sabihin: “Kailanman ay hindi kayo 
papalaot na kasama ako, gayundin ay hindi kayo lalaban sa 
(mga) kaaway na kasama ako; kayo ay pumayag na maupo 
at walang ginagawa sa unang pagkakataon, kaya’t magsiupo 
kayo (ngayon) na kasama ng mga nagpaiwan.” 8 + At huwag 
kailanman (O Muhammad), na ikaw ay magdasal (sa libing) 
ng sinuman sa kanila (mga mapagkunwari) na pumanaw, 
gayundin ay huwag kang tumindig sa kaniyang puntod. 
Katotohanang sila ay hindi nanampalataya kay Allah at sa 



306 


Surah 9 • At-Taubah 


Kanyang Tagapagbalita, at sila ay namatay habang sila ay 
Fasiqun (mga mapaghimagsik at palasuway kay Allah at sa 
KanyangTagapagbalita). 

T At huwag hayaan ang kanilang kayamanan, gayundin 
ang kanilang mga anak ay makaganyak sa iyo. Ang balak ni 
Allah ay parusahan sila ng mga ganitong bagay sa mundong 
ito, at ang kanilang kaluluwa ay pumanaw (mamatay) 
habang sila ay mga hindi nananampalataya. 86 - At kung 
ang Surah (kabanata mula sa Qur’an) ay ipinapahayag, na 
nagtatagubilin sa kanila na sumasampalataya kay Allah at 
nagsisikap na mainam at nakikipaglaban na kasama ang 
Tagapagbalita, ang mga may kayamanan sa lipon nila ay 
humihingi ng iyong pahintulot na sila ay hindi maging saklaw 
(ngjihad, ang banal na pakikipaglaban tungo sa kapakanan 
ni Allah) at nagsasabi, “Iwanan ninyo kami (sa likuran), 
kami ay sasama roon sa mga nakaupo (sa kanilang tahanan). 
8 "' Sila ay nasisiyahan na kasama ang mga (kababaihan) na 
nakaupo at nagpaiwan (sa kanilang tahanan). Ang kanilang 
puso ay nasasagkaan (sa lahat nguri ng kabutihan at tuwid na 
patnubay), kaya’t sila ay hindi nakakaunawa. 88 Datapuwa’t 
ang Tagapagbalita (Muhammad), at sila na may pananalig 
sa Kanya (sa Kaisahan ni Allah at sa Islam) ay nagsikap na 
maigi at nakipaglaban na kasama ang kanilang kayamanan 
at kanilang buhay (sa Kapakanan ni Allah). Sila yaong (sa 
kanila) ay nakalaan ang mga mabubuting bagay, at sila ang 
mga magsisipagtagumpay. 8 9- Sa kanila ay inihanda na ni 
Allah ang Halamanan (Paraiso) na sa ilalim nito ay may mga 
ilog na nagsisidaloy, upang manahan dito magpakailanman. 
Ito ang tunay na rurok ng tagumpay. 

9 °- At sila na gumagawa ng mga dahilan mula (sa lipon) 



307 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 

ng mga bedouin (mga naninirahan sa disyerto) ay lumapit 
(sa iyo, O Muhammad) na humihingi ng iyong pahintulot 
na sila ay hindi na maging saklaw (na makipaglaban sa 
digmaan), at sila na nagsinungaling kay Allah at sa Kanyang 
Tagapagbalita ay nangakaupo sa kanilang tahanan (na 
hindi humihingi rito ng pahintulot); isang kasakit-sakit 
na kaparusahan ang sasakmal sa kanila na mga hindi 
nananampalataya. 9 1 - Hindi isang kasalanan sa kanila, 
na mga mahihina o may karamdaman o sila na walang 
kakayahan at walang mapagkukunan upang gumugol 
(sa banal na digmaan [Jihad]), kung sila ay matapat (sa 
kanilang tungkulin) kay Allah at sa KanyangTagapagbalita. 
Walang anumang batayan (ng hinaing) ang maaaring 
ipataw sa Muhsinun (mga mapaggawa ng kabutihan). At 
si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 
9 2 Gayundin (ay walang kasalanan) sa kanila na lumapit sa 
iyo upang mabigyan ng dalahin, at nang iyong sinabi: “Hindi 
ako makakita ng dalahin para sa inyo,” sila ay lumisan na ang 
kanilang mga mata ay tigmak sa luha ng pagdadalamhati 
dahilan sa sila ay hindi makasumpong ng anuman upang 
gugulin (sa Jihad {banal na digmaan}). 93 Ang batayan (ng 
hinaing) ay tanging laban lamang sa mga mayayaman, na 
gayunpaman ay humihiling na hindi maging saklaw. Sila 
ay nasisiyahan na kasama ang kababaihan na nakaupo at 
naiwan (sa kanilang tahanan), at si Allah ay naglagay ng 
sagka sa kanilang puso (sa lahat ng uri ng kabutihan at 
tuwid na patnubay), upang hindi nila maalaman (kung ano 
ang natatalo {nagpapalungi} sa kanila). 

94 - Sila na (mapagkunwari) ay maglalantad ng kanilang 
mga dahilan sa inyo (mga Muslim), kung kayo ay magbalik 



308 


Surah 9 • At-Taubah 


sa kanila. Ipagbadya (O Muhammad): “Huwag kayong 
magbigay ng mga dahilan, kami ay hindi maniniwala 
sa inyo. Tunay na ipinaalam ni Allah sa amin ang balita 
tungkol sa inyo. Si Allah at ang Kanyang Tagapagbalita ay 
magmamasid ng inyong mga gawa. At sa katapusan, kayo 
ay muling ibabalik sa Kanya na Lubos na Nakakaalam ng 
mga nalilingid at lantad, at Siya ay magsasabi sa inyo ng 
inyong mga ginawa.” 95- Sila ay manunumpa (sa Ngalan) 
ni Allah sa inyo (na mga Muslim), kung kayo ay magbalik 
sa kanila upang kayo ay tumalikod sa kanila. Kaya’t 
magsitalikod kayo sa kanila. Katotohanang sila ay Rijsun 
(alalaong baga, hindi dalisay dahilan sa kanilang buktot na 
gawa), at ang Impiyerno ang kanilang pananahanan, - isang 
kabayaran sa mga bagay na kanilang kinita. 9 6 Sila (na mga 
mapagkunwari) ay manunumpa sa inyo (na mga Muslim), 
upang kayo ay malugod sa kanila, datapuwa’t kung kayo ay 
nalulugod sa kanila, katiyakang si Allah ay hindi nalulugod 
sa mga tao na Al-Fasiqun (mga mapaghimagsik at palasuway 
kayAllah). 

97- Ang mga bedouin (mga taong namumuhay sa disyerto) 
ang pinakamasama sa kawalan ng pananampalataya at 
pagkukunwari, at higit kaysa hindi, ay nasa kamangmangan 
sa mga hangganan (ng mga kautusan ni Allah at Kanyang 
mga legal na batas, atbp.), na ipinahayag ni Allah sa 
Kanyang Tagapagbalita. At si Allah ay Lubos na Maalam, 
ang Tigib ng Karunungan. 98 - At sa mga bedouin (mga taong 
naninirahan sa disyerto) ay may ilan na tumitingin sa kung 
ano (magkano) ang kanilang ginugugol (sa Kapakanan ni 
Allah) bilang isang multa (gastos) at nagbabantay nang 
(pagdatal) ng kapinsalaan sa inyo, sa kanila ay mangyayari 



309 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 

ang kapinsalaan ng kabuktutan. At si Allah ang Ganap na 
Nakakarinig, ang Ganap na Maalam. 

99- At sa mga bedouin (mga taong naninirahan sa disyerto) 
ay may ilan na sumasampalataya kay Allah at sa Huling 
Araw, at tumitingin sa anumang kanilang ginugugol sa 
Kapakanan ni Allah bilang (isang paraan) na mapalapit kay 
Allah, at isang dahilan nang pagtanggap sa mga panawagan 
ng Tagapagbalita. Katotohanan, ang mga ito ay isang 
paglapit sa kanila. Si Allah ay tatanggap sa kanila sa Kanyang 
habag. Katiyakang si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, 
ang Pinakamaawain. 

IO °- Ang unang yumakap sa Islam sa Muhajirun (yaong 
mga nagsilikas mula sa Makkah patungo sa Al-Madina), 
at sa Ansar (ang mga mamamayan ng Al-Madina na 
tumulong sa Muhajirun), at sila na nagsisunod sa kanila 
ng tumpak (sa pananampalataya). Si Allah ay labis na 
nalulugod sa kanila, gayundin, sila ay nalulugod sa Kanya. 
Siya (Allah) ay naghanda para sa kanila ng Halamanan na 
sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso), 
upang manahan dito magpakailanman. Ito ang rurok 
ng tagumpay. IDI - At sa lipon ng mga bedouin (mga taong 
naninirahan sa disyerto) na nakapalibot sa inyo, ang ilan ay 
mga mapagkunwari, at gayundin ang ilan sa mga tao ng Al- 
Madina, sila ay nagmamalabis at nagpapatuloy sa kanilang 
pagkukunwari, ikaw (O Muhammad) ay hindi nakakaalam 
sa kanila, (ngunit) sila ay Aming talastas. Amin (Allah) 
silang parurusahan ng dalawang ulit, at pagkatapos, sila ay 
itatambad sa malaki (at kasindak-sindak) na kaparusahan. 

I02 - At may mga iba na tumatanggap ng kanilang mga 
kasalanan (umaamin sa kanilang pagkakamali), na 



310 


Surah 9 • At-Taubah 


kanilang pinaghahalo ang mga matutuwid na gawa sa 
ibang gawa na masasama. Marahil, si Allah ay babaling sa 
kanila sa pagpapatawad. Katiyakang si Allah ay Lagi nang 
Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. io 3 - Kumuha kayo ng 
Sadaqah (limos at kawanggawa) mula sa kanilang kayamanan 
upang sila ay mapadalisay nito at sila ay pabanalin, at 
manalangin kayo kay Allah para sa kanila. Katotohanan! 
Ang inyong panambitan ay isang pinanggagalingan ng 
kapanatagan sa kanila, at si Allah ay Ganap na Nakakarinig, 
ang Tigib ng Karunungan. io 4 - Hindi baga nila nalalaman 
na si Allah ay tumatanggap sa pagtitika ng Kanyang mga 
alipin at tumatanggap sa Sadaqah (limos at kawanggawa), 
at si Allah lamang ang Tanging Isa na nagpapatawad at 
tumatanggap ng pagtitika, ang Pinakamaawain. '°> At 
ipagbadya (O Muhammad): “Magsigawa kayo! Si Allah ang 
magmamasid sa inyong mga gawa, at (gayundin) sa Kanyang 
Tagapagbalita at sa mga sumasampalataya. At kayo ay 
muling ibabalik sa Ganap na Nakakaalam ng mga nalilingid 
at lantad. At ipapaalam Niya sa inyo ang inyong ginawa.” 
Io6 - At ang iba ay naghihintay ng Kautusan ni Allah, kung 
sila (baga) ay Kanyang parurusahan o sila ay patatawarin. 
At si Allah ay Lubos na Maalam, ang Tigib ng Karunungan. 

io 7- At sa kanila na nagtatayo ng moske (bahay dalanginan) 
bilang paraan ng pamiminsala at kawalan ng pananalig, at 
upang pagwatak-watakin ang mga sumasampalataya, at 
bilang isang himpilan ng mga nakikidigma kay Allah at sa 
Kanyang Tagapagbalita (Muhammad) noon pa mang una, 
katotohanang sila ay nanunumpa na ang kanilang saloobin 
ay walang iba kundi kabutihan. Si Allah ang nagpapatotoo 
na walang alinlangan na sila ay mga sinungaling. 



311 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 

IoS - Kailanman ay huwag kayong tumindig (sa moskeng) 
yaon. Katotohanan, ang moske (bahay dalanginan) na ang 
pundasyon nito ay inilatag sa kabanalan mula sa unang 
araw ay higit na karapat-dapat sa inyo upang tindigan 
(sa pananalangin). Sa loob nito ay mga tao na nagnanais 
na linisin at dalisayin ang kanilang sarili. At si Allah ay 
nagmamahal sa kanila na gumagawa sa kanilang sarili na 
maging malinis at dalisay (alalaong baga, sa mga naglilinis 
ng kanilang maselang bahagi ng katawan sa pamamagitan 
ng malinis na lupa at tubig, sa mga dungis dito na tulad ng ihi 
at dumi, matapos na magbawas). io 9 - Siya kaya na naglatag 
ng pundasyon ng kanyang gusali sa kabanalan para kay 
Allah at (humahanap) sa Kanyang Mabuting Pagkalugod ay 
higit na mainam, o siya kaya na naglatag ng pundasyon ng 
kanyang gusali sa hindi matiyak na bingit ng pagkalugso, 
na handang maguhong pababa, upang ito ay maguho sa 
maraming bahagi na kasama niya sa Apoy ng Impiyerno? 
At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na Zalimun 
(mga malupit, mabalasik, palalo, mapagsamba sa diyus- 
diyosan at mapaggawa ng kabuktutan). no - Ang gusali na 
kanilang itinindig ay hindi kailanman titigil na siyang 
maging sanhi ng pagkukunwari at alinlangan sa kanilang 
puso, malibang ang kanilang puso ay hiwain sa maraming 
bahagi (alalaong baga, hanggang sa sila ay mamatay). At si 
Allah ay Ganap na Nakakaalam, ang Tigib ng Karunungan. 

m - Katotohanang si Allah ay bumili sa mga 
sumasampalataya ng kanilang buhay at kanilang mga 
ari-arian; sa halaga na mapapasakanila ang Paraiso. Sila 
ay nakikipaglaban sa Kapakanan ni Allah, kaya’t sila ay 
pumatay (sa iba) at sila rin ay napatay. Ito ay isang pangako 



312 


Surah 9 • At-Taubah 


sa Katotohanan na Kanyang pinangangatawanan sa Torah 
(mga Batas) at sa Ebanghelyo at sa Qur’an. At sino baga 
kaya ang higit na Makatotohanan sa kanyang Kasunduan 
kay Allah? Kaya’t magsipagsaya kayo sa bilihan (kasunduan) 
na inyong ginanap. At ito ang rurok ng tagumpay II2 - (Ang 
buhay ng mga sumasampalataya na binili ni Allah) ay yaong 
mga nagtitika kay Allah (dahilan sa kanilang ginawang 
maling pagsamba sa mga diyus-diyosan, pagkukunwari, 
atbp.), sila na sumasamba sa Kanya, sila na nagpupuri sa 
Kanya, sila na nag-aayuno (o humahayo para sa kapakanan 
ni Allah), sila na yumuyukod (sa pananalangin), sila na 
nagtatagubilin (sa mga tao) sa Al-Ma’ruf (paniniwala sa 
Kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos 
sa Islam) at nagbabawal (sa mga tao) sa Al-Munkar (kawalan 
ng pananalig, pagsamba sa maraming diyus-diyosan at pag- 
iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal sa Islam), at tumutupad 
sa mga hangganan na itinakda ni Allah (pagtupad sa lahat 
ng itinalaga ni Allah at pag-iwas sa lahat ng uri ng kasalanan 
at masamang gawa na ipinagbabawal ni Allah). At magbigay 
ng magandang balita sa mga sumasampalataya. 

n 3- Hindi isang katampatan sa Propeta at sa mga 
sumasampalataya na manawagan kay Allah tungo 
sa Kanyang kapatawaran para sa Mushrikun (mga 
mapagsamba sa maraming diyus-diyosan, pagano, walang 
pananalig sa Kaisahan ni Allah, atbp.), kahima’t sila ay 
inyong kamag-anak, matapos na maging maliwanag sa 
kanila na sila ang magsisipanahan sa Apoy (sapagkat sila ay 
namatay sa kalagayan ng kawalan ng panananampalataya). 
“ 4 - At ang paninikluhod ni Abraham (kay Allah) para sa 
kapatawaran ng kanyang ama ay dahilan lamang sa isang 



313 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 

pangako na kanyang (Abraham) ginawa para sa kanya 
(ama). Datapuwa’t nang ito ay maging maliwanag sa 
kanya (Abraham), na siya (kanyang ama) ay isang kaaway 
ni Allah, ay inihiwalay niya ang kanyang sarili sa kanya. 
Katotohanang si Abraham ay Al-Awwah (naninikluhod kay 
Allah ng may kapakumbabaan, nagpupuri sa Kanya at nag- 
aala-ala sa Kanya nang labis), at mapagbata. a 5- At si Allah 
ay hindi kailanman mag-aakay sa mga tao na mapaligaw, 
matapos na Kanyang magabayan sila hanggang sa magawa 
Niya na maging maliwanag sa kanila kung ano ang kanilang 
nararapat na iwasan. Katotohanang si Allah ay Ganap na 
Maalam sa lahat ng bagay. ll6 - Katotohanan, si Allah! Sa 
Kanya ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan 
at kalupaan, Siya ang nagbibigay ng buhay, at Siya ang 
naggagawad ng kamatayan. At maliban pa kay Allah, kayo 
ay wala ng anumang Wali (tagapangalaga o tagapagbantay), 
gayundin naman ng kawaksi. 

" 7 - Si Allah ay nagpatawad sa Propeta, sa Muhajirun (mga 
Muslim na nagsilikas at nag-iwan sa kanilang mga tahanan 
at naparoon saAl-Madina), at saAnsar (mgaMuslim ng Al- 
Madina), na sumunod sa kanya (Muhammad) sa panahon 
ng kagipitan, matapos na ang puso ng isang pangkat sa 
kanila ay halos lumihis na (sa tuwid na landas), datapuwa’t 
tinanggap Niya ang kanilang pagtitika. Katiyakang Siya sa 
kanila ay Puspos ng Kabaitan, ang Pinakamaawain. IlS - At 
(Kanya ring pinatawad) yaong tatlo na naiwan (ng Propeta), 
[alalaong baga, hindi siya (Propeta) nagbigay ng kanyang 
hatol sa kanilang kaso; ang kanilang kaso ay ipinagpaliban 
para sa pagpapasya ni Allah], hanggang ang kalupaan 
ay waring makipot para sa kanila kahit gaano man ito 



314 


Surah 9 • At-Taubah 


kalawak, at ang kanilang sarili (kaluluwa) ay nakadarama ng 
pagiging masikip at kanilang napag-akala na sila ay hindi 
makakatakas kay Allah, at wala ng kaligtasan maliban pa sa 
Kanya. At hindi naglaon, Kanyang tinanggap ang kanilang 
pagsisisi upang sila ay magtika (sa Kanya). Katotohanang 
si Allah ay SiyangTanging Isa na tumatanggap ng pagsisisi, 
ang Pinakamaawain. 

” 9 - O kayongnagsisisampalataya! Magingmaypagkatakot 
kay Allah at maging kapiling ng mga matatapat (sa mga 
salita at gawa). I2 °- Hindi isang katampatan sa mga tao 
ng Al-Madina at mga bedouin (mga taong namumuhay 
sa disyerto) na mga magkakalapit bahay na mamalagi sa 
likuran ng Tagapagbalita ni Allah (si Muhammad, kung 
nakikipaglaban tungo sa Kapakanan ni Allah), na higit 
na bigyang pansin (pahalagahan) ang kanilang sariling 
buhay kaysa sa kanya (alalaong baga, sa buhay ng Propeta), 
sapagkat ang lahat ng kanilang dinaranas na paghihirap 
o anumang ginagawa, rito ay walang makakaligtaan 
na hindi nasusulat sa kanilang kapakinabangan bilang 
isang gawa ng katuwiran, kahima’t sila ay nagdanas 
ng pagkauhaw, gayundin ng pagkapagal, gayundin ng 
pagkagutom dahil sa Kapakanan ni Allah, o nanalunton 
sa mga landas upang papag-initin ang galit ng mga hindi 
sumasampalataya, o magkamal ng kapakinabangan mula 
sa kaaway. Katotohanang si Allah ay hindi magpapabaya na 
mawala ang gantimpala ng Muhsinun (mga tao na lubos na 
gumagawa ng mabuting gawa para sa Kapakanan ni Allah 
na walang pagpapakita upang mapansin o mapuri lamang 
ng iba). I21 - Gayundin naman, sila ay hindi gumugugol ng 
anuman (para sa Kapakanan ni Allah), - maging ito ay maliit 



315 


Ang Pagtitika sa Kasalanan 

o malaki, o ang tumawid sa lambak, na ito ay hindi nasusulat 
sa kanilang kapakinabangan, upang sila ay mabayaran 
ni Allah sa pinakamainam na kanilang ginawa (alalaong 
baga, si Allah ay magbibigay sa kanila ng gantimpala sa 
kanilang mabubuting gawa ng ayon sa katampatang ganti 
ng kanilang pinakamainam na gawa na kanilang ginawa sa 
pinakamainam na paraan). 

122 - At hindi isang (katampatan) para sa mga 
sumasampalataya na sama-samang lahat na humayo 
upang makipaglaban (Jihad, banal na pakikidigma). Sa 
bawat pulutong nila, isang pangkat lamang ang marapat 
na magpauna, upang sila (na naiwan) ay magkaroon ng 
katuruan (aral sa Islamikong) panananampalataya, at upang 
kanilang mabigyang babala ang kanilang mga tao kung sila 
ay maghalik na sa kanila, upang sila ay maging maingat (na 
makagawa ng kasamaan). 

12 3- O kayong nagsisisampalataya! Inyong labanan ang mga 
hindi sumasampalataya na malapit sa inyo (alalaong baga, 
mga kamag-anak o kaibigan), at hayaan silang makatagpo 
ng katigasan (ng loob) sa inyo, at inyong maalaman na si 
Allah ay nananatili sa Al-Muttaqun (mga matimtiman at 
matutuwid natao). I2 + At kailanman, kungmayipinapanaog 
na Surah (kabanata ng Qur’an), ang ilan sa kanila (na 
mga mapagkunwari) ay nagsasabi: “Sino ba sa inyo ang 
nagiging masidhi ang kanyang pananalig sa pamamagitan 
nito (ang kabanata ng Quran)?” At kung tungkol sa mga 
sumasampalataya, ito ay nakakapagpasidhi sa kanilang 
pananalig, at sila ay nangagagalak. I2 5- Datapuwa’t sa kanila 
na ang puso ay may karamdaman (ng alinlangan, kawalan 
ng pananalig at pagkukunwari), ito ay makapagdaragdag 



316 


Surah 9 • At-Taubah 


ng kutob at alinlangan sa kanilang paghihinala, kawalan ng 
pananalig at alinlangan, at sila ay mamamatay habang sila ay 
hindi nananampalataya. 126 - Hindi baga nila namamasdan 
na sila ay sinusubukan, minsan o makalawa sa bawat 
taon (sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng kapinsalaan, 
mga sakit, pagkagutom, atbp.). Magkagayunman, sila 
ay hindi nagbabalik loob sa pagtitika, gayundin, sila ay 
hindi natututo ng aral (mula rito). I2 7- At kailanma’t may 
ipinapanaog na Surah (kabanata mula sa Qur’an), sila ay 
nagtitinginan sa bawat isa (na nagsasabi): “Mayroon ba 
na nakakakita sa inyo?” At sila ay tumatalikod. Si Allah ay 
nagbaling ng kanilang puso (palayo sa liwanag), sapagkat 
sila ay mga tao na hindi nakakaunawa. 

I2§ - Katotohanang may dumatal sa inyo na isang 
Tagapagbalita (Muhammad) mula sa inyong lipon (alalaong 
baga, na ganap ninyong batid). Nakakapagpalumbay sa 
kanya na kayo ay mangyaring makatanggap ng anumang 
kapinsalaan o kahirapan. Siya (Muhammad) ay nasasabik 
para sa inyo (na kayo ay matuwid na mapatnubayan at 
magtika kay Allah, at manikluhod sa Kanya upang iparaya 
at patawarin ang inyong mga kasalanan upang kayo ay 
makapasok sa Paraiso at maligtas sa kaparusahan ng 
Apoy ng Impiyerno), sapagkat sa mga sumasampalataya, 
(siya, si Muhammad) ay tigib ng pagkahabag, kabaitan at 
pagkaawa. I2 9- Datapuwa’t kung sila ay magsitalikod, iyong 
ipagbadya (O Muhammad): “Si Allah ay sapat na sa akin. La 
ilaha illa Huwa (Wala ng iba pang Diyos na karapat-dapat 
pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya), sa Kanya ay 
inilalagay ko ang aking pagtitiwala at Siya ang Panginoon 
ng Kataas-taasang Luklukan.” 



SURAH 10 'YUNUS 


317 


Propeta Jonas 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Alif, Lam, Ra (mga titik A, La, Ra). 

2 - Isa bagang kamangha-manghang bagay para sa 
sangkatauhan na Aming ipinahayag ang Aming inspirasyon 
sa isang tao mula sa kanilang lipon (alalaong baga, si Propeta 
Muhammad)? Na kanyang paalalahanan ang sangkatauhan 
(sa nalalapit na kaparusahan sa Impiyerno), at magparating 
ng mabuting balita sa mga sumasampalataya (sa Kaisahan 
ni Allah at sa Kanyang Propetang si Muhammad), na 
kanilang tatamuhin mula sa kanilang Panginoon ang 
gantimpala sa kanilang mabubuting gawa. Datapuwa’t ang 
mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi: “Ito ay tunay at 
isang maliwanag na panggagaway (alalaong baga, si Propeta 
Muhammad at ang Qur’an)!” 

3- Katotohanan, ang inyong Panginoon ay si Allah, na 
lumikha sa mga kalangitan at kalupaan sa anim na Araw, 
at in-Istawa (itinindig) Niya ang Kanyang Luklukan (ng 
kapamahalaan na naaayon sa Kanyang Kamahalan), na 
nagpapatupad at nagpapagalaw sa mga pangyayari ng 
lahat ng bagay. Walang sinuman ang makakapamagitan sa 
Kanya malibang Kanyang pahintulutan. Siya si Allah, ang 
inyong Panginoon, kaya’t tanging paglingkuran lamang 
Siya. Kung gayon, kayo ba ay walang pag-aala-ala? 4- Sa 
Kanya ang pagbabalik ninyong lahat. Ang pangako ni Allah 




318 


Surah 10 ’Yunus 


ay tunay at tiyak. Siya ang nagpasimula ng paglikha at 
muli Niyang uulitin ito, upang Kanyang magantimpalaan 
ng may katarungan ang mga sumasampalataya (sa Islam 
at sa Kaisahan ni Allah) at nagsisigawa ng kabutihan. 
Datapuwa’t sila na nagtatakwil sa Kanya ay makakalasap 
ng kumukulong inumin at kasakit-sakit na kaparusahan 
dahilan sa kanilang pagsalungat sa Kanya. 

5- Siya ang lumikha sa araw bilang isang kumikislap na 
bagay at sa buwan bilang isangliwanag at Kanyang binigyang 
sukat ang mga ito sa mga antas (ng pag-inog) upang inyong 
mabilang ang mga taon (at buwan) at mapagbalikan ang 
panahon. Hindi ito nilikha ni Allah maliban sa katotohanan 
at katampatan. Kaya’t sa ganito Niya ipinapaliwanag nang 
masusi ang Kanyang Ayat (mga tanda, katibayan, talata, 
aral, kapahayagan, atbp.) sa mga tao na may pang-unawa. 
6 • Katotohanan! Sa pagpapalitan ng gabi at araw at sa lahat 
ng mga nilikha ni Allah sa mga kalangitan at kalupaan, ito 
ay Ayat (mga tanda, katibayan, talata, aral, atbp.) sa mga tao 
na nagpapanatili ng kanilang tungkulin kay Allah at labis 
na may pangangamba sa Kanya. ?■ Katotohanan, sila na 
hindi umaasam ng pakikipagtipan sa Amin at nararahuyo 
at nasisiyahan lamang sa pangkasalukuyang buhay sa 
mundong ito, at hindi nagbibigay ng pagpapahalaga sa 
Aming Ayat (mga tanda, katibayan, talata, aral, atbp.), 
8 - Ang kanilang hantungan ay Apoy, na siyang bunga ng 
kasamaan na kanilang kinita. 9- Katotohanan, sila na 
sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah, kaugnay na rin ang 
iba pang anim na artikulo ng Pananampalataya, alalaong 
baga, ang sumampalataya lamang kay Allah, sa Kanyang 
mga Anghel, sa Kanyang mga Kasulatan, sa Kanyang mga 



Propeta Jonas 3 19 

Tagapagbalita, sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at sa Al- 
Qadar [Banal na Kasasapitan} at sa Islam), at nagsisigawa 
ng kabutihan, ang kanilang Panginoon ang mamamatnubay 
sa kanilang Pananalig; sa kanilang ibaba ay magsisidaloy ang 
mga ilog sa Hardin ng Kasiyahan (Paraiso). 10 Ang kanilang 
panambitan dito ay: “Subhanaka Allahumma (Luwalhatiin 
Kayo, O Allah)!” at “Salamun (Kapayapaan)” ang kanilang 
magiging batian dito (sa Paraiso), at ang pinakamalapit sa 
kanilang panambitan ay: ‘Alhamdu Lillahi Rabb-il Alamin 
(Ang lahat ng mga pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah, 
ang Tagapanustos at Tagapagtangkilik ng lahat ng mga 
nilalang)!” 

”• At kung mamadaliin lamang ni Allah para sa 
sangkatauhan ang kasamaan (na kanilang kinita), kung 
paano nila minamadali ang mabuti, ang kanilang palugit (o 
hantungan) ay naigawad na noon pa. Datapuwa’t hinayaan 
Namin ang mga tao na hindi umaasa ng pakikipagtipan sa 
Amin, sa kanilang mga pagsuway, na gumagala rito at doon 
sa pagkaguliham. 12 • At kung ang kasahulan ay dumatal 
sa tao, siya ay naninikluhod sa Amin, na nakahimlay sa 
kanyang tagiliran, o nakaupo o nakatayo. Datapuwa’t 
kung mapawi na Namin ang kanyang dinaramdam, siya ay 
nagdaraan sa kanyang landas na wari bang Kami ay hindi 
niya pinanikluhuran sa kasahulan na sumaling sa kanya! 
Kaya’t napag-aakala ng Musrifun (sila na nagpapabulaan 
kay Allah at sa Kanyang mga Propeta at lumalabag sa 
batas ni Allah sa paggawa ng lahat ng uri ng krimen at mga 
kasalanan) na ang kanilang ginagawa ay makatuwiran. 

T 3- Katotohanang Aming winasak ang mga henerasyon 
na nauna sa inyo nang sila ay nagsigawa ng kamalian, 



320 


Surah 10 ’Yunus 


samantalang ang kanilang mgaTagapagbalita ay dumatal sa 
kanila na may maliwanag naTanda (Katibayan), datapuwa’t 
sila ay hindi nagsisampalataya! Kaya’t sa ganito Namin 
ginagantihan ang Mujrimun (mga walang pananalig, 
makasalanan, mapagsamba sa mga diyus-diyosan, pagano, 
tampalasan, atbp.). I4 - At nilikha Namin na kayo ang 
sumunod sa mga naunang henerasyon sa maraming sali’t 
saling lahi sa kalupaan upang mapagmalas Namin kung 
paano kayo magsisigawa! 

'5- At kung ang Aming maliliwanag na Ayat (mga Talata, 
aral, kapahayagan, atbp.) ay ipinahahayag sa kanila, sila na 
hindi umaasam ng pakikipagtipan sa Amin ay nagsasabi: 
“Dalhin mo sa amin ang Qur’an na iba pa rito, o (iyong) 
baguhin ito”. Ipagbadya (O Muhammad): “Wala sa akin 
ang kapamahalaan upang baguhin ito, sinusunod ko 
lamang kung ano ang ipinahayag sa akin. Katotohanan, 
kung ako ay susuway sa aking Panginoon, ako ay 
nangangamba sa kaparusahan ng Dakilang Araw (alalaong 
baga, ang Araw ng Muling Pagkabuhay).” l6 - Ipagbadya 
(O Muhammad): “Kung ninais (lamang) ni Allah, hindi ko 
sana ito ipinahayag sa inyo, gayundin naman ay hindi Niya 
ito ipapaalam sa inyo. Katotohanang ako ay pumisan sa 
inyo sa aking habang buhay bago pa (dumatal) ito. Wala 
baga kayong pang-unawa?” Sino pa ba kaya ang higit na 
gumagawa ng kamalian maliban sa kanya na kumakatha ng 
kasinungalingan laban kay Allah o nagtatatwa sa Kanyang 
Ayat (mga tanda, katibayan, talata, aral, kapahayagan, 
atbp.)? Katotohanan, ang Mujrimun (mga makasalanan, 
walang pananampalataya, kriminal, pagano, mapagsamba 
sa mga diyus-diyosan, atbp.) ay hindi magtatagumpay! 



PropetaJonas 321 

lS - At sila ay naglilingkod maliban pa kay Allah sa mga 
bagay na hindi makakapinsala sa kanila o makakapagbigay 
sa kanila ng kapakinabangan, at sila ay nagsasabi: “Ito ang 
aming mga tagapamagitan kay Allah”. Ipagbadya: “Kayo 
baga ay nagsasabi ng mga bagay na hindi nababatid ni Allah 
sa mga kalangitan at kalupaan?” Luwalhatiin Siya! Higit 
Siyang Mataas sa lahat ng mga itinatambal nila sa Kanya! 
’9 Ang sangkatauhan (noon) ay isa lamang pamayanan 
(alalaong baga, may isang paniniwala lamang sa nag- 
iisang Diyos, at sa isang relihiyon, ang Islam), datapuwa’t 
sila ay nagkahidwa-hidwa nang lumaon. At kung hindi 
(lamang) sa Salita na ipinarating noong una mula sa inyong 
Panginoon, ang kanilang pagkakahidwa-hidwa ay naayos 
na sana sa kani-kanilang sarili tungkol sa bagay na hindi nila 
pinagkakasunduan. 

2 °- At sila ay nagsasabi: “Bakit kaya hindi ipinanaog sa 
kanya ang anumang Tanda mula sa kanyang Panginoon?” 
Ipagbadya: ‘Ang bagay na nalilingid ay angkin lamang ni 
Allah. Kaya’t kayo ay maghintay; ako rin ay maghihintay 
na kasama ninyo (sa paghuhukom ni Allah).” 2I - At nang 
hinayaan Naming lumasap ang sangkatauhan ng habag 
(mula sa Amin) matapos ang kagipitan ay dumatal sa kanila, 
(inyong) pagmasdan! Sila ay nagbabalak (ng masama) laban 
sa Aming Ayat (mga tanda, katibayan, talata, aral, atbp.)! 
Ipagbadya: “Si Allah ay higit na Maagap sa pagbabalak!” 
Katotohanan, ang Aming mga Tagapagbalita (mga anghel) 
ay nagtatala ng lahat ng inyong binabalak. 

22 - Siya (Allah) ang nagpapahintulot upang matahak ninyo 
ang kalupaan at karagatan, at nang kayo ay nakasakay na 
sa barko, kayo ay naglalayag sa kaaya-ayang ihip ng hangin, 



322 


Surah 10 ’Yunus 


at kayo ay nagsisipagsaya dahil dito. Datapuwa’t nang 
dumating ang nag-aalimpuyong hangin at mga malalaking 
alon sa kanilang paligid, at nang napag-akala nila na sila ay 
lalagumin na (ng dagat) ay pinanikluhuran nila si Allah nang 
matapat at dalisay na pananampalataya na tangi lamang sa 
Kanya, na nagsasabi: “Kung kami ay Inyong ililigtas, kami 
ay tunay na tatanaw ng utang na loob ng pasasalamat!” 
2 3- Datapuwa’t nang sila ay mailigtas na Niya, (inyong) 
pagmasdan! Sila ay nagsilabag (sa pag-uutos ni Allah) sa 
kalupaan, sa pagsuway sa katuwiran! O sangkatauhan! Ang 
inyong paghihimagsik (pagsuway kay Allah) ay isa lamang 
kasahulan ng inyong sariling kaluluwa, - isang maigsing 
pananagana sa pangkasalukuyang buhay sa mundong 
ito, (at sa katapusan), sa Amin ang inyong pagbabalik, at 
ipamamalas Namin sa inyo ang katotohanan ng inyong 
ginawa. 

2 4- Katotohanan, ang kahalintulad ng pangkasalukuyang 
buhay sa mundong ito ay tulad ng ulan na pinamalisbis 
Namin mula sa alapaap, at sa pagsipsip ng kalupaan, 
ito ay naghatid ng mga pag-aani ng maraming bunga na 
nagsisilbing pagkain ng mga tao at mga hayop hanggang 
nang ang kalupaan ay mapuspos ng ginintuang pahiyas at 
kagandahan, ang mga tao na nagmamay-ari nito ay nag- 
aakalang sila ay may kapamahalaan sa lahat dito. At dito, 
ang Aming pag-uutos ay nakakaabot sa gabi o sa araw, at 
ginawa Namin ito na parang nalinisan ng traktorang pang- 
ani, na wari bang ito ay hindi nanagana kahapon (lamang). 
Kaya’t sa ganito Namin ipinapaliwanag ang Ayat (mga 
tanda, katibayan, talata, aral, atbp.) nang masinsinan, sa 
mga tao na may pagmumuni-muni. 



PropetaJonas 323 

2 > Si Allah ay nananawagan tungo sa Tahanan ng 
Kapayapaan (alalaong baga, sa Paraiso, sa pamamagitan 
nang pagtanggap sa Islam, ang relihiyon ni Allah, at sa 
paggawa ng mga kabutihan at pag-iwas sa pagsamba sa mga 
diyus-diyosan at masasamang gawa). Pinapatnubayan Niya 
ang sinumang Kanyang maibigan sa matuwid na landas. 
26 - At sa mga nagsigawa ng kabutihan ay may mabuting 
gantimpala (alalaong baga, ang Paraiso), tunay, may higit 
pa rito (alalaong baga, ang pagkakaroon ng karangalan na 
mamalas ang Mukha ni Allah)! Walang anumang kadiliman 
o alikabok at kahihiyan ang lalambong sa kanilang mukha! 
Sila ang magsisitahan sa Paraiso upang manatilili rito 
magpakailanman. 2 7- At sa mga nagsigawa ng kasamaan, 
ang kabayaran ng kasamaan ay (katumbas) na kasamaan 
din, isang kaaba-abang kahihiyan ang tatakip sa kanilang 
mukha. Walang sinumang tagapagtanggol ang maaasahan 
nila mula kay Allah. Ang kanilang mukha ay matatakpan, 
na tila ba mula sa mga piraso ng kadiliman ng gabi. Sila ang 
magsisitahan sa Apoy, mananatili sila rito magpakailanman. 

2§ - At sa Araw na silang lahat ay Aming titipunin, ay Aming 
ipagsasaysay sa kanila na nagtatambal sa Amin sa iba pang 
diyos: “Humimpil kayo sa inyong lugar! Kayo at ang inyong 
mga katambal (na inyong sinamba sa makamundong 
buhay). At sila ay Aming pagbubukud-bukurin, at ang 
kanilang (itinuturing) na mga katambal ay magsasabi: 
“Hindi kami yaong inyong sinamba! 2 9- Sapat na si Allah 
bilang saksi sa pagitan natin, katotohanang wala kaming 
kaalaman sa inyong pagsamba sa amin!” 3°. Dito! Ang lahat 
ng tao ay makakabatid (nang buong ganap) sa naging bunga 
ng kanilang mga gawa noon, at sila ay ibabalik kay Allah, 



324 


Surah 10 ’Yunus 


ang kanilang Nagmamay-aring Panginoon, at ang kanilang 
huwad na mga diyus-diyosan ay maglalaho sa kanilang 
harapan. 

3 1 Ipagbadya: “Sino ang nagkakaloob sa inyo (ng mga 
panustos) mula sa langit at mula sa lupa? O sino baga 
ang nagmamay-ari ng pandinig at paningin? At sino baga 
ang nagpapanumbalik ng buhay mula sa mga patay at ng 
patay sa pagkabuhay? At sino baga ang namamahala sa 
lahat ng pangyayari ng mga bagay-bagay? Sila ay kagyat 
na magsasabi: “Si Allah”. Ipagbadya: “Hindi baga kayo 
nangangamba sa kaparusahan ni Allah (sa inyong pag- 
aakibat ng mga katambal sa Kanya sa pagsamba)?” 3 2 - Siya 
si Allah, ang tunay mong Panginoon, ang Tagapanustos 
at Tagapagtangkilik. Kaya’t matapos ang Katotohanan, 
ano pa ang natitira rito maliban sa kamalian? Paano kayo 
kung gayon napalayo (sa tamang landas)? 33- Kaya’t ito ang 
Salita ng iyong Panginoon na makatuwiran laban sa mga 
naghihimagsik (sumusuway kay Allah), katotohanang sila 
ay hindi mananampalataya (sa Kaisahan ni Allah at kay 
Muhammad bilangTagapagbalita ni Allah). 

34 Ipagbadya: “Mayroon kaya baga sa mga diyus-diyosan 
na itinatambal ninyo kay Allah ang nagpasimula ng 
paglikha at magpapanumbalik nito?” Ipagbadya: “Si Allah 
ang nagpasimula ng paglikha at muling magpapanumbalik 
nito. Kung gayon, paano kayo napaligaw nang malayo 
(sa katotohanan)?” 35- Ipagbadya: “Mayroon kaya baga 
sa mga diyus-diyosan na itinatambal ninyo kay Allah ang 
makakapamatnubay sa inyo sa Katotohanan?” Ipagbadya: 
“Si Allah, Siya ang namamatnubay sa Katotohanan. 
Siya kaya na nakakapamatnubay sa Katotohanan ay 



PropetaJonas 325 

higit na may karapatan upang sundin o siya kaya na 
hindi nakakapamatnubay sa kanyang sarili maliban na 
siya ay patnubayan? Kung gayon, ano ang nangyayari sa 
inyo? Paano kayo humahatol?” 3<s At ang karamihan sa 
kanila ay sumusunod sa wala bagkus ay mga haka-haka 
lamang. Katiyakan, ang mga haka-haka lamang ay hindi 
makakapanaig sa Katotohanan. Katotohanang si Allah ang 
Ganap na Nakakabatid ng lahat ninyong ginagawa. 

37- At itong Qur’an ay hindi maaaring maipahayag ng iba 
maliban pa kay Allah (ang Panginoon ng mga kalangitan at 
kalupaan), bagkus ito ang nagpapatunay ng kapahayagan 
(rebelasyon) na dumating noong pang una (alalaong baga, 
ang Torah [mga Batas}, Ebanghelyo, atbp.), at isang ganap 
na paliwanag sa Aklat (alalaong baga, sa mga batas at 
alituntunin, atbp. na ipinag-utos sa sangkatauhan), na rito 
ay walang alinlangan mula sa Panginoon ng lahat ng mga 
nilalang. 3§- O sila ba ay nagsasabi: “Siya (Muhammad) 
ay nanghuwad lamang nito?” Ipagbadya: “Dalhin ninyo 
kung gayon ang isang Surah (kabanata) na katulad nito, 
at tawagin ninyo kung sinuman ang inyong nais maliban 
kay Allah, kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan!” 
39 Hindi, itinatakwil nila ito; ang kaalaman dito ay hindi 
nila mapaglirip, bago pa man ang paliwanag ay sumapit sa 
kanila. Kaya’t ang mga nauna sa kanila ay nagsipagtakwil. 
Kaya’t inyong pagmasdan kung ano ang kinasapitan ng 
Zalimun (mga mapaggawa ng kabuktutan, mapagsamba sa 
mga diyus-diyosan, atbp.)! 

4°- At sa karamihan nila ay mayroong iba na 
sumasampalataya rito, datapuwa’t ang iba sa karamihan 
nila ay hindi sumasampalataya rito, at ang iyong Panginoon 



326 


Surah 10 ’Yunus 


ay Ganap na Nakakabatid kung sino ang Mufsidun (mga 
mapaggawa ng kasamaan, sinungaling, buktot, atbp.). 

4 1 - At kung ikaw ay kanilang pabulaanan, iyong ipagbadya: 
“Sa akin ang aking mga gawa at sa inyo ang inyong mga 
gawa! Wala kayong pananagutan sa aking mga ginagawa 
at wala rin akong pananagutan sa inyong mga ginagawa!” 

4 2 - At ang iba sa karamihan nila ay dumirinig sa iyo (O 
Muhammad), subalit kaya mo bang gawin na ang bingi ay 
makarinig, kahit na sila ay walang pang-unawa? 43- At ang iba 
sa karamihan nila ay nagmamasid sa iyo (O Muhammad), 
subalit kaya mo bang patnubayan ang bulag, kahit na sila 
ay hindi nakakakita? 44 Katotohanan! Si Allah ay hindi 
magliligaw (nang palayo sa kabutihan) sa sangkatauhan sa 
anupaman, datapuwa’t ang sangkatauhan ang nagligaw sa 
kanilang sarili. 

45- At sa Araw na sila ay Kanyang titipunin (sa muling 
pagbangon), dito nila mapagtatanto na wari bang sila ay 
namalagi lamang ng isang oras sa isang araw (sa buhay 
sa mundong ito). Mapagkikilala nila ang isa’t isa. Tunay 
na masaklap ang kahihinatnan ng mga nagtatakwil sa 
pakikipagtipan kay Allah, at sila ay hindi napapatnubayan. 

4 6 - Kahit na ipamalas Namin sa iyo (sa panahon ng iyong 
buhay, O Muhammad) ang ilan sa mga ipinangako Namin 
sa kanila (na kaparusahan), - o bawiin Namin ang iyong 
buhay, - magkagayunman ay sa Amin (pa rin) ang kanilang 
pagbabalik, at higit sa lahat, si Allah ang nakakasaksi sa 
kanilang ginagawa. 

47 - At sa bawat Ummah (isang pamayanan o isang bansa) 
ay mayroong isang Tagapagbalita; kung ang kanilang 
Tagapagbalita ay dumatal, ang mga hagay-bagay ay 



PropetaJonas 327 

hahatulan sa pagitan nila ng may katarungan, at sila ay 
hindi mapapalungi. 

4 8 - At sila ay nagsasabi: “Kailan kaya magaganap ang 
pangakong ito (Araw ng Muling Pagkabuhay), - kung 
ikaw ay nagsasaysay ng katotohanan?” 49- Ipagbadya (O 
Muhammad): ‘Ako ay walang kapangyarihan sa anupamang 
kasahulan o kapakinabangan sa aking sarili maliban sa 
anumang pahintulutan ni Allah. Sa bawat Ummah (isang 
pamayanan o isang bansa) ay mayroong natataningang 
panahon; kung ang katakdaan ay sumapit na, wala ni isang 
oras (o isang sandali) ang makakaantala rito, o di kaya ay 
wala ni isang oras (o isang sandali) ang makakapanguna 
rito. 5°- Ipagbadya: “Sabihin ninyo sa akin; kung ang 
Kanyang kaparusahan ay sumapit sa inyo sa araw man o 
maging sa gabi, - ano kayang bahagi nito ang mamadaliin ng 
Mujrimun (mga mapaggawa ng kabuktutan, mapagsamba 
sa mga diyus-diyosan, walang pananalig, kriminal, atbp.)? 5 T - 
Magsisipaniwala ba kayo rito, kung sa wakas ito ay dumatal 
sa inyo? (Sa kanila ay ipagsasaysay:) ‘Ah! Ano? Ngayon 
(kayo ay naniniwala)? Hindi ba ito ang ninanais ninyo noon 
na madaliin?” 5 2 - At sa kanila na nagpalungi sa kanilang 
sarili ay ipagsasaysay: “Lasapin ninyo ang walang hanggang 
kaparusahan! Hindi baga kayo ay binayaran lamang (ng 
ayon) sa anumang inyong kinita!” 

53 At inuusisa ka nila (O Muhammad) na ipaalam sa kanila, 
(at sila ay nagsasabi): “Ito ba ay totoo (alalaong baga, ang 
Kaparusahanat angpagtatatagngOras, angArawngMuling 
Pagkabuhay)?” Ipagbadya: “Tunay nga, sa pamamagitan 
ng aking Panginoon! Ito ang sakdal na katotohanan! At 
kayo ay hindi makakatakas dito!” 54- At kung ang bawat 



328 


Surah 10 ’Yunus 


kaluluwa na napalungi (sa pamamagitan ng di paniniwala 
kay Allah at pagsamba sa mga diyus-diyosan) ay nagtataglay 
ng lahat ng mga kayamanan na nasa kalupaan, at balakin 
niyang ipambayad ito (sa kanyang kaligtasan, at ito ay 
hindi tatanggapin), sila ay makadarama sa kanilang puso 
ng pagsisisi kung mapagmalas na nila ang kaparusaban, at 
sila ay huhukuman sa katarungan, at walang pagkapalungi 
(di katarungan) ang ipapataw sa kanila. 55- Katotohanan, 
hindi baga si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng mga nasa 
kalangitan at kalupaan? Walang alinlangan, katiyakang ang 
Pangako ni Allah ay totoo. Datapuwa’t ang karamihan sa 
kanila ay hindi nakakaunawa. $ 6 - Siya (Allah) ang tanging 
nagkakaloob ng buhay, at naggagawad ng kamatayan, at 
kayong lahat sa Kanya ay magbabalik. 

57 O Sangkatauhan! Dumatal sa inyo ang mabuting 
pagpapayo (Qur’an) mula sa inyong Panginoon (na nag- 
uutos ng lahat ng mabuti at nagbabawal ng lahat ng masama), 
at isang kagalingan (sa sakit ng kawalang kamuwangan, 
pag-aalinlangan, pagkukunwari at pagkakahidwa, atbp.) 
na nasa inyong dibdib, - isang Patnubay at Habag (na 
nagpapaliwanag sa mga bawal at mga pinahihintulutang 
bagay) sa mga sumasampalataya. 58 - Ipagbadya: “Sa mga 
Biyaya ni Allah at sa Kanyang Habag (alalaong baga, ang 
Islam at Qur’an); - dito, hayaang sila ay mangagalak.” Ito 
ay higit na mabuti sa anumang kayamanang kanilang 
nakamtan. 59- Ipagbadya (O Muhammad, sa mga 
sumasamba sa diyus-diyosan): “Sabihin ninyo sa akin, 
anong mga panustos (na kabuhayan) ang ipinanaog sa 
inyo ni Allah! At ginawa ninyo ito bilang pinahihintulutan 
at ipinagbabawal.” Ipagbadya (O Muhammad: “Ito ba 



PropetaJonas 329 

ay pinahintulutan sa inyo ni Allah (upang gawin ito) o 
kayo ba ay nagsisigawa ng kasinungalingan laban kay 
Allah?” 6o - At ano ang inaakala ng mga kumakatha ng 
mga kasinungalingan laban kay Allah, sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay? (alalaong baga, sila ba ay nag-aakala na sila ay 
patatawarin at hindi papatawan ng kaparusahan. Hindi, 
sila ay lalasap ng walang hanggang kaparusahan sa Apoy 
ng Impiyerno). Katotohanang si Allah ay Tigib ng Biyaya 
sa sangkatauhan, datapuwa’t ang karamihan sa kanila ay 
walang utang na loob ng pasasalamat. 

6l - At kung anuman ang ginagawa mo (O Muhammad), 
at kung anumang bahagi ng Qur’an ang iyong dinadalit, 
- at kung anuman ang ginagawa ninyo (O Sangkatauhan, 
mabuti man o masama), Kami ang Saksi rito, nang ito 
ay inyong ginagawa. At walang anuman ang nalilingid sa 
inyong Panginoon kahima’t ito ay kasingbigat ng atomo 
o kasingliit ng langgam dito sa kalupaan at kalangitan, 
gayundin naman kung ito ay higit o kulang, bagkus ay 
nasa isang maliwanag na Talaan. 62 - Walang alinlangan! 
Katotohanan, ang mga Kapanalig ni Allah (Auliya, alalaong 
baga, sila na sumasampalataya sa Kaisahan ni Allah at labis 
na nangangamba sa Kanya sa pamamagitan nang pag-iwas 
sa lahat ng uri ng mga kasalanan at higit na nagmamahal 
kay Allah sa pamamagitan nang paggawa ng lahat ng uri ng 
kabutihan na Kanyang ipinag-utos), walang pangangamba 
ang sasapit sa kanila, gayundin, sila ay hindi malulumbay. 
6 3- Sila na sumasampalataya kay Allah (at sa Kanyang 
Kaisahan) at may pagkatakot sa Kanya sa pamamagitan 
nang pag-iwas sa mga masasamang gawain at kasalanan at 
nagsisigawa ng mga kabutihan, 6 + Sasakanila ang Mabuting 



330 


Surah 10 ’Yunus 


Balita, dito sa buhay sa pangkasalukuyang mundo at sa 
Kabilang Buhay. Walang mababago sa mga Salita ni Allah, 
ito ang tunay na Malunggating Tagumpay 6 > At huwag 
bayaan na ang kanilang mga pangungusap ay maghatid 
kalumbayan sa iyo (O Muhammad), sapagkat ang lahat 
ng kapangyarihan at karangalan ay kay Allah lamang. Siya 
ang Ganap na Nakakarinig ng lahat ng bagay, ang Puspos 
ng Kaalaman. 66 - Walang alinlangan! Si Allah lamang ang 
nag-aangkin ng anupamang nasa kalangitan at anupamang 
nasa kalupaan. At ang mga sumasamba at nananawagan 
sa mga iba maliban pa kay Allah, sa katotohanan, sila ay 
hindi sumusunod sa mga inaakala nilang (kapulutong) ni 
Allah, bagkus sila ay sumusunod lamang sa mga haka-haka 
at kumakatha lamang sila ng mga kasinungalingan. 6 i- Siya 
nga (Allah) ang naggawad sa inyo ng gabi upang kayo ay 
makapagpahingalay at ng araw upang ang mga bagay ay 
inyong mamasdan. Katotohanang dito ay mayroong Ayat 
(mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral, atbp.) sa mga tao 
na dumirinig (at nagmumuni-muni). 

68 ■ Sila (ang mga Hudyo, Kristiyano at Pagano) ay 
nagsasabi: “Si Allah ay nagkaroon ng anak (na lalaki, o 
mga supling).” Luwalhatiin Siya! Siya ay Masagana (hindi 
nangangailangan ng anupaman). Sa Kanya ang anupamang 
nasa mga kalangitan at kalupaan. Wala kayong karapatan 
na sabihin ito. Nagsasalita baga kayo kay Allah ng mga 
(bagay) na hindi ninyo napag-uunawa. 69 - Ipagbadya: 
“Katotohanan, ang mga nagsisigawa ng kasinungalingan 
laban kay Allah ay hindi magsisipagtagumpay, - 7°- Isa 
lamang maigsing pagsasaya rito sa mundo!, - at sa Amin 
ang kanilang pagbabalik, at igagawad Namin sa kanila 



PropetaJonas 331 

ang pinakamasakit na kaparusahan sapagkat sila ay hindi 
sumampalataya (kay Allah at nagpabulaan sa Kanyang mga 
Tagapagbalita, nagtatatwa at humahamon sa Kanyang Ayat 
{mga katiyaban, tanda, kapahayagan, atbp.])- 

7 1 - At ipagbadya sa kanila ang balita tungkol kay Noe, nang 
sabihin niya sa kanyang pamayanan: “O aking mga tao, 
kung ang aking pananatili sa inyo at ang aking pagpapaala- 
ala sa inyo ng Ayat (mga tanda, katibayan, kapahayagan, 
aral, atbp.) ni Alah ay mahirap para sa inyo, kung gayon, 
ako ay lubos na nagpapasakop kay Allah. Kaya’t isagawa 
ninyo ang inyong balak, kayo at ang inyong mga kabig, at 
huwag hayaan ang inyong balak ay magbigay alinlangan sa 
inyo. At igawad ninyo sa akin ang inyong hatol at ako ay 
huwag (ninyong) bigyan ng pagkakataon. 7 2 - Datapuwa’t 
kung kayo ay magsitalikod (sa pagyakap ng tunay na Islam 
at pagsamba sa mga iba maliban pa kay Allah), kung gayon, 
walang gantimpala ang aking hinihingi sa inyo, ang aking 
gantimpala ay mula lamang kay Allah, at ako ay pinag- 
utusan na maging isa sa mga Muslim (na sumusunod lamang 
sa mga batas ni Allah).” 73- Kanilang itinakwil siya (Noe), 
subalit Aming iniligtas siya at ang kanyang mga kasama sa 
barko, at sila ay ginawa Naming mga lahi na naghali-halihi 
(nagpasalin-salin) sa bawat isa, samantalang Aming nilunod 
ang mga nagpasinungaling sa Aming Ayat (mga tanda, 
katibayan, aral, kapahayagan, atbp.). Kaya’t pagmasdan 
ang kinahinatnan ng mga pinaalalahanan. 

74- Kaya’t pagkatapos niya (Noe), Kami ay nagsugo ng 
mga Tagapagbalita sa kanyang pamayanan. Sila ay nagdala 
sa kanila ng mga Maliliwanag na Katibayan, datapuwa’t 
tumutol silang paniwalaan ang sa kanila ay ipinahayag noon 



332 


Surah 10 ’Yunus 


pang una. Kaya’t sa ganito Namin tinatakpan ang puso ng 
mga nagmamalabis sa paglabag (na nagtatakwil sa Kaisahan 
ni Allah at sumusuway sa Kanya). 

75- At pagkaraan nila ay Aming isinugo sina Moises at 
Aaron kay Paraon at sa kanyang mga pinuno na dala ang 
Aming Ayat (mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral, 
atbp.). Datapuwa’t sila ay nag-asal ng may kapalaluan at 
sila ay Mujrimun (mga walang paniniwala, makasalanan, 
mapagsamba sa mga diyus-diyosan, kriminal, atbp.). 
7 6 Kaya’t nang dumatal sa kanila ang katotohanan mula sa 
Amin, silaaynagsasabi: “Katiyakangito ay isangmalinawna 
salamangka.” 77- Si Moises ay nagbadya: “Sinasabi ba ninyo 
(ito) hinggil sa Katotohanan nang ito ay dumatal sa inyo? 
Ito ba ay salamangka? Datapuwa’t ang mga salamangkero 
ay hindi magtatagumpay.” 7§- Sila ay nagsasabi: “Kayo ba 
ay pumunta sa amin upang pagbawalan kami sa pagsunod 
sa pananalig na minana namin sa aming mga ninuno, - at 
upang kayong dalawa ay maging dakila sa kalupaan? Kayong 
dalawa ay hindi namin paniniwalaan!” 

79- At si Paraon ay nag-utos: “Dalhin ninyo sa akin ang 
bawat magagaling na manggagaway (salamangkero).” 8o - At 
nang ang mga manggagaway (salamangkero) ay dumating, 
si Moises ay nagsabi sa kanila: “Inyong ihagis (sa ibaba) 
ang nais ninyong ihagis!” 8l - At nang kanilang maihagis 
(ito) sa ibaba, si Moises ay nagwika: ‘Ang inyong dinala 
ay panggagaway (salamangka), katiyakang si Allah ay 
magpapawalang bisa rito. Katotohanang si Allah ay hindi 
nagbibigay ng kaganapan sa mga gawa ng Al-Mufsidun (mga 
mapanglinlang, makasalanan, tiwali, atbp.).” 8z - At si Allah 
ang magtatatag at magpapamalas sa inyo ng Katotohanan 



PropetaJonas 333 

sa pamamagitan ng Kanyang mga Salita, kahima’t ang 
Mufsidun (mga buktot, kriminal, mapagsamba sa mga 
diyus-diyosan, walang pananalig, atbp.) ay lubhang mamuhi 
rito.” 

8 3- Datapuwa’t walang sinuman ang naniwala kay Moises 
maliban sa mga angkan ng kanyang mga tao (pamayanan) 
dahilan sa kanilang pangangamba kay Paraon at sa kanyang 
mga pinuno na baka sila ay kanilang pagmalupitan; at 
katotohanang si Paraon ay isang palalo, mapagmalupit sa 
kalupaan, katiyakang siya ay isa sa Musrifun (mga buktot 
at mapagsamba sa diyus-diyosan, nagpapabulaan sa 
katotohanan at gumagawa ng lahat ng uri ng kasalanan). 
8 4- At si Moises ay nagbadya: “O aking pamayanan! Kung 
kayo ay nagsisisampalataya kay Allah, kung gayon, lubusin 
ninyo ang pagtitiwala sa Kanya kung kayo ay mga Muslim 
(na tumatalima sa Kanyang Kalooban).” s 5- Sila ay nagsabi: 
“Kay Allah ay ibinigay namin ang aming pagtitiwala. 
Aming Panginoon! Kami ay huwag Ninyong gawin na isang 
pagsubok sa mga tao na Zalimun (mga buktot, mapagsamba 
sa mga diyus-diyosan, pagano, tampalasan, atbp. [alalaong 
baga, na kami ay huwag nilang mapangibabawan ng kanilang 
kasamaan]). 86 - At Inyong iadya kami sa pamamagitan ng 
Inyong Habag sa mga hindi nananampalatayang tao.” 

8 At pinatnubayan Namin si Moises at ang kanyang 
kapatid (na nagsasabi): “Magsipanirahan kayo at ng 
inyong angkan sa Ehipto, at gawin ninyo ang inyong mga 
tirahan bilang lugar ng inyong pagsamba, at mag-alay ng 
palagiang pagdalangin nang mahinusay (Iqamat-as-Salah) 
at maghatid ng Masayang Balita sa mga nananampalataya.” 

88 - At si Moises ay nagsabi: “O aming Panginoon! 



334 


Surah 10 ’Yunus 


Katotohanang ipinagkaloob Ninyo kay Paraon at sa 
kanyang mga pinuno ang kinang at kayamanan sa buhay 
sa mundong ito, aming Panginoon! Upang mapatnugutan 
nila ang mga tao na maligaw sa Inyong Landas. Aming 
Panginoon! Salantahin Ninyo ang kanilang kayamanan 
at patigasin Ninyo ang kanilang puso upang sila ay hindi 
manampalataya hanggang sa mamasdan nila ang kasakit- 
sakit na kaparusahan.” 

N Si Allah ay nagwika: “Katotohanan, ang inyong 
panambitan ay aking dininig. Kaya’t manatili kayo sa tuwid 
na landas (alalaong baga, inyong ipagpatuloy ang paggawa 
ng kabutihan at matiyagang pangangaral ng Mensahe 
ni Allah) at huwag ninyong sundin ang landas ng mga 
hindi nakakabatid ng Katotohanan (alalaong baga, ang 
paniniwala sa Kaisahan ni Allah, at gayundin sa pananalig 
sa Gantimpala ni Allah; ang Paraiso, atbp.).” 

9 °- At dinala Namin ang mga Angkan ng Israel sa kabilang 
ibayo ng dagat, at si Paraon at ang kanyang mga kabig 
ay tumugaygay sa kanila ng may pagkagalit at pang-aapi 
hanggang sa sumapit (ang sandali) na sila ay malulunod, 
siya ay nagsabi: ‘Ako ay nananampalataya sa La ilaha illa 
(Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng 
pagsamba maliban sa Kanya), na wala ng iba pang diyos 
maliban kay Allah,” na siyang pinananampalatayaan ng mga 
Angkan ng Israel, at ako ay isa sa mga Muslim (na sumusuko 
sa Kalooban ni Allah).” 9 1 - Ngayon (ikaw ay naniniwala), 
bagama’t noon, ikaw ay nagtakwil sa katotohanan at ikaw 
ay isa sa Mufsidun (mga buktot, makasalanan, tampalasan, 
atbp.). 9 2 - Kaya’t sa araw na ito ay Aming pananatilihin 
ang iyong (patay) na katawan (mula sa dagat) upang ikaw 



PropetaJonas 335 

ay maging isang Tanda sa mga tao na isisilang pagkatapos 
mo! Katotohanang marami sa sangkatauhan ang hindi 
sumusunod sa Aming Ayat (mga tanda, kapahayagan, 
katibayan, aral, atbp.). 

93- At katotohanang Aming itinira ang mga Angkan ng 
Israel sa isang karangal-rangal na lugar (Sham at Ehipto), 
at Aming pinagkalooban sila ng mga mabubuting bagay, 
at sila ay nagkaroon ng pagkakahidwa-hidwa matapos ang 
kaalaman ay dumatal sa kanila. Katotohanang si Allah ang 
hahatol sa pagitan nila sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa 
mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. 

94 Kaya’t kung ikaw (O Muhammad) ay may pag- 
aalinlangan sa mga bagay na ipinahayag Namin sa iyo 
(alalaong baga, na ang iyong pangalan ay nakasulat saTorah 
[mga Batas} at Ebanghelyo), kung gayon, ay iyong tanungin 
ang mga nagbabasa ng Aklat (ang Torah [mga Batas} at 
Ebanghelyo) na una pa sa iyo. Katiyakan, ang Katotohanan 
ay dumatal sa iyo mula sa iyong Panginoon. Kaya’t huwag 
kang mapabilang sa mga may pag-aalinlangan (dito). 95- At 
huwag kang mapabilang sa mga nagpapasinungaling sa 
Ayat (mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral, atbp.) ni 
Allah, kung magkagayon, ikaw ay isa sa mga mapapaligaw. 

9 6 - Katotohanan! Sila, na ang Salita (Poot) ni Allah 
ay binigyang katarungan laban sa kanila, ay hindi 
mananampalataya. 97- Kahima’t ang bawatTanda ay dumatal 
sa kanila, - hanggang sa kanilang mamasdan ang kasakit- 
sakit na kaparusahan. 9*- Mayroon baga kayang bayan 
(pamayanan) na sumampalataya (makaraang mamasdan 
[nila} ang kaparusahan), at ang kanilang Pananalig (sa 
sandaling yaon) ay nakapagligtas sa kanila (sa kaparusahan)? 



336 


Surah 10 ’Yunus 


(Ang kasagutan ay wala), maliban sa mga tao niJonas; nang 
sila ay sumampalataya, ay Aming pinalis sa kanila ang 
kaparusahan ng kahihiyan sa buhay ng (pangkasalukuyang) 
mundo, at pansamantala Naming binayaan sila na maging 
masaya. 

99- At kung ninais lamang ng iyong Panginoon, ang 
lahat ng mga nasa kalupaan ay sasampalataya, lahat sila, 
nang sama-sama. Kaya’t ikaw (O Muhammad), iyong 
pasunurin ang sangkatauhan hanggang sa sila ay maging 
mananampalataya. IO °- Walang kakayahan ang sinumang 
tao na manampalataya, maliban sa pamamagitan ng 
kapahintulutan ni Allah, at Kanyang igagawad ang poot sa 
mga hindi dumirinig. 

I01 - Ipagbadya: “Pagmasdan, ano baga kaya ang 
nasa kalangitan at kalupaan,” datapuwa’t maging 
ang Ayat (mga tanda, kapahayagan, aral, katibayan, 
atbp.) o mga Tagapagbabala ay hindi makakapagbigay 
ng kapakinabangan sa mga hindi sumasampalataya. 
102 - Kaya’t sila baga ay naghihintay (sa anuman) maliban (sa 
kapinsalaan na nangyari) sa panahon ng mga tao na nauna 
sa kanila? Ipagbadya: “Kayo ay maghintay, ako (rin) ay 
maghihintay sa lipon ninyo na naghihintay.” io 3- Nguni’t (sa 
katapusan), Aming iniligtas ang Aming mga Tagapagbalita 
at ang mga sumampalataya! Ito ay isang katungkulan sa 
Amin na iligtas ang mga nananampalataya. 

io 4- Ipagbadya (O Muhammad): “O kayong sangkatauhan! 
Kung kayo ay nag-aalinlangan sa aking relihiyon (Islam), 
kung gayon, inyong maalaman na kailanman ay hindi ko 
sasambahin ang inyong sinasamba maliban lamang kay 
Allah. Datapuwa’t sinasamba ko si Allah na nagkakaloob sa 



PropetaJonas 337 

inyo ng kamatayan, at ako ay pinag-utusan na maging isa sa 
mga nananampalataya.” (At ito ay ipinahayag sa akin): 
“Ituon mo ang iyong mukha (O Muhammad) nang lubos 
sa relihiyong Hanifan (Kaisahan ni Allah at Pagsamba 
lamang sa Kanya, sa Islam), at ikaw kailanman ay huwag 
mapabilang sa Mushrikun (mga sumasamba sa maraming 
diyus-diyosan, pagano, walang pananalig sa Kaisahan ni 
Allah, atbp.).” Io6 - At huwag kang manawagan sa mga iba 
pa na kasama si Allah, sila na hindi makakapagbigay sa iyo 
ng kapakinabangan, at hindi rin makakapagbigay sa iyo 
ng kasahulan, datapuwa’t kung ito ay iyong gawin, walang 
pagsala na ikaw ay magiging isa sa Zalimun (mga buktot, 
mapaggawa ng mga kamalian, mapagsamba sa mga diyus- 
diyosan, atbp.). io 7- At kung si Allah ay maggawad sa iyo ng 
kasakitan, walang sinuman ang makakapawi nito maliban sa 
Kanya, at kung naisin Niya ang anumang kabutihan sa iyo, 
walang sinuman ang makakahadlang sa Kanyang biyaya na 
Kanyang ipinararating sa sinuman sa Kanyang mga alipin 
na Kanyang maibigan. At Siya ay Lagi nang Nagpapatawad, 
ang Pinakamaawain. 

Io8 - Ipagbadya: “O kayong sangkatauhan! Ngayon, ang 
Katotohanan (alalaong baga, ang Qur’an at si Propeta 
Muhammad) ay dumatal sa inyo mula sa inyong Panginoon. 
Kaya’t kung sinuman ang tumanggap ng patnubay, ginawa 
niya ito tungo sa kapakanan ng kanyang sarili, at kung 
sinuman ang maligaw, ginawa niya ito tungo sa kasahulan 
ng kanyang sarili, at ako (Muhammad) ay hindi itinalaga 
sa inyo bilang isang Wakil (na makakapamatnubay sa inyo 
upang pilitin kayo na mapatnubayan).” I0 9- At (ikaw, O 
Muhammad), iyong sundin ang kapahayagan na ipinarating 



338 


Surah I I • Hud 


sa iyo, at maging matimtiman hanggang sa igawad ni Allah 
ang Kanyang paghatol. At Siya ang Pinakaganap sa lahat ng 
mga Hukom. 


SURAH I I • HUD 

Propeta Hud 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Alif, Lam, Ra (mga titik A, La, Ra). 

(Ito ayisang)Aklat, naangmgaTalataaypinagingganap (sa 
bawat anggulo ng karunungan, atbp.), at ipinaliwanag nang 
masusi, na nagmula saTanging Isa (Allah), na Siyang Lubos 
na Maalam at Ganap na Nakakabatid (ng lahat ng bagay). 2 - 
(Na nagsasabing) sambahin lamang si Allah. Katotohanang 
ako (Muhammad), ay mula sa Kanya para sa inyo bilang isang 
tagapagbabala at tagapaghatid ng Masayang Balita. 3- At 
(nag-uutos sa inyo): “Hanapin ninyo ang pagpapatawad ng 
inyong Panginoon, at magsipanumbalik kayo sa Kanya ng 
may pagsisisi upang kayo ay mabiyayaan Niya ng mabuting 
pagsasaya sa natatatakdaang panahon, at ipagkaloob Niya 
ang Kanyang nag-uumapaw na Biyaya sa bawat nagmamay- 
ari ng biyaya (alalaong baga, ang mga tumutulong at 
naglilingkod sa mga nangangailangan at karapat-dapat sa 
pamamagitan ng kanyang lakas at kayamanan). Datapuwa’t 
kung kayo ay tumalikod, ako ay nangangamba para sa inyo 
sa kaparusahan ng Dakilang Araw (alalaong baga, ang Araw 




339 


Propeta Hud 

ng Muling Pagkabuhay). + KayAIlah ang inyong pagbabalik, 
at Siya ay may Kakayahan na makagawa ng lahat ng bagay. 

5 Walang alinlangan! Itiniklop nila ang kanilang dibdib 
upang sila ay magkubli sa Kanya. Katotohanan, kahit na 
damitan nila ang kanilang sarili ng kasuutan, batid Niya 
kung ano ang kanilang ikinukubli at kung ano ang kanilang 
inilalantad. Katotohanang Siya ang Ganap na Nakakaalam 
(ng pinakaubod na mga lihim) ng mga dibdib. 6 - At walang 
(gumagalaw) na nilikha ang naririto sa kalupaan na ang 
ikinabubuhay ay hindi nanggaling kay Allah. At nababatid 
Niya ang kanilang pinananahanan at ang kanilang 
pinaglulunggaan (sa sinapupunan, sa libingan, atbp.), ang 
lahat ay nasa Maliwanag na Aklat (Al-Lauh Al-Mahfuz, ang 
Aklat ng mga Kautusan na [hawak] ni Allah). 

7- At Siya ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan sa 
anim na Araw at ang Kanyang Luklukan (noon) ay nasa 
ibabaw ng Tubig, upang Kanyang masubukan kayo kung 
sino sa inyo ang pinakamabuti sa pag-uugali. Datapuwa’t 
kung iyong sasabihin sa kanila: “Katotohanang kayo ay 
ibabangon pagkatapos ng kamatayan,” ang mga hindi 
sumasampalataya ay walang pagsala na magsasabi: “Ito ay 
walangibamalibansaisanglantadnasalamangka.” 8 Atkung 
inaantala Namin para sa kanila ang kaparusahan hanggang 
sa natatakdaang panahon, katiyakang sila ay magsasabi, 
‘Ano ang pumipigil dito?” Katotohanan, sa araw na ito ay 
sasapit sa kanila, walang anupaman ang makapagpapaalis 
nito sa kanila, at sila ay ganap na mapapaligiran nito, na 
noon ay lagi nilang tinutuya! 

9- At kung iginawad Namin sa tao na lasapin ang 
Habag mula sa Amin, at matapos, ay alisin sa kanya ito, 



340 


Surah I I • Hud 


katotohanang siya ay nawawalan ng pag-asa at walang 
utang na loob ng pasasalamat. 10 Datapuwa’t kung Aming 
hayaan siya na lasapin ang magandang biyaya, pagkaraan 
ang kasamaan (kahirapan at kapinsalaan) ay dumapo sa 
kanya, walang pagsala na siya ay magsasabi: ‘Ang kamalasan 
at kasahulan ay lumisan sa akin.” Katotohanan, siya ay 
tandisang galak na galak at nagmamayabang (walang 
utang na loob ng pasasalamat kay Allah). 11 Maliban sa 
mga nagpapamalas ng pagtitiyaga at gumagawa ng mga 
kabutihan, sa kanila, ay mapapasakanila ang kapatawaran 
at malaking gantimpala (Paraiso). 

I2 - At kung sakali (O Muhammad) na iyong isuko ang 
bahagi ng anumang ipinahayag sa iyo, at ang iyong dibdib 
ay naninikip dito sapagkat sila ay nagsasabi, “Bakit kaya 
hindi ipinanaog sa kanya ang kayamanan, o di kaya ang 
anghel ay dumatal sa kanya?” Datapuwa’t ikaw ay isa lamang 
tagapagbabala. At si Allah ang Wakil (ang Tagapamahala 
ng mga pangyayari, Tagapagkupkop, atbp.) sa lahat ng 
mga bagay. ’3- O di kaya, sila ay nagsasabi, “ Siya (Propeta 
Muhammad) ay nanghuwad (nagpalsipika) lamang (ng 
Qur’an)”. Ipagbadya: “Magdala kayo kung gayon ng 
sampung huwad na Surah (mga kabanata) na katulad nito, 
at tawagin ninyo kung sinuman ang ibig ninyo, maliban 
pa kay Allah (upang tumulong sa inyo), kung kayo ay 
nangungusap ng katotohanan!” '+■ At kung ikaw ay hindi 
nila tugunin, iyong maalaman na ang Kapahayagan (ang 
Qur’an) ay ipinanaog ni Allah ng may Karunungan at ang 
La ilaha illa Huwa (Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat 
pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya)! Hindi baga 
kayo magiging mga Muslim (ang mga tumatalima sa Islam)? 



341 


Propeta Hud 

'5- Sinumang maghangad ng buhay sa mundong ito at sa 
kanyang kinang; sa kanila ay Aming babayaran nang ganap 
(ang kinita) ng kanilang mga gawa rito, at dito ay walang 
mahabawas. l6 - Sila yaong walang makakamtan sa Kabilang 
Buhay maliban sa Apoy; at dito ay walang kabuluhan ang 
kanilang mga gawa. At walang halaga ang kanilang ginagawa 
noon. 

'7' Sila ba (na mga Muslim) na tumatanggap ng maliliwanag 
na tanda (ang Qur’an) mula sa kanilang Panginoon, at 
sinundan ng isang Saksi (Muhammad) mula sa Kanya, (sila 
ba ay katumbas ng mga hindi sumasampalataya), at bago 
pa rito ay dumating ang Aklat ni Moises, isang patnubay 
at habag, sila ay nagsipaniwala rito, datapuwa’t yaong mga 
Sekta (mga Hudyo, Kristiyano at lahat ng mga di Muslim 
na bansa o pamayanan) na nagtatakwil dito (sa Qur’an), ang 
Apoy ang tagpuan na ipinangako sa kanila. Kaya’t huwag 
kayong mag-alinlangan tungkol dito (alalaong baga, sa 
mga pahayag na dala ni Muhammad at nagmula kay Allah, 
katiyakang sila ay papasok sa Impiyerno). Walang pagsala, 
ito ang Katotohanan mula sa inyong Panginoon, datapuwa’t 
ang karamihan sa sangkatauhan ay hindi nananampalataya. 

lS - At sino pa kaya ang higit na gumagawa ng kamalian 
maliban sa kanya na kumakatha ng mga kasinungalingan 
laban kay Allah. Sila ang dadalhin sa harapan ng kanilang 
Panginoon, at ang mga saksi ay magsasabi: “Sila nga 
ang nagpasinungaling sa kanilang Panginoon!” Walang 
alinlangan! Ang sumpa ni Allah ay nasa Zalimun (mga 
buhong, buktot, makasalanan, mapagsamba sa mga diyus- 
diyosan, mapang-api, atbp.). u >- Sila na humahadlang (samga 
iba) tungo sa Landas ni Allah (sa pagiging Tanging Isa Niya, 



342 


Surah I I • Hud 


at sa Islam), at humahanap ng kalikuan dito, habang sila ay 
hindi nananalig sa Kabilang Buhay; 20 Hindi, sa anupamang 
kaparaanan, sila ay hindi makakatakas (sa parusa ni Allah) 
sa kalupaan, at wala ring makakapangalaga sa kanila 
maliban kay Allah! Ang kaparusahan nila ay dadalawahin 
(dodoblehin)! Hindi nila matagalan na pakinggan (ang mga 
nangangaral ng katotohanan) at sila ay nasanay na hindi 
nakikita (ang katotohanan dahilan sa kanilang mariing pag- 
ayaw, kahima’t sila ay mayroong pandinig at pangmasid). 

21 - Sila nga ang nagpabaya sa kanilang sarili, at ang kanilang 
mga huwad na diyus-diyosan ay maglalaho sa kanila. 

22 - Walang pagsala, sila nga ang magiging lubos na talunan 
sa Kabilang Buhay 

2 3 Katotohanan, sila na sumasampalataya (sa Kaisahan 
ni Allah at sa Islam), at nagsisigawa ng mga kabutihan, at 
nagpapakumbaba sakanilang sarili (sa pagsisisi at pagsunod) 
sa harapan ng kanilang Panginoon, - sila ay magsisitahan 
sa Paraiso at mananatili rito magpakailanman. 2 4 Ang 
nakakahalintulad ng dalawang pangkat ay tulad ng bulag 
at ng bingi at ng nakakamasid at ng nakakarinig. Sila ba 
ay magkatulad kung paghahambingin? Hindi baga kayo 
magsisitalima? 

2 5- Katotohanang isinugo Namin si Noe sa kanyang 
pamayanan (at siya ay nagsa-bi): ‘Ako ay dumating sa inyo 
bilang isang lantad na tagapagbabala.” 26 - “Na sambahin 
lamang ninyo si Allah; katotohanan, pinangangambahan 
ko para sa inyo ang kaparusahan ng kasakit-sakit na Araw.” 
2 7- Ang mga pinuno ng mga hindi sumasampalataya sa lipon 
ng kanyang angkan ay nagsabi: “Ikaw ay namamasdan 
namin bilang isang tao na katulad namin, at hindi rin namin 



343 


Propeta Hud 

nakikita ang sinuman na sumusunod sa iyo maliban sa 
pinakahamak sa amin, at sila ay sumusunod sa iyo na hindi 
gumagamit ng kanilang pag-iisip. At wala kaming nakikita 
sa iyo na mahalaga na higit pa sa amin, sa katotohanan, 
ikaw ay itinuturing namin na isang sinungaling.” 

2§ - Siya ay nagbadya: “O aking pamayanan! Sabihin ninyo 
sa akin, kung ako ay mayroong maliwanag na katibayan 
mula sa aking Panginoon, at isang Habag (pagka-Propeta, 
atbp.) ang dumatal sa akin mula sa Kanya, datapuwa’t ang 
gayong (Habag) ay nakukubli sa inyong paningin. Kayo ba 
ay pipilitin namin na tanggapin ito (ang Islam) kung kayo ay 
may matinding pagkapoot dito? 2 9- At, O aking pamayanan! 
Hindi ako nanghihingi sa inyo ng gantimpala hinggil dito, 
ang aking pabuya ay wala ng iba maliban lamang na mula 
kay Allah. Hindi ko itataboy ang mga sumasampalataya. 
Katotohanang makakatipan nila ang kanilang Panginoon, 
datapuwa’t aking napagmamalas na kayo ay mga hangal na 
tao. 3°- At, O aking pamayanan! Sino ang makakatulong sa 
akin laban kay Allah, kung sila ay aking itaboy? Hindi baga 
kayo nagsasaalang-alang? 3*- At ako ay hindi nagsasabi sa 
inyo na nasa akin ang mga kayamanan ni Allah, at gayundin 
naman ay aking nababatid ang Ghaib (mga bagay na 
nakalingid); at hindi ko rin sinasabi na ako ay isang anghel, 
at hindi ko rin sinasabi na ang inyong mga minamaliit ay 
hindi pagkakalooban ni Allah ng biyaya. Nababatid ni 
Allah ang nasa loob ng kanilang sarili (kung tungkol sa 
pananalig, atbp.). Kung magkakagayon, ako ay katiyakang 
mapapabilang sa Zalimun (mga buhong, buktot, mapang- 
api, makasalanan, atbp.).” 

3 2 - Sila ay nagsabi: “O Noe! Ikaw ay nakipagtalo sa amin at 



344 


Surah I I • Hud 


labis mong pinahaba ang pakikipagtalo mo sa amin, ngayon 
na, dalhin mo sa amin ang iyong ipinananakot, kung ikaw 
ay nagsasabi ng katotohanan.” 33- Siya ay nagsabi: “Si Allah 
lamang ang makakapagbigay nito (ang kaparusahan) sa inyo, 
kung ito ay Kanyang naisin, at kayo ay hindi makakatalilis. 

34- At ang aking pagpapaala-ala ay hindi magbibigay ng 
kapakinabangan sa inyo kahit na aking naisin na bigyan 
kayo ng mabuting payo, kung ang Kalooban ni Allah ay 
manatili kayong naliligaw. Siya ang inyong Panginoon! At 
kayo sa Kanya ay magbabalik.” 

35- O sila kaya (na mga pagano ng Makkah) ay nagsasabi: 
Siya (Muhammad) ay nanghuwad (kumatha ng walang 
katotohanan) dito (sa Qur’an).” Ipagbadya: “Kung ako 
ang kumatha nito sa kabulaanan, nasa akin ang mabigat 
kong kasalanan, datapuwa’t ako ay walang muwang sa mga 
pagkakasala na inyong ginagawa.” 

3 6 - At ang inspirasyon ay ibinigay kay Noe. “Walang isa 
man sa iyong mga tao ang mananampalataya maliban sa 
mga nagsipanalig na. Kaya’t huwag kang malumbay dahilan 
sa kanilang mga ginagawa. 37- At iyong itindig ang Barko 
sa ilalim ng Aming Paningin at ng Aming inspirasyon, at 
Ako ay huwag mong pakiusapan (hinggil) sa kapakanan 
ng mga hindi sumasampalataya; walang pagsala na sila 
ay malulunod.” 3 8 - At habang siya ay nagtatayo ng Barko, 
kailanma’t ang mga pinuno ng kanyang pamayanan ay 
nagdaraan sa harapan niya, sila ay kumukutya sa kanya. 
Siya (Noe) ay nagsabi: “Kung kayo ay tumutuya sa amin, 
gayundin naman, kayo ay aming tinutuya na kagaya ng 
inyong pagkutya sa amin. 39- At mapag-aalaman ninyo kung 
sino ang makakatanggap ng parusa na tatakip sa kanya 



Propeta Hud 345 

sa kahihiyan, at kung sino ang magkakamit ng walang 
hanggang sakit.” 

4°- (Kaya’t nagpatuloy ang gayong pangyayari), hanggang 
sa sumapit ang Aming Pag-uutos at ang bangan ay umagos 
(ang tubig na tila mga dalisdis sa kalupaan). Aming ipinag- 
utos: “Magsisakay kayo, sa bawat uri ay dalawa (lalaki at 
babae), at ang inyong mag-anak, maliban sa kanya na ang 
Salita ay walang naging saysay (pamilya ni Noe na sumuway), 
at ang mga sumasampalataya. At walang naniwala sa kanya 
maliban sa iilan.” 4 1 - At siya (Noe) ay nagsabi: “Magsisakay 
kayo, sa Ngalan ni Allah, ito ay gagalaw o mananatili sa 
kanyang punduhan. Katotohanan, ang aking Panginoon 
ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain.” 
4 2 - Kaya’t (ang barko) ay naglayag (na kasama) nila sa gitna 
ng gabundok na mga alon, at si Noe ay tumawag sa kanyang 
anak na lalaki na humiwalay sa kanila. “O aking anak! 
Sumakay ka sa amin at huwag kang mapabilang sa mga 
hindi sumasampalataya.” 43 Ang kanyang anak na lalaki 
ay tumugon: ‘Aakyat ako sa bundok, ito ang magliligtas sa 
akin sa tubig.” Si Noe ay nagsabi: “Sa araw na ito ay walang 
tagapagligtas sa Pag-uutos ni Allah maliban sa kanya na 
ginawaran Niya ng Kanyang habag.” At ang malaking alon 
ay dumaan sa pagitan nila, kaya’t ang kanyang anak ay 
napasama sa mga nalunod. 44 At dito ay ipinag-utos: “O 
kalupaan! Lagumin mo ang iyong tubig, at O kalangitan! 
Pahintuin mo ang iyong ulan.” At ang tubig ay bumaba 
(kumati) at ang kautusan ni Allah ay natupad (alalaong 
baga, ang pagkawasak ng mga tao ni Noe). At (ang barko) 
ay pumundo sa Bundok ng Judi, at dito ay ipinagsulit: 



346 


Surah I I • Hud 


“Kayo ay malayo na sa mga tao na Zalimun (mga buktot 
sa kasamaan at mapagsamba sa mga diyus-diyosan, atbp.)!” 

45- At si Noe ay nanikluhod sa kanyang Panginoon at 
nagsabi, “O aking Panginoon! Katotohanan, ang aking 
anak na lalaki ay kabilang sa aking pamilya! At walang 
pagsala, ang Inyong pangako ay katotohanan, at Kayo 
ang Pinakamakatarungan sa lahat ng mga hukom.” 46 - Siya 
(Allah) ay nagwika: “0 Noe! Katotohanang siya ay hindi 
kabilang sa iyong pamilya; katotohanan, ang kanyang mga 
gawa ay hindi katampatan, kaya’t huwag kang magsumamo 
sa Akin sa bagay na wala kang kaalaman! Ikaw ay Aking 
pinaalalahanan, kung hindi, baka ikaw ay maging isa sa mga 
hangal.” 47- Si Noe ay nagsabi: “O aking Panginoon! Ako ay 
nagpapakalinga sa Inyo, dahilan sa aking pagtatanong sa 
Inyo na wala akong kaalaman. At malibang ako ay Inyong 
patawarin at kahabagan, katotohanang ako ay magiging isa 
sa mga mapapahamak.” 

4 8 - Dito ay ipinagbadya: “O Noe! Ikaw ay bumaba mula 
sa Barko nang may kapayapaan mula sa Amin at sumaiyo 
ang mga biyaya at sa mga tao na kasama mo (at kanilang 
mga anak), datapuwa’t, mayroon pang (ibang mga tao) 
sa kanila ang Aming pagkakalooban ng kasiyahan (nang 
pansamantala), subalit sa katapusan, isang masaklap na 
kaparusahan ang sasapit sa kanila mula sa Amin.” 49 Ito 
ang balita na Nakalingid na ipinahayag Namin sa iyo (O 
Muhammad), maging ikaw, o ang iyong pamayanan ay 
hindi nakakakilala sa kanila, bago pa rito. Kaya’t maging 
matimtiman. Katotohanan, ang mabuting wakas ay nasa 
Muttaqun (mga mabubuti at matutuwid na tao na may 
labis na pangangamba kay Allah sa pamamagitan nang pag- 



347 


Propeta Hud 

iwas sa lahat ng uri ng kasalanan at higit na nagmamahal 
sa Kanya sa pamamagitan nang pagsunod sa lahat ng 
mabubuting gawa na ipinag-utos ni Allah). 

5°- At sa mga tao ni A’ad ay isinugo Namin ang kanilang 
kapatid na si Hud. Siya (Hud) ay nagsabi: “O aking 
pamayanan! Sambahin ninyo si Allah! Wala na kayong 
iba pang “Ilah” (Diyos) maliban sa Kanya. Katotohanan, 
wala kayong ginagawa kundi ang kumatha ng mga 
kasinungalingan!” s 1 - “O aking pamayanan, ako ay hindi 
nanghihingi sa inyo ng pabuya sa (Mensaheng) ito. Ang 
aking pabuya ay mula lamang sa Kanya na lumikha sa akin. 
Hindi baga kayo nakakaunawa? 5 2 - At aking pamayanan! 
Dumulog kayo tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon 
at magbalik loob kayo sa Kanya. Pamamalibisbisin Niya 
mula (sa alapaap) ang saganang ulan at daragdagan niya ng 
lakas ang inyong lakas, kaya’t huwag kayong magsitalikod 
na tulad ng Mujrimun (mga buhong, walang pananalig sa 
Kaisahan ni Allah, mapagsamba sa mga diyus-diyosan, 
atbp.).” 

53- Sila ay nagsasabi: “O Hud! Wala kang katibayan 
na inihantad sa amin, at hindi namin tatalikuran ang 
aming mga diyos dahilan lamang sa iyong pangangaral! 
At kami ay hindi maniniwala sa iyo. 54- Ang amin lamang 
masasabi ay: ang ilan sa aming mga diyos (mga huwad na 
diyus-diyosan) ay sumakmal sa iyo sa kasamaan.” Siya 
ay nagsabi: “Tinatawagan ko si Allah na sumaksi at kayo 
ang makakapagpatotoo na ako ay malaya sa lahat ng mga 
itinatambal ninyong mga kasama (kaakibat) sa pagsamba, 
- 55- Sa Kanya (Allah). Kaya’t magbalak kayo laban sa akin, 
kayong lahat, at huwag na ninyong ipagpaliban (o bigyan 



348 


Surah I I • Hud 


ako ng palugit). 5 6 - Ipinapaubaya ko ang aking pagtitiwala 
kay Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon! Wala 
ni isa mang gumagalaw (may buhay) na nilikha ang hindi 
Niya hawak ang kanilang palawit na buhok. Katotohanan, 
ang aking Panginoon ay nasa Matuwid na Landas (ang 
Katotohanan). 

57- Kaya’t kung kayo ay magsitalikod, gayunpaman, ay 
akin nang naiparating sa inyo ang Mensahe kung bakit ako 
ay isinugo sa inyo. Ang aking Panginoon ay lilikha ng ibang 
mga tao na susunod sa inyo at hindi kayo makakapaminsala 
sa Kanya kahit na katiting. Katotohanan, ang aking 
Panginoon ay Tagapangalaga ng lahat ng mga bagay.” A At 
nang ang Aming Pag-uutos ay sumapit, iniligtas Namin si 
Hud at yaong nagsipaniwala sa kanya sa pamamagitan ng 
Habag na mula sa Amin, at iniadya Namin sila sa kasakit- 
sakit na kaparusahan. 59- Sila nga ang mga tao ni A’ad. 
Itinakwil nila ang Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, 
tanda, atbp.) ng kanilang Panginoon at sinuway nila ang 
Kanyang mgaTagapagbalita, at sinunod nila ang pag-uutos 
ngbawat palalo at sutil (mgasumasalansangsakatotohanan). 
6o - At sila ay tinugis ng sumpa sa mundong ito (at gayundin 
naman) sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Walang alinlangan! 
Katotohanan, si A’ad ay hindi nanampalataya sa kanilang 
Panginoon. Kaya’t layuan si A’ad, ang mga tao ni Hud. 

6l At samgataoniThamud (ayisinugo) naminangkanilang 
kapatid na si Salih. Siya ay nagbadya: “O aking pamayanan! 
Sambahin ninyo si Allah, wala na kayong ibang “Ilah” 
(Diyos) maliban sa Kanya. Kanyang ginawa (at itinanghal) 
kayo mula sa lupa at dito ay Kanyang itinira kayo, kaya’t 
humingi kayo ng Kanyang pagpapatawad at bumaling kayo 



349 


Propeta Hud 

sa Kanya sa pagsisisi. Katotohanan, ang aking Panginoon 
ay laging Malapit (sa lahat, sa pamamagitan ng Kanyang 
Karunungan), ang Maaasahan.” 6z - Sila ay nagsabi: “O 
Salih! Ikaw ay nasa aming piling bilang lunduan ng aming 
matimyas na pag-asa (at naghangad kami para sa iyo na 
ikaw ay aming maging pinuno) hanggang dumating (ang 
naiibang bagay na iyong dinala, na aming talikuran ang 
aming mga diyos at sambahin ang iyong Diyos {Allah})! 
Ngayon ay iyong pinagbabawalan kami na sambahin ang 
sinasamba ng aming mga ninuno at sambahin lamang 
ang iyong Diyos (Allah)! Datapuwa’t kami ay lubhang 
nag-aalinlangan sa bagay na kami ay iyong inaaanyayahan 
(ang Kaisahan ni Allah). 6 3 Siya ay nagbadya: “O aking 
pamayanan! Sabihin ninyo sa akin, kung ako ay mayroong 
maliwanag na katibayan mula sa aking Panginoon, at may 
dumatal sa akin na Habag (ang pagka-Propeta, atbp.) mula 
sa Kanya, sino kaya baga ang makakatulong sa akin laban 
kay Allah kung ako ay susuway sa Kanya? Daragdagan ba 
ninyo ang aking pagkapanganyaya? 

6 + At aking pamayanan! Itong babaeng kamelyo ni 
Allah ay isang Tanda para sa inyo, at inyong hayaan siya 
na nanginginain sa kalupaan ni Allah at siya ay huwag 
ninyong saktan, kung hindi, baka ang isang napipintong 
kaparusahan ay sumunggab sa inyo.” 6 > Nguni’t binalda 
nila ang mga hita (ng bahaeng kamelyo). Kaya’t siya (Salih) 
ay nagbadya: “Magpakasaya kayo sa inyong mga tahanan sa 
loob ng tatlong araw. Ito ay isang pangako (alalaong baga, 
isang banta), na hindi mapapasinungalingan.” 66 - Kaya’t 
nang ang Aming Pag-uutos ay dumatal, iniligtas Namin 
si Salih at ang nagsipaniwala sa kanya sa pamamagitan 



350 


Surah I I • Hud 


ng Habag mula sa Amin at sa kahihiyan sa Araw na yaon. 
Katotohanan, ang iyong Panginoon, Siya ang Tanging 
Ganap na Malakas, ang Lubos na Makapangyarihan. 
T At ang Nakakasindak naTawag ay umabot sa mga buktot, 
kaya’t sila ay nakahandusay na patay, na nakalugmok sa 
kanilang mga tahanan, - 68 - Na wari bang sila ay hindi 
nanirahan doon. Walang alinlangan! Katotohanang si 
Thamud ay hindi nanampalataya sa kanilang Panginoon. 
Kaya’t layuan siThamud! 

6 9- At katotohanang may dumatal kay Abraham na 
mga Tagapagbalita (mga Anghel) mula sa Amin na may 
magandang balita. Sila ay nagsibati ng Salam (Kapayapaan!). 
Siya ay tumugon, Salam (Kapayapaan!), at nag-aapura siya 
sa pag-aasikaso sa kanila sa paghahanda ng litsong baka. 
7°- Datapuwa’t nang mamasdan niya na ang kanilang mga 
kamay ay hindi bumabaon (sa pagkain), siya ay nakadama 
ng pag-aalinlangan sa kanila, at siya ay nagkaroon ng 
pangangamba. Sila ay nagsabi: “Huwag kang matakot, 
kami ay isinugo laban sa mga tao ni Lut.” 7 1 - At ang kanyang 
asawa ay nakatindig dito, at siya ay natawa (maaaring dahil 
sa ang mga Tagapagbalita ay hindi kumain sa kanilang 
pagkain o siya ay nasiyahan nang malamang mawawasak 
ang mga tao ni Lut); datapuwa’t inihatid Namin sa kanya 
ang magandang balita ni Isaae, at pagkaraan niya, ay ni 
Hakob. 7 2 - Siya (ang asawa ni Abraham) ay nagsabi (ng may 
pagkamangha): “Sa aba ko! Ako baga ay magdadalangtao pa 
gayong ako ay isa ng matandang babae, at narito ang aking 
asawa, isang matandang lalaki? Katotohanan! Ito ay isang 
kataka-takang bagay!” 73- Sila ay nagwika: “Ikaw baga ay 
namamangha sa pag-uutos ni Allah? Ang Habag ni Allah at 



351 


Propeta Hud 

Kanyang mga Biyaya ay sumainyo, O Pamilya (ni Abraham). 
Katotohanan, Siya (Allah) ay Puspos ng Karangalan, ang 
Tigib ng Kaluwalhatian.” 

74- At nang ang pangangamba ay mapawi (sa isipan) ni 
Abraham, at ang mahuting balita ay umabot sa kanya, 
siya ay nagsumamo sa amin (mga Tagapagbalita) para sa 
kapakanan ng mga tao ni Lut. 75 Katotohanan, at walang 
alinlangan, si Abraham, siya ay matiisin, at laging nang 
tumatawag kay Allah ng may kapakumbabaan, at mapagsisi 
(kay Allah sa lahat ng oras, nang paulit-ulit). 7 6 - O Abraham! 
Kalimutan mo ito (ang paninikluhod para sa kapakanan 
ng mga tao ni Lut). Katotohanan, ang pag-uutos ng iyong 
Panginoon ay naipalabas na. Katotohanang daratal sa 
kanila ang kaparusahan na hindi mapapasubalian. 

77- At nang ang Aming mga Tagapagbalita ay sumapit kay 
Lut, siya ay nalumbay sa kanilang salaysay at nakadama siya 
nang panliliit para sa kanila (na baka ang mga tao sa bayan 
ay lumapit sa kanila at gumawa ng sodomya sa kanila). Siya 
ay nagsabi: “Ito ay isang nakakahapis na araw.” 7 8 - At ang 
kanyang mga tao ay dumating sa kanya na rumaragasa, at 
noon pa mang una, sila ay hirati na sa paggawa ng mabibigat 
na kasalanan (sodomya, atbp.), siya ay nag-alok: “O aking 
mga tao! Naririto ang aking mga anak na babae (alalaong 
baga, ang mga anak na babae ng aking lahi), sila ay dalisay 
para sa inyo (kung sila ay inyong pakakasalan ng ayon sa 
batas). Kaya’t pangambahan ninyo si Allah at ako ay huwag 
ninyong hamakin sa harapan ng aking mga panauhin! Wala 
ba sa lipon ninyo kahit na isa, ang may matuwid na pag- 
iisip?” 79- Sila ay nagsabi: “Katiyakan na iyong ganap na 
batid na kami ay walang pagnanasa o pangangailangan sa 



352 


Surah I I • Hud 


iyong mga anak na babae, at tunay, na batid mo kung ano 
ang aming nagugustuhan!” 

8o - Siyaaynagsabi: “Sanaaymayroonakonglakas (omgatao 
na makakatulong) upang kayo ay aking magapi, o di kaya ay 
makapanangan ang aking sarili sa isang makapangyarihang 
tulong (upang mahadlangan kayo).” 8l - Sila (ang mga 
Tagapagbalita) ay nagwika: “O Lut! Katotohanang kami 
ay mga Tagapagbalita mula sa iyong Panginoon! ikaw ay 
hindi nila maaabutan (matutugis). Kaya’t maglakbay ka na 
kasama ng iyong pamilya sa ilang bahagi ng gabi, at huwag 
bayaan ang sinuman sa inyo na lumingon sa likuran, subalit 
ang iyong asawa (ay mananatili sa likuran), katotohanan, 
ang kaparusahan na igagawad sa kanila ay matitikman niya. 
Katiyakan, ang umaga ang kanilang takdang oras. Hindi 
baga ang umaga ay malapit na?” 8z - Kaya’t nang ang Aming 
Pag-uutos ay sumapit, itinumba Namin (ang mga bayan 
ng Sodom sa Palestina) nang pataob, at pinaulan Namin 
sa kanila ang mga hinurnong putik na bato na nakakalat 
ng patong-patong; s 3- Na minarkahan mula sa iyong 
Panginoon, at sila ay hindi malayo sa Zalimun (mga buhong 
sa kasamaan, mapagsamba sa diyus-diyosan, atbp.). 

8 4- At sa pamayanan ng Madyan (Midian) ay isinugo 
Namin ang kanilang kapatid na si Shuaib. Siya ay nagbadya: 
“O aking pamayanan! Sambahin si Allah, wala na kayong 
ibang Ilah (Diyos) maliban sa Kanya, at huwag magbigay 
ng kapos na sukat o timbang, kayo ay aking nakikita sa 
pananagana; at katotohanan, aking pinangangambahan 
para sa inyo ang kaparusahan ng Araw na sumasakop. s 5- At 
aking pamayanan! Magbigay ng hustong sukat at timbang ng 
may katarungan at huwag bawasan ang bagay na nararapat 



353 


Propeta Hud 

sa mga tao, at huwag kayong gumawa ng kabuktutan 
sa kalupaan, na siyang nagiging dahilan ng katiwalian 
(kasamaan). 86 - Kung ano ang ibahagi sa inyo ni Allah 
(matapos ninyong ibigay ang karapatan ng mga tao), ito ay 
higit na mabuti sa inyo kung kayo ay nananampalataya. At 
ako ay hindi itinalaga sa inyo bilang inyong tagapangalaga.” 

8 Sila ay nagsabi: “O Shuaib! Ang iyo bang mga 
pagdalangin ay nag-uutos na aming talikdan ang sinasamba 
ng aming mga ninuno o kaya ay aming talikuran ang nais 
naming gawin sa aming ari-arian. Katotohanang ikaw ay 
matiisin at may tamang pag-iisip!” (Ito ay sinasabi nila ng 
may panunuya). 

88 - Siya ay nagbadya: “O aking pamayanan! Sabihin ninyo 
sa akin, kung ako ay mayroong maliwanag na katibayan mula 
sa aking Panginoon, at biniyayaan niya ako ng mabuting 
panustos mula sa Kanyang Sarili (pasasamain ko ba ito sa 
pamamagitan ng paghahalo rito ng hindi pinahihintulutang 
salapi [ilegal na kita]). Hindi ko nais bilang pagsalansang 
sa inyo na aking gawin ang mga bagay na ipinagbabawal 
ko sa inyo. Hinahangad ko lamang ang inyong kapakanan 
(pagbabago) sa abot ng aking makakaya. At ang aking 
patnubay ay hindi nanggagaling (sa iba pa) maliban lamang 
kay Allah, sa Kanya ako ay nananalig, at sa Kanya ako ay 
nagsisisi. 8 9- O aking pamayanan! Huwag hayaan ang aking 
Shiqaq (pagkakahiwalay, pagkakasalungat, pagkapoot, 
pagtanggi, atbp. dahil sa inyong kawalan ng pananalig 
kay Allah at sa inyong pagsamba sa mga diyus-diyosan, 
atbp.) ang maging dahilan upang tamuhin ninyo ang 
kinahinatnan ng mga tao ni Noe o ni Hud o ni Salih, at ang 
mga tao ni Lut ay hindi malayo sa inyo! 9°- At humingi kayo 



354 


Surah I I • Hud 


ng pagpapatawad sa inyong Panginoon at bumaling kayo sa 
Kanya sa pagsisisi. Katotohanan, ang aking Panginoon ay 
Pinakamaawain, ang Pinakamapagmahal.” 

9 1 Sila ay nagsabi: “O Shuaib! Hindi namin nauunawaan 
ang karamihan ng iyong sinasabi, at nakikita namin na ikaw 
ay mahinang tao sa ating lipon (sinasabi rito na siya ay isang 
bulag). Kung hindi lamang sa iyong pamilya, disin sana 
ikaw ay binato na namin! Sapagkat sa ating karamihan ikaw 
ay walang kapamahalaan.” ‘> 2 - Siya ay nagbadya: “O aking 
pamayanan! Ang aking pamilya baga ay higit na mahalaga 
sa inyo kaysa kay Allah? Sapagkat inyong itinaboy Siya sa 
inyong likuran (sa pagsuway). Datapuwa’t katotohanan, 
ang aking Panginoon ang nakakapaligid sa lahat ninyong 
ginagawa. 93- At aking pamayanan! Kumilos kayo nang 
ayon sa inyong kakayahan at paraan at gagawin ko ang 
aking paraan. Hindi magtatagal ay inyong mapag-aalaman 
kung sino ang sasapitin ng kaparusahan na kadusta- 
dustang babalot sa kanya, at kung sino ang sinungaling! At 
magmanman kayo! Katotohanan, ako rin ay nagmamasid 
na kasama ninyo.” 

94 At nang ang Aming Pag-uutos ay dumatal, iniligtas 
Namin si Shuaib at ang mga tao na nagsipaniwala sa kanya 
sa pamamagitan ng Habag mula sa Amin. At ang kalagim- 
lagim na Panaghoy ay sumakmal sa mga buktot, at sila ay 
mga patay na nakahandusay na nalulugmok sa kanilang 
mga tahanan. 95- Na wari bang sila ay hindi nanirahan 
doon! Kaya’t lumayo sa Madyan (Midian)! Katulad din 
nang paglayo kay Thamud! (Ang lahat ng mga bansa o 
pamayanang ito ay winasak). 

9 6 - At katotohanang isinugo Namin si Moises na taglay 



355 


Propeta Hud 

ang Aming Ayat (mga kapahayagan, aral, katibayan, tanda, 
atbp.), at isang lantad na kapamahalaan; 97 Kay Paraon 
at sa kanyang mga pinuno, datapuwa’t sinunod nila ang 
pag-uutos ni Paraon, at ang pag-uutos ni Paraon ay hindi 
katumpakan. 9*- Siya ay mangunguna sa kanyang mga tao 
sa Araw ng Muling Pagkabuhay at kanyang aakayin sila sa 
Apoy, at katiyakang kasamaan ang lugar kung saan sila ay 
ihahatid. 99- Sila ay tinugis ng isang sumpa sa (mapanlinlang 
na buhay ng mundong ito) at gayon din (sila ay tutugisin ng 
isang sumpa) sa Araw ng Muling Pagkabuhay. At kahapis- 
hapis ang gantimpala na igagawad (sa kanila sa Kabilang 
Buhay)! 

IO °- Ang mga ito ay ilan sa mga kasaysayan (balita) ng 
mga bayan (pamayanan) na Aming isinalaysay sa iyo (O 
Muhammad), ang iba sa kanila ay nakatindig pa, at ang iba 
ay gapas na (sa lilik ng panahon, alalaong baga, naglaho 
na ang kanilang guho). IDI - Hindi Namin sila ipinalungi, 
datapuwa’t ipinalungi nila ang kanilang sarili. Kaya’t ang 
kanilang mga diyos, maliban pa kay Allah, na sila nilang 
pinanana-langinan, ay hindi nagbigay ng kapakinabangan 
sa kanila nang dumatal ang Pag-uutos ng iyong Panginoon, 
at hindi rin ito nakapagdagdag ng anuman sa kanilang 
kinasadlakan maliban sa pagkapariwara. 

I02 - Ito ang Pagdaklot ng iyong Panginoon, nang Kanyang 
samsamin (ang pamayanan) ng mga bayan habang sila 
ay gumagawa ng kamalian. Katotohanan, ang Kanyang 
Pagdaklot ay masakit at masidhi. io 3- Katotohanan, sa mga 
ito ay (mayroong) tiyak na aral sa mga may pagkatakot 
sa kaparusahan ng Kabilang Buhay. Ito ang Araw na ang 
sangkatauhan ay titipunin nang sama-sama, at ito ang 



356 


Surah I I • Hud 


Araw ng Pagpapatotoo (na ang lahat ng mga naninirahan 
sa kalangitan at kalupaan ay naroroon). io 4- At inaantala 
lamang Namin ito hanggang sa sandali (na noon pa) ay 
itinakda na. io 5- Sa Araw na ito ay dumating, walang tao ang 
makakapangusap malibang pahintulutan (ni Allah). Ang iba 
sa kanila ay mga sawingpalad at ang iba ay mga pinagpala. 

Io6 - At sa mga sawingpalad, sila ay nasa Apoy, na 
bumubuntong hininga sa mataas at mababang tunog. 
I0 7- Sila ay mananahan dito sa lahat nang panahon na 
ang mga kalangitan at kalupaan ay nananatili, malibang 
naisin ng inyong Panginoon. Katotohanan, ang inyong 
Panginoon ang tagagawa ng Kanyang maibigan. IoS - At sa 
mga pinagpala, sila ay nasa loob ng Paraiso, at mananahan 
dito sa lahat ng panahon na ang mga kalangitan at kalupaan 
ay nananatili, malibang naisin ng inyong Panginoon, isang 
gantimpala na walang hanggan. I0 9- Kaya’t huwag kang mag- 
alinlangan (O Muhammad) sa mga bagay na sinasamba ng 
mga mapagsamba sa diyus-diyosan (mga pagano). Wala 
silang sinasamba maliban sa mga sinamba ng kanilang mga 
ninuno noon pang una. At katotohanan, ganap Naming 
babayaran sa kanila ang kanilang bahagi nang walang bawas. 

no ' Katotohanang ibinigay Namin kay Moises ang Aklat, 
datapuwa’t ang pagka- kahidwa ay lumabas dito, at kung 
hindi (lamang) sa Salita na winika noon mula sa inyong 
Panginoon, ang kaso (pangyayari) sana ay napagpasyahan 
na sa pagitan nila, at katotohanang sila ay nag-aalinlangan 
tungkol dito (sa Qur’an). m - At katotohanan, ang inyong 
Panginoon, sa bawat isa sa kanila, ay magbabayad nang 
ganap sa kanilang mga gawa. Katotohanang Siya ang Lubos 
na Nakakaalam ng lahat nilang ginagawa. 



357 


Propeta Hud 

II2 - Kaya’t manindigan ka (O Muhammad) sa Tuwid na 
Landas (ng Islam at Kaisahan ni Allah, alalaong baga, 
iyong hilingin kay Allah na ikaw ay maging matimtiman 
at buo ang loob), kung paano ikaw ay pinag-utusan (at 
ng iyong mga kasamahan) na bumabaling (kay Allah) sa 
pagsisisi, at huwag suwayin (ang kapahintulutan ni Allah). 
Katotohanang Siya ang Ganap na Nakakamasid ng lahat 
ninyong ginagawa. n 3- At huwag kang kumiling tungo sa 
mga tao na gumagawa ng kamalian, (kung hindi), baka ang 
Apoy ay dumila sa iyo, at wala kang magiging tagapangalaga 
maliban pa kay Allah, at ikaw ay hindi mabihigyan ng 
tulong. n 4- At ikaw ay mag-alay ng panalangin nang ganap 
(Iqamat-as-Salat), sa dalawang dulo ng maghapon at sa 
ilang oras ng gabi (alalaong baga, ang limang takdang 
pagdarasal sa maghapon). Katotohanan, ang mabubuting 
gawa ay nakakapalis ng masasamang gawa (alalaong baga, 
ang mga maliliit na kasalanan). Ito ay paala-ala (isang 
tagubilin) sa mga may pagmumuni-muni (na tumatanggap 
ng payo). At maging matimtiman; katotohanang si Allah 
ay hindi magpapawalang saysay sa gantimpala (biyaya) ng 
mga mapaggawa ng kabutihan. 

n6 - Kung mayroon lamang sa karamihan ng nakaraang 
sali’t saling lahi na nauna sa iyo na matutuwid na mga 
tao na nagbabawal sa kanila sa Al-Fasad (paggawa ng 
mga kabuktutan sa kalupaan, pagsamba sa mga diyus- 
diyosan, lahat ng uri ng krimen at kasalanan, atbp.) dito sa 
kalupaan, (nguni’t wala), maliban lamang sa iilan sa kanila 
na iniligtas Namin (sa kapinsalaan). Sila na nagsigawa ng 
kamalian ay tumugis sa kasayahan ng mabubuting bagay 
(sa makamundong) buhay na ito at sila ay naging Mujrimun 



358 


Surah I I • Hud 


(mga buhong, tampalasan, walang pananalig kay Allah, 
mapagsamba sa mga diyus-diyosan, atbp.). II7 ' At ang 
iyong Panginoon ay hindi magwawasak sa mga bayan nang 
walang katarungan, habang ang kanilang pamayanan ay 
matutuwid. 

Il8 - At kung ninais lamang ng iyong Panginoon, 
katotohanang magagawa Niyang likhain ang sangkatauhan 
sa iisang Ummah (mga bansa at pamayanan na 
sumasampalataya sa Kaisahan ni Allah at sumusunod 
lamang sa isang relihiyon, alalaong baga, ang Islam), 
datapuwa’t sila ay hindi magtitigil sa pagkakahidwa-hidwa, 
- TI 9- Maliban sa kanya na ginawaran ng iyong Panginoon ng 
Kanyang Habag (ang tagasunod ng Katotohanan, ang Islam 
at Kaisahan ni Allah), at sa dahilang ito ay Kanyang nilikha 
sila. At ang Salita ng iyong Panginoon ay mangyayari: 
“Katotohanan, Aking pupunuin ang Impiyerno ng mga 
Jinn at mga tao nang sama-sama.” 

I2 °- At ang lahat ng mga isinalaysay Namin sa iyo 
(O Muhammad) na mga balita (kasaysayan) ng mga 
Tagapagbalita ay katumpakan upang magawa Namin 
na maging malakas at matatag ang iyong puso. At 
dito (sa kabanata ng Qur’an) ay dumatal sa iyo ang 
Katotohanan, gayundin ang isang Pagpapayo at Paala-ala 
sa mga sumasampalataya. I21 - At ipagbadya sa mga hindi 
sumasampalataya: “Magsigawa kayo ng ayon sa inyong 
kakayahan at paraan, Kami ay gumagawa (ng ayon sa 
aming paraan). I22 - At kayo ay maghintay! Kami (rin) ay 
naghihintay” I2 3- At kay Allah ang pag-aangkin ng Ghaib 
(nakalingid) ng mga kalangitan at kalupaan at sa Kanya ang 
pagbabalik ng lahat ng mga bagay (upang pagpasyahan). 



359 


Propeta Hosep 

Kaya’t (O Muhammad), iyong sambahin Siya at ibigay mo 
ang iyong pagtitiwala sa Kanya. At ang iyong Panginoon ay 
Nakakabatid ng lahat ninyong ginagawa. 

SuRAH 12 ’YUSUF 

Propeta Hosep 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Alif, Lam, Ra (mga titik A, La, Ra). 

Ito ang mgaTalata ng Maliwanag na Aklat (ang Qur’an, na 
nagbibigay ng kaliwanagan sa mga legal at ilegal na bagay, 
mga batas, isang patnubay at biyaya). 2 - Katotohanang 
ipinanaog Namin ito sa (wikang) Arabik na Qur’an upang 
ito ay inyong maunawaan. 3- Isinalaysay Namin sa iyo (Q 
Muhammad) ang mga pinakamagagandang kasaysayan sa 
pamamagitan ng Aming mga Pahayag sa Qur’an. At bago 
pa ang pahayag na ito, ikaw ay kabilang sa kanila na walang 
kaalaman hinggil dito (ang Qur’an). 

4- At pagbalikan (sa gunita) nang sabihin ni Hosep sa 
kanyangama: “O akingama! Katotobanangakingnamasdan 
(sa panaginip) ang labing-isang bituin at ang araw at ang 
buwan, nakita kong nagpapatirapa sila sa akin.” 5- Siya (ang 
ama) ay nagsabi: “0 aking anak! Huwag mong ipaalam ang 
iyong napanaginipan sa iyong mga kapatid na lalaki, kung 
hindi, baka sila ay magbalak ng laban sa iyo. Katotohanang 
si Satanas ay isang lantad na kaaway ng tao! 6 - Kaya’t ang 
iyong Panginoon ang hihirang sa iyo at magtuturo sa iyo ng 




360 


Surah 12 • Yusuf 


kahulugan ng iyong mga panaginip (at ng iba pang bagay) 
at gaganapin Niya ang Kanyang paglingap sa iyo at sa mga 
angkan ni Hakob kung paano Niya ginanap ito sa iyong 
mga ama (sali’t saling labi), kay Abraham at Isaae noon pang 
panahong sinauna! Katotohanan, ang iyong Panginoon ay 
Lubos na Maalam, ang Puspos ng Karunungan.” 

7- Katotohanan, kay Hosep at sa kanyang mga kapatid ay 
may Ayat (mga tanda, aral, katibayan, kapahayagan, atbp.) 
sa mga nagbahanap ng katotohanan. 8 - Nang kanilang 
sabihin: “Katotohanang si Hosep at ang kanyang kapatid 
(si Benjamin) ay higit na minamahal ng aming ama kaysa 
sa amin, subalit kami ay Usbah (malakas na pangkat). 
Katotohanang ang aming ama ay nasa lantad na kamalian. 
9- Patayin si Hosep o itapon siya sa ibang lupain, upang ang 
pagtangkilik ng inyong ama ay kanyang ipagkaloob lamang 
sa inyo, (at may sapat na panahon) para sa inyo na maging 
matuwid pagkaraan nito. I0 - Ang isa sa kasamahan nila ay 
nagsabi: “Huwag ninyong patayin si Hosep, nguni’t kung 
gagawa kayo ng iba, siya ay ihagis ninyo sa ilalim ng balon, 
siya ay madadampot ng ilang nagdaraang sasakyan ng mga 
manlalakbay” 

11 Sila ay nagsabi: “O aming ama! Bakit hindi ninyo 
ipagkatiwala sa amin si Hosep, - gayong kami ang kanyang 
tagapagmahal ? 1Z - Siya ay pasamabin ninyo sa amin bukas, 
upang masiyahan siya at maglaro, at katotohanang siya 
ay pangangalagaan naming mabuti.” '3- Siya (Hakob) ay 
nagsabi: “Katotohanang ako ay nalulungkot na siya ay 
inyong isasama. Nangangamba ako na baka siya silain ng 
asong ligaw, habang kayo ay nagpapabaya sa kanya.” : 4- Sila 
ay sumagot: “Kung ang asong ligaw ay sisila sa kanya, gayong 



361 


Propeta Hosep 

kami ay Usbah (malakas na pangkat) upang (pangalagaan 
siya), kung gayon, katiyakang kami ay mga talunan.” 

'5- Kaya’t nang siya ay kanilang dalhin, sila ay nagkaisa na 
itapon siya sa ilalim ng balon, at siya ay binigyan Namin 
ng inspirasyon: “Katotohanang (darating ang araw) na 
ipapaalam mo sa kanila ang pangyayaring ito, (sa panahong) 
ikaw ay hindi nila napag-aakala (nakikilala).” l6 - At sila ay 
umuwi sa kanilang ama nang maggagabi na, na tumatangis. 
T ” Sila ay nagsabi: “O aming ama! Kami ay nagpapaligsahan 
sa takbuhan at iniwan namin si Hosep na magbantay ng 
aming mga gamit nguni’t sinila siya ng asong ligaw, subalit 
hindi kayo maniniwala sa amin kahit na kami ay nagsasabi 
ng katotohanan.” l8 - At ipinakita nila ang kanyang damit na 
nababahiran ng huwad na dugo. Siya ay nagsabi: “Hindi, 
bagkus kayo sa inyong sarili ang naggawa-gawa (kumatha) 
ng ganitong dahilan. Kaya’t sa akin (ay naaangkop) ang 
pagtitiyaga (sa paghihintay). At si Allah lamang ang 
maaari (kong) mahingan ng tulong sa bagay na inyong 
pinangangatwiranan. ” 

T 9- At may isang dumating na sasakyan ng mga 
manlalakbay; at inilabas nila ang kanilang lalagyan ng tubig 
at inilawit ito sa balon. Siya (ang isa sa kanila) ay nagsabi: 
‘Anong magandang balita! Narito ang isang batang lalaki.” 
Kaya’t kanilang itinago siya bilang paninda (isang alipin). 
At si Alllah ang Lubos na Nakakabatid ng kanilang ginawa. 
2 °- At siya ay kanilang ipinagbili sa murang halaga, - sa ilang 
dirham lamang (alalaong baga, sa ilang sensilyong pilak). At 
sila ay kabilang sa kanila na nagturing sa kanya na walang 
halaga. 

2I - At siya (ang tao), na mula sa Ehipto, na bumili sa kanya 



362 


Surah 12 • Yusuf 


ay nagsabi sa kanyang asawa: “Iyong gawin na ang kanyang 
pananatili (rito) ay maging maginhawa, maaaring magbigay 
siya ng kapakinabangan sa atin o siya ay aampunin 
natin bilang anak.” Kaya’t sa ganito Namin pinamalagi 
siya sa kalupaan, upang maituro Namin sa kanya ang 
kahulugan ng mga pangyayari. At si Allah ang may ganap 
na kapangyarihan at pagpapasunod sa lahat ng Kanyang 
pinamamahalaan, datapuwa’t ang karamihan sa mga tao ay 
hindi nakakaalam. 22 - At nang siya (Hosep) ay sumapit na 
sa hustong gulang (ganap nang binata), ay iginawad Namin 
sa kanya ang karunungan at kaalaman (ang pagka-Propeta), 
sa gayon Namin ginagantimpalaan ang mga gumagawa ng 
kabutihan. 

2 3- At siya (isang babae), na sa kanyang bahay siya ay 
namamalagi, ay nagbalak na siya ay akitin (upanggumawa ng 
masamang bagay), inilapat niya ang mga pintuan at nagsabi: 
“Halika, ikawnga.” Siya ay nagsabi: ‘Ako ay nagpapakanlong 
(sa tukso) kay Allah! Tunay nga, ang iyong asawa ay aking 
amo! Pinahintulutan niya ang aking pananatili rito! (Kaya’t 
hindi ko siya kailanman maaaring dayain). Katotohanan, 
ang Zalimun (mga buhong, makasalanan, mapaggawa ng 
kamalian, atbp.) ay hindi magtatagumpay.” 2 4- At tunay 
ngang siya ay pinagnanasaan niya (babae), at maaaring 
marahuyo na siya sa kanyang (babae) pagnanasa kung hindi 
lamang niya nakita ang katibayan ng kanyang Panginoon. 
At upang sa gayong (paraan) ay Aming maiiwas siya sa 
kasamaan at bawal na pakikipagtalik. Katotohanang isa siya 
sa Aming hinirang at pinatnubayang alipin (Tagapagbalita). 

2 5 Kaya’t kapwa sila tumakbo patungo sa pintuan, at 
pinunit niya ang kanyang (Hosep) damit sa likuran. Kapwa 



363 


Propeta Hosep 

nila nakita ang kanyang amo (alalaong baga, ang asawa 
ng babae) sa pintuan. Siya (babae) ay nagsabi: ‘Ano ang 
kaparusahan sa kanya na nagtangka ng masama sa iyong 
asawa, maliban na siya ay ikulong o lapatan ng masakit 
na kaparusahan?” 26 - Siya (Hosep) ay nangusap: “Siya ang 
nagtangkang akitin ako,” - at isang saksi mula sa kanyang 
pamamahay (kasambahay) ang nagpatotoo (na nagsasabi): 
“Kung ang kanyang damit ay napunit sa harapan, kung 
gayon ang kanyang (babae) salaysay ay totoo at siya (Hosep) 
ay isang sinungaling! 2 7- Datapuwa’t kung ang kanyang 
damit ay napunit sa likuran, kung gayon, siya (babae) ay 
nagsabi ng kasinungalingan at siya (Hosep) ay nagsasabi ng 
katotohanan!” 28 - Kaya’t nang makita niya (asawang lalaki) 
na ang kanyang damit ay napunit sa likuran; (ang asawa) ay 
nagsabi (sa babae): “Tunay nga, ito ay iyong patibong, O 
ikaw na babae! Katotohanang malakas ang iyong patibong! 
2 9 O Hosep! Lumayo ka rito! (O babae!) humingi ka ng 
kapatawaran sa iyong kasalanan. Katotohanang ikaw ay isa 
sa mga makasalanan.” 

3°- At ang mga kababaihan sa lungsod ay nagsabi: ‘Ang 
asawa ni Al-Aziz ay nagnais na tuksuhin ang kanyang 
(aliping) binata, tunay ngang mapusok ang kanyang 
pagmamahal sa kanya; katotohanang siya ay nakikita 
namin sa lantad na kamalian.” 3 1 - Kaya’t nang marinig 
niya (babaeng nanukso) ang kanilang pagpaparatang ay 
kanyang inanyayahan sila (ang kababaihan) at (kanyang) 
ipinaghanda sila ng piging; binigyan niya ang bawat isa sa 
kanila ng kutsilyo (upang ipanghiwa sa pagkain), at tinawag 
niya si Hosep: “Lumabas ka sa harapan nila.” Kaya’t nang 
kanilang makita siya (Hosep), sila ay namangha sa kanyang 



364 


Surah 12 • Yusuf 


kakisigan at sa kanilang (pagkamangha) ay nahiwa nila ang 
kanilang kamay (o daliri). Sila ay nagsabi: “Si Allah ay Lubos 
at Ganap (o Huwag nawang pahintulutan ni Allah)!” Wala 
pa (ngang) ganitong lalaki! Ito ay wala ng iba pa maliban sa 
isang napakarikit (kagalang-galang) na anghel!” 3 2 - Siya (ang 
babaeng nanukso) ay nagsabi: “Siya ang binata na inyong 
isinisisi sa akin (dahil sa kanyang {o aking} pag-ibig), at 
aking tinangka na siya ay akitin, datapuwa’t tumanggi 
siya. At ngayon, kung siya ay tatanggi na sundin ang aking 
pag-uutos, walang pagsala na siya ay itatapon sa kulungan 
at mapapabilang sa mga mawawalan ng karangalan.” 
33 Kanyang (Hosep) ipinagbadya: “O aking Panginoon! Ang 
kulungan ay higit kong mamatamisin kaysa sa bagay na ako 
ay kanilang inaanyayahan. Malibang Inyong hadlangan ang 
kanilang hangarin sa akin, ako ay mahihilig na marahuyo sa 
kanila at mapapabilang sa mga mangmang.” 34- Kaya’t ang 
kanyang Panginoon ay duminig sa kanyang pagdalangin at 
inilihis Niya ang kanilang pakay sa kanya. Katotohanang 
Siya ang Lubos na Nakakarinig ng lahat ng bagay, ang 
Ganap na Maalam. 

35- Kaya’t napagtanto nila, pagkaraang mamalas nila ang 
katibayan (ng kanyang kawalan ng muwang sa gayong 
kasalanan) na pansamantala siyang ibilanggo sa ngayon. 
3 6 - At doon ay may pumasok na dalawang binata sa kanya sa 
loob ng bilangguan. Ang isa sa kanila ay nagsabi: “Tunay nga, 
namasdan ko ang aking sarili (sa panaginip) na nagpipiga ng 
alak.” Ang isa naman ay nagsabi: “Tunay nga, namasdan ko 
ang aking sarili (sa panaginip) na nagsusunong ng tinapay 
sa aking ulo at ang mga ibon ay nagsisikain dito.” (Silang 
dalawa ay nagsabi): “Ipaalam mo sa amin ang kahulugan 




365 


Propeta Hosep 

nito. Katotohanang itinuturing namin na ikaw ay isa sa 
Muhsinun (mga mapaggawa ng kabutihan at katuwiran).” 

37-Siya (Hosep) ay nagsabi: “Bago ang anumang pagkain 
ay dumating sa inyo (sa inaasahang paraan), upang pakainin 
ang sinuman sa inyo, katotohanang ipagtatapat ko sa inyo 
ang totoo at ang kahulugan nito. Ito nga ang itinuro sa 
akin ng aking Panginoon. Tunay na aking tinalikdan ang 
pananampalataya ng mga tao na hindi sumasampalataya kay 
Allah at walang pananalig sa Kabilang Buhay (alalaong baga, 
yaong Kan’aniun ng Ehipto na mga mapagsamba sa mga 
diyus-diyosan tulad ng araw, huwad na mga diyos, atbp.). 
3 8 - At aking sinunod ang relihiyon ng aking mga ninuno, 
Abraham, Isaae at Hakob, at kami ay hindi kailanman 
nag-akibat ng anupamang katambal kay Allah. Ito ay mula 
sa Biyaya ni Allah sa atin at sa sangkatauhan, datapuwa’t 
ang karamihan sa mga tao ay walang pagpapasalamat 
(alalaong baga, sila ay walang paniniwala kay Allah o 
hindi sumasamba sa Kanya).” 39- “O dalawa kong kasama 
sa kulungan! Ang marami kaya at iba’t ibang panginoon 
(diyos) ay higit na mabuti, o si Allah, angTanging Isa, ang 
Hindi Mapapangibabawan? 4°- Ang anumang sinasamba 
ninyo maliban sa Kanya ay wala ng iha kundi mga pangalan 
lamang na inyong kinatha, kayo at ang inyong mga ninuno, 
na rito si Allah ay hindi naggawad ng kapamahalaan. Ang 
kautusan ay kay Allah lamang at wala ng iba. Kanyang pinag- 
utusan kayo na sambahin lamang Siya (sa Kanyang pagiging 
Tanging Isa), ito ang tunay na matuwid na relihiyon, nguni’t 
ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. 

4 1 - O dalawa kong kasama sa kulungan! Sa isa sa inyo, 
siya (bilang isang tagapaglingkod) ay magbubuhos ng alak 



366 


Surah 12 • Yusuf 


sa kanyang panginoon (hari o amo) upang uminom, at 
sa isa naman, siya ay ibibitin sa krus at ang mga ibon ay 
magsisituka sa kanyang ulo. Kaya’t ito ang hatol sa mga 
bagay na inyong inusisa.” 4 2 - At kanyang sinabi sa isa na batid 
niya na maliligtas: “Banggitin mo ako sa iyong panginoon 
(alalaong baga, sa iyong bari, upang ako ay makalabas ng 
bilangguan).” Datapuwa’t ginawa ni Satanas na kanyang 
malimutan na banggitin ito sa kanyang panginoon [o si 
Satanas ay nagbuyo kay Hosep upang kalimutan ang pag- 
aala-ala niya sa kanyang Panginoon, si Allah, upang humingi 
ng Kanyang Tulong, kaysa sa iba pa}. Kaya’t si Hosep ay 
nagtagal sa kulungan ng ilan pang taon. 

43- At ang hari (ng Ehipto) ay nagsabi: “Katotohanang 
namalas ko (sa panaginip) ang pitong matabang baka, na 
sinisila ng pitong payat (na baka), - at pitong luntiang puso 
ng mais, at pitong iba pang (mais) na lanta. O kayong mga 
taong tanyag! Ipaliwanagninyo sa akin ang akingpanaginip, 
kung kayo nga ang makakapagpaliwanag ng aking mga 
panaginip.” 44- Sila ay nagsabi: “Mga huwad na panaginip na 
pinaghalo-halo; at kami ay hindi bihasa sa pagpapaliwanag 
ng mga panaginip.” 45- At ang isang lalaki na pinalabas sa 
kulungan (ang isa sa dalawang tao na nakakulong), na sa 
katagalan, ngayon ay nakaala-ala (kay Hosep) at nagsabi : 
“Sasabihin ko sa inyo ang kahulugan, kaya’t ipadala ninyo 
ako (kay Hosep).” 

4 6 Siya ay nagsabi: “O Hosep, ang tao ng katotohanan! 
Ipaliwanag mo sa amin (ang panaginip) ng pitong matabang 
baka na sinisila ng pitong payat (na baka), at ng pitong 
luntiang puso ng mais, at ng pitong iba pang (mais) na lanta, 
upang ako ay makabalik sa mga tao at kanilang mapag- 



367 


Propeta Hosep 

alaman.” 47- Si (Hosep) ay nagsabi: “Sa sunod-sunod na 
pitong taon, kayo ay magtatanim tulad din nang dati, at ang 
ani na inyong aanihin ay iiwanan ninyo sa mga busal, (lahat) 

- maliban lamang sa kakaunting ilan na inyong kakainin. 
4 8 - At pagkaraan nito ay darating sa inyo ang pitong 
mahihirap (na taon), na lalamon sa anumang inyong 
inimbak (na nakalaan) sa hinaharap para sa kanila, (lahat) 

- maliban sa kakaunti na (tangi) ninyong inimbak. 49- At 
pagkaraan nito ay darating ang taon na ang mga tao ay 
magkakaroon ng saganang ulan, at dito sila ay magpipiga 
(ng alak at langis).” 

5°- At ang hari ay nagsabi: “Inyong dalhin siya sa akin.” 
Subalit nang ang isinugo ay pumunta sa kanya (Hosep), 
siya ay nagsabi: Magbalik ka sa iyong panginoon at iyong 
itanong, ‘Ano ang nangyari sa mga babae na nahiwa (ng 
kutsilyo) ang kanilang mga kamay? Katotohanan, ang aking 
Panginoon (Allah) ay higit na nakakabatid ng kanilang 
balak.” s 1 - (At ang hari) ay nagsabi (sa mga babae): ‘Ano ang 
inyong suliranin nang tangkain ninyong akitin si Hosep?” 
Ang mga babae ay nagsabi: “Huwag nawang ipahintulot ni 
Allah! Wala kaming alam na masama laban sa kanya!” Ang 
asawa ni Al-Aziz ay nagsabi: “Ngayon, ang katotohanan 
ay naging malinaw (sa lahat), ako ang nagtangkang umakit 
sa kanya, at katotohanang siya ay isa sa nagsasabi ng 
katotohanan.’ 

5 2 Kaya’t si Hosep ay nagsabi: ‘Ako ay nagtanong sa 
ganitong pag-uusisa upang kanyang (Al-Aziz) maalaman na 
siya ay hindi ko pinagtaksilan nang lihim. At katotohanang 
si Allah ay hindi namamatnubay sa pakana ng mga 
manlilinlang. 53- At hindi ko kinakalagan ang aking sarili 



368 


Surah 12 • Yusuf 


(na walang sisi). Katotohanan, ang kaluluwa (ng tao, o ang 
katawang tao) ay nahihilig sa masama, malibang ang aking 
Panginoon ay maggawad ng Kanyang Habag (sa sinumang 
Kanyang maibigan). Katotohanan, ang aking Panginoon ay 
Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain.” 

54- At ang hari ay nagsabi: “Inyong dalhin siya sa akin upang 
siya ay aking maidugtong sa aking pagkatao (alalaong baga, 
dahil si Hosep ay mapagkakatiwalaan at ang hari ay nagalak 
sa kanya, ibig ng hari na siya ay maglingkod sa kanya) .” 
At nang siya (hari) ay mangusap sa kanya, siya ay nagsabi: 
“Katotohanang sa araw na ito, ikaw ay kasama na namin sa 
mataas na katatayuan at ikaw ay lubos na pinagtitiwalaan.” 
55 Siya (Hosep) ay nagsabi: ‘Ako ay inyong ilagay upang 
pamahalaan ang mga hodega (bangan) sa kalupaan; tunay 
ngang babantayan ko ang mga ito ng may ganap na kaalaman 
(bilang isang Ministro ng Pananalapi sa Ehipto, bilang 
kapalit ni Al-Aziz na noon ay patay na). 5 6 Kaya’t (saganito) 
Namin binigyan si Hosep ng ganap na kapamahalaan sa 
kalupaan, na humawak ng pagmamay-ari rito, kung kailan 
at saan niya ibig. Ipinagkakaloob Namin ang Aming Habag 
sa sinumang Aming maibigan at hindi Namin pababayaan 
na mawala ang ganti (gantimpala) ng Al-Muhsinun (mga 
mapaggawa ng kabutihan at katuwiran). 57- At katotohanan, 
ang gantimpala ng Kabilang Buhay ay higit na mainam sa 
mga sumasampalataya at palagi nang sumusunod kay Allah 
(sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng uri ng kasalanan 
at pagsasagawa ng lahat ng uri ng kabutihan at katuwiran). 

5 8 -At angmgakapatid ni Hosep ay dumating at nagsipasok 
sa kanya, at kanyang nakilala sila, datapuwa’t sila ay hindi 
nakakilala sa kanya. 59- At nang kanyang mabigyan sila ng 



369 


Propeta Hosep 

mga pagkain (ayon sa kanilang pangangailangan), siya ay 
nagsabi: “Dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid na lalaki 
mula sa inyong ama (ang tinutukoy niya ay si Benjamin). 
Hindi baga ninyo namamalas na ako ay nagbibigay ng ganap 
na sukat at ako ang pinakamainam sa mga tumatanggap ng 
panauhin ? 60 Datapuwa’t kung siya ay hindi ninyo dadalhin 
sa akin, wala kayong makakamit na takal (ng mais) mula 
sa akin, at hindi rin kayo makakalapit sa akin.” 61 ■ Sila ay 
nagsabi: “Susubukan namin na kumuha ng pahintulot (para 
sa kanya) mula sa kanyang ama, at katotohanan na gagawin 
naminito.” 

6z - At sinabi (ni Hosep) sa kanyang mga katulong na ilagay 
ang kanilang (mga kapatid ni Hosep) salapi (alalaong baga, 
ang salapi na kanilang ipinambayad sa mais) sa kanilang 
mga bag na gamit sa biyahe, at kanilang malalaman lamang 
ito kung sila ay dumating na sa kanilang mga kaanak 
(pamayanan) upang magbalik. 6 3- Kaya’t nang sila ay 
bumalik sa kanilang ama, sila ay nagsabi: “O aming ama! 
Wala ng takal ng butil ang aming makukuha (maliban na 
dalhin namin ang aming kapatid). Kaya’t inyong payagan 
na sumama sa amin ang aming kapatid na lalaki, kung 
magkakagayon, ay makukuha namin ang aming takal (ng 
mais) at katotohanang siya ay aming pangangalagaan.” 
6 4- Siya ay nagsabi: “Ipagkakatiwala ko ba siya sa inyo, na 
walang masamang mangyayari sa kanya na tulad noong 
ipinagkatiwala ko sa inyo ang inyong kapatid (Hosep)? 
Datapuwa’t si Allah ang Higit na Makakapangalaga, at Siya 
ang Pinakamaawain sa mga nagpapamalas ng habag.” 

6 5- At nang buksan nila ang kanilang mga bag, natagpuan 
nila na ang kanilang salapi ay ibinalik sa kanila. Sila ay 



370 


Surah 12 • Yusuf 


nagsabi: “O aming ama! Ano pa ba ang aming hihilingin! 
Narito, ang aming salapi ay ibinalik sa amin, kaya’t 
makakakuha kami (ng higit) pang pagkain para sa aming 
pamilya at mababantayan pa namin ang aming kapatid, at 
higit pa rito ay makapagdaragdag pa kami ng isang dami 
(sukat) ng karga ng kamelyo. Ang daming ito (sukat o 
takal) ay madali (para sa hari na ibigay).” 66 - Siya (Hakob) ay 
nagsabi: “Hindi ko siya pasasamahin sa inyo malibang kayo 
ay manumpa sa akin ng taos pusong pagsumpa sa Ngalan ni 
Allah, na siya ay inyong ibabalik sa akin, malibang kayo sa 
inyong sarili ay mapaligiran ng mga kaaway (o mawalan ng 
lakas).” At nang sila ay makapanumpa na nang mataos na 
pagsumpa, siya ay nagsabi: “Si Allah ang Saksi sa lahat ng 
ating tinuran.” 

6 7- At kanyang sinabi sa kanila: “O aking mga anak (na 
lalaki)! Huwag kayong magsipasok sa iisang tarangkahan, 
datapuwa’t magsipasok kayo sa iba’t ibang tarangkahan, 
at hindi ako makakatulong sa inyo sa anupaman laban kay 
Allah. Katotohanan! Ang pagpapasya ay nakasalalay lamang 
kay Allah. Sa Kanya ay aking inilalagay ang aking pagtitiwala 
at hayaan ang lahat ng mga nagtitiwala ay magtiwala sa 
Kanya.” 68 - At nang sila ay magsipasok (kay Hosep) ayon 
sa tagubilin ng kanilang ama, ito ay hindi nakatulong sa 
kanila kahit na kaunti laban (sa kapasiyahan) ni Allah. Ito 
ay naging paraan lamang upang masiyahan ang ninanais ng 
puso ni Hakob. At katotohanan, siya ay pinagkalooban ng 
karunungan sapagkat siya ay Aming tinuruan, datapuwa’t 
ang karamihan ng mga tao ay hindi nakakaalam. 

6 9- At nang sila ay pumasok at kaharap na si Hosep, 
kinuha niya (Hosep) ang kanyang kapatid (Benjamin) at 



371 


Propeta Hosep 

nagsabi: “Katotohanan! Ako ang iyong kapatid (na lalaki), 
kaya’t huwag kang malumbay sa kanilang ginawa.”"°- Kaya’t 
nang sila ay kanya nang mabigyan ng kanilang mga pagkain, 
ay inilagay niya (ang ginintuang) tason sa bag ng kanyang 
kapatid (Benjamin), at doon ay mayroong sumigaw: “O 
kayong nasa sasakyang pambiyahe! Katotohanang kayo ay 
mga magnanakaw!” 7 1 - Sila ay lumingon patungo sa kanila, at 
nagsabi: “Ano ba yaong nawawala sa inyo?” 7 2 - Sila ay nagsabi: 
“Nawawala ang (ginintuang) tason ng hari, at sinuman ang 
makatagpo (o makapagpalitaw nito, [ang kapalit nito}) ay 
isang karga (ng pagkain) sa kamelyo. Ako ay naninindigan 
dito.” 73- Sila ay nagsabi: “Sa (pamamagitan ng Ngalan) 
ni Allah! Katotohanang nababatid mo na kami ay hindi 
pumarito upang magkalat ng kabuktutan sa kalupaan, at 
kami ay hindi mga magnanakaw!” 74- Ang mga (tauhan ni 
Hosep) ay nagsabi: ‘Ano baga ang magiging parusa sa kanya, 
kung kayo ay (napatunayan) na mga sinungaling.” 75- Sila 
(mga kapatid ni Hosep) ay nagsabi: ‘Ang kaparusahan sa 
sinuman, na sa kanyang bag ay matagpuan (ang nawawala), 
ay dapat na hulihin upang parusahan (sa gayong kasamaan). 
Sa gayon namin pinarurusahan ang Zalimun (mga buhong, 
mapaggawa ng kamalian, atbp.)!” 76 ■ Kaya’t si Hosep ay 
nagsimulang (maghalughog) sa kanilang mga bag bago (ang 
paghahalughog) sa bag ng kanyang kapatid (Benjamin). At 
inilabas niya ito mula sa bag ng kanyang kapatid. Kaya’t sa 
ganito Kami nagplano para kay Hosep. Hindi niya makuha 
ang kanyang kapatid na lalaki dahilan sa (umiiral) na batas 
ng hari (bilang isang alipin), maliban sa kapahintulutan ni 
Allah. (Ginawa ni Allah ang magkakapatid na magkabuklod 
sa kanilang paraan ng “kaparusahan”, alalaong baga, ang 



372 


Surah 12 • Yusuf 


pang-aalipin sa isang magnanakaw). Itinataas Namin sa 
antas ng karunungan ang sinumang Aming maibigan, 
nguni’t ang higit sa lahat na may karunungan ay ang Lubos 
na Maalam (Allah). 

77- Sila (mga kapatid ni Hosep) ay nagsabi: “Kung siya 
ay magnakaw, mayroon din siyang kapatid (si Hosep) 
na nagnakaw nang una pa (sa kanya).” Datapuwa’t ang 
mga bagay na ito ay sinarili na lamang ni Hosep, at hindi 
niya ipinagtapat ang mga lihim sa kanila. Sinambit niya 
sa (kanyang sarili): “Kayo ay nasa pinakamasamang 
pangyayari (usapin), at si Allah ang higit na nakakaalam 
ng lahat ninyong ipinaggigiitan!” 78 - Sila ay nagsabi: “O 
tagapamahala ng kalupaan! Katotohanang siya ay may 
matandang ama (na mamimighati sa kanya); kaya’t kunin 
mo ang isa sa amin bilang kapalit niya. Tunay nga, aming 
inaakala na ikaw ay isa sa mga gumagawa ng kabutihan.” 
79- Siya ay nagsabi: “Huwag nawang pahintulutan ni Allah 
na kami ay kumuha ng sinuman maliban sa kanya na siya 
naming kinatagpuan ng aming ari-arian. Katotohanang 
(kung ito ay aming gawin), kami ay magiging Zalimun (mga 
buktot, buhong, mapaggawa ng kamalian, atbp.).” 

8o - Kaya’t nang sila ay nawalan na ng pag-asa sa kanya, 
sila ay lingid na nag-usap-usapan. Ang pinakamatanda sa 
kanila ay nagsabi: “Hindi baga ninyo alam na ang inyong 
ama ay kumuha ng sumpa mula sa inyo sa Ngalan ni Allah, 
at bago pa rito, kayo ay nabigo sa inyong tungkulin kay 
Hosep? Kaya nga, hindi ako aalis sa lupaing ito hanggang 
ako ay pahintulutan ng aking ama, o si Allah ay magpasya 
sa aking suliranin (sa pamamagitan nang pagpapalaya kay 
Benjamin) at Siya ang Pinakamarunong sa lahat ng Hukom.” 



373 


Propeta Hosep 

81 Magsibalik kayo sa inyong ama at sabihin, “O aming 
ama! Katotohanan, ang inyong anak na lalaki (Benjamin) 
ay nagnakaw, at kami ay hindi sumasaksi maliban lamang 
sa aming nalalaman, at hindi namin napag-aalaman ang 
nalilingid! 8z - At inyong tanungin (ang mga tao) ng bayan 
na aming pinuntahan, at sa sasakyang pambiyahe na aming 
sinakyang pabalik, at katiyakang kami ay nagsasabi ng 
katotohanan.” 

8 3- Siya (Hakob) ay nagsabi: “Hindi, ang inyong sarili 
ang bumalangkas ng isang pangyayari (na mabuti) lamang 
para sa inyo. Kaya’t ang pagtitiis ay higit na makakabuti 
sa akin. Nawa’y ibalik silang lahat ni Allah sa akin. Tunay 
nga, tanging Siya lamang! Siya ang Ganap na Nakakatalos 
ng lahat, ang Lubos na Maalam.” 8 4- At siya ay tumalikod 
sa kanilang lahat at nagsabi: “Gaano kalaki ang aking 
pamimighati kay Hosep!” At nawalan siya ng paningin 
dahilan sa kalumbayan na kanyang pinaglalabanan. 
s > Sila ay nagsabi: “Sa (pamamagitan ng Ngalan) ni Allah! 
Kayo (Hakob) ay hindi titigil sa pag-aala-ala kay Hosep 
hanggang sa kayo ay maging mahina na dahil sa katandaan, 
o hanggang sa mapabilang kayo sa mga pumanaw.” S6 - Siya 
ay nagsabi: ‘Ako ay dumaraing lamang kay Allah sa aking 
pamimighati at pagkalumbay, at nababatid ko mula kay 
Allah ang hindi ninyo nalalaman. s 7- O aking mga anak! 
Magsiyaon kayo at ipagtanong ang tungkol kay Hosep at sa 
kanyang kapatid na lalaki, at huwag kailanman mawalan ng 
pag-asa sa Habag ni Allah. Katiyakang walang nawawalan 
ng pag-asa sa Habag ni Allah, maliban sa mga tao na hindi 
sumasampalataya.” 

8S - Kaya’t nang sila ay magsipasok sa kanya (Hosep), 



374 


Surah 12 • Yusuf 


sila ay nagsabi: “O pinuno ng lupain! Ang isang kagipitan 
ay sumapit sa amin at sa aming pamilya, at wala kaming 
dala maliban sa kakaunting puhunan lamang, kaya’t 
kami ay bayaran mo nang ganap na sukat at maging 
mapagkawanggawa sa amin. Katotohanang binibigyan ng 
ganti ni Allah ang mapagkawanggawa.” 8 9- Siya ay nagsabi: 
‘Alam ba ninyo kung ano ang inyong ginawa kay Hosep at 
sa kanyang kapatid na lalaki nang kayo ay mga mangmang 
pa?” 9°- Sila ay nagsabi: “Tunay bang ikaw nga si Hosep?” 
Siya ay nagsabi: ‘Ako si Hosep, at ito ang aking kapatid 
(Benjamin). Si Allah ay katiyakang naging mapagpala sa 
amin. Katotohanang siya na may pagkatakot kay Allah 
at may pagsunod sa Kanya (sa pamamagitan nang pag- 
iwas sa lahat ng mga kasalanan at masasamang gawa at sa 
pagsasagawa ng mga mabubuti at matutuwid na gawa), at 
matiyaga, tunay nga, hindi hahayaan ni Allah na mawala 
ang Kanyang ganti sa mga gumagawa ng katampatan.” 

9 1 - Sila ay nagsabi: “Sa (pamamagitan ng Ngalan) ni Allah! 
Katotohanang higit kang minabuti ni Allah kaysa sa amin, 
at katotohanang kami ay naging makasalanan.” 9 2 - Siya ay 
nagsabi: “Sa araw na ito, walang sisi ang ibubunton sa inyo, 
patawarin nawa kayo ni Allah, at Siya ang Pinakamaawain 
sa mga nagpapamalas ng habag! 93- Kayo ay humayo na dala 
ang aking damit, at ipagpag ninyo ito sa mukha ng aking 
ama, ang kanyang paningin ay muling magbabalik, at dalhin 
ninyo sa akin ang buo ninyong pamilya.” 

94 At nang ang sasakyang pambiyahe ay umalis na (sa 
Ehipto), ang kanilang ama ay nangusap: “Katotohanang 
aking nalalanghap ang kinalalagyan ni Hosep, hindi, 
huwag ninyo akong tawaging ulyanin.” 95- Sila ay nagsabi: 



375 


Propeta Hosep 

“Sa (pamamagitan ng Ngalan) ni Allah! Tunay nga, kayo 
(Hakob) ay nasa inyong katandaan na at nagguguni- 
guni.” 96 - At nang ang tagapagdala ng magandang balita ay 
dumating, ay ipinagpag niya ang damit (ni Hosep) sa buo 
niyang mukha (Hakob), at nanauli ang kanyang paningin. 
Siya ay nangusap: “Hindi baga sinabi ko na sa inyo, na 
nalalaman ko mula kay Allah ang hindi ninyo nalalaman.” 
97- Sila ay nagsabi: “O aming ama! Manikluhod kayo (kay 
Allah) para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, 
katotohanang kami ay naging mga makasalanan.” 9§- Siya ay 
nangusap: “Hihilingin ko saakingPanginoonang(Kanyang) 
pagpapatawad sa inyo, katotohanang Siya, (at) Siya lamang 
ang Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain.” 

99- Kaya’t nang sila ay magsitungo kay Hosep, ay inilapit 
niya ang kanyang magulang (ama) sa kanyang sarili at 
nagsabi: “Pumasok kayo sa Ehipto, sa kapahintulutan ni 
Allah, nang matiwasay (sa kapayapaan at kapanatagan).” 
I0 °- At itinaas niya ang kanyang magulang sa luklukan at sila 
ay nagpatirapa (nagbigay galang) sa kanya (Hakob). Siya 
(Hosep) ay nagsabi: “0 aking ama! Ito ang kahulugan ng 
aking panaginip noon pang una! Pinahintulutan ng aking 
Panginoon na ito ay mangyari! Siya ay tunay na mabuti sa 
akin nang ako ay hanguin Niya sa bilangguan, at kayo ay 
dinala (Niyang) lahat dito (sa akin) mula sa pamumuhay 
sa disyerto, pagkaraang makapagtanim si Satanas ng galit 
sa pagitan ko at ng aking mga kapatid. Katotohanan, ang 
Aking Panginoon ay Pinakamapagpala at Pinakamabait sa 
sinumang Kanyang maibigan. Katotohanan! Siya ay Tigib 
ng Kaalaman, ang Puspos ng Karunungan. 

101 AkingPanginoon! Katotohanangako aypinagkalooban 



376 


Surah 12 • Yusuf 


Ninyo ng kapangyarihan (kapamahalaan), at itinuro 
(Ninyo) sa akin ang pagpapakahulugan ng mga panaginip; 
Kayo lamang ang tanging Manlilikha ng mga kalangitan at 
kalupaan! Kayo ang aking Wali (Tagapangalaga, Kawaksi, 
Tagapagtaguyod, Tagapagbantay, atbp.) sa mundong ito 
at sa Kabilang Buhay. Ako ay bayaan (Ni nvo) na mamatay 
bilang isang Muslim (na sumusuko sa Inyong Kalooban) at 
ako ay (Inyong) ibilang sa mga matutuwid.” 

I02 - Ito ang balita ng Ghaib (bagay na nakalingid) na 
ipinahayag Namin sa iyo (O Muhammad) sa inspirasyon. 
Ikaw ay wala sa kanilang harapan nang sama-sama 
nilang balakin ang kanilang plano, gayundin nang sila ay 
naghahanda ng pakana. io 3 - At ang karamihan sa mga tao 
ay hindi mananampalataya gaano man kasidhi ang iyong 
naisin. I0 4- At wala kang hinihintay na ganti sa kanila 
(sa mensaheng) ito (sa mga nagtatatwa ng iyong pagka- 
propeta), sapagkat ito (ang Qur’an) ay wala ng iba maliban 
sa isang Paala-ala at Patnubay sa Aalamin (mga tao, Jinn at 
lahat ng mga nilalang). 

io 5 - At gaano na ba karami ang mga Tanda sa kalangitan 
at kalupaan ang hindi nila pinahalagahan (ipinagwalang 
bahala), habang sila ay salungat (tutol) dito. Io6 - At ang 
karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya kay Allah, 
maliban pa rito, sila ay nagtataguri ng mga katambal (sa 
Kanya). io 7- Sila baga ay nakadarama ng katiwasayan sa 
daratal na lambong ng belo ng poot (kaparusahan) ni Allah 
laban sa kanila, o ang darating na (Huling) Oras laban 
sa kanila, sa isang iglap lamang, sa sandali na hindi nila 
napag-aakala? Io8 - Ipagbadya mo (O Muhammad): “Ito ang 
aking daan; kayo ay aking inaanyayahan tungo kay Allah 



377 


Propeta Hosep 

(alalaong baga, sa Kanyang Kaisahan, sa Islam), na may 
tiyak na kaalaman, ako at ang sinumang sumusunod sa 
akin (ay marapat ding mag-anyaya sa iba tungo kay Allah, 
alalaong baga, sa Kanyang Kaisahan at sa Islam) ng may 
sapat na kaalaman. Luwalhatiin at Ipagbantog si Allah (sa 
lahat ng iba pa, alalaong baga, higit Siyang Mataas sa lahat 
ng mga itinatambal sa Kanya). At ako ay hindi kasama sa 
Mushrikun (mga sumasamba sa diyus-diyosan, pagano, 
walang pananalig, mapaggawa ng kamalian, atbp.). 

io 9 - At hindi Kami kailanman nagsugo nang una pa sa iyo 
(ng mga Tagapagbalita) na hihigit pa sa pagiging tao, na 
Aming binigyang inspirasyon (hinirang) mula sa pamayanan 
ng mga bayan. Hindi baga sila nagsipaglakbay sa kalupaan at 
kanilang napagmalas kung ano ang kinasapitan ng mga tao 
na nauna sakanila? At katotohanan, ang tahanan ng Kabilang 
Buhay ay siyang pinakamainam sa mga may pagkatakot kay 
Allah at sumusunod sa Kanya (sa pamamagitan nang pag- 
iwas sa mga kasalanan at kasamaan at pagsasagawa ng mga 
kabutihan at katuwiran). Hindi baga kayo nakakaunawa? 
no - (Sila ay binigyan ng palugit), hanggang nang ang Aming 
mgaTagapagbalita ay mawalan na ng pag-asa at nag-isip na 
sila ay itinuring na mga sinungaling ng kanilang pamayanan 
(sila ay itinatwa at itinakwil), sa gayong kalagayan ay 
dumatal ang Aming tulong, at sinumang Aming maibigan 
ay naligtas. At ang Aming kaparusahan ay hindi maiilagan 
ng Mujrimun (mga taong buhong, buktot, kriminal, 
palasuway kay Allah, mapagsamba sa mga diyus-diyosan, 
lagi sa kasalanan, atbp.). 

m - Katotohanan, sa kanilang kasaysayan ay mayroong 
aral para sa mga tao na may pang-unawa. Ito (ang Qu’ran) 



378 


Surah 13 • Ar-Raad 


ay hindi isang huwad na katha (pahayag), bagkus, ay isang 
pagpapatotoo sa mga nangaunang Kasulatan (ang Torah 
{mga Batas}, Ebanghelyo, atbp.), isang masusi at puspusang 
paliwanag sa lahat (ng bagay), at isang patnubay at Habag 
sa mga tao na sumasampalataya. 

Surah 13 'Ar-Raad 

Ang Kidlat 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Alif Lam, Mim, Ra (mga titik A, La, Ma, Ra). 

Ito ang mgaTalata ng Aklat (ang Qur’an), ang ipinahayag 
sa iyo (O Muhammad) mula sa iyong Panginoon ay 
ang Katotohanan, datapuwa’t ang karamihan sa mga 
tao ay hindi sumasampalataya. 2 - Si Allah ang Siyang 
nagtaas sa kalangitan na wala ni anumang haligi kayong 
mapagmamalas. At pagkatapos, Siya ay nag-istawa 
(pumaibabaw) sa Luklukan (sa paraang naaangkop sa 
Kanyang Kamahalan, at hindi literal na Siya ay pisikal na 
nakaupo na tulad ng mga nilikha). Ipinailalim Niya (sa 
Kanyang pag-uutos) ang araw at buwan (upang magpatuloy 
na umiinog)! Ang bawat isa ay tumatakbo sa (kanyang 
daan) sa natatakdaang panahon. Siya ang namamahala sa 
lahat ng bagay-bagay (pangyayari), na nagpapaliwanag sa 
Ayat (mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral, atbp.) sa 
masusing paraan, upang kayo ay manampalataya ng may 
katiyakan sa pakikipagtipan ninyo sa inyong Panginoon. 3- 




379 


Ang Kidlat 

At Siya ang naglatag ng sangkalupaan at naglagay dito ng 
matatatag na mga bundok, at mga ilog, at lahat ng uri ng 
bungangkahoy. Lumikha Siya ng Zawjain (lahat ng uri na 
magkapares, o dalawang uri na magkaiba, tulad ng itim at 
puti, matamis at maasim, maliit at malaki, atbp.). Nilikha 
Niya ang gabi upang pangkanlong sa araw (maghapon). 
Katotohanan, sa ganitong mga bagay ay may Ayat (mga 
tanda, aral, kapahayagan, katibayan, atbp.) sa mga tao na 
nagmumuni-muni. 

4- At sa kalupaan ay may magkakadatig na malawak na 
landas, at mga halamanan na nagsisigapang, at mga bukiring 
natatamnan ng mais, at mga palmera, na sumisibol sa dalawa 
o tatlo mula sa isang punong ugat o isang sibol sa iisang 
ugat, na dinidiligan ng magkatulad (o parehong) tubig, 
magkagayunman, ang iba sa kanila ay ginawa Naming higit 
na mainam na kainin kaysa iba. Katotohanan, sa ganitong 
mga bagay ay may Ayat (mga tanda, aral, kapahayagan, 
katibayan, atbp.) sa mga tao na nakakaunawa. 

5- At kung ikaw (O Muhammad) ay nanggigilalas (sa 
kahungkagan ng paniniwala ng mga mapagsamba sa diyus- 
diyosan, na nagtatakwil sa mensahe ng Kaisahan ni Allah at 
sa Islam, at nagturing sa mga iba sa pagsamba maliban pa 
kay Allah), kung gayon, higit na kataka-taka ang kanilang 
sinasabi: “Kung kami ba ay maging alabok na, katotohanang 
bang kami ay bubuhaying muli sa bagong (ibang) paglikha?” 
Sila nga ang hindi sumasampalataya sa kanilang Panginoon! 
Sila nga ang magkakaroon ng kadenang bakal na tatali 
sa kanilang mga kamay at nakakabit sa kanilang leeg. 
Sila ang magsisipanirahan sa Apoy upang manatili rito 
magpakailanman. 



380 


Surah 13 • Ar-Raad 


6 - Sila ay nagtatanong sa iyo na madaliin ang kasamaan 
bago ang kabutihan, kahit na ang mga babalang parusa ay 
tunay na sumapit na sa kanila. Datapuwa’t katotohanan, 
ang iyong Panginoon ay Puspos ng Pagpapatawad sa 
sangkatauhan kahima’t sila ay mapaggawa ng kamalian. 
At katotohanan, ang iyong Panginoon ay Mahigpit (din) sa 
pagpaparusa. 

7- At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi: “Bakit 
kaya wala ni isa mangTanda ang ipinanaog sa kanya mula sa 
kanyang Panginoon?” Ikaw ay isa lamang tagapagbabala, at 
sa bawat mga tao (pamayanan) ay may isang namamatnubay 

8 - Nababatid ni Allah ang isinisilang ng bawat babae, at 
kung gaano ang kulang o labis (sa oras at bilang) ng mga 
sinapupunan. Ang lahat ng bagay sa Kanya ay nasa ganap 
(angkop) na sukat. 9- Ang Lubos na Nakakatalos ng lahat 
ng nakalingid at nakalantad, ang Pinakadakila, ang Kataas- 
taasan. IO - Magkatulad lamang sa Kanya kung sinuman sa 
inyo ang magtago ng kanyang pananalita o magsabi nang 
lantaran, kahit na siya ay magtago sa gabi o lumakad nang 
malaya sa araw (maghapon). 

"■ Sa bawat isang (tao) ay may mga anghel na magkasunod, 
sa kanyang harapan at sa kanyang likuran. Sila ay 
nagbabantay sa kanya sa pag-uutos ni Allah. Katotohanan! 
Hindi babaguhin ni Allah ang kalagayan ng isang 
pamayanan hanggang hindi nila binabago ang kanilang 
sarili (sa pamamagitan ng kanilang paggawa ng mga 
kasalanan, pagsuway kay Allah at kawalan ng damdamin ng 
pasasalamat) tungo sa kabutihan. Datapuwa’t kung naisin 
ni Allah ang kaparusahan sa mga tao, walang sinuman 



381 


Ang Kidlat 

ang makakapagpaliban nito, at sila ay walang makikitang 
tagapagtanggol maliban pa sa Kanya. 

I2 - Siya ang nagpapamalas sa inyo ng kidlat, bilang isang 
pangamba (sa mga naglalakbay) at bilang isang pag-asa 
sa mga (naghihintay ng ulan). At Siya ang naglulunsad ng 
mga ulap (upang mamuo), na tigib (ng tubig o ulan). '3- Ang 
Ar-Raad (kidlat) ay lumuluwahati at nagpupuri sa Kanya, 
gayundin ang mga anghel sa pagpipitagan sa Kanya. Siya ang 
nagpaparating ng liwanag ng kidlat, at dito ay pinatatamaan 
Niya ang sinumang Kanyang maibigan, datapuwa’t ang mga 
hindi sumasampalataya ay nagtatalo tungkol kay Allah. At 
Siya ang Pinakamalakas sa kapangyarihan at Mahigpit sa 
pagpaparusa. 

Iz t Sapagkat nasasa-Kanya (lamang) ang Salita ng 
Katotohanan (alalaong baga, wala ng iba pang diyos na 
karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya). 
At yaong kanilang dinadalanginan (mga imahen at diyus- 
diyosan) ay dumirinig sa kanila ng hindi hihigit pa sa 
katulad ng isang naglalawit ng kanyang kamay (sa gilid ng 
balon) upang maabot ang kanyang bunganga, datapuwa’t 
hindi niya ito maabot, at ang pagluhog ng mga hindi 
nananampalataya ay wala ng iba maliban sa kamalian (ito 
ay walang saysay). 

’> At (tanging) kay Allah (lamang) nagpapatirapa ang 
sinumang nasa kalangitan at kalupaan, nang maluwag 
sa kalooban o hindi bukal sa kalooban, at gayundin ang 
kanilang anino sa maraming umaga at sa maraming hapon. 
16 Ipagbadya (O Muhammad): “Sino ang Panginoon ng 
mga kalangitan at kalupaan?” Ipagbadya: “Siya, si Allah.” 
Ipagbadya: “Tinangkilik ba ninyo (para sambahin) bilang 



382 


Surah 13 • Ar-Raad 


Auliya (tagapagtanggol, tagapangalaga, atbp.) ang iba pa 
maliban sa Kanya, sila na walang angking kapangyarihan 
upang magbigay ng kapakinabangan o kasahulan sa 
kanilang sarili? Ipagbadya: ‘Ang bulag ba ay katumbas ng 
isang nakakakita? O ang dilim ba ay katulad ng liwanag? 0 
nag-aakibat ba sila kay Allah ng mga katambal (sa Kanya) 
na lumikha ng katulad ng Kanyang nilikha, upang ang 
nilikha (na kanilang ginawa, at ang Kanyang nilikha) ay 
maituturing na magkatulad para sa kanila.” Ipagbadya: “Si 
Allah ang Tagapaglikha ng lahat ng bagay, Siya lamang ang 
Tanging Isa, ang hindi Mapapangibabawan.” 

'7' Siya ang nagpapamalisbis ng tubig (ulan) mula sa 
alapaap at ang mga lambak ay nagsisidaloy ng ayon sa 
kanilang sukat, datapuwa’t ang baha (agos) ang nagdadala 
ng bula na natitipon sa ibabaw, at gayundin (sa tanso) na 
kanilang iniinit sa apoy upang sila ay makagawa ng mga 
palamuti at kasangkapang (pangkusina), dito ay mayroon 
ding bula na katulad nito, sa ganito, sa pamamagitan ng 
paghahambing, ay ipinamamalas ni Allah ang Katotohanan 
at Kabulaanan. At tungkol sa bula (ng baha), ito ay 
dumaraan bilang dumi sa mga baybay ng ilog, datapuwa’t 
ang makakabuti sa sangkatauhan ay nananatili sa kalupaan. 
Sa ganito, si Allah ay nagpapamalas ng mga paghahambing 
(tungo sa paniniwala at hindi paniniwala, Katotohanan at 
Kabulaanan). 

lS - At sa mga tumutugon sa Panawagan ng kanilang 
Panginoon (nanampalataya sa Kaisahan ni Allah at 
sumunod sa Kanyang Tagapagbalitang si Muhammad, ay 
magkakamit) ng Al-Hussna (alalaong baga, ang Paraiso). 
Subalit sila na hindi duminig ng Kanyang Panawagan (hindi 



383 


Ang Kidlat 

nanampalataya sa Kaisahan ni Allah at hindi sumunod sa 
Kanyang Tagapagbalitang si Muhammad), kahima’t sila 
man ay mayroon ng lahat ng naririto sa mundo at katulad 
nito, ang mga ito ay ibibigay nilang lahat upang mailigtas 
nila ang kanilang sarili (sa kaparusahan, subalit ito ay 
walang magiging saysay). Sa kanila ay sasapit ang kahila- 
hilakbot na paghabalik-gunita. Ang kanilang pananahanan 
ay Impiyerno; - at totoo namang napakasama ng lugar na 
ito upang pagpahingahan.” 

IC > Siya kaya na nakakaalam na ang mga ipinahayag sa 
iyo (O Muhammad) ay siyang Katotohanan mula sa iyong 
Panginoon ay makakatulad kaya niya na isang bulag? 
Datapuwa’t silang mga tao lamang na may pang-unawa ang 
nagbibigay ng pahalaga. 20 - Sila na tumutupad sa Kasunduan 
kayAIlah at hindi sumisira saMithaq (usapan, kasunduan); 
2I - Sila na nakikipagkaisa sa mga bagay na ipinag-utos ni 
Allah napag-isahin (alalaongbaga, sila ay mabuti sakanilang 
mga kamag-anak at hindi sumisira sa bigkis ng pamilya), 
may pagkatakot sa kanilang Panginoon at nangangamba 
sa kahila-hilakbot na pagbabalik-gunita (alalaong baga, 
ang pagsusulit sa Kabilang Buhay, kaya’t sila ay umiiwas sa 
lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan at nagsasagawa ng 
lahat ng uri ng kabutihan na ipinag-utos ni Allah). 22 - At 
sila na nagsisipagtiis, na naghahanap ng Pagsang-ayon ng 
kanilang Panginoon, at nag-aalay ng dasal nang mahinusay 
(Iqamat-as-Salat), at gumugugol mula sa (biyaya) na Aming 
ipinagkaloob sa kanila, ng lihim at lantad, at umiiwas sa 
kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan, para sa kanila 
ay mayroong mainam na hantungan; 2 3 - Walang hanggang 
Halamanan sa Paraiso na kanilang papasukin at (gayundin 



384 


Surah 13 • Ar-Raad 


naman), sila na nagsigawa nang matuwid mula sa lipon 
ng kanilang mga ama, at kanilang mga asawang (babae), 
at kanilang mga anak. At ang mga anghel ay papasok sa 
kanila sa bawat tarangkahan (na nagsasabi): 2 + “Salamun 
alaykum” (Ang kapayapaan ay sumainyo) sapagkat kayo ay 
nagsipagtiyaga sa pagbabata! Tunay na pagkagaling-galing 
ang huling Tahanan!” 

2 5- At sila na sumisira sa kasunduan ni Allah, pagkaraan 
nang pagpapatibay dito, at pumuputol sa mga ipinag- 
uutos ni Allah na marapat na magkaisa (alalaong baga, 
ipinagwawalang bahala ang bigkis ng pagkakamag-anak 
at hindi mabuti ang pakikitungo sa kanilang mga kamag- 
anak), at gumagawa ng kabuktutan sa kalupaan, sasakanila 
ang sumpa (ni Allah, alalaong baga, sila ay malalayo sa 
Habag Niya); at para sa kanila ang malungkot (masamang) 
tahanan (alalaong baga, ang Impiyerno). 16 ■ Si Allah ang 
nagpaparami ng biyaya (pagkain at pangangailangan) 
sa sinumang Kanyang maibigan at nagpapaunti nito (sa 
sinumang Kanyang maibigan), at sila ay nagsisipagsaya sa 
buhay sa mundong ito, datapuwa’t ang buhay sa mundong 
ito kung ihahambing sa Kabilang Buhay ay isa lamang 
pagsasaya na pansamantalang dumaraan. 

2 7 - At sila na hindi sumasampalataya ay nagsasabi: “Bakit 
kaya wala kahit isang Tanda ang ipinanaog sa kanya 
(Muhammad) mula sa kanyang Panginoon?” Ipagbadya: 
“Katotohanang si Allah ang nagliligaw sa sinumang 
Kanyang naisin at namamatnubay tungo sa Kanyang Sarili 
sa sinumang bumabaling sa Kanya sa pagsisisi. 28 - Sila na 
sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa Islam), at 
yaong mga puso na nakadarama ng katiwasayan sa pag- 



385 


Ang Kidlat 

aala-ala kay Allah, katotohanan, sa pag-aala-ala kay Allah, 
ang mga puso ay nakakasumpong ng kapahingahan! 2 9 - Sila 
na sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa Islam), 
at nagsisigawa ng kabutihan, sasakanila ang Tuba (ito ay 
nangangahulugan ng lahat ng uri ng kaligayahan na mahirap 
ilarawan sa salita lamang, o isang uri ng punongkahoy sa 
Paraiso), at isang magandang lugar (nang pangwakas) na 
pagbabalik.” 

3 °- Kaya’t ikaw (O Muhammad) ay isinugo Namin sa isang 
pamayanan na bago pa rito ay marami ng pamayanan ang 
pumanaw, upang iyong maipagturing sa kanila ang mga 
bagay na ipinahayag Namin sa iyo, habang sila ay hindi 
nananampalataya sa Pinakamapagpala (Allah). Ipagbadya: 
“Siya ang aking Panginoon! La ilaha illa Huwa (Walang ng 
iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Kanya)! Sa Kanya ang aking pagtitiwala at sa 
Kanya ang aking pagbabalik ng may pagsisisi.” 

3 1 - At kung nagkaroon man ng Qur’an na 
makakapagpagalaw sa mga kabundukan (sa kanilang 
kinalalagyan), o ang kalupaan ay mabiyak ng lansag-lansag, 
o ang patay ay magawang makapagsalita (ito ay wala ng iba 
maliban sa Qur’an na ito). Datapuwa’t ang pagpapasya sa 
lahat ng bagay ay katotohanang (angkin) ni Allah. Hindi 
baga ang mga nananampalataya ay nakakaalam na kung 
ninais lamang ni Allah ay mapapatnubayan Niyang lahat 
ang buong sangkatauhan (upang manampalataya)? At 
ang kalamidad ay hindi titigil sa pagsalanta sa mga hindi 
sumasampalataya dahilan sa kanilang kasamaan o (ang 
kalamidad) ay magiging malapit sa kanilang mga tahanan 
hanggang ang pangako ni Allah ay matupad. Katotohanang 



386 


Surah 13 • Ar-Raad 


si Allah ay hindi nakakaligta sa Kanyang Pangako. 3 2 - At 
katotohanang (marami ng) mga Tagapagbalita ang tinuya 
nang una pa sa iyo (O Muhammad), subalit Ako ay nagbigay 
ng palugit sa mga hindi sumasampalataya, at sa huli ay 
Aking pinarusahan sila. Kaya’t gayon (katindi) ang Aking 
Kaparusahan! 

33- Siya ba (Allah) na namamahala (nagtutustos, 
nagkakaloob, nangangalaga, atbp.) sa bawat tao (kaluluwa) 
at nakakaalam ng lahat niyang ginagawa ay katulad ng ibang 
(mga diyus-diyosan na walang nalalaman)? Gayunpaman, 
sila ay nagtataguri ng mga katambal kay Allah. Ipagbadya: 
“Ibigay ninyo ang kanilang mga pangalan! Ipapaalam 
ba ninyo sa Kanya ang bagay na hindi Niya nalalaman 
sa kalupaan, o ito kaya ay isa lamang pagpapamalas ng 
kasinungalingan.” Hindi! Sa mga hindi sumasampalataya, 
ang kanilang pakana ay pinag-anyong nakakalugod, at 
sila ay hinadlangan sa Tamang Landas, at kung sinuman 
ang hayaan ni Allah na maligaw, (sa kanya) ay walang 
makakapamatnubay. 34 Para sa kanila ay may kaparusahan 
sa buhay sa mundong ito, at katotohanang higit na mahirap 
ang kaparusahan sa Kabilang Buhay, at sila ay walang 
tagapagtanggol laban kay Allah. 

35 - Ang paglalarawan sa Paraiso na ipinangako saMuttaqun 
(mga matutuwid at mabubuting tao na nagmamahal kay 
Allah at umiiwas sa lahat ng mga kasalanan) ay ito! - sa 
ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, ang kanyang 
pagkain (at mga panustos) ay hindi nasasaid, gayundin ang 
kanyang lilim, ito ang katapusan (panghuling hantungan) 
ng Muttaqun, at ang katapusan (panghuling hantungan) ng 
mga hindi sumasampalataya ay Apoy 



387 


Ang Kidlat 

3 6 - Sa kanila na Aming pinagkalooban ng Aklat (katulad 
ni Abdullah bin Salam at iba pang mga Hudyo na yumakap 
sa Islam), ay nagagalak sa anumang ipinahayag Namin sa 
iyo (alalaong baga, ang Qur’an), datapuwa’t mayroon sa 
lipon ng mga mag-anak (mula sa mga Hudyo at pagano) ang 
nagtatakwil sa bahagi nito. Ipagbadya (O Muhammad): 
‘Ako ay pinag-utusan lamang na tanging sumamba kay 
Allah at huwag magtambal (ng iba pang diyos) sa Kanya. 
Sa Kanya lamang ako dumadalangin at sa Kanya ang aking 
pagbabalik”. 37- Kaya’t Aming ipinanaog ito (ang Qur’an) 
upang maging kapasyahan ng kapamahalaan sa (wikang) 
Arabik. Kung ikaw (O Muhammad) ay susunod sa kanilang 
(maimbot) na mga pagnanasa, matapos ang karunungan ay 
dumatal sa iyo, kung gayon, ikaw ay hindi magkakaroon 
ng anumang wali (tagapangalaga) o tagapagtanggol laban 
kay Allah. 38 - At katotohanang Kami ay nagsugo ng mga 
Tagapagbalita na nauna pa sa iyo (O Muhammad), at 
Aming ginawaran sila ng mga asawa at anak. At hindi 
isang katampatan sa isang Tagapagbalita na magdala siya 
ng Tanda maliban sa kapahintulutan ni Allah. Sa bawat isa 
at lahat ng bagay ay mayroong kautusan (mula kay Allah). 
39- Si Allah ang bumubura (o pumapawi) sa anumang 
Kanyang maibigan at nagpapatotoo (o nagpapatibay) sa 
(anumang Kanyang maibigan), at nasa Kanya (ang pag- 
iingat) sa Ina ng mga Aklat (Al-Lauh Al-Mahfuz). 

4 ° Kahit na ipamalas Namin sa iyo (O Muhammad) ang 
bahagi ng Aming ipinangako sa kanila o ikaw ay hayaan 
Namin na mamatay, ang iyong tungkulin lamang ay upang 
ihatid sa kanila (ang Mensahe), at sa Amin ang pagtutuos. 
4 1 Hindi baga nila namamasdan na unti-unti Naming 



388 


Surah 14 • Ibrahim 


binabawasan ang lupain (ng mga hindi sumasampalataya, 
at ibinibigay sa mga sumasampalataya, sa kanilang 
pananagumpay sa digmaan), mula sa kanyang malayong 
hangganan. At si Allah ang humahatol, wala ng iba pa 
ang makakapigil ng Kanyang hatol at Siya ay Maagap sa 
pagtutuos. 4 2 - At katotohanan, ang mga tao na una pa sa 
kanila ay nagbalak ng mga pakana, datapuwa’t ang lahat 
ng pagpaplano ay (angkin) ni Allah. Talastas Niya ang 
kinikita ng bawat tao, at ang mga hindi sumasampalataya 
ay makakaalam kung sino ang magkakamit ng mainam na 
katapusan (huling hantungan). 

43- At sila na hindi sumasampalataya ay nagsasabi: “Ikaw 
(O Muhammad) ay hindi isang Tagapagbalita.” Ipagbadya: 
“Sapat na bilang saksi sa pagitan natin si Allah, gayundin 
sa mga tao na may karunungan sa Kasulatan (katulad ni 
Abdullah bin Salam at iba pang mga Hudyo at Kristiyano 
nayumakap sa Islam).” 


Surah 14 • Ibrahim 

Abraham 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Alif, Lam, Ra (mga titik A, La, Ra). 

Ito ay isang Aklat na Aming ipinahayag sa iyo (O 
Muhammad) upang iyong mapatnubayan ang sangkatauhan 
mula sa kadiliman (kawalan ng pananalig at pagsamba 
sa mga diyus-diyosan) tungo sa liwanag (pananalig sa 




Abraham 


389 


Kaisahan ni Allah at sa Islam) sa kapahintulutan ng kanilang 
Panginoon tungo sa Landas ng Pinakamakapangyarihan, 
ang Nag-aangkin ng lahat ng mga Pagpupuri. 2 - Si Allah ang 
nag-aangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan! 
At kasawian sa mga hindi sumasampalataya sa daratal 
na matinding kaparusahan (sa kanila). 3- Sila na higit na 
minamabuti ang buhay sa mundong ito kaysa sa Kahilang 
Buhay, at humahadlang (sa mga tao) sa Landas ni Allah 
(alalaong baga, sa Islam) at naghahanap ng kalikuan dito, - 
sila nga ang napaligaw nang malayo. 

4- At hindi Kami nagsugo ng isang Tagapagbalita 
maliban sa wika ng kanyang pamayanan, upang kanyang 
maiparating (ang Mensahe) nang malinaw sa kanila. At si 
Allah ang nagliligaw sa sinumang Kanyang maibigan at 
namamatnubay sa sinumang Kanyang maibigan, at Siya ang 
Pinakamakapangyarihan, ang Pinakamaalam. 

5- At katotohanang isinugo Namin si Moises namay dalang 
Ayat (mga tanda, katibayan, aral, kapahayagan, atbp.) mula 
sa Amin (na nagsasabi): “Hanguin mo ang iyong pamayanan 
mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at gawin mong maala- 
ala nila ang mga salaysay (ng kasaysayan) ni Allah. Tunay 
ngang sa mga ito ay mayroong mga katibayan, katotohanan 
at tanda sa bawat mapagtiis at mapagpasalamat (na tao). 

6 - At (gunitain) nang sabihin ni Moises sa kanyang 
pamayanan: “Isaisip ninyo ang mga kagandahang loob 
(tulong) sa inyo ni Allah nang Kanyang iligtas kayo sa mga 
tao ni Paraon na nagbibigay sa inyo ng kahila-hilakbot na 
pagpaparusa at pumapatay sa inyong mga anak na lalaki 
at hinahayaan na buhay ang mga babae, at sa mga ito ay 
may matinding pagsubok mula sa inyong Panginoon.” 7- At 



390 


Surah 14 • Ibrahim 


(gunitain) nang ipahayag ng inyong Panginoon sa madla: 
“Kung kayo ay may utang na loob ng pasasalamat (sa 
pamamagitan nang pagtanggap sa Pananalig at pagsamba 
lamang kay Allah), kayo ay higit Kong pagkakalooban (ng 
Aking mga Biyaya), subalit kung kayo ay walang pasasalamat 
(alalaong baga, walang pananampalataya), katotohanan, 
ang Aking parusa ay tunay na matindi.” 8 - At si Moises ay 
nagbadya: “Kung kayo ay hindi sasampalataya, kayo at ang 
lahat ng nasa kalupaan nang sama-sama, katotohanang si 
Allah ay Puspos ng Kasaganaan (hindi nangangailangan ng 
anuman), ang Karapat-dapat sa lahat ng Pagpupuri. 

9 - Hindi baga ang kasaysayan ay nakarating sa inyo, ng 
mga tao na nauna sa inyo, ang mga Tao ni Noe, at ni A’ad, 
at ni Thamud? At ang mga sumunod sa kanila? Walang 
nakakakilala sa kanila maliban kay Allah. Sa kanila ay 
dumatal ang kanilang mga tagapagbalita na may taglay 
na maliwanag na katibayan, subalit inilalagay nila ang 
kanilang mga kamay sa kanilang bibig (kinakagat ang mga 
ito dahil sa galit) at nagsabi: “Katotohanang kami ay hindi 
naniniwala sa bagay na ipinadala sa iyo, at kami ay lubhang 
nag-aalinlangan sa bagay na kami ay iyong inaanyayahan 
(alalaong baga, ang Kaisahan ni Allah at sa Islam). 

10 - Ang kanilang mga Tagapagbalita ay nagbadya: ‘Ano! 
Mayroon pa ba kayang pag-aalinlangan kung tungkol kay 
Allah, ang Manlilikha ng mga kalangitan at kalupaan? 
Kanyang tinatawagan kayo (sa Islam, at maging masunurin 
kay Allah) upang kayo ay Kanyang patawarin sa inyong mga 
kasalanan at bigyan kayo ng palugit sa natatakdaang araw.” 
Sila ay nagsabi: “Ikaw ay isang tao lamang na katulad namin! 
Ninanais mong talikdan namin ang sinasamba noon pa ng 



Abraham 


391 


aming mga ninuno. Kung gayon, dalhin mo sa amin ang 
maliwanag na kapamahalaan (alalaong baga, ang malinaw 
na katibayan sa iyong sinasabi).” 

"■ Ang kanilang mga Tagapagbalita ay nagsabi sa kanila: 
“Kami ay hindi hibigit pa sa pagiging tao na katulad 
ninyo, datapuwa’t si Allah ang nagkakaloob ng Kanyang 
pagpapala sa sinumang Kanyang maibigan sa Kanyang mga 
alipin. Wala sa amin ang kapamahalaan na dalhin sa inyo 
ang kapamahalaan (katibayan) maliban sa kapahintulutan 
ni Allah. At kay Allah (lamang), hayaan ang mga 
sumasampalataya ay magtiwala. I2 - At bakit hindi namin 
ilalagay ang aming pagtitiwala kay Allah samantalang Siya 
ay katotohanang namatnubay sa aming daan. At katiyakang 
kami ay magbahata ng may pagtitiyaga sa lahat ng inyong 
ginawang pasakit sa amin, at kay Allah (lamang), hayaan 
ang may pagtitiwala ay maglagay ng kanilang pagtitiwala 
(sa Kanya).” 

'-!■ At sila na hindi sumasampalataya ay nagsabi sa kanilang 
mgaTagapagbalita: “Katotohanang kayo ay itataboy namin 
(palayo) sa aming lupain, o kayo ay magbabalik sa ating 
relihiyon.” Kaya’t ang kanilang Panginoon ay nagpahayag 
sa kanila: “Katotohanan, Aming wawasakin ang Zalimun 
(mga mapagsamba sa diyus-diyosan, mapaggawa ng 
kabuktutan, walang pananalig, atbp.). '4- At katotohanan, 
Aming hahayaan kayo na manahan sa kanilang mga 
lupain pagkaraan nila. Ito ay para sa kanya na nakatindig 
ng may pagkatakot sa Aking harapan (sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay o nangangamba sa Aking kaparusahan), at 
gayundin, ay may pangangamba sa Aking banta.” 

' 3 - Datapuwa’t sila (angmgaTagapagbalita) ay nanikluhod 



392 


Surah 14 • Ibrahim 


ng tagumpay at tulong (mula sa kanilang Panginoon, 
si Allah), at ang bawat suwail at palalong diktador (na 
tumatangging maniwala sa Kaisahan ni Allah) ay inihantong 
sa ganap na pagkalungi at pagkawasak. l6 - Sa harapan niya 
(ang bawat suwail, palalong diktador) ay Impiyerno, at siya 
aypaiinuminngkumukulo at nagnananang tubig. T "- Iinumin 
niya ito nang laban sa kanyang kalooban, at makadarama 
siya ng matinding kahirapan sa paglunok nito pababa sa 
kanyang lalamunan, at ang kamatayan ay daratal sa kanya 
sa bawat panig, gayunpaman, siya ay hindi mamamatay at 
sa harapan niya ay may matinding pagpaparusa. 

18 Ang kahalintulad nga ng mga hindi sumasampalataya 
sa kanilang Panginoon; ang kanilang mga gawa ay tulad 
ng abo, na hinipan ng humahagupit na hangin sa araw na 
bumabagyo, sila ay hindi maaaring makakuha ng anuman sa 
bagay na kanilang kinita. Ito ang pagkapariwara na lubhang 
malayo (sa Matuwid na Landas). JC >- Hindi baga ninyo 
napagmamalas na nilikha ni Allah ang mga kalangitan at 
kalupaan sa Katotohanan! Kung Kanyang naisin, kayo ay 
matatanggal Niya at maipapalit (sa halip ninyo) ang ibang 
nilikha! 2 °- At para kay Allah, ito ay hindi mahirap o mabigat 
(alalaong baga, tunay na lubhang magaan para sa Kanya). 

11 ■ At silang lahat ay tatambad sa harapan ni Allah (sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay), at ang mga mahina ay 
mangungusap sa mga palalong (pinuno): “Katotohanan, 
aming sinunod kayo, kami ba ay matutulungan ninyo kahit 
na ano lamang sa kaparusahan ni Allah?” Sila ay magsasabi: 
“Kung kami ay pinatnubayan ni Allah, kayo sana ay aming 
napatnubayan. Wala ng halaga sa atin (ngayon) kung tayo 



Abraham 


393 


man ay mapoot, o ang magbata (ng mga parusang ito) ng 
may pagtitiis, walang lugar ng kaligtasan para sa atin.” 

22 - At si Satanas ay mangungusap kung ang bagay ay 
napagpasyahan na: “Tunay ngang si Allah ay nangako sa 
inyo ng pangako ng Katotohanan. At ako rin ay nangako 
sa inyo, nguni’t aking ipinagkaluno kayo. Ako ay walang 
kapamahalaan sa inyo, maliban na kayo ay aking inakit, at 
kayo ay sumunod sa akin. Kaya’t huwag ninyo akong sisihin, 
bagkus ay sisihin ninyo ang inyong sarili. Kayo ay hindi ko 
matutulungan, gayundin, ako ay hindi ninyo matutulungan. 
Itinatanggi ko ang inyong (dating) gawain ng pagtatambal 
ninyo sa akin (Satanas) kay Allah (sa pamamagitan 
ng pagsunod ninyo sa akin sa buhay sa mundong ito). 
Katotohanang may kasakit-sakit na kaparusahan sa 
Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan at mapaggawa 
ng kamalian, walang pananalig, buktot, atbp.).” 

2 3 - At sila na sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah 
at sa Kanyang mga Tagapagbalita at sa kanilang mga 
dinalang pahayag) at nagsigawa ng kabutihan ay hahayaan 
na magsipasok sa mga Halamanan na sa ilalim nito ay 
may mga batis na nagsisidaloy, - upang manahan dito 
magpakailanman (alalaong baga, sa Paraiso), ng may 
kapahintulutan ng kanilang Panginoon. Ang kanilang 
pagbati rito ay Salam (Kapayapaan!). 

2 4 - Hindi baga ninyo napagmamalas kung paano si Allah 
ay nagpapakita ng paghahambing? Ang isang magandang 
salita tulad ng isang magandang punongkahoy, na ang mga 
ugat ay matatag na nakakabit, at ang kanyang mga sanga ay 
(umaabot) sa alapaap (alalaong baga, lubhang napakataas), 
2 5 Na nagbibigay ng kanyang bunga sa lahat ng panahon, 



394 


Surah 1 4 • Ibrahim 


sa kapahintulutan ng Kanyang Panginoon. Si Allah ay 
nagbibigay ng paghahambing sa sangkatauhan upang sila ay 
makaala-ala. 2<5 - At ang paghahambing ng isang masamang 
salita ay katulad ng isang masamang punongkahoy na 
nabunot (ang mga ugat) sa ibabaw ng lupa; na walang 
katatagan. 

2 7 - Si Allah ang magpapatatag sa mga sumasampalataya 
sa (pamamagitan) ng salita na nakatindig nang matatag sa 
mundo (alalaong baga, sila ay magpapatuloy sa pagsamba 
lamang kay Allah at wala ng iba), at gayundin sa Kabilang 
Buhay. At si Allah ay magpapahintulot na mapariwara ang 
Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, mapaggawa 
ng kamalian, buktot, atbp.), at si Allah ay gumagawa ng 
Kanyang naisin. 

28 Hindi baga ninyo napagmamalas sila na ipinagpalit ang 
mga Pagpapala ni Allah sa kawalan ng pananampalataya (sa 
pamamagitan ng pagtatakwil kay Propeta Muhammad at 
sa kanyang Mensahe ng Islam), at nagpahamak sa kanilang 
mga tao upang manahan sa Tahanan ng Pagkawasak? 
2 9 - (Sa) Impiyerno, kung saan sila ay susunugin, - ang isang 
pagkasama-samang lugar upang panahanan! 3°- At sila ay 
nagtambal ng mga karibal kay Allah, upang iligaw (ang mga 
tao) sa Kanyang Landas! Ipagbadya: “Magsipagsaya kayo 
(sa inyong maigsing buhay)! Datapuwa’t katotohanan, ang 
inyong hantungan ay (Apoy) ng Impiyerno!” 

3 1 Ipagbadya mo (O Muhammad) sa Ibadi (sa Aking mga 
alipin) na nagsisisampalataya, na sila ay marapat na mag- 
alay ng palagiang pagdarasal nang mahinusay (Iqamat- 
as-Salat) at gumugol sa kawanggawa mula sa panustos na 
ipinagkalooh Namin sa kanila, ng lingid at lantad, bago 



Abraham 


395 


dumating ang Araw na roon ay walang pakikipagtawaran 
(at bilihan), gayundin ng pakikipagkaibigan. 

3 2 - Si Allah ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan 
at nagpamalisbis ng tubig (ulan) mula sa alapaap, at dito ay 
nagpalabas ng mga bungangkahoy bilang pagkain ninyo, 
at ginawa Niya ang mga barko na kapakinabangan sa inyo, 
upang sila ay makapaglayag sa dagat sa pamamagitan ng 
Kanyang pag-uutos, at nilikha rin Niya ang mga ilog upang 
makatulong sa inyo. 33- At nilikha Niya ang araw at buwan, 
na kapwa patuloy na tumatahak sa kanilang landas (ng 
pag-inog), upang makatulong sa inyo, at ginawa Niya ang 
gabi at araw (maghapon), upang maging kapakinabangan 
sa inyo. 34- At ibinigay Niya sa inyo ang lahat ng inyong 
hinihingi, at kung inyong bibilangin ang mga Pagpapala ni 
Allah, kailanman ay hindi ninyo ito magagawang bilangin. 
Katotohanan! Ang tao ay walang pagsalang mapaggawa ng 
kamalian, - isang hindi nananampalataya (walang damdamin 
ng pasasalamat, nagtatatwa sa mga Pagpapala ni Allah sa 
pamamagitan ng kawalan ng pananalig at pagsamba sa 
mga iba maliban pa kay Allah, sa pagsuway sa Kanya at sa 
Kanyang Propetang si Muhammad). 

35 At alalahanin nang manikluhod si Abraham: “O aking 
Panginoon! Gawin Ninyo ang lungsod na ito (Makkah) na 
maging isang lugar ng kapayapaan at katiwasayan, at Inyong 
iadya ako at ang aking mga anak sa pagsamba sa mga diyus- 
diyosan. 3 6 - O aking Panginoon! Katotohanang iniligaw nila 
ang karamihan sa sangkatauhan. Datapuwa’t sinumang 
sumunod sa akin, katotohanang siya ay aking kakampi. At 
sinumang sumuway sa akin, - tunay na Kayo pa rin (Allah) 
ang Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 



396 


Surah 14 • Ibrahim 


37 O aming Panginoon! Hinayaan ko ang iba sa aking mga 
anak na manirahan sa lambak na walang pananim, sa iyong 
SagradongTahanan (ang Ka’ba saMakkah), upang sagayon, 
O aking Panginoon, na sila ay magsipag-alay ng panalangin 
nang mahinusay (Iqamat-as-Salat), kaya’t Inyong gawaran 
ang puso ng ibang tao na may pagmamahal tungo sa kanila, 
at (O Allah) Inyong pagkalooban sila ng mga bungangkahoy 
upang sila ay magbigay ng pasasalamat. 

3 8 - O aming Panginoon! Katotohanang batid Ninyo 
kung ano ang aming ikinukubli at kung ano ang aming 
inilalantad. Walang anuman sa mga kalangitan at kalupaan 
ang nalilingid kay Allah. 39- Ang lahat ng pagpupuri at 
pasasalamat ay kay Allah, na nagkaloob sa akin sa panahon 
ng aking katandaan kay Ismail at Isaae. Katotohanan, 
ang aking Panginoon ang Lubos na Dumirinig ng lahat 
ng mga panalangin. 4 °- O aking Panginoon, Inyong gawin 
ako na maging isa sa nag-aalay ng ganap na panalangin 
nang mahinusay (Iqamat-as-Salat) at gayundin ang aking 
mga anak, O aking Panginoon! At Inyong tanggapin ang 
aking panambitan. 4 1 Aming Panginoon! Inyong patawarin 
ako at ang aking mga magulang at ang lahat ng mga 
sumasampalataya sa Araw na ang Pagtutuos ay isasagawa.” 

4 2 - Huwagninyongisaisip na si Allahay hindi nakakapansin 
ng mga ginagawa ng Zalimun (mga mapagsamba sa 
diyus-diyosan, mapaggawa ng kamalian, buktot, atbp.), 
datapuwa’t Kanyang binibigyan sila ng palugit hanggang 
sa Araw na ang mga mata ay tititig sa pagkagimbal. 
43 - Sila ay humahangos (sa kanilang) unahan na ang mga leeg 
ay nakahindig, ang kanilang ulo ay nakatuon sa itaas (sa 
alapaap), ang kanilang paningin ay hindi bumabalik tungo 



Abraham 


397 


sa kanila at ang kanilang puso ay hungkag (sa pag-iisip, 
dahilan sa matinding pagkatakot). 

44- At iyong babalaan (O Muhammad) ang sangkatauhan 
sa Araw na ang kaparusahan ay sasapit sa kanila; at ang 
mga buktot ay magsasabi: “O aming Panginoon! Inyong 
palugitan kami ng ilang sandali, kami ay tutugon sa Inyong 
panawagan at susunod sa Inyong mgaTagapagbalita!” (Dito 
ay ipagbabadya): “Hindi baga kayo ay nagsisumpa noon na 
hindi ninyo iiwanan (ang mundo para sa Kabilang Buhay).” 
45- At nagsipanirahan kayo sa mga tirahan ng mga tao na 
nagpariwara sa kanilang sarili, at ito ay maliwanag sa inyo 
kung paano Namin pinakitunguhan (o pinagpasyahan) sila. 
At inihantad Namin sa inyo ang maraming paghahambing. 
4 6 Katotohanang binalak nila ang kanilang plano, at ang 
kanilang pagbahalak ay nababatid ni Allah, kahima’t 
ang kanilang pagpaplano ay (isang) matinding plano, 
(gayunpaman), ito ay hindi makakapagpaalis sakabundukan 
(mga tunay na bundok o mga batas Islamiko) sa kanilang 
kinalalagyan (sapagkat ito ay walang halaga). {Sinasabi ng 
ibang mga tagapagpaliwanag tungkol sa talatang ito, na ang 
mga paganong Quraish ay nagbalak nang laban kay Propeta 
Muhammad na patayin siya datapuwa’t sila ay nabigo na 
gawin ang kanilang pakay na kanilang binalak]. 

47- Kaya’t huwag ninyong akalain na si Allah ay hindi 
tutupad saKanyangPangako saKanyangmgaTagapagbalita. 
Katotohanang si Allah ang Pinakamakapangyarihan, ang 
Ganap na Makakagawa ng lahat ng Ganti (Kabayaran). 
4 8 - Sa Araw na ang kalupaan ay mapapalitan ng ibang 
kalupaan, at gayundin ang mga kalangitan, at ang lahat 
(ng mga nilikha) ay tatambad sa harapan ni Allah, ang 



398 


Surah 15 • Al-Hijr 
Tanging Isa, ang Hindi Mapapangibabawan. 49- At inyong 
mapagmamalas ang Mujrimun (mga buktot, buhong, hindi 
sumasampalataya sa Kaisahan ni Allah, mapagsamba sa mga 
diyus-diyosan, atbp.), sa Araw na yaon ay natatanikalaan 
(ang Muqarranun [mga makasalanan, tampalasan, atbp.], 
na nagagapos ng tanikala ang kanilang mga paa at kamay 
nang sama-sama at nakakabit sa kanilang leeg). 5°- Ang 
kanilang kasuutan ng aspalto (o alkitran) at apoy ay babalot 
sa kanilang mukha, ?'■ Upang si Allah ay magbigay ganti sa 
bawat tao ayon sa kanyang kinita. Katotohanang si Allah ay 
Maagap sa Pagsusulit. 5 2 - Ito (ang Qur’an) ay isang Mensahe 
sa sangkatauhan (at isang maliwanag na katibayan laban 
sa kanila), upang sila ay mababalaan sa gayong paraan at 
upang kanilang mapag-alaman na Siya lamang ang Tanging 
Nag-iisang Diyos (Allah), at upang ang mga tao na may 
pang-unawa ay sumunod. 

Surah 15 • Al-Hijr 

Ang Mabatong Daan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Alif, Lam, Ra (mga titik A, La, Ra). 

Ito ang mgaTalata ng Aklat, at isang maliwanag na Qur’an. 
2 - Marahil (ay malimit) na ang mga hindi sumasampalataya 
ay nagnanais na sila sana ay naging mga Muslim (sila na 
nagsuko ng kanilang sarili sa Kalooban ni Allah, sa Kanyang 
Kaisahan at sa Islam), ito (ang kalagayan) sa Araw ng Muling 




399 


Ang Mabatong Daan 
Pagkabuhay kung kanilang mapagmamalas ang mga hindi 
sumasampalataya na patungo sa Impiyerno (at ang mga 
Muslim ay patungo sa Paraiso). 3- Hayaan sila na kumain at 
magpakasaya, at hayaan sila na maging abala (sa huwad) na 
pag-asa. (Ito ay) kanilang mapag-aalaman! 4- At kailanman 
ay hindi Namin winasak ang isang bayan malibang may 
hayag (o nakatakdang) kautusan dito. 5- Walang bansa 
(pamayanan) ang makakaasam (ng natataningang panahon) 
na ito ay mauna, o maantala kaya. 

6 - At sila ay nagsasabi: “Ikaw (O Muhammad) na 
pinagpahayagan ng Dhikr (ang Qur’an)!, katotohanang 
ikaw ay isang taong baliw (o inaalihan ng masama). ?■ Bakit 
hindi ka magpadala ng mga anghel sa amin kung ikaw ay 
isa sa mga nagsasabi ng katotohanan. 8 - Hindi Namin 
isinusugo ang mga anghel maliban na sila ay may dalang 
katotohanan (alalaong baga, tungkol sa kaparusahan, 
atbp.), at sa gayong pangyayari (kalagayan), sila (ang mga 
hindi sumasampalataya), ay hindi bibigyan ng palugit! 

9- Katotohanang Kami; (at) Kami, ang nagpapanaog ng 
Dhikr (alalaong baga, ang Qur’an) at buong katiyakan 
na ito ay Aming pangangalagaan laban sa kabulukan (at 
katiwalian). 

10 - Katotohanang nagsugo Kami ng mgaTagapagbalita na 
una pa sa iyo (O Muhammad) sa lipon ng mga sekta (mga 
pamayanan) noongpanahongsinauna. "■ Atwalangisamang 
Tagapagbalita na dumatal sa kanila ang hindi nila tinuya. 
12 Kaya’t hinayaan Namin ito (ang pagsamba sa mga diyus- 
diyosan at kawalan ng pananalig) ay magsipasok sa puso ng 
Mujrimun (mga buhong, buktot, pagano, walang pananalig 
sa Kaisahan ni Allah, atbp., dahilan sa kanilang panunuya sa 



400 Surah 15 • Al-Hijr 

mgaTagapagbalita). ’3- Sila ay hindi sasampalataya rito (ang 
Qur’an), at nangyari, na ang halimbawa (ng kaparusahan 
ni Allah) sa mga unang tao (na hindi nanampalataya) ay 
sumapit (sa kanila). ’+ At kahit na buksan Namin ang 
Tarangkahan mula sa langit at doon sila ay magpatuloy na 
umakyat, J “>- Katiyakang sila ay magsasabi: ‘Ang aming mga 
mata ay nilasing. Hindi, kami ay mga tao na ginaway (ng 
mangkukulam). ” 

16 ■ At katotohanang ibinitin Namin sa kalangitan ang 
malalaking bituin, at ginawa Namin ito na marikit sa mata 
ng mga nagmamasid. '/■ At katotohanang binabantayan 
Namin ang mga yaon sa bawat isinumpang Satanas. 
18 Maliban sa kanya (na masama o demonyo) na nakakarinig 
nang mainam sa pamamagitan ng pagnanakaw, siya ay 
tinutugis ng maliwanag na apoy na nagniningas. 

K) - At Aming inilatag ang kalupaan at Kami ay naglagay 
dito ng matatatag na kabundukan, at hinayaan Namin na 
magsitubo rito ang lahat ng uri ng mga bagay sa ganap na 
sukat. 2 °- At naglagay Kami rito ng lahat ng panggagalingan 
ng ikabubuhay, - sa inyo at para sa lahat ng mga hindi ninyo 
tinatangkilik (mga ibang nilikha tulad ng mga hayop, 
insekto, atbp.). 

2I - At walang anumang bagay (sa santinakpan) ang hindi 
mula sa Amin ang kanilang ikinabubuhay At hindi Namin 
ipinanaog ito maliban sa ganap na sukat. 22 - At ipinadala 
Namin ang hangin na nagtatanim (ng tubig sa mga ulap) 
upang ang ulan ay mamalisbis mula sa alapaap tungo sa 
kalupaan, at ibinigay Namin ito sa inyo bilang inumin, at 
hindi kayo ang nagmamay-ari ng kanilang pinagkukunan 
(alalaong baga, wala tayong karapatan na magbigay ng 



Ang Mabatong Daan 401 

tubig sa sinumang ating naisin o ipagkait ito sa sinumang 
ating naisin). 

2 3- At katotohanang Kami! Kami ang tagapagbigay 
ng buhay at nagkakaloob ng kamatayan, at Kami 
ang Tagapagmana (matapos ang lahat ay pumanaw). 

2 4- At katotohanang batid Namin ang inyong mga 
unang henerasyon na nagsipanaw, at walang pagsala na 
nababatid Namin ang inyong kasalukuyang henerasyon (ng 
sangkatauhan), gayundin ang darating na mga henerasyon. 

2 5- At katotohanang ang inyong Panginoon ang magtitipon 
sa inyo nang sama-sama. Katotohanang Siya ang Ganap na 
Maalam, ang Lubos na Nakakabatid ng lahat. 

26 - At katotohanang nilikha Namin ang sangkatauhan 
mula sa putik (na lumilikha ng tunog kapag natuyo na), 
mula sa hinubog na maitim at madulas na lupa. 2 7 At ang 
Jinn, Na Aming nilikha noon pang una mula sa lagablab ng 
apoy na walang usok. 

2§ - At alalahanin nang ang iyong Panginoon ay nangusap 
sa mga anghel: ‘Ako ay lilikha ng isang tao (Adan) mula sa 
putik (na lumilikha ng tunog kapag natuyo na), mula sa 
hinubog na maitim at madulas na lupa. 2 9- Kaya’t nang siya 
ay Aking matapos nang ganap, at nang Aking maihinga sa 
kanya (Adan) ang kaluluwa na Aking nilikha para sa kanya, 
ngayon, kayo (mga anghel) ay lumuhod at magpatirapa sa 
kanya (bilang paggalang at hindi pagsamba).” 3°- Kaya’t 
ang mga anghel ay nagpatirapa (nagbigay galang) sa kanya, 
silang lahat nang sama-sama. 3 1 - Maliban kay Iblis (isa sa 
lipon ng mga Jinn), - siya ay tumanggi na magpatirapa. 
3 2 * Si Allah ay nagwika: “O Iblis! Ano ang iyong dahilan 
upang ikaw ay hindi sumama sa mga nagpatirapa?” 33- Si 



402 Surah 15 • Al-Hijr 

Iblis ay nagsabi: “Hindi ako ang isa na magpapatirapa sa 
harapan ng isang tao, na Inyong nilikha mula sa putik (na 
lumilikha ng tunog kapag natuyo na), mula sa hinubog na 
maitim at madulas na lupa.” 

34- Si (Allah) ay nagsabi: “Kung gayon, ikaw ay lumayas 
dito, sapagkat katotohanang ikaw ay Rajim (isang isinumpa 
o itinaboy).” 35- At katotohanang ang sumpa ay sasaiyo 
hanggang sa Araw ng Pagbabayad (alalaong baga, ang Araw 
ng Muling Pagkabuhay).” 3 6 - Si (Iblis) ay nagsabi: “O aking 
Panginoon! Ako ay bigyan Ninyo, kung gayon, ng palugit 
hanggang sa Araw na sila (ang mga patay) ay ibabangon.” 
37- Si Allah ay nagwika: “Kung gayon, katotohanang 
ikaw ay isa sa mga pinalugitan, 38 - Hanggang sa Araw ng 
natatakdaang panahon.” 

39 Si (Iblis) ay nagsabi: “O aking Panginoon, dahilan sa ako 
ay Inyong iniligaw, katotohanang aking gagawing marikit 
ang landas ng kamalian para (sa sangkatauhan) sa kalupaan, 
at sila ay aking ililigaw na lahat. 4°- Maliban sa Inyong pinili 
(pinatnubayang) mga alipin sa kanilang lipon.” 

4 1, Si (Allah) ay nagwika: “Ito ang Landas na patungo 
ng tuwid sa Akin.” 4 2 - Katotohanan, ikaw ay walang 
kapamahalaan sa Aking mga alipin, maliban sa mga 
sumusunod sa iyo (Iblis) na mula sa Ghawin (mga 
mapagsamba sa diyus-diyosan, buhong, buktot, kriminal, 
mapaggawa ng kamalian, atbp.). 43- At katotohanang 
Impiyerno ang nakalaang lugar para sa kanilang lahat. 
44 Ito (ang Impiyerno) ay may pitong tarangkahan, at sa 
bawa’t isa sa mga tarangkahang ito ay may (natatanging) uri 
ng masasama na nakatalaga. 

45- Katotohanan, ang Muttaqun (mga matutuwid at 



403 


Ang Mabatong Daan 

mabubuting tao) ay mapapagitna sa mga Halamanan at mga 
bukal ng tubig (Paraiso). 4 6 - (At sa kanila ay ipagbabadya): 
“Magsipasok kayo sa loob (ng Paraiso), sa kapayapaan at 
katiwasayan.” 47- At papalisin Namin sa kanilang puso ang 
anumang bahid ng kapinsalaan (na mayroon sila). Sila ay 
mahahalintulad sa mga magkakapatid (na buong lugod) na 
nagtitinginan sa isa’t isa sa matataas na diban. 4*- Walang 
bahid ng pagkapagal ang sasapit sa kanila, at gayundin 
naman, kailanman, sila ay hindi pagsasabihan na lumisan 
doon.” 49- Ipagbadya mo (O Muhammad) sa Aking mga 
alipin, katotohanang Ako ay Lagi nang Nagpapatawad, 
ang Pinakamaawain. J°- At ang Aking pagpaparusa ay 
katotohanang pinakamatinding parusa. 

5 1 - At isalaysay mo sa kanila ang tungkol sa mga panauhin 
(mga anghel) ni Abraham. 5 2 - Nang sila ay magsituloy sa 
kanya, at nagsabi: “Salaman” (Sumainyo ang kapayapaan)! 
Si (Abraham) ay nagsabi: “Tunay na kami ay natatakot 
sa inyo!” 53- Ang (mga anghel) ay nagsabi: “Huwag kang 
matakot! Kami ay nagbibigay sa iyo ng magandang balita 
ng isang batang lalaki (anak) na nagtataglay ng maraming 
kaalaman at karunungan.” 54- Si (Abraham) ay nagsabi: ‘Ako 
ba ay binibigyan ninyo ng magandang balita ng isang anak na 
lalaki kung ang katandaan ay sumapit na sa akin? Sa anong 
dahilan kung gayon ang inyong balita?” 55- Ang (mga anghel) 
ay nangusap: “Kami ay nagbibigay sa iyo ng magandang 
balita ng may katotohanan. Kaya’t huwag (kang) maging isa 
sa mga nawawalan ng pag-asa.” 5 6 - Si (Abraham) ay nagsabi: 
‘At sino ang nawawalan ng pag-asa sa Habag ng kanyang 
Panginoon maliban lamang sa mga napapaligaw (sa tuwid 
na landas)?” 



404 Surah 15 • Al-Hijr 

57- Muli si (Abraham) ay nangusap: ‘Ano baga kung gayon 
ang inyong sadya kung bakit kayo ay naparito, O mga 
Tagapagbalita?” A Ang (mga anghel) ay nagsabi: “Kami 
ay ipinadala sa isang pamayanan (mga tao) na Mujrimun 
(mga buhong, buktot, walang pananalig, mapagsamba 
sa mga diyus-diyosan, makasalanan, atbp.). 59 - (Silang 
lahat) maliban sa pamilya ni Lut. Kaya’t sila (ang lahat ng 
pamilya ni Lut), ay tiyak Naming ililigtas (sa pagkawasak). 
6o - Maliban sa kanyang asawa, na Aming ipinag-utos 
(itinakda) na mapabilang doon sa mga mananatili sa likuran 
(alalaong baga, siya ay wawasakin).” 

6l - Kaya’t nang ang mga Tagapagbalita (mga anghel) 
ay dumatal sa pamilya ni Lut. 62 - Siya ay nagsabi: 
“Katotohanan! Kayo ay mga tao na hindi ko kilala.” 

6 3- Sila ay nagsabi: “Hindi, kami ay naparito sa iyo na may 
dalang (kaparusahan) na kanilang pinag-aalinlanganan. 

6 4- At dinala namin sa iyo ang katotohanan (ang balita nang 
pagkawasak ng iyong pamayanan), at katiyakan, na kami 
ay nagsasaysay ng katotohanan. 65 - Kaya’t maglakbay ka na 
kasama ang iyong pamilya sa ilang bahagi ng gabi, at ikaw ay 
lumagay sa kanilang likuran, at huwag hayaan ang sinuman 
sa inyo ay tuminging pabalik (sa likuran), subalit tumungo 
kayo kung saan kayo ay pinag-utusan.” 66 - At ginawa Namin 
na kanyang (Lut) maalaman ang pag-uutos na ito, na ang 
ugat ng mga (makasalanan) ay puputulin sa madaling araw. 

6 7* At ang mga naninirahan sa lungsod ay nagsilabas 
na nangagagalak (sa balita ng pagdating ng mga binata). 

68 - Siya (Lut) ay nagsabi: “Katotohanang sila ay aking mga 
panauhin, kaya’t ako ay huwag ninyong bigyan ng kahihiyan. 

6 9- At pangambahan ninyo si Allah, at ako ay huwag ninyong 



405 


Ang Mabatong Daan 
alisan ng karangalan (kapurihan).” 7 °- Sila (ang mga tao 
ng lungsod) ay nagsabi: “Hindi baga pinagbawalan ka na 
namin (na ikaw ay mag-asikaso o mangalaga) sa alin man 
sa A’alamin (mga tao, mga banyaga, mga naiiba, atbp., mula 
sa amin)?” 7 1 - Siya (Lut) ay nagsabi: “Sila (ang kababaihan 
ng pamayanan) ay aking mga anak na babae (na maaari 
ninyong pakasalan), kung inyong nais.” 

7 2 - Katotohanan, sa pamamagitan ng iyong buhay (O 
Muhamamd), sila ay nasa malalang pagkalasing, sila ay mga 
bulag na nagsisipangalat. 73- Kaya’t ang (nakatakdang) Sigaw 
ay dumaklot sa kanila sa oras na sumisikat na ang araw; 
74- At Aming itinaob (ang mga bayan ng Sodom sa Palestina) 
na pabaligtad at pinaulan Namin sa kanila ang mga bato 
na yari sa hinurnong putik. 75- Katotohanan! Naririto ang 
mga Tanda sa mga tao na nagmamasid (o nakakaunawa 
o nakakakuha ng aral sa mga Tanda ni Allah). 7 6 - At 
katotohanan! (Ang mga lungsod na ito) ay nasa tabi lamang 
ng pangunahing daan (mula sa Makkah hanggang Syria, 
alalaong baga, ang lugar kung saan naroroon ang Patay na 
Dagat [Dead Sea]). 77- Katotohanan! Tunay na naririto ang 
isangTanda sa mga sumasampalataya. 

7 8 - At ang mga naninirahan sa Kakahuyan (alalaong baga, 
ang pamayanan ng Midian kung saan si Propeta Shuaib ay 
isinugo ni Allah), ay isa ring Zalimun (mga mapagsamba 
sa diyus-diyosan, buktot, tampalasan, mapaggawa ng 
kamalian, atbp.). 79- Kaya’t Kami ay naghiganti sakanila. Sila 
ay kapwa nasa maluwag at pangunahing daan na madaling 
makita. 8o - At katotohanan, ang mga naninirahan sa Al-Hijr 
(ang mabatong landas) ay nagtakwil sa mga Tagapagbalita, 
8l - At ibinigay Namin sa kanila ang Aming mga Tanda, 



406 Surah 15 • Al-Hijr 

datapuwa’t sila ay tutol (salungat) dito. 8z - At sila, noon pa 
man, ay tumatabtab (sumisibak, o umuukit) ng (kanilang) 
tahanan sa gilid ng kabundukan (at nag-aakala sa kanilang 
sarili) na sila ay ligtas. 8 3- Datapuwa’t (ang nakatakdang ) 
Sigaw ay sumakmal sa kanila sa madaling araw (sa ika-apat 
na araw ng kanilang nakatakdang kaparusahan). 8 4- At ang 
lahat ng kanilang kinita ay hindi nakatulong sa kanila. 

8 J-At hindi Namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan 
at lahat ng nasa pagitan nito maliban sa katotohanan, 
at ang Oras ay walang pagsalang daratal, kaya’t suklian 
mo (O Muhammad) ang kanilang kamalian ng maraming 
pagpapatawad. [Ito ay bago pa ipag-utos ang Jihad (Banal 
na Digmaan)]. 86 - Katotohanan, ang iyong Panginoon ay 
Siyang Manlilikha, na Lubos na Nakakaalam. 

8 7- At tunay nga, na Aming ipinagkaloob sa iyo ang 
pitong Al-Mathani (ang pitong talata na laging inuulit 
[dinadalit], alalaong baga, ang Surat Al-Fatiha [Pambungad 
na Kabanata] ng Dakilang Qur’an). 88 - Huwag mong 
pagmasdan ng may paghahangad ang mga bagay na Aming 
ipinagkaloob sa ilang piling tao sa kanila (ang mga hindi 
sumasampalataya), gayundin ay huwag kang manimdin sa 
kanila. At ibaba ang iyong pakpak sa mga sumasampalataya 
(maging magalang at mapagbigay sa iyong kapwa 
mananampalataya). 8 9- At ipagbadya: ‘Ako ay tunay na isang 
lantad na tagapagbabala.” 9°- Sapagkat Aming ipinanaog sa 
mga magkakabukod (mga paganong Quraish, o mga Hudyo 
at mga Kristiyano). 9 1 - Na gumawa sa Qur’an sa maraming 
bahagi (alalaong baga, naniniwala sa ilang bahagi nito 
at hindi naniniwala sa iba). 9 2 - Kaya’t sa pamamagitan ng 
iyong Panginoon (O Muhammad), katiyakang silang lahat 



Ang Bubuyog 407 

ay Aming tatawagin upang magsulit, 93- Sa lahat nilang 
ginagawa. 

94 - Kaya’t (iyong) ipagbadyananghayagan (angMensahe ni 
Allah, ang Islam), na sa iyo ay ipinag-utos at tumalikod ka sa 
Al-Mushrikun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, pagano, 
naniniwala sa mga imahen, walang pananampalataya sa 
Kaisahan ni Allah, makasalanan, atbp.). 95- Katotohanan! 
Kami ay gagabay sa iyo laban sa mga mapangutya. ^ 6 - Na 
nagtuturing ng ibang diyos maliban pa kay Allah, (tunay 
nga) na mapag-aalaman nila. 97- Katotohanang batid Namin 
na naninikip ang iyong dibdib dahilan sa kanilang sinasabi. 
9 8 - Kaya’t iyong ipagbunyi ang mga papuri ng iyong 
Panginoon at maging isa sa mga nagpapatirapa ng kanilang 
sarili (sa Kanya), 99- At sambahin mo ang iyong Panginoon 
hanggang sa sumapit sa iyo ang natatakdaang Oras (alalaong 
baga, ang kamatayan). 


Surah 16 • An-Nahl 

Ang Bubuyog 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Ang Dakilang Pangyayari (ang Araw o Oras, o ang 
kaparusahan ngmgahindi nananampalatayaat mapagsamba 
sa mga diyus-diyosan, o mga Batas Islamiko at mga pag- 
uutos) na itinakda ni Allah ay magaganap, kaya’t huwag 
ninyong hangarin na madaliin ito. Tunay na Kapuri-puri at 
higit Siyang Dakila sa lahat ng mga karibal na itinatambal 




408 


Surah 16 • An-Nahl 


ninyo sa Kanya. 2 - Isinusugo Niya ang mga anghel na may 
taglay na inspirasyon sa Kanyang pag-uutos sa kaninuman 
sa Kanyang mga alipin na Kanyang maibigan (na nagsasabi): 
“Bigyan ng babala ang sangkatauhan ng La ilaha illa Ana 
(Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng 
pagsamba maliban sa Akin), kaya’t pangambahan Ako (sa 
pamamagitan ng pag-iwas sa mga kasalanan at masasamang 
gawa). 3- Nilikha Niya sa katotohanan ang lahat ng mga 
kalangitan at kalupaan. Siya ay Higit na Mataas at Dakila 
sa lahat ng iniaakibat na mga katambal sa Kanya. 

4 - Nilikha Niya ang tao mula sa Nutfah (magkahalong 
semilya ng lalaki at babae), nguni’t pagmasdan, ang tao 
(ring ito) ay naging isang lantad na kaaway. 5- At ang mga 
bakahan (hayupan), Kanyang nilikha ito para sa inyo; 
sa kanila ay may init (ang kanilang balat na ginagawang 
damit) at maraming kapakinabangan, at sila ay inyong 
pagkain. 6 At kayo ay mayroong pagpapahalaga sa ganda 
at pagmamalaki sa kanila, kung sila ay inyo nang ibapon 
sa gabi at kung sila ay inyong ibayo sa pastulan sa umaga. 
7- At dinadala nila ang inyong mga dalahin sa lupaing hindi 
ninyo mararating ng walang malaking paghihirap sa inyong 
sarili. Katotohanan, ang inyong Panginoon ay Puspos ng 
Kabaitan, ang Pinakamaawain. 8 - At (Kanyang nilikha) 
ang mga kabayo, mga mola at asno, upang sila ay inyong 
masakyan at bilang isang palamuti. At nilikha Niya (ang 
iba) pang mga bagay na rito ay wala kayong kaalaman. 

9- At isang pananagutan kay Allah na ipaliwanag sa inyo 
ang Tuwid na Landas (alalaong baga, ang Kaisahan ni Allah 
at Islam [sa sangkatauhan, upang maipamalas sa kanila 
ang mga pinahihintulutan at hindi pinahihintulutang 



409 


Ang Bubuyog 

bagay, ang masama at mabuti, atbp., kaya’t kung sinuman 
ang tumanggap sa patnubay, ito ay sa kapakinabangan ng 
kanyang sarili, at kung sinuman ang tumahak nang paligaw, 
ito ay tungo sa kanyang pagkapariwara}), datapuwa’t may 
mga landas na lumiliko (tulad ng paganismo, Hudaismo, 
Kristiyanismo, atbp.). At kung Kanya lamang ninais, 
magagawa Niyang mapatnubayan kayong lahat (na 
sangkatauhan). 

IO - Siya ang nagpamalisbis ng tubig (ulan) mula sa alapaap; 
mula rito kayo ay umiinom at mula rin dito (ay tumutubo) 
ang mga pananim at dito ay inyong isinusuga ang inyong 
bakahan (hayupan) upang manginain. 11 Sa pamamagitan 
nito (tubig) ay pinahihintulutan Niyang tumubo (at lumaki) 
ang mga pananim, ang oliba, ang palmera, ang ubas, at lahat 
ng uri ng prutas. Katotohanan! Sa mga ito ay katiyakang 
maliwanag naTanda sa mga tao na may pag-iisip. 

I2 - At ipinaranas Niya sa inyo ang gabi at liwanag 
(maghapon), ang araw at buwan, at ang mga bituin ay nasa 
ilalim ng Kanyang Pag-uutos. Katiyakang nasa sa mga 
ito ang mga katibayan sa mga tao na nakakaunawa. ' 3 - At 
ang anupamang bagay na Kanyang nilikha para sa inyo 
sa lupaing ito na may iba’t ibang kulay (at katangian ng 
pananim at mga bungangkahoy, atbp., {mga panghalaman], 
at mga hayop {mga panghayupan}), katotohanan, naririto 
ang isangTanda sa mga tao na nakakaala-ala. 

'4- At Kanyang ipinailalim (sa pamamalakad) ang 
karagatan (sa inyo) upang magsikain kayo rito ng sariwa 
at malambot na laman (alalaong baga, ng isda, pagkaing- 
dagat, atbp.), at mula rin dito ay makakakuha kayo ng 
mga palamuti na maisusuot. At napagmamasdan ninyo 



410 


Surah 16 • An-Nahl 


ang barko na sumusuyod dito upang kayo ay magsihanap 
ng Kanyang biyaya (sa pamamagitan ng pagdadala ng mga 
paninda mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar), at 
upang kayo ay magkaroon ng pasasalamat. 

’> At inilapat Niya sa kalupaan ang mga kabundukan na 
matatag na nakatayo, (kung hindi) maaari itong mauga 
na kasama ninyo, at ang mga ilog at daan, upang inyong 
mapatnubayan ang inyong sarili. l6 - At mga tanda sa lupa 
(mga palatandaan, atbp. sa mga oras ng maghapon) at sa 
pamamagitan ng mga bituin (sa mga oras ng gabi), sila (ang 
sangkatauhan) ay makakagabay sa kanilang sarili. 

T ” Siya kaya na Lumilikha ay katulad ng isa na walang 
nilikha? Hindi baga kayo makakaala-ala? l8 - At kung 
inyong bibilangin ang mga pagpapala ni Allah, katiyakan, 
kailanman ay hindi ninyo ito makakayang bilangin. 
Katotohanan! Si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain. T 9- At si Allah ang nakakatalos ng lahat ng 
inyong inililingid at kung ano ang inyong inilalantad. 

2 °- Yaong (mga diyus-diyosan) na kanilang (Mushrikun, 
mga pagano, mapagsamba sa diyus-diyosan, walang 
pananalig sa Kaisahan ni Allah, mapaggawa ng kamalian, 
atbp.) pinananalanginan maliban pa kay Allah ay walang 
nilikha ni anuman, bagkus sila ang mga nilikha. 2I - (Sila) 
ay patay, walang buhay, at hindi nila batid kung kailan 
sila ibabangon. 22 - Ang inyong Ilah (Diyos) ay isang Ilah 
(Diyos, si Allah; wala ng iba pang diyos na karapat-dapat 
pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya). Datapuwa’t 
ang mga hindi sumasampalataya sa Kabilang Buhay, ang 
kanilang puso ay nagtatakwil (sa pananalig sa Kaisahan ni 
Allah), at sila ay mga palalo. 2 3■ Katotohanan, nababatid 



Ang Bubuyog 411 

ni Allah kung ano ang kanilang inililingid at kung ano ang 
kanilang ipinahahayag. Katotohanang hindi Niya naiibigan 
ang palalo. 

2 4 - At kung ito ay ipinagtuturing sa kanila: ‘Ano baga 
yaong ipinarating sa inyo ng inyong Panginoon (kay 
Muhammad)? Sila ay nagsasabi: “Mga kathang kuwento 
lamang ng panahong sinauna!” Sila ang magdadala nang 
ganap sa kanilang mga pasanin (dalahin) sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay, at gayundin, ng mga pasanin (dalahin) ng mga 
iba na kanilang iniligaw gayong sila ay salat sa karunungan. 
Katiyakang kasamaan ang kanilang tatamasahin! 

z6 - Sila na nauna sa kanila ay katotohanang nagsipagbalak, 
datapuwa’t si Allah ang gumiba ng balangkas at mga haligi 
ng kanilang gusali, at ang bubong ay gumuho sa kanila 
mula sa itaas nila, at ang kaparusahan ay sumaklot sa kanila 
mula sa mga sulok na hindi nila napag-aakala. 2 7- At sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay, Kanyang aalisan sila ng puri 
at sa kanila ay ipagbabadya: “Nasaan ang (mga tinatawag) 
ninyong katambal sa Akin na siyang dahilan ng inyong hindi 
pagkakasundo at pakikipagtalo (sa mga sumasampalataya, 
sa pamamagitan ng inyong pagsuway at hindi pagtalima 
kay Allah)? Sila na pinagkalooban ng kaalaman (tungkol sa 
kaparusahan ni Allah para sa mga hindi sumasampalataya) 
ay magsasabi: “Katotohanan! Kahihiyan ang Araw na ito at 
kapighatian sa mga walang pananalig.” 

2§ - Yaong mga tao na binawian ng buhay ng mga anghel 
habang sila ay abala sa kamalian sa kanilang sarili (sa 
pamamagitan ng kawalan ng pananalig at pag-aakibat ng 
mga katambal sa pagsamba kay Allah at sa pagsasagawa 
ng lahat ng uri ng mga kasalanan at katampalasanan), sa 



412 


Surah 16 • An-Nahl 


gayon, sila ay ganap na magpapailalim (sa kautusan, at 
mangungusap): “Noon pa man, kami ay hindi na gumagawa 
ng kasamaan.” (Ang mga anghel) ay magsasabi: “Oo! 
Katotohanang si Allah ang Ganap na Nakakabatid ng 
lahat ninyong ginagawa. 2 9- Kaya’t magsipasok kayo sa 
mga tarangkahan ng Impiyerno, upang manahan dito, at 
katotohanan, pagkasama-sama ng gayong tahanan sa mga 
palalo.” 

3 °- At (kung) ito ay ipagbabadya sa Muttaqun (mga 
matutuwid at mabubuting tao na labis na nangangamha 
kay Allah sa pamamagitan nang pag-iwas sa lahat ng 
uri ng kasalanan at higit na nagmamahal sa Kanya sa 
pamamagitan nang paggawa ng kabutihan na Kanyang 
ipinag-uutos): ‘Ano ba ang bagay na ipinadala ng inyong 
Panginoon? Sila ay magsasabi: “Kung ano ang bagay na 
mabuti.” Sa mga nagsigawa ng kabutihan sa mundong ito ay 
may mabuti, at ang tahanan ng Kabilang Buhay ay higit na 
mainam. At tunay na karangal-rangal ang magiging tahanan 
(alalaong baga, ang Paraiso) ng Muttaqun (mga matutuwid 
at mabubuting tao), 3 1 Halamanan ng Walang Hanggan ( 
Paraiso) ang kanilang tutuluyan, na sa ilalim nito ay may 
mga ilog na nagsisidaloy, naroroong lahat ang kanilang 
bawat naisin. Kaya’t sa ganito si Allah ay nagbibigay 
ng gantimpala sa Muttaqun (mga banal, matutuwid at 
mabubuting tao na labis na nangangamba at nagmamahal 
kay Allah). 3 2 - Yaong mga tao na binawian ng buhay ng mga 
anghel habang sila ay nasa banal na kalagayan (alalaong 
baga, malinis sa kasalanan at sumasamba lamang kay Allah), 
sa kanila ay ipagbabadya: “Salamun alaikum (Sumainyo 



413 


Ang Bubuyog 

ang kapayapaan). Magsipasok kayo sa Paraiso, dahilan sa 
kabutihan na inyong ginawa (sa mundong ito).” 

33- Sila ba (ang mga hindi sumasampalataya at mapagsamba 
sa mga diyus-diyosan) ay naghihintay hanggang ang mga 
anghel ay dumating sa kanila (upang kunin ang kanilang 
kaluluwa sa kanilang pagkamatay), o di kaya ay marapat 
na dumatal ang pag-uutos (alalaong baga, ang parusa sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay) ng inyong Panginoon? 
Gayundin ang ginawa noong nauna sa kanila. At si Allah ay 
hindi nagpalungi sa kanila, datapuwa’t ipinalungi nila ang 
kanilang sarili. 34- Kaya’t ang masamang bunga ng kanilang 
mga gawa ay sumakmal sa kanila, at yaong dati nilang 
nililibak ay pumaligid sa kanila. 

35- At sila na nagtatambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah 
ay nagsasabi: “Kung ninais lamang ni Allah, kami, gayundin 
ang aming mga ninuno ay wala sanang sasambahin pang iba 
maliban sa Kanya, at hindi rin naman namin ipagbabawal 
ang anuman kung wala (ang Pag-uutos mula) sa Kanya.” 
At gayundin ang ginawa noong mga nauna sa kanila. Kung 
gayon, ang mga Tagapagbalita ba ay binigyan pa ng ibang 
pananagutan maliban na maiparating nila nang malinaw 
ang Mensahe?” 

3 6 - At katotohanang Kami ay nagsugo sa bawat 
Ummah (bansa o pamayanan) ng isang Tagapagbalita (na 
nagpapahayag): “Sambahin lamang si Allah at iwasan (o 
layuan) ang lahat ng Taghut (lahat ng mga diyus-diyosan 
at iba pang mali na sinasamba, atbp., alalaong baga, huwag 
nang sumamba pa sa iba maliban kay Allah).” At ang ilan sa 
kanila ay ginabayan ni Allah, at ang ilan sa kanila ay iniligaw 
ng may kadahilanan (o katarungan). Kaya’t magsipaglakbay 



414 


Surah 16 • An-Nahl 


kayo sa kalupaan at malasin kung ano ang kinahinatnan 
ng mga nagtatakwil (sa Katotohanan). 37 Kung ikaw (O 
Muhammad) ay naghahangad sa kanilang patnubay, kung 
gayon, katotohanang si Allah ay hindi namamatnubay 
sa sinumang nais Niyang mapaligaw (o walang sinuman 
ang makakapamatnubay sa kanya na binayaan ni Allah na 
maligaw). At sila ay walang magiging kawaksi. 

3 8 - At sila ay nanunumpa kay Allah sa pamamagitan 
ng kanilang matitinding sumpa, na si Allah ay hindi 
makakapagpabangon sa kanya na namatay na. Tunay 
nga, (Kanyang ibabangon sila), - isang pangako sa 
katotohanan (na marapat) Niyang tuparin, datapuwa’t 
ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. 39- Upang 
Kanyang magawang maliwanag sa kanila ang katotohanan 
na kanilang pinagkakahidwaan, at upang sila na hindi 
nananampalataya (sa Muling Pagkabuhay at sa Kaisahan 
ni Allah) ay makakaalam na sila ay mga sinungaling. 
4° Katotohanan! Ang Aming Salita, kung Kami ay magnais 
ngisangbagay, (ito) lamang angAmingwiwikain: “Mangyari 
nga!” At ito ay magaganap. 

4 1, At sa mga lumilikas ng tirahan tungo sa Kapakanan 
ni Allah, matapos na sila ay magdanas ng pang-aapi, 
katotohanang Aming gagawaran sila ng magandang 
pananahanan sa mundong ito, datapuwa’t katiyakan, ang 
gantimpala ng Kabilang Buhay ay higit na mainam kung 
kanila lamang nalalaman! 4 2 - (Sila ang) nananatiling matiisin 
(sa mundong ito dahil sa Kapakanan ni Allah), at nag-aalay 
ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon (kay Allah 
lamang). 

43- At hindi Kami nagsugo (bilang Aming mga 



415 


Ang Bubuyog 

Tagapagbalita) nang una pa sa iyo (O Muhammad) ng iba 
pa maliban na mga tao, na Aming binigyang inspirasyon, 
(upang mangaral at mag-anyaya sa sangkatauhan na 
manampalataya sa Kaisahan ni Allah). Kaya’t tanungin sila 
na nakakaalam ng Kasulatan (mga pantas ng Torah [mga 
Batas} at Ebanghelyo), kung hindi ninyo nalalaman, 44- Ng 
mga maliliwanag na Tanda at Aklat (na Aming ipinadala 
sa mga Tagapagbalita). At ipinanaog din Namin sa iyo 
(O Muhammad) ang Paala-ala at Patnubay (ang Qur’an), 
upang iyong maipaliwanag nang mahusay sa mga tao kung 
ano ang ipinahayag sa kanila, upang sila ay magbigay ng 
pagmumuni-muni. 

45- Sila baga na nagsasagawa ng masamang balakin ay 
nakadarama ng pagiging ligtas kung si Allah ay magbabaon 
sa kanila (sa ilalim) ng lupa, o kung ang kaparusahan ay 
sumaklot sa kanila mula sa mga sulok na hindi nila napag- 
aakala? 4 6 - O kaya’y Kanyang hulihin sila sa gitna ng kanilang 
pagpaparoo’t parito (sa kanilang mga gawain), upang 
hindi sila magkaroon ng matatakasan (sa kaparusahan ni 
Allah)? 47- O kaya’y Kanyang hulihin sila ng unti-unti (sa 
pamamagitan) ng pag-aaksaya (ng kanilang kayamanan 
at kalusugan). Katotohanan! Ang inyong Panginoon ay 
katiyakang Puspos ng Kabaitan, ang Pinakamaawain? 

4 8 - Hindi baga nila napagmamasdan ang mga bagay 
na nilikha ni Allah, (kung paano) ang kanilang anino 
ay humihilig sa kanan at sa kaliwa, na nagsasagawa ng 
pagpapatirapakayAllah,at silaaymgahamak?49-AtkayAllah 
ay nagpapatirapa ang lahat ng anumang nasa kalangitan at 
kalupaan, ang lahat ng mga buhay at gumagalaw na nilikha, 
at ang mga anghel, at sila ay hindi mga palalo (alalaong baga, 



416 


Surah 16 • An-Nahl 


sinasamba nila ang kanilang Panginoon [Allah} ng may 
kapakumbabaan). 5°- Pinangangambahan nila ang kanilang 
Panginoon na nasa itaas, at sila ay tumatalima sa anumang 
sa kanila ay ipag-utos. 

5 1, At si Allah ay nagwika (O sangkatauhan!): “Huwag 
kayong sumamba sa Ilahain (sa dalawang diyos, sa inyong 
pagsamba, atbp.). Katotohanan, Siya (Allah) ang tangi 
lamang Ilah (Diyos). Kaya’t inyong pangambahan Ako nang 
labis [at Ako (lamang), alalaong baga, umiwas sa lahat ng uri 
ng kasalanan na ipinagbawal ni Allah at gumawa ng lahat 
na Kanyang ipinag-utos at sumamba lamang kay Allah]. 
5 2 ' Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan 
at (lahat ng nasa) kalupaan at sa Kanya ang Ad Din Wasiba 
(alalaong baga, ang patuloy na katapatan at pagsunod sa 
Kanya ay kinakailangan. Wala ng iba pang diyos na karapat- 
dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya {Allah}). 
Pangangambahan ba ninyo ang iba pa maliban kay Allah? 

53- At kung anuman ang mga biyaya at magagandang 
bagay na nasa inyo, ito ay mula kay Allah. Subalit, kung 
ang kasamaan (kapinsalaan) ay dumatal sa inyo, kayo ay 
sa Kanya naninikluhod ng tulong. 54 Datapuwa’t kung 
Kanyang pawiin ang kapinsalaan sa inyo, pagmasdan!, 
ang iba sa inyo ay nagtatambal ng iba pa sa pagsamba sa 
kanilang Panginoon (Allah). 55 Kaya’t (ang magiging bunga 
nito), sila ay nagtatakwil (ng walang pasasalamat) sa mga 
(Biyaya ni Allah) na Aming ipinagkaloob sa kanila! Kaya’t 
magsipagsaya kayo sa inyong sarili (sa maigsi ninyong 
pananatili), datapuwa’t inyong mapag-aalaman ito (ng may 
pagsisisi). 56 - At sila ay nagkakatiwala ng isang bahagi ng 
mga ipinagkaloob Namin sa kanila tungo sa bagay na hindi 



417 


Ang Bubuyog 

nila batid (mga huwad na diyos). Sa pamamagitan ni Allah, 
katotohanang kayo ay tatanungin sa lahat ng inyong mga 
kabulaanan. 

57- At sila ay nagtataguri ng mga anak na babae kay 
Allah! Siya ay Maluwalhati (at Higit na Mataas) sa lahat 
ng mga itinatambal sa Kanya! At mapapasakanilang sarili 
kung ano ang kanilang ninanasa. 58 - At kung ang balita 
(nang pagsilang) ng isang (batang) babae ay ipinarating 
sa sinuman sa kanila, ang kanyang mukha ay nagiging 
madilim, at ang kanyang kalooban ay napupuspos ng 
panimdim! 59- Ikinukubli niya ang kanyang sarili sa mga 
tao dahilan sa kasamaan ng ibinalita sa kanya. Kanya bang 
pananatilihin siya (ang batang babae) na hindi nagbigay 
dangal (itinuturing na kahihiyan) sa kanya, o siya ba ay 
ililibing niya sa lupa? Katotohanang kasamaan ang kanilang 
pasya. 6o - At sa mga hindi sumasampalataya sa Kabilang 
Buhay, ito ay isang masamang paglalarawan, at para kay 
Allah ang pinakamataas na paglalarawan. At Siya ang 
Pinakamakapangyarihan, ang Puspos ng Kaalaman. 

61 - At kung si Allah ay sasakmal sa sangkatauhan dahilan 
sa kanilang kamalian, Siya ay hindi mag-iiwan (sa kalupaan) 
ng isa mang gumagalaw (may buhay) na nilalang, datapuwa’t 
ipinagpapaliban Niya ito sa isang natataningang panahon, 
at kung ang kanilang takdang panahon ay sumapit na, hindi 
nila magagawang antalahin (ang kaparusahan) maging sa 
isang oras (o isang saglit), gayundin naman, ito ay hindi nila 
maaaring pangunahan. 

62 - Kanilang iniaakibat kay Allah ang bagay na hindi 
nila naiibigan (sa kanilang sarili), at ang kanilang dila ang 
nagpapatotoo sa kabulaanan na ang mga maiinam na bagay 



418 


Surah 16 • An-Nahl 


ay mapapasakanila. Walang alinlangan na para sa kanila ang 
Apoy, at sila ang unang mamadaliin dito, at iiwanan dito na 
pinabayaan. 

6 3- Sa pamamagitan ni Allah, katiyakang isinugo Namin 
(ang mga Tagapagbalita) sa mga bansa (pamayanan) nang 
unapa saiyo (O Muhammad), datapuwa’t ginawa ni Satanas 
na ang kanilang mga gawa ay nakakarahuyo. Kaya’t siya 
(Satanas) ang kanilang Wali (kawaksi) sa ngayon (alalaong 
baga, sa mundong ito), at sasakanila ang kasakit-sakit na 
kaparusahan. 6 4- At hindi Namin ipinanaog ang Aklat (ang 
Qur’an) sa iyo (O Muhammad) maliban lamang na iyong 
maipaliwanag sa kanila nang malinaw yaong mga bagay na 
hindi nila pinagkakasunduan, at (bilang) isang patnubay at 
isang habag sa mga tao na sumasampalataya. 

6 At si Allah ang nagpapamalisbis ng tubig (ulan) mula 
sa alapaap at Kanyang binigyang buhay ang kalupaan sa 
pamamagitan nito matapos na maging patay (tigang). 
Katotohanan, naririto ang isang Tanda (malinaw na 
katibayan) para sa mga tao na nakikinig (sumusunod kay 
Allah). 

66 - At katotohanan! Sa mga bakahan (hayupan) ay 
mayroong isang aral sa inyo. Aming biniyayaan kayo ng 
inumin kung ano ang nasa kanilang tiyan (puson), mula 
sa pagitan ng dumi at dugo, (ay may) dalisay na gatas, na 
malinamnam sa dila ng mga umiinom. 6 ~- At mula sa mga 
bunga ng palmera (datiles) at ubas, kayo ay nakakakuha 
ng matapang na inumin (ito ay bago ang pag-uutos, na 
ipinagbabawal ang nakalalasing na inumin), at isang 
mabuting panustos (na ikabubuhay). Katotohanan, 



Ang Bubuyog 419 

naririto ang isang tiyak na Tanda para sa mga tao na may 
karunungan. 

68 - At ang iyong Panginoon ay nagbigay ng inspirasyon 
sa Bubuyog, na nagsasabi: “Gawin mong tahanan ang 
kabundukan, at mga punongkahoy at anumang kanilang 
itinayo. 6 9- At matapos, ay iyong kainin ang lahat ng mga 
bungangkahoy (prutas), at sundin ang mga pamamaraan ng 
iyong Panginoon na ginawa Niyang magaan (para sa iyo).” 
Sa kalaunan, ay may lalabas sa kanilang tiyan (puson), na 
isang inumin na may iba’t ibang kulay (pulot pukyutan), 
na naroroon ang panglunas (sa karamdaman) ng mga tao. 
Katotohanan, naririto ang isang tiyak na Tanda sa mga tao 
na maypag-iisip. 

7 °- At si Allah ang lumikha sa inyo, at pagkaraan, ay 
papapangyarihin Niya ang inyong kamatayan, at ang ilan 
sa inyo ay (Kanyang) ibinabalik sa pagkalimot (pagiging 
ulyanin), kaya’t sila ay walang nalalaman, matapos na 
magkamit ng maraming karunungan. Tunay nga! Si Allah ay 
Lubos naMaalam, angTigib ng Kapangyarihan. 

7 1 - At si Allah ang nagtalaga sa ilan sa inyo na maging higit 
sa iba sa kayamanan at ari-arian. At sila na biniyayaan (ng 
higit) ay hindi sa anumang kaparaanan ay magpapamana 
ng kanilang kayamanan at mga ari-arian sa kanilang (mga 
alipin) na angkin ng kanilang kanang kamay, upang sila ay 
maging kapantay nila sa gayong kalagayan. (Ito ay isang 
halimbawa na itinambad ni Allah sa mga pagano na nag- 
aakibat ng katambal at mga huwad na diyos kay Allah, na 
sila ay hindi papayag na hatiin ang kanilang kayamanan 
at mga ari-arian sa kanilang mga alipin, kung gayon, bakit 
sila pumayag na ang huwad na mga diyus-diyosan ay 



420 


Surah 16 • An-Nahl 


maging kahati ni Allah sa pagsamba sa Kanya?). Sila ba ay 
nagtatatwa sa kagandahang loob ni Allah? 

7 2 - At si Allah ay nagkaloob sa inyo ng mga asawang babae 
mula sa inyong uri, at (Kanyang) ginawaran kayo mula sa 
inyong mga asawang babae ng mga anak na lalaki at mga 
apong lalaki, at nagbigay sa inyo ng mabuting panustos (na 
ikabubuhay). Sila baga ay nananampalataya sa mgahuwad na 
diyus-diyosan at nagtatatwa sa kagandahang loob ni Allah 
(sa pamamagitan ng hindi pagsamba kay Allah ng walang 
katambal)? 73- At sila ay sumasamba sa mga iba maliban pa 
kay Allah, - sa mga katulad nila na hindi makakapagtamo 
at makakapag-angkin ng anumang panustos na ikabubuhay 
para sa kanila mula sa mga kalangitan at kalupaan. 74 Kaya’t 
huwag kayong magtambad ng mga paghahambing kay 
Allah (sapagkat walang anuman ang katulad Niya, gayundin 
naman, Siya ay walang nakakahawig). Katiyakan! Si Allah 
ang nakakabatid, at kayo ay hindi. 

75- Si Allah ay nagtambad sa halimbawa (ng dalawang tao, 
isang sumasampalataya at isang hindi nananampalataya); 
ang isang alipin (na walang pananampalataya) na 
nasa pagmamay-ari ng iba, siya ay walang anumang 
kapangyarihan, at ang (isa naman), ang tao (na 
sumasampalataya), na sa kanya ay Aming ipinagkaloob ang 
isang mabuting panustos na ikabubuhay mula sa Amin, 
at kanyang ginugugol ito ng lingid at hayagan. Sila ba ay 
magkapantay? (Sa anumang kaparaanan, ay hindi). Ang 
lahat ng mga pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah. Hindi! 
(Datapuwa’t) ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam. 

7 6 - At si Allah ay nagtambad (ng isa pang) halimbawa 
ng dalawang tao, ang isa (na walang pananampalataya) sa 



421 


Ang Bubuyog 

kanila ay pipi, na walang kapangyarihan sa anumang bagay, 
at siya ay isang pabigat sa kanyang amo, kahit sa anumang 
paraan na siya ay turuan, siya ay walang nagagawang 
mabuti. Ang gayon kayang tao ay kapantay niyaong isa 
(na nananampalataya sa Kaisahan ni Allah at sa Islam), at 
nagpapatupad ng katarungan, at siya sa kanyang sarili ay 
nasa Matuwid na Landas? 

77- At kay Allah ang pag-aangkin ng lahat ng nakalingid 
sa mga kalangitan at kalupaan. Ang Kapasiyahan ng 
Oras ay isa lamang kurap ng mata, o maaaring kagyat pa. 
Katotohanan! Si Allah ay may Kapangyarihan sa lahat ng 
bagay 

7 8 - At si Allah ang nagpalabas sa inyo mula sa sinapupunan 
ng inyong ina habang kayo ay walang muwang. At Kanyang 
ginawaran kayo ng pandinig, paningin, at puso upang kayo 
ay magbigay pasalamat (kay Allah). 

79- Hindi baga nila namamasdan ang mga ibon na 
nakapaibabaw (lumilipad) sa gitna ng alapaap? Wala ng 
iba pang naghahawak sa kanila maliban kay Allah (Walang 
nagbigay sa kanila ng kakayahan na makalipad maliban 
kay Allah). Katotohanan, naririto ang mga maliwanag na 
katibayan at tanda para sa mga tao na nananampalataya (sa 
Kaisahan ni Allah). 8o - At si Allah ang gumawa ng inyong 
mga pinananahanan na mga tahanan na inyong pahingahan 
na maging tahimik para sa inyo, at gumawa para sa inyo 
mula sa mga balat ng bakahan (hayupan) ng (mga tolda 
o kulandong) bilang tirahan, na inyong nararanasan na 
napakagaan (at madaling bitbitin) kung kayo ay naglalakbay 
at kung kayo ay nagpapahingalay (sa inyong paglalakbay), 
at mula sa kanilang balahibo, balat, at buhok (balahibo 



422 


Surah 16 • An-Nahl 


ng tupa, balat ng kamelyo, at buhok ng kambing), isang 
pampalamuti at mga bagay ng kaginhawahan (alalaong baga, 
ang mga alpombra, kumot, atbp.), isang pansamantalang 
kaginhawahan. 

8l - At si Allah ang gumawa para sa inyo ng mga lilim mula 
sa bagay na Kanyang nilikha, at gumawa para sa inyo ng 
mga pook na mapagkakanlungan sa mga kabundukan, at 
gumawa para sa inyo ng mga saplot upang pangalagaan 
kayo sa init (at lamig), at mga kagamitan na mula sa bakal 
upang mapangalagaan kayo sa inyong (magkapanabay) na 
karahasan. Kaya’t sa ganito ay pinaging ganap Niya ang 
Kanyang biyaya sa inyo, upang kayo ay magsuko ng inyong 
sarili sa Kanyang Kalooban (sa Islam). 8z - At matapos, kung 
sila ay tumalikod, ang iyong tungkulin (O Muhammad) ay 
upang maipaabot lamang (ang Mensahe) sa maliwanag na 
paraan. 8 3- Nakikilala nila ang pagpapala ni Allah, datapuwa’t 
itinatatwa nila ito (sa pamamagitan nang pagsamba sa mga 
iba tangi pa kay Allah), at ang karamihan sa kanila ay hindi 
sumasampalataya (alalaong baga, nagtatakwil sa pagka- 
Propeta ni Muhammad). 

8 4- At (alalahanin) ang Araw na Aming ititindig sa 
bawat bansa (pamayanan) ang isang saksi (ang kanilang 
Tagapagbalita), at sila na hindi sumampalataya ay 
hindi bibigyan ng pagkakataon (na magtanghal ng mga 
dahilan nang pag-iwas o palusot), gayundin, sila ay hindi 
pahihintulutan (na makabalik sa mundo, sa kalupaan), 
upang magsisi at humingi ng Kapatawaran ni Allah 
(dahilan sa kanilang mga kasalanan, atbp.). A At sila na 
nagsigawa ng kamalian (ang mga hindi sumasampalataya) 
ay makakamasid ng kaparusahan, at ito ay hindi pagagaanin 



Ang Bubuyog 423 

para sa kanila, gayundin, sila ay hindi bibigyan ng palugit 
(puwang na panahon). 

86 - At kung sila na nagtataguri ng mga katambal kay Allah 
ay makakamalas (sa mga tinatawag nila) na mga katambal 
(ni Allah), sila ay magsasabi: “ Aming Panginoon! Sila ang 
mga katambal na aming iniaakibat sa pagluhog sa Inyo.” 
Datapuwa’t sila (mga itinatambal na diyus-diyosan) ay 
magpupukol ng kanilang salita sa kanila (at magsasabi): 
“Katiyakan! Kayo ay tunay na mga sinungaling! ” 8 7 - At sila ay 
magtatanghal (ng kanilang ganap) na pagsuko (lamang) kay 
Allah sa Araw na yaon, at ang mga huwad na diyus-diyosan 
na kanilang kinatha (ang lahat ng kanilang pinananalanginan 
maliban pa kay Allah, alalaong baga, ang mga imahen, 
mga banal na tao, mga pare, mga monako, mga angel, 
mgajinn, si Anghel Gabriel, mga Tagapagbalita, atbp.) ay 
maglalaho sa kanila. 8S - Sila na hindi sumasampalataya at 
humahadlang (sa mga tao) tungo sa Landas ni Allah, para 
sa kanila, Kami ay magdaragdag ng kaparusahan sa ibabaw 
ng (isang) kaparusahan; sapagkat sila ay nagsipagkalat ng 
katampalasan (sa pamamagitan ng kanilang pagsuway kay 
Allah, gayundin ang pag-uutos sa iba [sa sangkatauhan} na 
gumawa [rin} ng gayon). 

8 9- At (alalahanin) ang Araw na Aming ititindig sa bawat 
bansa (pamayanan) ang isang saksi mula sa kanilang lipon 
nang laban sa kanila. At ikaw (O Muhammad) ay Aming 
itatanghal bilang isang saksi laban sa mga ito. At Aming 
ipinanaog sa iyo ang Aklat (ang Qur’an) bilang paghahantad 
ng lahat ng bagay, isang patnuhay, isang Habag, at mabuting 
balita para sa kanila na nagsuko ng kanilang sarili (kay Allah 
bilang mga Muslim). 



424 


Surah 16 • An-Nahl 


9°- Katotohanan, si Allah ay nagtatagubilin ng Al-Adl 
(alalaong baga, katarungan at pagsamba lamang kay Allah 
at wala ng iba, sa Kanyang Kaisahan, at pagsunod sa 
Islam) at Al-Ihsan (alalaong haga, ang maging matiyaga sa 
pagsasagawa ng inyong tungkulin kay Allah nang ganap, 
para sa Kanyang Kapakanan at ayon sa Sunna [mga legal na 
paraan} ng Propeta sa mahinusay na paraan), at pagbibigay 
(ng tulong) sa mga kaanak at kamag-anak (alalaong baga, 
ang lahat ng mga ipinag-utos ni Allah na maibibigay sa 
kanila, katulad ng kayamanan, pagdalaw, pagmamalasakit, 
o anumang uri ng tulong, atbp.), at nagbabawal ng Al-Fasha 
(alalaong baga, lahat ng masasamang gawa, katulad ng bawal 
na seksuwal na pakikipagtalik, pagsuway sa magulang, 
pagsamba sa mga diyus-diyosan, pagsisinungaling, pagsaksi 
ng walang katotohanan, pagpatay ng buhay ng walang 
kapamahalaan, atbp.), at Al-Munkar (alalaong baga, lahat 
ng mga bawal sa batas ng Islam; lahat ng uri nang pagsamba 
sa mga diyus-diyosan, kawalan ng pananalig, at lahat ng 
uri ng kasamaan, atbp.) at Al-Baghi (alalaong baga, ang 
lahat ng uri ng pangmamaliit at pang-aapi) ay Kanyang 
pinaaalalahanan kayo, upang kayo ay makinig at sumunod. 

9 1 - At inyong tuparin ang kasunduan ni Allah (Bai’a; ang 
katapatan sa Islam) nang kayo ay makipagkasundo, at huwag 
ninyong labagin (sirain) ang inyong mga sumpa matapos 
na inyong pagtibayin ito, at katiyakang kayo ay nagtalaga 
kay Allah bilang inyong Tagapanagot (Tagapaggarantiya). 
Katotohanan! Talastas ni Allah ang inyong ginagawa. 
9 2 - At huwag maging katulad niya na nagtatastas ng sinulid 
na kanyang hinabi matapos na ito ay maging matibay sa 
pamamagitan nang pagsasabi ng inyong sumpa bilang isang 



425 


Ang Bubuyog 

paraan ng pandaraya sa lipon ninyo, kung hindi, marahil 
ang isang bansa (pamayanan) ay magiging higit na marami 
kaysa sa ibang bansa (pamayanan). Si Allah ay sumusubok 
sa inyo sa pamamagitan nito (alalaong baga, siya na 
sumusunod kay Allah at tumutupad ng Kasunduan ni Allah 
at siya na sumusuway kay Allah at sumisira sa Kasunduan 
ni Allah). At sa Araw ng Muling Pagkabuhay, katiyakan na 
Kanyang gagawing maliwanag sa inyo ang mga bagay na 
hindi ninyo pinagkakasunduan (alalaong baga, ang isang 
nananampalataya ay nagsasabi at nananalig sa Kaisahan 
ni Allah at sa pagka-Propeta ni Propeta Muhammad na 
itinatatwa ng mga hindi sumasampalataya, at ito ang 
kanilang pagkakaiba sa buhay sa mundong ito). 

93- At kung niloob lamang ni Allah, Kanyang magagawa 
kayong (lahat) na maging isang bansa (pamayanan), 
datapuwa’t hinahayaan Niya ang sinuman na Kanyang 
maibigan na mapaligaw, at pinapatnubayan Niya (sa tamang 
landas) ang sinuman na Kanyang mapusuan. Datapuwa’t 
katiyakang kayo ay tatawagin upang magsulit ng inyong 
ginawa. 

94- At huwag ninyong gawin ang inyong mga sumpa bilang 
paraan nang panlilinlang sa inyong lipon, kung hindi, 
marahil ang isang paa ay madudulas matapos na maitanim 
nang matatag, at kayo ay lalasap ng masamang (kaparusahan 
sa mundong ito) dahilan sa inyong paghadlang (sa mga tao) 
tungo sa Landas ni Allah (alalaong baga, ang paniniwala 
sa Kaisahan ni Allah at sa Kanyang Tagapagbalitang si 
Muhammad), at sasainyo ang matinding kaparusahan 
(alalaong baga, ang apoy ng Impiyerno sa Kabilang Buhay). 

95 - At huwag kayong bumili ng maliit na pakinabang sa 



426 


Surah 16 • An-Nahl 


pagtatalusira ninyo sa Kasunduan ni Allah. Katotohanan! 
Kung ano ang nakalaan mula kay Allah ay higit na mainam 
sa inyo kung inyo lamang nalalaman. 

9 6 - Kung anuman ang nasa sa inyo, ito ay mapaparam, at 
kung anuman ang nasa kay Allah (na mabubuting gawa) ay 
mananatili. At sila na matitiyaga, katiyakan, sila ay Aming 
babayaran ng gantimpala ng ayon sa pinakamainam na 
kanilang ginawa. 97- Sinuman ang gumagawa ng kabutihan, 
maging lalaki at babae, habang siya ay nananatili na 
isang sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah, sa Islam), 
katotohanan, sa kanya ay igagawad Namin ang isang 
mabuting buhay (sa mundong ito ng may paggalang, 
kasiyahan, at pinahihintulutang kabuhayan [ikabuhuhay}), 
at katiyakan na Aming babayaran sila ng gantimpala ng 
ayon sa (sukat o timbang) ng pinakamainam sa kanilang 
ginawa (alalaong baga, ang Paraiso sa Kabilang Buhay). 

9 8 - Kaya’t kung nais ninyong dalitin ang Qur’an, 
manikluhod kayo ng kalinga ni Allah laban kay Satanas, ang 
itinakwil (ang isinumpa). 99- Katotohanan! Siya (Satanas) 
ay walang kapangyarihan na makakapanaig sa mga 
nananampalataya at naglalagay ng kanilang pagtitiwala sa 
kanilang Panginoon (Allah). 100 Ang kanyang kapangyarihan 
ay para lamang sa mga tumatalima at sumusunod sa kanya, 
at sa mga nagtataguri ng katambal sa Kanya (Allah). 

IDI - At kung Aming palitan ang isang Talata (ng Qur’an, 
alalaong baga, ang pawalang bisa [baguhin} ang pag-uutos 
nito), sa halip ng iba, at si Allah ang higit na nakakaalam 
kung ano ang pinakamainam sa Kanyang ipinapahayag 
(sa mga antas). Sila (ang mga hindi sumasampalataya) ay 
nagsasabi: “Ikaw (O Muhammad) ay isa lamang Muftari 



427 


Ang Bubuyog 

(mapanghuwad, bulaan, sinungaling)!” Hindi, datapuwa’t 
ang karamihan sa kanila ay walang nalalaman. I02 - Ipagbadya 
(O Muhammad), ang Ruh-ul-Qudus (Anghel Gabriel) 
ang nagdala nito (ang Qur’an) nang pababa mula sa iyong 
Panginoon ng may katotohanan, upang magawa nito na 
maging matatag at mapalakas (ang pananalig) ng mga 
sumasampalataya at isang patnubay at mabuting balita sa 
mga tumatalima (kay Allah, bilang mga Muslim). 

io 3- At katiyakang Aming nababatid, na sila (mga 
mapagsamba sa diyus-diyosan at mga pagano) ay nagsasabi: 
“Isa lamang tao ang nagturo sa kanya (Muhammad).” 
Ang dila (salita) ng tao na kanilang tinutukoy ay banyaga, 
samantalang ito (ang Qur’an), ay isang maliwanag na 
dilang (salitang) Arabik. io 4- Katotohanan! Sila na bindi 
sumasampalataya sa Ayat (mga katibayan, kapahayagan, 
aral, tanda, atbp.) ni Allah, - si Allah ay hindi mamamatnubay 
sa kanila at sasakanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. 
io 5' Sila lamang na hindi nananampalataya sa Ayat (mga 
katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.) ni Allah, at sila 
na kumakatha ng kabulaanan, sila nga ang mga sinungaling. 

Io6 - Sinuman ang magtakwil sa pananampalataya matapos 
na siya ay manampalataya, maliban sa kanya na sapilitang 
pinagawa nito at ang puso ay nakasadlak sa Pananalig, - 
subalit sila na naglantad ng kanilang dibdib sa kawalan ng 
pananalig, - sasapit sa kanila ang Poot ni Allah, at sasakanila 
ang matinding kaparusahan. io 7- Ito’y sa dahilang higit na 
minahal at ninais nila ang buhay sa mundong ito ng higit 
sa Kabilang Buhay. At si Allah ay hindi namamatnubay 
sa mga tao na hindi nananampalataya. Io8 - Sila yaong ang 
puso, pandinig (mga tainga), at mga mata (paningin) ay 



428 


Surah 16 • An-Nahl 


tinakpan ni Allah. At sila ay hindi nakikinig at sumusunod! 
'°9- Walang alinlangan, sa Kabilang Buhay, sila ang magiging 
talunan. 

II0 - At katotohanan! Ang iyong Panginoon, - sila na 
nagsilikas mataposnasilaayilagaysapagsubokatpagkaraan 
ay nagsikap na mainam at nakipaglaban (sa Kapakanan ni 
Allah) at naging matimtiman, katotohanan, ang iyong 
Panginoon, matapos ito ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain. m - (Alalahanin) ang Araw na ang bawat 
isa ay tatambad na nakikiusap para sa kanyang sarili, at ang 
bawat isa ay babayaran nang ganap ayon sa kanyang ginawa 
(mabuti o masama, pagkakaroon ng pananalig o kawalan ng 
pananampalataya sa buhay sa mundong ito), at sila ay hindi 
pakikitunguhan ng walang katarungan. 

II2 - At si Allah ay nagtanghal ng halimbawa ng isang 
pamayanan (Makkah) na naninirahan nang panatag at may 
kasiyahan; ang mga panustos na kabuhayan ay dumarating 
dito nang sagana mula sa lahat ng lugar, datapuwa’t ito (ang 
pamayanan) ay nagtatwa sa mga Pagpapala (Kagandahang 
Loob) ni Allah (sa kawalan ng damdamin ng pasasalamat). 
Kaya’t hinayaan ni Allah na lasapin nito ang matinding 
gutom (salot) at pangamba, dahilan sa gayong (kasamaan, 
alalaong baga, ang pagtatakwil kay Propeta Muhammad) 
na ginawa (ng kanyang pamayanan). n 3- At katotohanan! 
Dumatal sa kanila ang isang Tagapagbalita (Muhammad) 
mula sa kanilang lipon, datapuwa’t kanilang itinakwil siya, 
kaya’t ang kaparusahan ay sumakmal sa kanila habang sila ay 
Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, mapaggawa 
ng kamalian, buhong, buktot, atbp.). 

n 4 Kaya’t kumain kayo ng pinahihintulutan at mabuting 



429 


Ang Bubuyog 

pagkain na ipinagkaloob ni Allah sa inyo. At magkaroon 
ng damdamin ng pasasalamat sa mga Pagpapala (Biyaya) 
ni Allah, kung Siya ang inyong sinasamba. n > Kanyang 
ipinagbawal lamang sa inyo ang Al-Maytatah (ang karne ng 
patay na hayop), ang dugo, ang laman ng baboy, at anumang 
hayop na kinatay bilang isang alay (sakripisyo) sa mga iba 
maliban pa kay Allah (o kinatay para sa mga imahen o 
diyus-diyosan, atbp., o rito ang pangalan ni Allah ay hindi 
binanggit habang ito ay kinakatay). Datapuwa’t kung 
sinuman ang napilitan dahil sa matinding pangangailangan 
na walang pagnanais na sumuway at hindi lumalabag (sa 
hangganan ng pagsuway), - kung gayon, si Allah ay Lagi 
nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

Il6 - At huwag kayong mangusap ng tungkol sa kabulaanan 
na itinatambad ng inyong dila: “Ito ay pinahihintulutan, at 
ito ay ipinagbabawal”, upang kayo ay makakatha ng mga 
kasinungalingan laban kay Allah. Katotohanan! Sila na 
kumakatha ng kasinungalingan laban kay Allah ay hindi 
kailanman magtatagumpay. n 7- Isang pansamantalang 
kasiyahan na lumilipas (ang sasakanila), datapuwa’t 
sasakanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. 

Il8 - At sa kanila na mga Hudyo, Aming ipinagbawal 
ang gayong mga bagay na Aming binanggit sa iyo (O 
Muhammad) noon pang una {sa Surat Al-An’am (ang 
Bakahan), tunghayan ang talata 6 : 146 }. At hindi Kami ang 
nagpariwara sa kanila, datapuwa’t ipinariwara nila ang 
kanilang sarili. n 9- At katotohanan! Ang iyong Panginoon, 
- sa mga gumagawa ng kasamaan (mga nagugumon sa 
kasalanan at palasuway kay Allah) sa kawalan ng kaalaman, 
at matapos ay nagtika at gumawa ng mga kabutihan, 



430 


Surah 16 • An-Nahl 


katotohanan, ang iyong Panginoon, makaraan (ang gayong 
bagay), ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

I2 °- Katotohanan, si Abraham ay isang Ummah (isang 
pinuno na may taglay ng lahat ng mabubuting katangian, 
o isang bansa [pamayanan]), masunurin kay Allah, isang 
Hanifan (alalaong baga, sumasamba lamang kay Allah), 
at siya ay hindi isa sa mga kabilang sa Mushrikun (mga 
mapagsamba sa diyus-diyosan, walang pananalig sa 
Kaisahan ni Allah, at mga nag-aakibat ng mga katambal 
sa Kanya). I21 - (Siya, si Abraham) ay may pasasalamat sa 
Kanyang mga Biyaya. Kanyang (Allah) pinili siya (bilang 
isang matalik na kaibigan) at Kanyang pinatnubayan siya 
sa Matuwid na Landas (sa Kaisahan ni Allah, sa Islam, 
at hindi sa Hudaismo o Kristiyanismo). I22 - At Aming 
pinagkalooban siya ng mabuti sa mundong ito, at sa 
Kabilang Buhay, siya ay mapapabilang sa mga matutuwid. 

I2 3- At ikaw (O Muhammad) ay binigyang inspirasyon 
Namin na (nagsasaysay): “Sundin mo ang pananampalataya 
ni Abraham na Hanifan (ang Islam at Kaisahan ni Allah, 
na siya ay tanging sumasamba lamang kay Allah, at hindi 
siya kabilang sa Mushrikun [alalaong baga, mga pagano, 
walang pananalig sa Kaisahan ni Allah at sa Kanyang 
Tagapagbalitang si Muhammad, mapagsamba sa mga 
diyus-diyosan, atbp.}). 

1 2 4- Ang Sabbath (Sabado) ay itinalaga lamang sa kanila 
na may pagkakahidwa tungkol dito, at katotohanan, 
ang iyong Panginoon ay hahatol sa pagitan nila sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay hinggil sa bagay na hindi nila 
pinagkakasunduan. 

1 2 5- Anyayahan mo (O Muhammad, ang sangkatauhan) sa 



431 


Ang Bubuyog 

Landas ng iyong Panginoon (alalaong baga, sa Islam), ng 
may karunungan (alalaong baga, ang Banal na Inspirasyon 
at ang Qur’an), at makatwirang pangangaral, at makipagtalo 
ka sa kanila sa paraan na higit na mainam. Katotohanan, 
ang iyong Panginoon ang higit na nakakabatid kung sino 
ang napaligaw sa Kanyang Landas, at Siya ang Ganap na 
Nakakaalam kung sino ang mga napapatnubayan. 

,26 - At kung inyong parusahan (ang inyong kaaway, O kayo 
na sumasampalataya sa Kaisahan ni Allah), kung gayon, 
inyong parusahan sila nang katumbas ng kanilang ginawa sa 
inyo. Datapuwa’t kung kayo ay magbata ng may pagtitiyaga, 
katotohanan, ito ay higit na mainam sa mga matitiyaga. 
I2 7- At ikaw (O Muhammad) ay maging matimtiman sa 
pagtitiyaga, ang iyong pagtitiyaga ay hindi galing (sa 
iba), bagkus ay tanging mula kay Allah. At huwag kang 
manimdim sa kanila (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, 
mga pagano, atbp.), at huwag kang magkaroon ng lumbay 
dahilan sa kanilang binabalak. I28 - Katotohanan, si Allah ay 
nasa panig ng mga nangangamba sa Kanya (nagpapanatili 
ng kanilang tungkulin sa Kanya), at ng Muhsinun (mga 
gumagawa ng kabutihan para lamang kay Allah na walang 
pagpaparangalan upang makapagtamo lamang ng papuri, 
pakinabang o katanyagan at gumagawa ng mga ito ng ayon 
sa Sunna [legal na paraan} ng Tagapagbalita ni Allah na si 
Muhammad). 



432 

Surah 17 • Al-Isra 

Ang Gabing Paglalakbay 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Maluwalhati (at Kataas-taasan) Siya (Allah) [ng higit sa 
lahat (ng kasamaan) na kanilang itinatambal sa Kanya], 
na nagdala sa Kanyang alipin (Muhammad) tungo sa 
isang gabing paglalakbay mula sa Masjid Al-Haram (sa 
Makkah) patungo sa Malayong Moske (ang Templo ni 
Solomon sa Herusalem), na ang pamayanan dito ay Aming 
pinagpala (binendisyunan) upang Aming maipamalas sa 
iyo (O Muhammad) ang Aming Ayat (mga katibayan, 
kapahayagan, aral, tanda, atbp.). Katotohanang siya ang 
Ganap na Nakakarinig, ang Ganap na Nakakamasid. 

2 - At Aming iginawad kay Moises ang Kasulatan at ginawa 
(Namin) ito bilang isang patnubay para sa Angkan ng Israel 
(na nagsasaysay): “Huwag kayong magturing sa iba pa liban 
sa Akin bilang (inyong) Wakil (Tagapangalaga, Panginoon, 
o Tagapamahala ng inyong buhay, atbp.). 3 - O kayong mga 
anak nang mga dinala Namin (sa Arko) na kasama ni Noe! 
Katotohanang siya ay isang alipin na may pagtanaw ng 
utang na loob ng pasasalamat.” 

4 - At Aming itinakda para sa Angkan ng Israel sa 
Kasulatan, na katiyakan, sila ay dalawang ulit na gagawa 
ng kabuktutan sa kalupaan at sila ay magiging mapang-api 
at lubhang palalo (at sila ay dalawang ulit na parurusaban)! 
5- Kaya’t nang ang una sa dalawang babala ay dumatal, ay 




433 


Ang Gabing Paglalakbay 
Aming isinugo laban sa inyo ang Aming mga alipin na 
inilaan sa matinding labanan. Sila ay pumasok sa kaloob- 
loobang bahagi ng inyong tahanan; at ito ay isang babala (na 
ganap) na natupad. 6 - At sa muling pagkakataon ay Aming 
ginawaran kayo ng tagumpay laban sa kanila at Aming 
tinulungan kayo sa pamamagitan ng kayamanan at (inyong) 
mga anak at ginawa Namin na higit kayong maging marami 
sa lakas na pantao. 

7- (At Aming winika): “Kung kayo ay gumawa ng mabuti, 
kayo ay gumawa ng kabutihan sa inyong sarili, at kung kayo 
ay gumawa ng masama (inyong ginawa ito) laban sa inyong 
sarili.” At nang ang pangalawang babala ay dumatal, (Aming 
pinahintulutan ang inyong mga kaaway) na magawang 
namimighati (mawalan ng kapangyarihan o lakas) ang 
inyong mukha, at makapasok sa Templo (Moske ng 
Herusalem) kung paano sila nagsipasok noon, at wasakin 
nang may ganap na kapinsalaan ang anumang mahulog sa 
kanilang mga kamay. 8 - (At Aming ipinahayag saTorah [mga 
Batas}): “Maaaring ang inyong Panginoon ay magpakita sa 
inyo ng habag, datapuwa’t kung kayo ay magbabalik (sa 
mga kasalanan), Aming ibabalik (ang Aming Kaparusahan). 
At Amingginawa ang Impiyerno bilang isang bilangguan sa 
mga walang pananampalataya. 

9 Katotohanan, ang Qur’an na ito ay namamatnubay 
kung anuman ang pinakamakatarungan at katampatan at 
nagbibigay ng masayang balita sa mga sumasampalataya 
(sa Kaisahan ni Allah at sa Kanyang Tagapagbalita, si 
Muhammad, atbp.), na nagsasagawa ng mga kabutihan, 
na sila ay magtatamo ng malaking gantimpala (sa Paraiso). 
10 At sila na hindi nananampalataya sa Kabilang Buhay 



434 


Surah 17 • Al-lsra 


(alalaong baga, sila ay hindi nananalig na sila ay babayaran 
sa anumang kanilang ginawa sa mundong ito, mabuti man 
o masama, atbp.), para sa kanila ay Aming inihanda ang 
kasakit-sakit na kaparusahan (sa Impiyerno). 

"■ At ang tao ay nananawagan (kay Allah) sa kasamaan 
kung paano siya nananawagan sa kabutihan at ang tao 
ay palaging nagmamadali (alalaong baga, kung siya ay 
nagagalit sa sinuman, siya ay dagliang nananalangin {na 
nagsasabi]: “O Allah, Inyong sumpain siya, atbp.”, at 
ito ay hindi niya marapat na gawin, bagkus ay maging 
mapagpasensiya). I2 - At Aming itinalaga ang gabi at araw 
(maghapon) bilang dalawang tanda (mula sa Amin). Ginawa 
Namin ang tanda ng Gabi ay maging madilim samantalang 
ginawa Namin ang tanda ng Araw (Maghapon) ay maging 
maliwanag upang kayo ay magsihanap ng kasaganaan ng 
inyong Panginoon, at upang inyong maalaman ang bilang 
ng mga taon at paggunita (o pagsusulit o kailan). Ang lahat 
ng bagay ay Aming ipinaliwanag nang masusi. 

'-!■ At Aming itinali ang mga gawa ng bawat tao sa kaniyang 
leeg, at sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay Aming ilalantad 
para sa kanya ang isang aklat na matatagpuan niya na 
nakabukas nang malapad. ’4- (At sa kanya ay ipagtuturing): 
“Basahin mo ang iyong aklat. Ang iyong sarili ay sapat 
na bilang tagapagpaala-ala laban sa iyo sa Araw na ito.” 
T 5- Sinuman ang tumahak sa katuwiran, kung gayon siya ay 
gumawa nang tumpak sa kapakinabangan ng kanyang sarili. 
At kung sinuman ang maligaw, kung gayon, siya ay naligaw 
sa kanyang sariling kapahamakan. Walang sinuman na may 
mga pasanin ang maaaring magdala ng pasanin ng iba. At 
Kami kailanman ay hindi magpaparusa malibang Kami ay 



Ang Gabing Paglalakbay 435 

nagsugo muna ng isang Tagapagbalita (upang magbigay ng 
babala). 

' 6 - At kung Kami ay magpasya na wasakin ang isang 
bayan (pamayanan), Kami muna ay nagpapadala (sa simula) 
ng isang tiyak na pag-uutos (na sundin si Allah at maging 
matuwid) sakanilang lipon (o di kaya, Kami ay magpaparami 
muna sa bilang ng pamayanan nito) na pinagkalooban ng 
mabubuting bagay sa buhay na ito. At sila ay sumuway 
dito, kaya’t ang salita (ng kaparusahan) ay may katuwiran 
laban (sa kanila), kaya’t Aming winasak ito ng may ganap na 
kapinsalaan. '7- At gaano karami na ba ang henerasyon (mga 
nangaunang bansa o pamayanan) ang Amin nang winasak 
pagkaraan ni Noe! At sapat na ang iyong Panginoon bilang 
isang may Ganap na Kaalaman at Ganap na Nakakamasid 
ng mga kasalanan ng Kanyang mga alipin. 

l8 - Sinuman ang magnais ng pagmamadali (sa 
pansamantalang kaligayahan sa mundong ito), Kami ay 
kagyat na magkakaloob sa kanya ng anumang Aming 
naisin sa sinumang Aming maibigan. At matapos ito, ay 
Aming itinalaga para sa kanya ang Impiyerno, siya ay 
susunugin dito ng may kahihiyan at pagtatakwil, - na 
lubhang malayo sa Habag ni Allah. IC > At sinuman ang 
magnais sa Kabilang Buhay at magsikap dito, na may laang 
pagsisikhay na nararapat dito (alalaong baga, ang gumawa 
ng mga kabutihan at maging masunurin kay Allah) habang 
siya ay nananalig (sa Kaisahan ni Allah, at sa Islam), kung 
gayon, siya yaong ang pagsisikap ay pinahahalagahan, 
pinasasalamatan at ginagantimpalaan (ni Allah). 

2 °- Sa bawat isa, sa inyo at sa kanila, Kami ang nagkakaloob 
(ng biyaya) mula sa Kasaganaan ng iyong Panginoon. At 



436 


Surah 17 • Al-lsra 


ang Kasaganaan ng iyong Panginoon, kailanman ay hindi 
maipagbabawal . 21 ■ Inyong pagmalasin kung paano Namin 
kinakandili ang isa ng higit sa iba (sa mundong ito), at 
katotohanan, ang Kabilang Buhay ay higit na mataas sa 
antas at higit na mainam na bigyang halaga. 

22 - Huwag kang magtambal ng mga ibang diyos tangi 
pa kay Allah (O tao)! {ang talatang ito ay ipinatungkol 
kay Propeta Muhammad, ngunit ang tinutukoy sa 
pangkalahatan ay ang sangkatauhan}, kung hindi, ikaw 
ay uupo na sinusumbatan at pinababayaan (sa Apoy ng 
Impiyerno). 2 3- At ang iyong Panginoon ay nag-utos na 
huwag kang sumamba sa iba pa maliban sa Kanya, at ikaw 
ay maging masunurin sa iyong magulang. Kung ang isa sa 
kanila o silang dalawa ay sumapit na sa matandang gulang 
sa (panahon) ng iyong buhay, huwag kang mangusap sa 
kanila ng isa mang salita ng kalapastanganan, gayundin ay 
huwag manigaw sa kanila, datapuwa’t ikaw ay mangusap 
sa kanila sa paraan na karangal-rangal. 2 4- At iyong ibaba 
para sa kanila ang pakpak ng pagsunod at kapakumbabaan 
sa pamamagitan ng habag, at magsabi: ‘Aking Panginoon! 
Igawad Ninyo sa kanila ang Inyong Habag sapagkat 
sila ang nag-aruga sa akin nang ako ay batang paslit pa.” 
2 5- Ang inyong Panginoon ang nakakaalam kung ano ang 
nasa kaibuturan (ng inyong sarili). Kung kayo ay matuwid, 
kunggayon, katotohanang Siya ay Lagi nang Nagpapatawad 
sa mga bumabaling sa Kanya nang paulit-ulit, sa pagsunod 
at sa pagtitika. 

26 - At inyong ibigay sa kamag-anak ang sa kanila ay 
nalalaan at sa Miskin (mga mahihirap na nagpapalimos) at 
sa mga naliligaw sa paglalakbay Datapuwa’t huwag ninyong 



437 


Ang Gabing Paglalakbay 
gugulin (ang inyong kayamanan) ng walang kapararakan (o 
maging kuripot). 2 7- Katotohanan, ang mapagwaldas (ng 
walang kapararakan) ay mga kapatid ng mga demonyo, 
at ang demonyo (si Satanas) ay lagi nang walang utang na 
loob ng pasasalamat sa kanyang Panginoon. 28 ■ At kung 
ikaw (O Muhammad) ay tumalikod sa kanila (kamag-anak, 
mahihirap, naglalakbay, atbp., at ikaw ay Aming pinag- 
utusan na ibigay ang kanilang mga karapatan, datapuwa’t 
kung ikaw ay walang salapi sa sandali ng kanilang paghingi 
rito), at ikaw ay naghihintay ng habag mula sa iyong 
Panginoon na rito ay iyong inaasam, kung gayon, ikaw ay 
mangusap sa kanila nang mabanayad (alalaong baga, si Allah 
ay magkakaloob sa akin, at ako ay magbibigay sa inyo). 

2 9- At huwag hayaan ang iyong kamay ay natatalian (na 
tulad ng isang kuripot) sa iyong leeg, gayundin naman, ay 
huwag mo itong iunat ng labis (na katulad ng isang waldas), 
upang ikaw ay mabigyan ng sisi at malagay sa matinding 
kahirapan. 3°- Katotohanan, ang iyong Panginoon ang 
nagpaparami ng panustos na ikabubuhay sa sinumang 
Kanyang maibigan at Siya ang nagpapaunti (sa sinumang 
Kanyang maibigan). Katotohanang Siya ang Lagi nang 
Nakakabatid, ang Ganap na Nakakamasid sa Kanyang mga 
alipin. 

3 1 - At huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahil 
sa pangamba ng kahirapan. Kami ang nagkakaloob sa 
kanila at sa inyo. Katotohanan, ang pagpatay sa kanila ay 
isang malaking kasalanan. 3 2 At huwag kayong lumapit 
sa hindi pinapahintulutang seksuwal na pakikipagtalik. 
Katotohanang ito ay isang Fahishah (alalaong baga, 
anumang lumalagpas sa hangganan ng pagsuway {isang 



438 


Surah 17 • Al-lsra 


malaking kasalanan}), at isang masamang daan (na 
nagbubunsod sa sinuman sa Impiyerno malibang siya ay 
patawarin ni Allah). 

33- At huwag ninyong patayin ang sinuman na 
ipinagbabawal ni Allah, malibang ito ay sa makatarungang 
paraan. At kung sinuman ang napatay (nang sinasadya na 
may pagkagalit at pang-aapi at hindi sa kamalian), Aming 
binigyan ang kanyang tagapagmana ng kapamahalaan 
(na humingi ng Qisas [batas ng pagkakapantay-pantay 
sa paggagawad ng kaparusahan], o ang magpatawad, o 
tumanggap ng Diya [salaping bayad sa dugo o kamatayan}). 
Datapuwa’t huwag siyang hayaan na lumampas sa 
hangganan, sa bagay (o kapamahalaan) nang pagkitil ng 
buhay (alalaong baga, huwag siyang pumatay, maliban sa 
mamatay-tao lamang). Katotohanang siya ay lilingapin (ng 
ayon sa batas Islamiko). 

34- At huwag kayong lumapit (ng may pag-iimbot) 
sa ari-arian ng ulila maliban na ito ay inyong palaguin, 
hanggang sa sapitin niya ang tamang gulang at lakas. At 
inyong tuparin (ang bawat) kasunduan. Katotohanan, ang 
kasunduan ay tatanungin (sa gayong bagay)! 35- At magbigay 
ng tamang sukat (o timbang) kung kayo ay sumusukat, at 
magtimbang sa timbangan na walang daya. Ito ay mabuti 
(at kapakinabangan) at sa huli ay higit na mainam. 

3 6 - At huwag mong sundin (O tao, alalaong baga, huwag 
kang mangusap, o huwag kang sumaksi, o huwag kang 
mangatawan, atbp.) sa bagay na wala kang kaalaman 
(halimbawa, ang pagsasabi ng ‘Aking nakita,” samantalang 
sa katotohanan ay hindi niya nakita, o ‘Aking narinig,” 
datapuwa’t hindi niyanarinig). Katotohanan, angpandinig, 



439 


Ang Gabing Paglalakbay 

ang paningin, ang puso, ang bawat isa sa kanila ay tatanungin 
(ni Allah). 37- At huwag kang lumakad sa kalupaan ng 
may pagmamagaling at kapalaluan. Katotohanang ikaw 
ay hindi makakabiyak o makapapaloob (sa ilalim) ng 
kalupaan, gayundin, ay hindi mo mararating ang katulad ng 
tikas o tindig ng mataas na kabundukan. 3*- Ang lahat ng 
masasamang pananaw (na nabanggit sa itaas) ay kamuhi- 
muhi sa Paningin ng iyong Panginoon. 

39 Ito ay(bahagi) ngAl-Hikmah (karunungan, mabubuting 
gawa at mataas na uri ng pag-uugali, atbp.), ng inspirasyon 
na iginawad sa iyo (O Muhammad) ng iyong Panginoon. At 
huwag kang magtambal kay Allah ng iba pang diyos, kung 
hindi, ikaw ay mapapatapon sa Impiyerno na sinisisi at 
itinatakwil, - at malayo sa Habag ni Allah. 

4°- Ang inyo bagang Panginoon (O mga Pagano ng 
Makkah) ay higit na nagbigay pahalaga sa inyo (sa 
pamamagitan) ng mga anak na lalaki, at nag-angkin sa 
Kanyang Sarili mula sa mga anghel ng mga anak na babae? 
Katotohanan, kayo ay umuusal ng kasuklam-suklam na 
pangungusap! 4 1 - At katiyakang Aming ipinaliwanag (ang 
Aming mga pangako, mga babala, at nagbigay [Kami] 
ng maraming halimbawa), dito sa Qur’an upang sila (na 
walang pananampalataya) ay makinig, datapuwa’t ito ay 
higit pang nagdagdag sa kanila sa wala maliban sa pag-ayaw. 
4 2 Ipagbadya (O Muhammad sa kanila, na mga pagano at 
mapagsamba sa mga diyus-diyosan, atbp.): “Kung tunay 
man na mayroon pang ibang diyos na katambal Niya na 
kagaya ng kanilang ipinapalagay, kung gayon, katiyakang 
sila ay hahanap ng isang daan patungo sa Panginoon ng 
Luklukan (na naghahanap ng Kanyang Pagkalugod upang 



440 


Surah 17 • Al-lsra 


maging malapit sa Kanya). 43- Ganap na Maluwalhati at 
Mataas Siya! Sa Aluwan Kabira (mga matinding kabulaanan 
at kasinungalingan) na kanilang ipinagtuturing! (alalaong 
baga, mga gawa-gawang salita na may iba pang diyos na 
kaakibat si Allah, datapuwa’t Siya lamang si Allah, ang 
Tanging Isa, ang Panginoon na may Sariling Kasapatan, na 
sinasandigan ng lahat ng mga nilalang, hindi Siya nagkaanak 
at hindi Siya ipinanganak, at walang sinuman ang sa Kanya 
ay makakatulad). 44- Ang pitong kalangitan at ang pitong 
kalupaan, at lahat ng nasa pagitan nito ay lumuluwalhati sa 
Kanya, at walang anumang bagay ang hindi lumuluwalhati 
sa Kanya ng papuri (na Siya ay malaya sa anumang uri 
ng kapintasan at kasahulan). Datapuwa’t hindi ninyo 
nauunawaan ang kanilang pagbubunyi ng kaluwalhatian. 
Katotohanang Siya ay Ganap na Mapagpaumanhin, ang 
Lagi nang Nagpapatawad. 

45- At nang ikaw (O Muhammad) ay dumadalit ng 
Qur’an, inilagay Namin sa iyong pagitan at ng mga hindi 
sumasampalataya sa Kabilang Buhay ang hindi nakikitang 
lambong (o tabing sa kanilang puso, upang sila ay hindi 
makarinig o hindi makaunawa). +6- At naglagay Kami ng 
tabing sa ibabaw ng kanilang puso, baka mangyari, na 
maunawaan nila ito (ang Qur’an), at ng pagkabingi sa 
kanilang tainga. At nang ikaw ay bumabanggit lamang sa 
iyong Panginoon (La ilaha ill Allah - Wala ng iba pang diyos 
na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay 
Allah, ang Kaisahan ni Allah sa Islam) sa Qur’an, sila ay 
tumatalikod at umaalis sa malaking pag-ayaw. 

47- Ganap Naming batid kung ano ang kanilang 
pinakikinggan kung sila ay nakikinig sa iyo, at kung sila 



441 


Ang Gabing Paglalakbay 

ay nagsasagawa ng lihim na pagsasanggunian, pagmasdan, 
ang Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, pagano, 
mapaggawa ng kabuktutan, atbp.) ay nagsasabi: “Wala kang 
sinusunod maliban sa isang tao na inaalihan (ng demonyo).” 
4 8 - Tunghayan kung ano ang mga halimbawa na kanilang 
itinatambad sa iyong harapan. Kaya’t sila ay napaligaw nang 
malayo, at sila kailanman ay hindi makakakita ng daan. 

49 - At sila ay nagsasabi: “Kung kami ba ay mga buto na 
at lansag-lansag, tunay bang kami ay muling ibabangon 
sa bagong paglikha?” 5 °- Ipagbadya mo (O Muhammad): 
“Maging kayo man ay bato o bakal, 5 1 - O iba pang likhang 
bagay na sa inyong isipan ay higit na matigas (upangibangon) 
[gayunman, kayo ay ibabangon}!” At sila ay magsasabi: 
“Sino ang magpapanumbalik sa amin (sa pagkabuhay)?” 
Ipahayag: “Siya (Allah) na lumikha sa inyo noong una!” At 
sa iyo, sila ay magsisiiling ng kanilang ulo at magsasabi: 
“Kailan kaya ito magaganap?” Ipagbadya: “Marahil, ito ay 
malapit na!” 5 2 - Sa Araw na Kanyang tatawagin kayo, at kayo 
ay tutugon (sa Kanyang panawagan) na may (mga salita) ng 
papuri at pagsunod sa Kanya, at mapag-iisip lamang ninyo 
(sa sandaling yaon) na kayo ay nanatili lamang (sa mundong 
ito) sa maigsing sandali! 

53 - At ipagsaysay sa Aking mga alipin (alalaong baga, sila 
na mga tunay na sumasampalataya sa Kaisahan ni Allah, at 
sa Islam), na kanila lamang sabihin nang mainam ang mga 
salita, sapagkat katotohanang si Satanas ay nagtatanim ng 
hindi pagkakasundo sa kanilang lipon. Katiyakan, sa tao, si 
Satanas ay kanyang lantad na kaaway. 

54 Ang inyong Panginoon ang nakakakilala sa inyo nang 
ganap, kung Kanyang naisin, kayo ay gagawaran Niya ng 



442 


Surah 17 • Al-lsra 


Kanyang habag, o kung Kanyang naisin, kayo ay gagawaran 
Niya ng parusa. At ikaw (O Muhammad) ay hindi Namin 
isinugo bilang tagapamahala sa kanila. 55- At ang iyong 
Panginoon ang ganap na nakakabatid kung ano ang nasa 
kalangitan at kalupaan, at katotohanang Aming itinampok 
ang ihang mga Propeta ng higit sa iba (sa katungkulan at 
pananagutan), at kay David ay Aming ipinagkaloob ang 
Salmo. 

5 6 - Ipagbadya (O Muhammad): “Naninikluhod ba kayo sa 
kanila maliban pa sa Kanya, - na inyong itinuturing (na mga 
diyos tulad ng mga anghel, ang Mesiyas, si Ezra, atbp.). Wala 
silang kapangyarihan na pawiin ang anumang kasahulan 
sa inyo, gayundin ang ilipat ito mula sa inyo sa ibang tao. 

57- Yaong kanilang mga pinananalanginan (katulad ni Hesus, 
ang anak ni Maria, Ezra, mga anghel, atbp.) ay naghahangad 
(sa kanilang sarili) ng paraan na mapalapit sa kanilang 
Panginoon (Allah), at kung sino sa kanila ang magiging 
pinakamalapit (kayAllah), at sila (Hesus, Ezra, mga anghel, 
atbp.) ay umaasam ng Kanyang Habag at nangangamba 
sa Kanyang kaparusahan. Katotohanan, ang kaparusahan 
ng iyong Panginoon ay isang bagay na dapat katakutan! 

5 8 - At walang isa mang bayan (pamayanan) ang hindi Namin 
wawasakin bago maganap ang Araw ng Muling Pagkabuhay, 
o parusahan ito ng isang matinding kaparusahan. Ito ay 
nakatala sa Aklat (ng Aming Pag-uutos). 

59- At walang anuman ang makakapigil sa Amin sa 
pagpapadala ng Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, 
tanda, atbp.), datapuwa’t ang mga tao ng panahong sinauna 
ay nagtatwa rito. At Aming ipinadala ang babaeng kamelyo 
kay Thamud bilang isang maliwanag na Tanda, datapuwa’t 



443 


Ang Gabing Paglalakbay 

siya (ang babaeng kamelyo) ay ipinalungi nila (ginawan siya 
ng kabuhungan). At hindi Kami nagpadala ng mga Tanda 
maliban na ito ay makakapagbigay ng babala, at upang sila 
ay mangamba (sa pagkawasak). 

60 - At (gunitain) nangAmingwikain saiyo: “Katotohanan, 
ang iyong Panginoon ang nakakasakop sa sangkatauhan 
(alalaong baga, sila ay nasa Kanyang pamamahala).” At 
Aming ipinagkaloob ang pangitain (pananaw, ang Al- 
Isra) na Aming ipinamalas sa iyo (O Muhammad, bilang 
isang aktuwal na saksi na nakamalas at hindi bilang isang 
panaginip), datapuwa’t isang pagsubok sa sangkatauhan, 
at katulad din naman, ang isinumpang puno (ang Zaqqum, 
na nabanggit) sa Qur’an; Kami ay nagbabala at Aming 
ginawa na sila ay mangamba, datapuwa’t ito ay lalo lamang 
nagpasidhi sa kanila sa wala maliban sa malaking kawalan 
ng pananalig, pang-aapi, at pagsuway kay Allah. 

61 - At (alalahanin) nang Aming wikain sa mga anghel: 
“Magpatirapa kayo kay Adan.” Sila ay nagpatirapa maliban 
kay Iblis. Siya (Iblis) ay nagsabi: ‘Ako ba ay magpapatirapa 
sa kanya na Inyong nilikha mula sa malagkit na putik?” 
6l - (Si Iblis) ay nagsabi: “Siya ba ay nakikita (Ninyo), na 
Inyong pinapurihan ng higit sa akin? Kung ako ay (Inyong) 
bihigyan ng palugit (hayaang ako ay mabuhay) hanggang 
sa Araw ng Muling Pagkabuhay, katotohanang aking 
sasakmalin at ililigaw ang kanyang mga anak (mga lahi, sa 
pamamagitan ng paggugumon sa kanila sa kamalian), silang 
lahat, maliban lamang sa ilan!” 

6 3- (Si Allah) ay nagwika: “Humayo ka, at kung sinuman 
sa kanila ang sumunod sa iyo, katotohanang Impiyerno ang 
kabayaran nilang (lahat) - isang sapat na kabayaran, 6 + At 



444 


Surah 17 • Al-lsra 


Istafziz (ang literal na kahulugan: linlangin o lokohin sila 
ng dahan-dahan), sila na iyong mararahuyo o malalansi sa 
pamamagitan ng iyong tinig (alalaong baga, mga kanta, 
tugtugin, at iba pang paraan tungo sa pagsuway kay Allah), 
salakayin mo sila na kasama ang iyong lipon at mga sundalo, 
magkapanabay na ibahagi mo sa kanila ang kayamanan 
at mga anak (sa pamamagitan ng panunukso sa kanila na 
kumita ng salapi sa pamamagitan ng ipinagbabawal na 
paraan, - pagpapatubo ng pera, atbp., o ang paggawa ng 
bawal na pakikipagtalik, atbp.), at gumawa ka ng mga 
pangako sa kanila.” Datapuwa’t si Satanas ay nangangako 
lamang sa kanila ng wala ng iba maliban sa pandaraya. 
6 > Katotohanan, sa Aking alipin (alalaong baga, ang tunay 
na nananampalataya sa Kaisahan ni Allah at sa Islam), ikaw 
(Satanas) ay walang kapamahalaan sa kanila, at sapat na ang 
iyong Panginoon bilang isang Tagapangalaga. 

66 - Ang inyong Panginoon ang Siyang nagtutulak sa 
barko para sa inyo sa kahabaan ng dagat upang kayo ay 
magsihanap ng Kanyang kasaganaan. Katotohanang Siya 
ay Lagi nang Maawain sa inyo. 6 "- At kung ang kasahulan ay 
sumapit sa inyo habang kayo ay nasa dagat, yaong inyong 
mga pinananalanginan maliban pa sa Kanya ay naglalaho 
sa inyo maliban sa Kanya (si Allah lamang). Datapuwa’t 
nang Kanyang idaong na kayo ng ligtas sa kalupaan, kayo 
ay nagsisitalikod (sa Kanya). At ang tao ay lagi nang walang 
utang na loob ng pasasalamat. 

68 Kayo ba ay nakadarama ng kapanatagan, na hindi Niya 
hahayaan, na ang isang bahagi ng kalupaan ay lumagom 
sa inyo, o kaya, Siya ay hindi magpapadala laban sa inyo 
ng isang marahas na bagyo (ng buhangin)? Kung gayon, 



445 


Ang Gabing Paglalakbay 

kayo ay hindi makakatagpo ng Wakil (tagapagtangkilik, 
isang mangangalaga sa inyo sa Kaparusahan). 6c >- O kayo 
ba ay nakadarama ng kapanatagan, na kayo ay hindi Niya 
muling ibabalik sa dagat sa pangalawang pagkakataon, at 
magpaparating laban sa inyo ng isang ipu-ipo at Kanyang 
lulunurin kayo dahilan sa inyong kawalan ng pananalig, 
kung magkagayon, kayo ay hindi makakatagpo ng sinumang 
gaganti para sa inyo laban sa Amin? 

7°- At katotohanang Aming pinapurihan ang mga anak ni 
Adan, at Aming isinakay sila sa kalupaan at karagatan, at 
Aming ginawaran sila ng At-Tayyibat (mga pinahihintulutan 
at mabubuting bagay), at Aming itinampok sila ng higit 
sa maraming nilalang na Aming nilikha na may tatak ng 
pagkalugod. 

7 1, (At alalahanin) ang Araw na Aming tatawagin nang 
sama-sama ang lahat ng mga tao na kasama ang kanilang 
(itinalagang) Imam (ang kanilang mga Propeta, o ang 
talaan ng kanilang mabubuti at masasamang gawa, o ang 
kanilang mga Banal na Aklat katulad ng Qur’an, angTorah 
[mga Batas}, ang Ebanghelyo, atbp.). Kaya’t kung sinuman 
ang binigyan ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay, 
siya nga ang babasa sa kanyang talaan, at sila ay hindi 
pakikitunguhan kahit na katiting ng kawalang katarungan. 
7 2 - At kung sinuman ang bulag sa mundong ito (alalaong 
baga, hindi nakakakita ng mga Tanda ni Allah at hindi 
sumasampalataya sa Kanya) ay magiging bulag sa Kabilang 
Buhay, at higit na malayo ang pagkaligaw sa Landas. 

73- Katotohanang sila ay malapit nang makatukso sa iyo (O 
Muhammad), upang ikaw ay mapalayo sa Aming ipinahayag 
(ang Qur’an), at gumawa ng bagay ng kabulaanan na iba rito 



446 


Surah 17 • Al-lsra 


(sa nasasaad sa Qur’an) laban sa Amin, kung magkagayon, 
katiyakang ikaw ay kanilang kukunin bilang isang kaibigan! 
74- At kung ikaw ay hindi Namin ginawa na maging 
matatag sa pagkakatindig, hindi na magtatagal, ikaw ay 
malapit nang mahikayat sa kanila. 75- Kung magkagayon, 
magagawa Namin na iyong lasapin ang dalawang bahagi 
(ng kaparusahan) sa buhay na ito, at ng dalawang ulit (na 
kaparusahan), pagkaraan ng (iyong) kamatayan. Sa gayon, 
ikaw ay hindi makakatagpo ng sinuman upang makatulong 
sa iyo laban sa Amin. 

7 6 - At katotohanang sila ay malapit nang makapagbigay 
sa iyo ng matinding takot, hanggang sa ikaw ay kanilang 
maitaboy sa kalupaan. Datapuwa’t sa gayong pangyayari, 
sila ay hindi makakapangyaring makapanatili (rito) 
pagkaraan mo, maliban lamang sa pansamantalang 
panahon. 77- (Ito ang Aming) Sunna (panuntunan o paraan) 
sa mga Tagapagbalita na Aming isinugo nang una pa sa iyo 
(O Muhammad), at ikaw ay hindi makakakita ng anumang 
pagbabago sa Aming Sunna (panuntunan o paraan). 

7 8 - Aqim-as-Salat (mag-alay ng mga panalangin nang 
mahinusay) mula sa katanghalian hanggang sa pagsapit 
ng dilim (alalaong baga, ang mga panalangin sa oras ng 
Zuhr, Asr, Maghrib, at Isha), at iyong dalitin ang Qur’an sa 
pagbubukang liwayway (alalaong baga, ang pang-umagang 
panalangin). Katotohanan, ang pagdalit sa Qur’an bago 
ang pagbubukang liwayway ay lagi nang sinasaksihan 
(dinadaluhan ng mga anghel na nakatalaga sa sangkatauhan 
sa gabi at araw). 79- At (gayundin), sa ilang bahagi ng gabi 
ay mag-alay ng panalangin na kasama ito (alalaong baga, 
dalitin ang Qur’an sa pagdarasal), bilang isang karagdagang 



447 


Ang Gabing Paglalakbay 

panalangin (Tahajjud, Nawatil, mga itinatagubiling dasal 
datapuwa’t hindi katungkulan o obligado) para sa iyo (O 
Muhammad). Maaaring ang iyong Panginoon ay magtaas sa 
iyo sa Maqaman Mahamuda (isang himpilan ng Pagpupuri 
at Pagluwalhati, alalaong baga, ang pinakamataas na antas 
saParaiso). 

8o - At ipagbadya mo (O Muhammad): ‘Aking Panginoon! 
Inyong hayaan ang aking pagpasok (sa lungsod ng Madinah) 
ay maging mainam, at gayundin ang aking paglisan (mula 
sa lungsod ng Makkah) ay maging mahuti. At ako ay 
pagkalooban Ninyo mula sa Inyo ng kapamahalaan upang 
makatulong sa akin (o isang matatag na tanda o isang 
katibayan). 8l - At ipagbadya: ‘Ang Katotohanan (alalaong 
baga, ang Kaisahan ni Allah at ang Islam, o ang Qur’an, 
o ang Jihad laban sa mga mapagsamba sa diyus-diyosan) 
ay dumatal na at ang Batil (Kabulaanan, alalaong baga, si 
Satanas o ang pagsamba sa mga diyus-diyosan, atbp.) ay 
napawi na. Katotohanan, ang Batil ay lagi nang maglalaho!” 

82 - At ipinanaog Namin mula sa Qur’an yaong mga bagay 
na nagpapagaling at isang habag sa mga sumasampalataya 
(sa Kaisahan ni Allah, at sa Islam, na nagsasagawa nito), 
at ito ay nagpapadagdag sa Zalimun (mga mapagsamba 
sa diyus-diyosan at mapaggawa ng mga kamalian, buktot, 
tampalasan) sa wala maliban sa pagkatalo. 

8 3- At nang Aming ipagkaloob ang Aming biyaya sa tao 
(ang hindi sumasampalataya), siya ay tumalikod at naging 
palalo, na higit na naging malayo sa tamang landas. At kung 
ang kasamaan ay sumaling sa kanya, siya ay nasa malaking 
pagkasiphayo (kawalan ng pag-asa). 8 4- Ipagbadya (Q 
Muhammad sa sangkatauhan): ‘Ang bawat isa ay gumagawa 



448 


Surah 17 • Al-lsra 


ng ayon sa Shakilatihi (alalaong baga, ang kanyang paraan o 
kanyang pananampalataya o kanyang mga layunin, atbp.), at 
ang inyong Panginoon ang ganap na nakakabatid sa kanya 
na nasa tumpak na Landas (pananampalataya, atbp.).” 

A At sila ay nagtatanong sa iyo (O Muhamamad) tungkol 
saRuh (angEspiritu o kaluluwa); iyongipagbadya: ‘AngRuh 
(ang Espiritu o kaluluwa); ang kaalaman dito ay nasa aking 
Panginoon. At sa karunungan, kayo (ang sangkatauhan) ay 
pinagkalooban lamang ng kaunti.” 

86 - At kung Aming ninais, katiyakan na Aming kukunin 
ang bagay na Aming ipinahayag sa iyo sa inspirasyon 
(alalaong baga, ang Qur’an). At ikaw ay hindi makakatagpo 
ng tagapagtanggol sa iyo laban sa Amin sa gayong bagay, 
s 7- Maliban lamang ang isang Habag mula sa iyong 
Panginoon. Katotohanan, ang Kanyang Biyaya sa iyo 
(O Muhammad) ay lagi nang masagana. 88 - Ipagbadya: 
“Kung ang sangkatauhan at mga Jinn ay magsama-sama 
upang makagawa ng katulad nitong Qur’an, sila ay hindi 
makakagawa ng katulad nito, kahit na sila ay magtulungan 
saisa’t isa.” 

8 9- At katotohanang Aming ipinaliwanag nang ganap 
sa sangkatauhan ang Qur’an na ito, at lahat ng uri ng 
paghahambing, datapuwa’t ang karamihan sa mga tao 
ay tumatanggi (sa Katotohanan at hindi tumanggap ng 
anuman) maliban sa kawalan ng pananalig. 9°- At sila 
ay nagsasabi: “Kami ay hindi sasampalataya sa iyo (O 
Muhammad), hanggang hindi mo pinapangyari para sa 
amin na ang batis ay umagos (bumalong) mula sa lupa; 91 ■ O 
ikaw ay mayroong halamanan ng punong palmera (datiles) 
at mga ubas, at mapangyari na ang mga ilog ay magsidaloy 



449 


Ang Gabing Paglalakbay 

sa pagitan nila nang masagana; t)2 - O iyong papangyarihin na 
ang kalangitan (alapaap) ay mahulog ng pira-piraso sa amin 
na kagaya ng iyong pinaninindigan, o iyong dalhin si Allah 
at ang mga anghel sa harapan (namin) nang lantad; 93- O ikaw 
ay may isang hahay na napapalamutihan ng mga mahihiyas 
na bagay (katulad ng pilak at purong ginto, atbp.), o ikaw 
ay umakyat sa alapaap, at kahit na magkagayon, kami ay 
hindi mananalig sa iyong pag-akyat hanggang hindi mo 
ipinapanaog sa amin ang isang aklat na aming mababasa.” 
Ipagbadya mo (O Muhammad): “Maluwalhati (at Kataas- 
taasan) ang aking Panginoon (Allah) nang higit sa lahat ng 
mga kasamaan na kanilang (mga mapagsamba sa diyus- 
diyosan) itinatambal sa Kanya! Ako ay wala ng iba, maliban 
na isang tao lamang na isinugo bilang isangTagapagbalita?” 

94 At walang anumang makakahadlang sa mga tao 
sa pananalig kung ang Patnubay ay dumatal sa kanila, 
maliban na sila ay magsabi: “Si Allah ba ay nagsugo ng 
isang tao bilang (Kanyang) Tagapagbalita?” 95 - Ipagbadya: 
“Kung mayroon sa kalupaan na mga anghel na lumilibot 
sa kapayapaan at kapanatagan, katiyakang Kami ay 
magpapanaog para sa kanila mula sa langit ng isang anghel 
bilang isangTagapagbalita .” c>6 - Ipahayag: “Sapat na si Allah 
bilang isang saksi sa pagitan ko at ninyo. Katotohanang 
Siya ang Ganap na Maalam, ang Lubos na Nakakamasid sa 
Kanyang mga alipin.” 

97- At sinumang patnubayan ni Allah, siya ay tumpak na 
napapatnubayan, datapuwa’t kung sinuman ang Kanyang 
iligaw, - para sa kanila ay hindi kayo makakatagpo ng Auliya 
(kawaksi at tagapagtanggol, atbp.) maliban sa Kanya, at 
Aming titipunin sila nang sama-sama sa Araw ng Muling 



450 


Surah 17 • Al-lsra 


Pagkabuhay sa kanilang mukha; - mga bulag, pipi at bingi, 
ang kanilang pananahanan ay Impiyerno, kailanman na ito 
ay humuhupa (sa ningas), Aming daragdagan para sa kanila 
ang paglalagablab ng Apoy. A Ito ang kanilang kabayaran 
sapagkat itinatwa nila ang Aming Ayat (mga katibayan, 
kapahayagan, aral, tanda, atbp.) at nagsabi: “Kung kami ba 
ay mga buto na at kalansay, kami ba ay tunay na ibabangong 
muli bilang isang bagong nilikha?” 

99 Hindi baga nila namamasdan na siAllah na lumikha ng 
kalangitan at kalupaan ay Makapangyayari na lumikha ng 
katulad nila. At Siya ay nagtakda sa kanila ng natataningang 
araw, na rito ay walang alinlangan. Datapuwa’t ang Zalimun 
(mga mapagsamba sa diyus-diyosan at mapaggawa ng 
kamalian, buktot, tampalasan, atbp.) ay tumatanggi (sa 
Katotohanan, - ang Mensahe ng Kaisahan ni Allah at ng 
Islam, at wala silang tinanggap) maliban sa kawalan ng 
pananalig. IO °- Ipagbadya (sa mga hindi sumasampalataya): 
“Kung kayo ay nag-aangkin ng bangan ng Habag ng aking 
Panginoon (kayamanan, salapi, panustos na ikabubuhay, 
atbp.), kung gayon, katiyakang kayo ay magpipigil 
(sa paggugol) dahil sa inyong pangangamba (na baka 
maubusan), ang mga tao ay lagi nang kuripot!” 

IDI - At katotohanang iginawad Namin kay Moises ang 
siyam na maliliwanag na tanda. Inyong tanungin ang 
Angkan ng Israel, nang siya ay pumaroon sa kanila, at si 
Paraon ay nangusap sa kanya: “O Moises, inaakala ko na 
ikaw ay isang inaalihan (ng demonyo)!” I02 - (Si Moises) ay 
nagturing: “Katotohanang batid mo na ang mga tandang 
ito ay ipinanaog ng wala ng iba maliban sa Panginoon ng 
kalangitan at kalupaan bilangmaliwanag (na mga Katibayan, 



451 


Ang Gabing Paglalakbay 

alalaong baga, tanda ng pagiging Isa ni Allah at Kanyang 
Kapangyarihan, atbp.), at aking inaakala na katiyakan, 
ikaw O Paraon, ay nakatakda sa pagkawasak (na malayo sa 
lahat ng mabuti)!” io 3 Kaya’t pinagpasyahan niya (Paraon) 
na itaboy sila sa labas ng kalupaan (ng Ehipto). Datapuwa’t 
Aming nilunod siya na kasama ang kanyang mga kapanalig. 
I0 4- At Aming itinagubilin sa Angkan ng Israel pagkaraan 
niya: “Magsipanahan kayo sa kalupaan, at kung malapit na 
ang pangwakas at panghuling pangako (alalaong baga, ang 
Araw ng Muling Pagkabuhay o ang pagbaba ni Kristo {si 
Hesus, na anak ni Maria sa lupa}). Aming dadalhin kayo sa 
magkakahalong lipon (tinipon mula sa iba’t ibang bansa o 
pamayanan). 

io 5- At sa Katotohanan ay Aming ipinanaog ito (alalaong 
baga, ang Qur’an), at sa Katotohanan ito ay bumaba. At 
isinugo ka Namin (O Muhammad), at wala ng iba, maliban 
na ikaw ay tagapagdala ng Masayang Balita (ng Paraiso, sa 
mga susunod sa iyong Mensahe ng Kaisahan ni Allah at sa 
Islam), at bilang tagapagbabala (ng Apoy ng Impiyerno, sa 
mga tumatanggi na sumunod sa iyong Mensahe ng Kaisahan 
ni Allah at sa Islam). Io6 - At (ito) ay isang Qur’an na Aming 
pinagbaha-bahagi (sa maraming antas o piraso), upang ito 
ay iyong madalit sa mga tao nang sali-salisi (sa maraming 
pagkakataon). At Aming ipinahayag ito sa maraming antas 
(sa loob ng 2 3 taon). 

io 7- Ipagbadya (O Muhammad sa kanila): “Manalig 
kayo rito (sa Qur’an) o huwag kayong maniwala (rito). 
Katotohanan, sila na nabigyan ng karunungan bago pa 
({sa Qur’an{, ang mga Hudyo at Kristiyano katulad ni 
Abdullah bin Salam at Salman Al-Farsi), nang ito ay dalitin 



452 


Surah I8*AI-Kahf 


sa kanila, sila ay nangayupapa sa kanilang mukha at buong 
kapakumbabaan sa pagpapatirapa. Io8 - At sila ay nagsasabi: 
“Kaluwalhatian sa aming Panginoon! Katotohanan, ang 
pangako ng aming Panginoon ay marapat na matupad.” 
I0 9- At sila ay nangayupapa sa kanilang mukha na nananangis 
at ito ay nakapagdagdag sa kanilang kapakumbabaan. 

no - Ipagbadya (O Muhammad): “Panikluhuran ninyo 
si Allah o panikluhuran ninyo ang Pinakamapagbigay 
(Allah), sa anumang pangalan na inyong tawagin Siya (ito ay 
magkatulad lamang) para sa Kanya, sapagkat Siya ang nag- 
aangkin ng Pinakamagagandang Pangalan. At iyong usalin 
ang iyong panalangin ng hindi malakas, gayundin naman, ng 
hindi mahina, datapuwa’t iyong sundin angkatamtaman.” m - 
At ipagbadya: ‘Ang lahat ng mga Pagpupuri at Pasasalamat 
ay kay Allah lamang, na (Siya) ay hindi nagkaanak, at (Siya) 
ay walang katambal sa (Kanyang) Paghahari, gayundin, Siya 
ay hindi isang aba upang magkaroon ng Wali (kawaksi, 
tagapagtanggol o tagapagtaguyod). At inyong ipagdiwang 
ang pagbubunyi sa Kanya ng may lahat ng pagpaparangal 
(Allahu Akbar, si Allah ang Pinakadakila). 

Surah 18 • Al-Kahf 

AngYungib 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah 
lamang, na Siyang nagpapanaog ng Aklat (ang Qur’an) sa 




AngYungib 453 

Kanyang alipin (Muhammad), at (Siya) ay hindi naglagay 
dito ng anumang kasahulan (o kamalian). 2 - (Ginawa Niya 
ito na) Tuwid upang magbigay ng babala (sa mga hindi 
sumasampalataya) ng isang matinding kaparusahan mula 
sa Kanya, at upang magbigay ng Masayang Balita sa mga 
sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa Islam) na 
nagsisigawa ng kabutihan, na sa kanila ay may naghihintay 
na mainam na gantimpala (alalaong baga, ang Paraiso). 
3- Magsisipanahan sila rito magpakailanman. 4- At upang 
bigyang babala (ang mga Hudyo, Kristiyano, at pagano) na 
nagsasabi: “Si Allah ay nagkaanak ng lalaki (o mga anak at 
mga supling).” 5- Sila ay walang kaalaman sa gayong bagay, 
gayundin ang kanilang mga ninuno. Makapangyarihan ang 
salita na nanggagaling sa kanilang bibig (alalaong baga, na 
Siya ay nagkaanak {o tumangkilik} ng mga anak na lalaki 
at babae). Sila ay wala nang ibang sinasabi maliban sa 
kasinungalingan. 

6 - Marahil, ikaw (O Muhammad), kung baga, wari bang 
nais mo na patayin ang iyong sarili dahilan sa dalamhati, sa 
ibabaw ng kanilang mga yapak (dahil sa kanilang pagtalikod 
sa iyo), sapagkat sila ay hindi naniniwala sa gayong 
pagpapahayag (ang Qur’an). 7- Katotohanang Aming 
nilikha ang mga nasa kalupaan bilang isang palamuti rito, 
upang Aming masubukan sila (sangkatauhan) kung sino sa 
kanila ang pinakamainam sa pag-uugali at gawa (alalaong 
baga, sila na gumagawa ng mabubuti sa pinakamahusay na 
paraan, na nangangahulugan na ang paggawa rito ay tanging 
sa Kapakanan ni Allah ng ayon sa mga legal na paraan ng 
Propeta). 8 - At katotohanan, Aming magagawa na ang lahat 



454 


Surah I8*AI-Kahf 


ng naririto (sa kalupaan) ay maging hubad at tigang na lupa 
(na walang anumang halamanan o punongkahoy, atbp.). 

9- Napag-aakala mo ba na ang mga tao ng Yungib at ang 
Nakalimbag (ang balita o mga pangalan ng mga tao ng 
Yungib) ay kamangha-mangba sa gitna ng Aming mga 
Tanda? IO - (At gunitain) nang ang mga kabataang lalaki ay 
tumalilis tungo sa kaligtasan (mula sa mga tao na hindi 
sumasampalataya) sa Yungib, at sila ay nagsabi: ‘Aming 
Panginoon! Kami ay pagkalooban Ninyo ng Habag mula 
sa Inyong Sarili, at pagaanin Ninyo ang aming buhay 
(kalagayan) sa tamang landas!” 11 Kaya’t Aming tinakpan 
ang kanilang pandinig (na nagdulot sa kanila na makatulog 
ng lubhang mahimbing) sa loob ng Yungib sa maraming 
taon. I2 - At (pagkaraan) ay Aming ibinangon sila (sa kanilang 
pagkakatulog) upang Aming masubukan kung sino sa 
dalawang pangkat ang pinakamagaling sa pagsusulit kung 
gaano kahabang panabon na sila ay namalagi (sa Yungib). 

'3- Aming ipinahayag sa iyo (O Muhammad) ang kanilang 
kasaysayan sa katotohanan. Katotohanang sila ay mga 
kabataang lalaki na sumampalataya sa kanilang Panginoon 
(Allah), at Aming dinagdagan ang kanilang patnubay r + At 
Aming ginawa ang kanilang puso na maging matatag at 
malakas (na may liwanag ng Pananalig kay Allah at Aming 
iginawad sa kanila ang pagkamatiisin upang kanilang 
mabata ang pagiging hiwalay nila sa kanilang mga kamag- 
anak at tirahan, atbp.), nang sila ay tumindig at nagsabi: 
‘Ang aming Panginoon ay Siyang Panginoon ng kalangitan 
at kalupaan, kailanman ay hindi kami tatawag sa anumang 
diyos maliban lamang sa Kanya; at kung kami ay gumawa ng 
gayon (paninikluhod sa mga diyus-diyosan), katotohanang 



AngYungib 455 

kami ay umusal ng isang mabigat na bagay sa kawalan ng 
pananalig. Sila, na aming pamayanan, ay tumangkilik 
pa ng ibang diyos upang sambahin maliban pa sa Kanya 
(Allah). Bakit hindi sila magdala para sa kanila ng isang 
maliwanag na kapamahalaan? At sino pa kaya ang higit na 
gumagawa ng kamalian maliban sa kanya na gumagawa ng 
kasinungalingan laban kay Allah. 

l6 - (Ang mga kabataang lalaki ay nagsabi sa isa’t isa): 
‘At kung kayo ay humiwalay sa kanila at sa kanilang 
sinasamba maliban pa kay Allah, kung gayon, kayo ay 
humanap ng kaligtasan sa Yungib, ang inyong Panginoon 
ay magbubukas ng daan para sa inyo mula sa Kanyang 
Habag at gagawin Niyang madali sa inyo ang inyong buhay 
(kalagayan, alalaong baga, Kanyang bibigyan kayo ng 
inyong ikabubuhay, tirahan, atbp.).” 

' 7 ' At maaaring napagmalas ninyo ang araw, kung ito ay 
sumikat, na bumababa sa gawing kanan mula sa kanilang 
Yungib, at kung ito ay lumubog, ay lumalayo ito sa kanila 
sa gawing kaliwa, habang sila ay nasa gitna ng Yungib. Ito 
ang (isa) sa Ayat (mga katibayan, kapahayagan, tanda, aral, 
atbp.) ni Allah. Sinumang patnubayan ni Allah, siya ay 
tumpak na napapatnubayan; datapuwa’t kung sinuman ang 
Kanyang iligaw, para sa kanya, kayo ay hindi makakatagpo 
ng Wali (namamatnubay na kaibigan) upang gabayan siya 
(saTuwid na Landas). 

lS - At inyong mapag-aakala na sila ay gising, samantalang 
sila ay natutulog. At Aming ibinibiling sila sa kanilang 
kanang bahagi at sa kanilang kaliwang bahagi (ng katawan), 
at ang kanilang aso ay nag-uunat ng kanyang dalawang binti 
sa bukana (ng Yungib o sa lugar na malapit sa pasukan ng 



456 


Surah I8*AI-Kahf 


Yungib bilang isang tagapagbantay sa pasukan). At kung 
sila ay inyong pinagmasdan, katiyakang kayo ay tatalikod 
sa kanila na tumatalilis, at katiyakang kayo ay mapupuspos 
ng sindak sa kanila. 

T 9- At gayundin, ay Aming ginising sila (sa kanilang 
mahaba at mahimbing na pagkakatulog) upang sila ay 
makapagtanong sa bawat isa. Ang isa sa tagapagsalita sa 
lipon nila ay nagsabi: “Gaano katagal na kayo ay namalagi 
(rito)?” Sila ay nagsabi: “(Marahil) kami ay namalagi lamang 
ng isang araw o bahagi ng isang araw.” Sila ay nagsabi: ‘Ang 
inyong Panginoon (lamang) ang ganap na nakakaalam 
kung gaano katagal kayo namalagi (rito). Kaya’t inyong 
papuntahin ang isa sa inyo na may dala nitong sensilyong 
pilak na galing sa inyo at hayaan ninyong hanapin niya 
kung ano ang mainam at pinahihintulutang pagkain, at siya 
ay magdala ng ilan sa mga ito sa inyo. At pagtagubilinan 
siya na maging maingat at huwag hayaan ang sinuman na 
makakilala sa inyo. 2 °- Sapagkat kung kayo ay kanilang 
makikilala, ay kanilang babatuhin kayo (hanggang mamatay 
o kanilang aabusuhin o sasaktan kayo), o kayo ay ibabalik 
nilang muli sa kanilang (lihis) na pananalig, at sa gayong 
pangyayari, kayo ay hindi magtatagumpay.” 

2T - At ginawa Namin na ang kanilang naging katayuan 
ay maalaman ng mga tao, upang kanilang mabatid na ang 
pangako ni Allah ay tunay at walang maging pag-aalinlangan 
sa Oras (Araw ng Paghuhukom). (Gunitain) nang sila (na 
mga tao ng lungsod) ay magtalo-talo sa kanilang sarili 
tungkol sa kanilang naging kalagayan, sila ay nagsabi: 
“Magsipagtayo kayo ng gusali sa ibabaw nila, ang kanilang 
Panginoon ang higit na nakakaalam sa kanila,” at sila na 



AngYungib 457 

nagwagi sa kanilang panukala ay nagsabi (mas higit marahil 
yaong mga hindi sumasampalataya): “Katotohanang kami 
ay magtatayo ng isang lugar ng pagsamba sa ibabaw nila.” 

22 - (Ang ilan) ay nagsasabi na sila ay tatlo, ang aso ay bilang 
pang-apat sa lipon nila; (ang iba) ay nagsasabi na sila ay lima, 
ang aso ay bilang pang-anim, na humuhula sa nalilingid; 
(ngunit ang mga iba) ay nagsasabi na sila ay pito, ang aso 
ay bilang pangwalo. Ipagbadya (O Muhammad): ‘Ang aking 
Panginoon ang ganap na nakakatalos ng kanilang bilang; 
walang nakakaalam sa kanila maliban sa ilan lamang.” 
Kaya’t huwag ninyong pagtalunan (ang kanilang bilang, 
atbp.), maliban (lamang) kung mayroong maliwanag na 
katibayan (na Aming ipinahayag sa iyo). At huwag kang 
sumangguni sa isa man sa kanila (mga tao ng Kasulatan, 
Hudyo at Kristiyano) ng tungkol sa naging buhay (naging 
kalagayan) ng mga tao ng Yungib. 2 3- At huwag kayong 
magsabi kailanman sa anumang (bagay), ‘Aking gagawin 
bukas ang ganito at gayong bagay” 2 4- Maliban (na sabihin), 
“Kung pahihintulutan ni Allah!” At alalahanin mo ang iyong 
Panginoon kung ikaw ay nakalimot at magsabi: “Maaaring 
ang aking Panginoon ay mamamatnubay sa akin ng higit na 
malapit sa katotohanan kaysa rito.” 

2 > At sila ay namalagi sa kanilang Yungib ng tatlong daang 
taon (ayon sa solar na pagbilang), at magdagdag ng siyam 
(na taon, kung ang pagbilang ay ayon sa lunar na paraan). 
26 - Ipagbadya: “Si Allah ang higit na nakakaalam kung 
gaano sila katagal na namalagi. Siya ang nag-aangkin (ng 
karunungan) ng mga nalilingid sa kalangitan at kalupaan. 
Gaano Siya kaliwanag na nakakamalas at nakakarinig (ng 
lahat-lahat)! Sila ay walang Wali (Kawaksi, Tagapagpasya ng 



458 


Surah I8*AI-Kahf 


mga pangyayari, Tagapangalaga, atbp.) maliban sa Kanya, at 
hindi Niya ginawaran ang sinuman na makihati sa Kanyang 
Pagpapasya at Kanyang Pamamahala.” 

2 7- At dalitin mo kung ano ang ipinahayag sa iyo (O 
Muhammad) sa Aklat (ang Qur’an) ng iyong Panginoon 
(alalaong baga, dalitin ito, unawain at sundin ang mga turo 
at tumugon sa pag-uutos nito at ipangaral sa mga tao). 
Walang sinuman ang makakapagpabago ng Kanyang mga 
Salita, at wala kayong matatagpuang kanlungan na iba pa sa 
Kanya. 2§ - At panatilihin mo ang iyong sarili (0 Muhammad) 
sa pagtitiyaga na kasama ng mga tumatawag sa kanilang 
Panginoon (alalaong baga, ang iyong mga kasamahan na 
nakakaala-ala sa kanilang Panginoon ng may pagluwalhati, 
pagpupuri sa pagdarasal, atbp. at iba pang matutuwid na 
gawa, atbp.) sa umaga at hapon, na naghahanap sa Kanyang 
Mukha, at huwag hayaan ang iyong mga mata ay makaligta 
sa kanila, na naghahanap ng pagsasaya at kislap ng buhay sa 
mundo; at huwag mong sundin siya, na ang puso ay Aming 
ginawa na huwag makinig sa Aming Pagpapaala-ala, siya na 
sumusunod sa kanyang mga pagnanasa at sila na ang mga 
gawa ay nawala. 

2 9- At ipagbadya: ‘Ang Katotohanan ay mula sa inyong 
Panginoon.” At kung sinuman ang magnais, hayaan siyang 
manampalataya, at kung sinuman ang magnais, hayaan 
siyang huwag manampalataya. Katotohanang Aming 
inihanda sa Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, 
pagano, buktot, tampalasan, atbp.), ang isang Apoy na ang 
mga dingding nito ay nakapalibot sa kanila (na mga walang 
pananalig sa Kaisahan ni Allah). At kung sila ay humingi 
ng tulong (ginhawa, tubig, atbp.), sila ay bibigyan ng tubig 



AngYungib 459 

na tulad ng kumukulong langis, na babanli sa kanilang 
mukha. Kakila-kilabot ang inumin dito at isang masamang 
Murtafaqa (paninirahan o pahingahang lugar, atbp.)! 

3°- Katotohanan, sa mga sumasampalataya at gumagawa 
ng kabutihan, katiyakang hindi Namin hahayaan na 
mawala ang gantimpala ng sinumang gumagawa ng kanyang 
(matutuwid) na gawa sa pinakamahusay na paraan. 3 1 - At sa 
kanila, sila ay magtatamo ng Walang Hanggang Halamanan 
(Paraiso); na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, 
dito sila ay papalamutihan ng mga pulseras na ginto, at 
sila ay magsusuot ng luntiang damit na pino at makapal na 
sutla. Sila ay magsisihilig doon sa mga nakataas na luklukan. 
Gaano kainam ang gantimpala, at isang kalugod-lugod na 
Murtafaqa (paninirahan o pahingahang lugar, atbp.)! 

3 2 At ihantad sa kanila ang halimbawa ng dalawang tao; 
sa isa sa kanila ay nagkaloob Kami ng dalawang halamanan 
ng ubas, at kapwa ito ay pinalibutan Namin ng mga 
punong palmera (datiles), at naglagay kami sa pagitan 
nito ng mga mabubungkal (o masasaka) na bukid. 33- Ang 
bawat isa sa dalawang halamanan ay nagbigay ng kanyang 
ani, at hindi kailanman, kahit na kaunti, ito ay nagmaliw, 
at hinayaan Namin ang isang ilog na dumaloy dito sa 
(kanilang) pagitan. 34- At siya ay mayroong ari-arian (o 
bungangkahoy), at kanyang sinabi sa kanyang kasama, sa 
kahabaan ng magkapanabay na pag-uusap: ‘Ako ay higit 
na marami sa iyo sa kayamanan at higit na malakas kung 
pag-uusapan ang mga tao.” 35- At siya ay pumaroon sa 
kanyang halamanan habang nasa kalagayan (ng kapalaluan 
at kawalang pananalig), at walang katarungan sa kanyang 
sarili. Siya ay nagsabi: “Hindi ako nag-aakala na ito ay 



460 


Surah I8*AI-Kahf 


maglalaho sa akin. 3 <5- At hindi ko inaakala na ang Oras (ng 
Paghuhukom) ay darating nga, at kung katotohanan na ako 
ay muling ibabalik sa aking Panginoon (sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay), katiyakang ako ay makakatagpo ng higit na 
mainam pa rito kung ako ay magbalik sa Kanya.” 

37- Ang kanyang kasama ay nagsabi sa kanya sa kalaunan 
ng kanilang pag-uusap: “Ikaw haga ay hindi nananalig sa 
Kanya, na Siyang lumikha sa iyo mula sa alabok (alalaong 
baga, ang iyong ama na si Adan), at mula sa Nutfah 
(magkahalong patak ng semilya ng lalaki at babae), at 
ikaw ay hinubog bilang isang tao? 3<3- Datapuwa’t kung sa 
aking sarili, (ako ay nananampalataya) na Siya si Allah, ang 
aking Panginoon, at walang anupaman ang aking iniaakibat 
bilang katambal sa aking Panginoon.” 39 Ito ay higit na 
mainam para sa iyo na sabihin, kung ikaw ay makapasok na 
sa iyong halamanan: “Kung ano ang ninais ni Allah (ito ay 
matutupad)! Wala ng iba pang kapangyarihan maliban kay 
Allah. Kung ako ay iyong nakikita na gahol kaysa sa iyo sa 
kayamanan at mga anak, 4° Maaaring ang aking Panginoon 
ay magbibigay sa akin ng bagay na higit na mainam sa iyong 
halamanan, at magpapadala rito ng Husbah (kaparusahan, 
kidlat, atbp.) mula sa alapaap, kung gayon, ito ay magiging 
madulas na kalupaan, 4>- O ang tubig kaya (sa halamanan) 
ay manunuot sa kailaliman (ng lupa) upang hindi mo 
kailanman mapaghanap ito.” 

4 2 - Kaya’t ang kanyang mga bungangkahoy ay napaligiran 
(ng pagkawasak). At siya ay nanatili sa pagpapalakpak ng 
kanyangmgakamayngmay kalungkutan dahilan sakanyang 
mga ginugol dito, samantalang ang mga ito ay nawasak na 
lahat sa kanyang mga balag, at ang kanya lamang nasabi: 



AngYungib 461 

“Dapat sana ay hindi ako nag-akibat ng mga katambal sa 
aking Panginoon!” (Tafsir Ibn Kathir). 43- At wala siyang 
pangkat ng mga tao na makakatulong sa kanya laban kay 
Allah, gayundin naman, ay hindi niya maipagtatanggol 
o maililigtas ang kanyang sarili. 44- At doon, (sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay), ang pangangalaga, kapangyarihan, 
kapamahalaan at kaharian ay tanging kay Allah (lamang), 
ang Tunay na Diyos. Siya (Allah) ang Pinakamainam sa 
gantimpala at Pinakamainam na huling hantungan. (La 
ilaha ill Allah, Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag- 
ukulan ng pagsamba maliban kay Allah). 

45- At ihantad sa kanila ang halimbawa ng buhay sa 
mundong ito; ito ay katulad ng tubig (ulan) na Aming 
ipinanaog mula sa alapaap, at ang halamanan ng kalupaan ay 
sumanib sa kanya, at naging sariwa at luntian. Datapuwa’t 
(sa bandang huli), ito ay naging tuyo at nadurog sa mga 
piraso na ikinakalat ng hangin. At si Allah ay Makakagawa 
ng lahat ng bagay 46 Ang kayamanan at mga anak ay 
palamuti sa buhay sa mundong ito. Datapuwa’t ang mabuti 
at matuwid na mga gawa (ang limang takdang panalangin, 
mga gawa ng pagsunod kay Allah, mapitagang pag-uusap, 
pag-aala-ala kay Allah nang may pagluwalhati, papuri at 
pasasalamat, atbp.) na nagtatagal ay higit na mahuti sa 
Paningin ng iyong Panginoon kung sa gantimpala, at higit 
na mainam kung patungkol sa pag-asa. 

47- At (alalahanin) ang Araw na Aming papapangyarihin 
na ang kabundukan ay maguho (na tulad ng ulap ng 
alikabok), at inyong makikita ang kalupaan na tulad ng 
pinatag na lupa, at sila ay Aming titipunin ng sama-sama 
upang walang maiwan kahit na isa. 48- At sila ay itatambad 



462 


Surah I8*AI-Kahf 


sa harapan ng iyong Panginoon sa mga hanay, (at si Allah ay 
magpapahayag): “Ngayon, katotohanang kayo ay dumatal 
sa Amin na katulad ng paglikha Namin sa inyo noong 
una. Hindi, datapuwa’t inyong inakala na Kami ay hindi 
nagtakda ng inyong pakikipagtipan (sa Amin).” 

49- At ang Aklat (ang Talaan ng bawat isa) ay ilalagay (sa 
kanang kamay ng isang sumasampalataya sa Kaisahan ni 
Allah, at sa kaliwang kamay ng hindi nananampalataya 
sa Kaisahan ni Allah), at inyong mapagmamalas ang 
Mujrimun (mga kriminal, makasalanan, mapagsamba sa 
diyus-diyosan, atbp.) na natatakot sa anumang (nakasulat) 
dito. Sila ay magsasabi: “Kasawian sa amin! Anong uri ng 
Aklat ito na hindi nakaligta ng anuman maging ng maliit 
o malaking bagay, datapuwa’t nagtala ito sa maraming 
bilang!” At kanilang matatagpuan (dito) ang lahat ng 
kanilang ginawa na inihantad sa kanilang harapan, at ang 
inyong Panginoon ay hindi nakikitungo sa sinuman ng 
walang katarungan. 

5°- At (gunitain) nang Aming wikain sa mga anghel; 
“Magpatirapa kayo kay Adan.” Kaya’t sila ay nagpatirapa 
maliban kay Iblis (isa sa mga Jinn na kasama ng mga 
anghel). Siya ay isa sa mga Jinn, siya ay sumuway sa Pag- 
uutos ng Kanyang Panginoon. Inyo bagang tatangkilikin 
siya (Iblis) at ang kanyang kampon (mga anak) bilang mga 
tagapagtanggol at kawaksi kaysa sa Akin, samantalang sila 
ay mga kaaway sa inyo. Anong kasamaan ang kapalit sa 
Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan at mapaggawa 
ng kamalian, atbp.)? 

5 1 - Ako (Allah) ang nagpapangyari sa kanila (si Iblis at 
ang kanyang mga supling) na huwag makasaksi (gayundin, 



AngYungib 463 

ang hingin ang kanilang tulong) sa paglikha ng kalangitan 
at kalupaan (at maging) ang kanilang sariling pagkalikha, 
gayundin, Ako (Allah) ay hindi kukuha sa mga mapangligaw 
(sa katotohanan) bilang mga kawaksi. 

5 2 - At (alalahanin) ang Araw na Siya ay magpapahayag: 
“Tawagin ninyo ang mga iniaakibat ninyong katambal sa 
Akin na inyong pinananaligan.” At sila ay magsisitaghoy sa 
kanila (mga diyus-diyosan), datapuwa’t sila ay hindi sasagot 
sa kanila, at Kami ay maglalagay ng Maubiqa (isang sagka, 
o pagkagalit, o pagkawasak, o isang Lambak ng Impiyerno) 
sa kanilang pagitan. 53- At ang Mujrimun (mga kriminal, 
mapagsamba sa diyus-diyosan, makasalanan, atbp.) ay 
makakatunghay sa Apoy at kanilang mahihinuha na sila ay 
mahuhulog dito. At sila ay hindi makakatagpo ng paraan 
upang makatakas dito. 

54- At katotohanang Kami ay nagtambad ng lahat ng uri ng 
halimbawa sa Qur’an para sa sangkatauhan. Datapuwa’t ang 
tao ay lagi, at higit na palaaway kaysa sa anumang (nilikha) 
. 55- At walang anuman ang makakahadlang sa mga tao 
upang manampalataya, ngayong ang Patnubay (ang Qur’an) 
ay dumatal na sa kanila at sa paghingi ng Kapatawaran 
mula sa kanilang Panginoon, malihang ang mga paraan ng 
panahong sinauna ay muling mangyari sa kanila (alalaong 
baga, ang kapinsalaan at pagkawasak na itinakda ni Allah), 
o ang Kaparusahan ay itambad sa kanila nang harapan? 

5 6 - At hindi Kami nagsugo ng mga Tagapagbalita 
maliban na sila ay tagapagbigay ng Masayang Balita at 
tagapagbabala. Datapuwa’t sila na hindi sumasampalataya 
ay nakikipagtalo ng may kabulaanang pangangatwiran 
upang kanilang masalansang ang Katotohanan dito. At 



464 


Surah I8’AI-Kahf 


kanilang itinuturing ang Aking Ayat (mga katibayan, 
kapahayagan, tanda, aral, atbp.) at sa bagay na sila ay 
binibigyang babala (alalaong baga, ang Gantimpala o 
Kaparusahan sa Kabilang Buhay) bilang isang pagsasaya 
at panunuya (lamang)! 57- At sino pa kaya ang higit na nasa 
kamalian kaysa sa kanya na pinapaalalahanan ng Ayat (mga 
katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.) ng kanyang 
Panginoon, datapuwa’t tumatalikod dito na nakakalimot 
kung anong (mga gawa) ang inihantong ng kanyang mga 
kamay. Katotohanang Kami ay naglapat ng lambong sa 
kanilang puso, kung hindi, sila ay makakaunawa rito (sa 
Qur’an), at sa kanilang tainga, ng pagkabingi. At kung 
ikaw (O Muhammad) ay manawagan sa kanila sa patnubay, 
magkagayunman, sila ay hindi mapapatnubayan. 

A At ang iyong Panginoon ang Pinakamapagpatawad, 
ang Nag-aangkin ng Habag. Kung Siya ay tatawag sa 
kanila upang ipagsulit ang kanilang kinita, kung gayon, 
katotohanang Kanyang mamadaliin ang kanilang 
kaparusahan. Datapuwa’t mayroon silang natataningang 
panahon, na pagsapit nito, sila ay hindi makakatagpo (ng 
landas) upang makatakas. 59- At ang mga bayang ito (ang 
pamayanan ni A’ad, Thamud, atbp.), sila ay Aming winasak 
nang sila ay gumawa ng kamalian. At Kami ay nagtakda ng 
taning na panahon tungo sa kanilang pagkawasak. 

6o - At (gunitain) nang sabihin ni Moises sa kanyang 
katulong na lalaki: ‘Ako ay hindi susuko (sa paglalakbay) 
hanggang aking marating ang salikop ng dalawang dagat o 
(hanggang) gugulin ko ang maraming taon ng paglalakbay” 
6l - Datapuwa’t nang kanilang marating ang salikop ng 
dalawang Dagat, nalimutan nila ang kanilang isda, at ito ay 



AngYungib 465 

nanalunton (ng kanyang daan) sa dagat na tila isang guwang 
(lagusan sa ilalim ng lupa). 62 ■ Kaya’t nang sila ay makaraan, 
na lampas (sa gayong takdang lugar), si Moises ay nagsabi sa 
kanyang katulong na lalaki: “Dalhin mo sa amin ang aming 
almusal; katotohanang tayo ay nagtamo ng malaking pagod 
dito sa ating paglalakbay.” 

6 3- Siya (ang katulong na lalaki) ay nagsabi: “Hindi mo ba 
naala-ala nang tayo ay tumahan at magpahinga sa batuhan? 
Katotohanang aking nakalimutan ang isda, wala ng iba 
maliban kay Satanas ang nagpapangyari upang malimutan 
ko ito. Ito ay tumahak sa dagat sa kamangha-manghang 
(paraan)!” 6 4- Si Moises ay nagsabi: “Iyan ang ating 
hinahanap.” Kaya’t sila ay nagbalik at tinalunton nila ang 
bakas ng kanilang yapak. 6 5- At kanilang natagpuan ang isa 
sa Aming mga alipin, na sa kanya ay ipinagkaloob Namin 
ang Habag mula sa Amin, at siya ang Aming tinuruan ng 
karunungan mula sa Amin. 

66 - Si Moises ay nangusap sa kanya (Khidr), “Maaari ba 
akong sumunod sa iyo upang ako ay maturuan mo sa gayong 
bagay ng Karunungan (Patnubay at Tamang Landas), 
na itinuro sa iyo (ni Allah)?” 6 7- Siya (Khidr) ay nagsabi: 
“Katotohanang ikaw ay hindi makakapagpasensiya sa 
akin! 6S - At paano ka (Moises) magkakaroon ng pagtitiyaga 
tungkol sa bagay na hindi mo nalalaman?” 6 9- Si Moises ay 
nagsabi: “Kung pahihintulutan ni Allah, iyong makikita ako 
na matiyaga at sa anumang bagay ay hindi kita susuwayin.” 
7°- Siya (Khidr) ay nagsabi: “Kung gayon, kung ikaw ay 
susunod sa akin, huwag kang magtanong sa akin ng anuman 
hangga’t hindi ako ang magsasabi sa iyo.” 

7 T - Kaya’t sila ay kapwa nagpatuloy hanggang nang sila ay 



466 


Surah I8*AI-Kahf 


nasa loob na ng barko, kanyang (Khidr) binutasan ang barko. 
Si Moises ay nagsabi: “Binutasan mo ba ito upang malunod 
ang kanyang mga sakay?” Katotohanang ikaw ay gumawa 
ng Imra, isang Munkar (masama, buktot, kalagim-lagim, 
buhong) na bagay” 7 2 - Siya (Khidr) ay nagsabi: “Hindi baga 
sinabi ko na sa iyo na ikaw ay hindi makakapagpasensiya 
sa akin?” 73- (Si Moises) ay nagsabi: “Huwag mo akong 
papanagutin sa bagay na aking nakalimutan at huwag 
kang maging mahigpit sa akin dahil sa aking ikinikilos (sa 
iyo).” 74- At sila ay kapwa nagpatuloy hanggang sa kanilang 
makatagpo ang isang batang lalaki, kanyang (Khidr) 
pinatay siya. Si Moises ay nangusap: “Iyong pinatay ang 
isang walang kasalanang tao, (hindi ba’t) wala naman siyang 
pinatay? Katotohanang ikaw ay gumawa ng isang Nukra, 
isang Munkar (ipinagbabawal, masama, kakila-kilabot na 
bagay, kabuktutan)!” 

75- (Si Khidr) ay nagsabi: “Hindi baga sinabi ko na sa 
iyo na ikaw ay hindi makakapagpasensiya sa akin?” 7 6 - (Si 
Moises) ay nagsabi: “Kung ako ay magtanong pa sa iyo 
ng anuman pagkatapos nito, huwag mo na akong isama 
sa iyong pangkat, ikaw ay nakatanggap ng isang dahilan 
mula sa akin.” 77- At sila ay kapwa nagpatuloy hanggang 
nang sila ay dumating sa pamayanan ng isang bayan, sila ay 
nanghingi sa kanila ng pagkain, datapuwa’t sila ay tumanggi 
na asikasuhin sila. At kanilang natagpuan dito ang isang 
dingding (o bakod) na halos guguho na at kanyang (Khidr) 
itinindig ito nang maayos at tuwid. (Si Moises) ay nangusap: 
“Kung iyong ninais, katiyakang maaari kang humingi ng 
kabayaran para rito!” 7 8 - (Si Khidr) ay nagsabi: “Ito na (ang 
sandali) ng ating paghihiwalay, aking sasabihin sa iyo ang 



AngYungib 467 

kahulugan ng mga (gayong) bagay na hindi ka makatiis na 
huwag mag-usisa. 

79- Tungkol sa barko, ito ay pag-aari ng mga mahihirap 
na tao na nagtatrabaho sa dagat, kaya’t aking ninais na 
magkaroon ng kasiraan dito (harko), sapagkat may isang 
hari na nagtatangka sa kanila na kunin ang lahat ng barko 
nang puwersahan (sapilitan). 

80 - At tungkol sa batang lalaki, ang kanyang mga magulang 
ay nananampalataya, at kami ay nangangamba na kanyang 
apihin sila sa pamamagitan ng kanyang kalapastanganan 
at kawalan ng pananalig. 8l - Kaya’t aming ninais na ang 
kanilang Panginoon ay palitan siya (batang lalaki) para sa 
kanila ng isang higit na mainam (na anak) sa kabutihan at 
katuwiran at malapit sa Habag. 

S2 - At tungkol sa dingding (o bakod), ito ay pag-aari ng 
dalawang batang lalaki na naulila sa kanilang bayan; at 
mayroon sa ilalim nito na isang kayamanan na nararapat 
sa kanila; at ang kanilang ama ay isang matuwid na tao, 
at ang iyong Panginoon ay nagnais na kanilang sapitin 
ang wastong gulang at lakas upang kanilang makuha ang 
kayamanan bilang isang biyaya mula sa iyong Panginoon. 
At ito ay hindi ko ginawa sa aking sariling kagustuhan. Ito 
ang kahulugan ng gayong (mga bagay) na hindi ka makatiis 
na hindi mag-usisa.” 

8 3- At sila ay nagtatanong sa iyo tungkol kay Dhul-Qarnain. 
Ipagbadya: ‘Aking isasalaysay sa inyo ang ilang bahagi ng 
kanyang kasaysayan.” 8 4- Katotohanang Aming itinindig 
siya sa kalupaan at siya ay Aming binigyan ng ikadadali ng 
lahat ng bagay (maging maginhawa). 

8 5- At siya ay sumunod sa isang daan, 86 - Hanggang nang 



468 


Surah I8*AI-Kahf 


kanyang sapitin ang lugar ng paglubog ng araw ay kanyang 
natagpuanito nanakalubogsadalisdis ngmaitim at maburak 
(o mainit) na tubig. At siya ay nakatagpo sa malapit dito 
ng isang pamayanan. Kami (Allah) ay nagsabi (sa kanya) 
sa pamamagitan ng inspirasyon: “O Dhul-Qarnain! Sila ay 
maaari mong parusahan, o pakitunguhan sila ng kabaitan.” 
s 7- Siya (Dhul-Qarnain) ay nagsabi: ‘At sa kanya (isang hindi 
nananalig sa Kaisahan ni Allah) na gumagawa ng kamalian, 
siya ay Aming parurusahan; at pagkaraan, siya ay ibabalik 
sa kanyang Panginoon na Siyang magpaparusa sa kanya 
ng isang kakila-kilabot na kaparusahan (Impiyerno). 
8S - Datapuwa’t siya na sumasampalataya (sa Kaisahan 
ni Allah) at gumagawa ng katuwiran, sasakanya ang 
pinakamainam na gantimpala (Paraiso), at kami (Dhul- 
Qarnain) ay mangungusap sa kanya nang mabanayad na 
mga salita (bilang mga pag-uutos).” 

8 9- At siya ay sumunod sa ibang landas, 9°- Hanggang 
nang siya ay sumapit sa sinisikatan ng araw ay kanyang 
natagpuan ito na sumisikat sa mga tao na hindi Namin 
(Allah) pinagkalooban ng masisilungan laban sa (sikat) ng 
araw. 9 T - Kaya’t (gayon nga)! At batid Namin ang lahat-lahat 
sa kanya (Dhul-Qarnain). 

9 2 - At siya ay sumunod (sa ibang) landas, 93- Hanggang 
nang kanyang marating ang pagitan ng dalawang bundok, 
kanyang natagpuan na malapit sa mga ito (dalawang 
bundok) ang mga tao na halos ay walang nauunawaang 
salita. 94 Sila ay nagsabi: “O Dhul-Qarnain! Katotohanang 
si Gog at Magog ay gumagawa ng malaking kabuktutan 
sa kalupaan. Kami baga ay magbabayad sa iyo ng buwis (o 



AngYungib 469 

pagkilala) upang ikaw ay magtayo ng isang sagka sa pagitan 
namin at nila?” 

95- Siya ay nagsabi: “Yaong (kayamanan, kapamahalaan at 
kapangyarihan) na itinatag sa akin ng aking Panginoon ay 
higit namainam (sainyongbuwis o pagkilala). Kaya’t inyong 
tulungan ako ng lakas (ng mga tao), ako ay magtatayo ng 
sagka sa pagitan ninyo at nila. 96 - Ako’y bigyan ninyo ng 
mga piraso ng bakal; at nang mapuno na niya ang puwang 
sa pagitan ng dalawang bangin ng bundok, siya ay nagsabi: 
“(Inyong) hipan”. Hanggang nang magawa niya ito (na 
kasimpula ng) apoy, siya ay nagsabi: “Inyong bigyan ako 
ng lusaw na tanso upang ibuhos sa ibabaw nito.” 97- Kaya’t 
sila (Gog at Magog) ay nawalan ng lakas na akyatin ito o 
humukay sa kapal nito. v 8 - (Si Dhul-Qarnain) ay nagsabi: 
“Ito ay isang habag mula sa aking Panginoon, datapuwa’t 
kung ang pangako ng aking Panginoon ay dumatal, ito ay 
Kanyang papatagin na kapantay ng lupa. At ang pangako ng 
aking Panginoon ay nananatiling tunay.” 

99- At sa Araw na yaon (alalaong baga, ang Araw na si Gog 
at Magog ay hahantad), sila ay Aming hahayaan na rumagasa 
sa isa’t isa na tulad ng mga alon, at ang Tambuli ay hihipan, 
at sila ay Aming titipunin nang sama-sama. IO °- At sa Araw 
na yaon ay Aming itatambad ng lantad ang Impiyerno sa 
mga hindi sumasampalataya. IQI - At sila, na ang mga mata ay 
nasa ilalim ng lambong ng Aking Tagubilin (ang Qur’an) at 
hindi makatagal na mapakinggan (ito); 

I02 - Sila ba na hindi sumasampalataya ay nag-aakala na 
kanilang makukuha ang Aking mga alipin (alalaong baga, 
ang mga anghel, ang mgaTagapagbalita ni Allah, si Hesus na 
anak ni Maria, atbp.) bilang Auliya (mga panginoon, diyos, 



470 


Surah I8*AI-Kahf 


tagapagtanggol, atbp.) maliban sa Akin? Katotohanang 
Kami ay naghanda ng Impiyerno bilang isang pang-aliw 
sa mga hindi sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa 
Islam). 

io 3 - Ipagbadya (O Muhammad): ‘Amin (Allah) bagang 
babanggitin sa iyo kung sino ang pinakatalunan kung 
ito ay tungkol sa (kanilang) mga gawa?” io 4- Sila nga, na 
ang kanilang pagsisikhay ay nasayang lamang sa buhay 
sa mundong ito habang sila ay nag-aakala na sila ay 
magkakamit ng kabutihan sa pamamagitan ng kanilang mga 
gawa? '° 5 - Sila nga ang nagtatatwa sa Ayat (mga katibayan, 
kapahayagan, aral, tanda, atbp.) ng kanilang Panginoon at 
ng pakikipagtipan sa Kanya (sa Kabilang Buhay). Kaya’t 
ang kanilang mga gawa ay walang katuturan at sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay, Kami ay hindi magbibigay sa 
kanila ng anumang pagpapahalaga. Io6 - Ito ang kanilang 
magiging kabayaran, ang Impiyerno; sapagkat sila ay 
hindi nagsisampalataya at nagturing sa Aking Ayat (mga 
katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.) at sa Aking mga 
Tagapagbalita bilang isa lamang paraan ng pagsasaya at 
panunuya. 

io 7 - Katotohanan, sila na sumasampalataya (sa Kaisahan 
ni Allah at sa Islam) at nagsisigawa ng kabutihan ay 
magkakaroon ng Halamanan ng Al-Firdaus (Paraiso) tungo 
sa kanilang kaaliwan. Io8 - Na rito, sila ay magsisipanahan 
(magpakailanman). Walang anumang pagnanais ang hindi 
nila makakamtan dito. 

io 9 - Ipagbadya (O Muhammad sa sangkatauhan): “Kung 
ang karagatan ay mga tinta (na ipangsusulat) sa mga Salita ng 
aking Panginoon, katotohanan, ang karagatan ay masasaid 



Maria 


471 


bago ang mga Salita ng aking Panginoon ay masaid, kahit 
na nga Kami ay muli pang gumawa (ng isa pang dagat) na 
katulad nito bilang pandagdag.” 

II0 - Ipagbadya (O Muhammad): “Ako ay isa lamang tao 
na katulad ninyo. Ito ay ipinahayag sa akin, na ang inyong 
Ilah (Diyos) ay isang Ilah (Diyos, alalaong baga, si Allah). 
Kaya’t kung sinuman ang umaasam sa pakikipagtipan sa 
kanyang Panginoon, hayaan siyang gumawa ng katuwiran 
at kabutihan at huwag siyang mag-akibat ng anumang 
katambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon.” 

Surah 19 • Maryam 

Maria 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Kaf Ha, Ta, Ain, Sad (mga titik Ka, Ha, Ya, A, Sa). 

2 - (Ito ay) isang pagbanggit sa habag ng iyong Panginoon sa 
Kanyang aliping si Zakarias. 3- Nang siya ay manikluhod sa 
kanyang Panginoon (Allah); isang panawagan sa lihim, 4 Na 
nagsasabi: ‘Aking Panginoon! Katotohanan, ang aking mga 
buto ay nagsisiurong na at ang puting buhok ay nakakalat 
na sa aking ulo, at ako kailanman ay hindi nawalan ng 
tugon sa aking panambitan sa Inyo, O aking Panginoon! 
5- At katotohanan, pinangangambahan ko ang aking mga 
kamag-anak na susunod sa akin sapagkat ang aking asawa 
ay baog. Kaya’t ako ay pagkalooban Ninyo mula sa Inyong 
sarili ng isang tagapagmana, - 6 - Na susunod sa aking yapak 




472 Surah 19 • Maryam 

at magmamana rin sa lahi ni Hakob (ang pagmamana ng 
karunungang pangrelihiyon at Pagka-propeta, at hindi 
sa kayamanan, atbp.). At (Inyong) gawin siya, aking 
Panginoon, bilang isa na Inyong tunay na kalulugdan!” 

7- (Si Allah ay nagwika): “O Zakarias! Katotohanang Kami 
ay nagbibigay sa iyo ng isang masayang balita ng isang anak 
na lalaki, ang kanyang pangalan ay tatawaging Juan. Hindi 
Kami nagbigay kaninuman ng gayong pangalan.” 8 - Siya ay 
nagsabi: ‘Aking Panginoon! Paano ako magkakaroon ng 
isang anak na lalaki kung ang aking asawa ay baog, at ako ay 
sumapit na sa lubhang matandang gulang.” 

9- Siya (Allah) ay nagwika: “Mangyari nga (at ito ay 
magaganap)! Ang iyong Panginoon ang nagpapahayag; ito ay 
magaan lamang sa Akin. Katiyakang ikaw ay Aking nilikha 
ng ikaw ay mula pa sa wala!” IO - (Si Zakarias) ay nagsabi: 
‘Aking Panginoon. Magtakda Kayo sa akin ng isangTanda.” 
Siya (Allah) ay nagwika: ‘Ang iyong tanda ay mangyayari na 
ikaw ay hindi makakapangusap sa sangkatauhan sa loob ng 
tatlong gabi, kahima’t ikaw ay walang anumang kapansanan 
saiyongkatawan.” n At siyaaylumantad sakanyangmgatao 
mula sa Al-Mihrab (isang lugar ng pagdarasal o pribadong 
silid, atbp.), siya ay nagsabi sa kanila sa pamamagitan ng 
senyas na ipagbunyi ang pagpaparangal kay Allah ng mga 
papuri sa umaga at sa hapon. 

' 2 - (At ito ang ipinagtagubilin sa kanyang anak na lalaki): 
“O Juan! Manangan kang maigi sa Kasulatan (Torah, ang 
mga Batas).” At Aming pinagkalooban siya ng karunungan 
habang siya ay bata pa. J 3- At (pinapangyari Namin, na 
siya) ay maging may pagmamalasakit sa mga tao bilang 
isang habag (o paglingap) mula sa Amin, at dalisay sa mga 



Maria 


473 


kasalanan (alalaong baga, siJuan), at siya ay isang matuwid, 
' 4 - At masunurin sa kanyang magulang, at siya ay hindi 
palalo o palasuway (kay Allah o sa kanyang magulang). 

At Salamun (Kapayapaan) sa kanya sa araw na siya ay 
ipinanganak, sa araw na siya ay mamamatay, at sa araw na 
siya ay muling ibabangon sa pagkabuhay! 

l6 - At banggitin sa Aklat (sa Qur’an, O Muhammad ang 
kasaysayan) ni Maria, nang siya ay humiwalay (muna) at 
mapag-isa (na malayo) sa kanyang pamilya sa isang lugar 
sa gawing silangan. Siya ay naglagay ng lambong (upang 
pangalagaan ang kanyang sarili) sa kanila; at Aming isinugo 
sa kanya ang Aming Ruh (ang Anghel na si Gabriel), at siya 
ay tumambad sa harap niya sa anyo ng isang ganap na tao. 
l8 - Siya (Maria) ay nagsabi: “Katotohanang ako ay humihingi 
ng kaligtasan mula sa Pinakamapagbigay (Allah) [laban] sa 
iyo, kung ikaw ay may pangangamba kay Allah.” r 9- (Ang 
Anghel) ay nagpahayag: ‘Ako ay isa lamang Tagapagbalita 
mula sa iyong Panginoon, (upang ibalita) sa iyo ang handog 
ng isang matuwid na anak na lalaki.” 2 °- Siya (Maria) ay 
nagsabi: “Paano ako magkakaroon ng anak na lalaki gayong 
wala pang lalaki ang nakasaling sa akin, gayundin, ako ay 
isang malinis (na babae)?” 21 Siya (Gabriel) ay nagpahayag: 
“Mangyari nga (at ito ay magaganap)”, ang iyong Panginoon 
ang nagwika: “Ito ay magaan sa Akin (Allah): At (nais 
Namin) na italaga siya (anak na lalaki) bilang isang Tanda 
sa sangkatauhan at isang Habag mula sa Amin (Allah), at 
ito ay isang bagay (na napagpasyahan na) sa pag-uutos (ni 
Allah).” 

22 - At siya ay nagdalangtao sa kanya, at siya ay pumaroon 
na kasama niya (ang kanyang dinadala sa kanyang 



474 Surah 19 • Maryam 

sinapupunan) sa isang malayong lugar (alalaong baga, sa 
Bethlehem, na mga apat hanggang anim na milya mula sa 
Herusalem). 2 3 - At ang sakit ng panganganak ay nagsadlak 
sa kanya sa tabi ng puno ng palmera (datiles). Siya ay 
nangusap: “Sana’y namatay na lamang ako bago ito nangyari 
sa akin, at nakalimutan at naglaho sa (kaninumang) 
paningin!” 2 4 - At (ang sanggol na si Hesus, o si Gabriel) ay 
nangusap sa kanyang paanan na nagsasabi: “Huwag kang 
manimdim! Ang iyong Panginoon ay nagkaloob ng isang 
dalisdis ng tubig sa iyong ibaba (paanan); 2 5- At iyong ugain 
ang puno ng palmera (datiles) sa iyong harapan, at dito 
ay malalaglag ang mga sariwa at hinog na bunga para sa 
iyo. 26 ■ Kaya’t kumain ka at uminom at maging masaya, 
at kung ikaw ay makakatagpo ng sinumang tao, iyong 
sabihin: “Katotohanang ako ay nagtalaga ng pag-aayuno sa 
Pinakamapagbigay (Allah), kaya’t ako ay hindi makikipag- 
usap sa sinumang tao sa araw na ito.” 

2 7 - At kanyang dinala siya (ang sanggol) sa kanyang 
pamayanan na kanyang kilik. Sila ay nagsabi: “O Maria! 
Katotohanang ikaw ay nagdala ng isang bagay na Fariyya 
(isang hindi naririnig na pambihirang bagay). 28 - O 
kapatid na babae ni Aaron (hindi si Aaron na kapatid ni 
Moises, datapuwa’t isa ring butihing lalaki sa panahon ni 
Maria)! Ang iyong ama ay isang tao na hindi gumagawa 
ng pangangalunya, gayundin ang iyong ina ay hindi isang 
maruming babae.” 

2 9 - At siya (Maria) ay tumuro sa kanya. Sila ay nagsabi: 
“Paano kami makikipag-usap sa kanya na isang sanggol 
pa sa kanyang duyan?” 3°- Siya (Hesus) ay nagpahayag: 
“Katotohanang ako ay isang alipin ni Allah, ako ay Kanyang 



Maria 


475 


binigyan ng Kasulatan at ako ay hinirang Niya na isang 
propeta; 3>- At ginawa Niya na nabibiyayaan ako saan man 
ako naroroon, at nagtagubilin sa akin sapagdarasal, at Zakah 
(katungkulang kawanggawa), habang ako ay nabubuhay, 
3 2 - At maging masunurin sa aking ina, at (Kanyang) 
ginawaran ako na huwag maging palalo at mawalan ng 
pagtingin ng pasasalamat; 33- Kaya’t Salam (Kapayapaan) 
ang sumaakin sa araw na ako ay ipinanganak, sa araw na 
ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay muling ibabangon 
sapagkabuhay!” 

34- Ito si Hesus, ang anak ni Maria, (ito ay) isang 
pahayag ng katotohanan, na rito sila ay nag-aalinlangan 
(o nagsisipagtalo-talo). 35- Hindi isang katampatan (sa 
Kamahalan ni) Allah na Siya ay magkaanak ng isang lalaki 
(ito ay tungkol sa paninirang puri ng mga Kristiyano laban 
kay Allah sa pagsasabi na si Hesus ay anak ni Allah). Tunay 
Siyang Maluwalhati (at Kataas-taasan sa lahat ng kanilang 
mga itinatambal sa Kanya). Kung Siya ay magtakda ng isang 
bagay, Siya ay magwiwika lamang ng “Mangyari nga” at ito 
ay magaganap. 

3 6 - (Si Hesus ay nagsabi): ‘At katotohanang si Allah ang 
aking Panginoon at inyong Panginoon. Kaya’t (tanging) 
sambahin Siya. Ito ang Tuwid na Landas (ang Relihiyon 
ni Allah, ang Islam na Kanyang ipinag-utos sa lahat ng 
Kanyang mga Propeta). 37- At ang mga sekta ay nagkaiba- 
iba (alalaong baga, ang mga Kristiyano tungkol kay Hesus), 
kaya’t kasawian sa mga hindi sumasampalataya (sila na 
nagbibigay ng mga huwad na pagsaksi sa pagsasabi na si 
Hesus ay anak ni Allah), sa Pakikipagtipan ng Dakilang 
Araw (alalaong baga, ang Araw ng Muling Pagkabuhay, 



476 Surah 19 • Maryam 

kung kailan sila ay ihahagis sa naglalagablab na Apoy). 
3 8 - Gaano kaliwanag na kanilang (mga mapagsamba sa 
diyus-diyosan at walang pananalig sa Kaisahan ni Allah) 
mamamalas at maririnig, sa Araw na sila ay haharap na 
sa Amin! Datapuwa’t ang Zalimun (mga mapagsamba sa 
diyus-diyosan at mapaggawa ng kamalian, tampalasan, 
buhong, atbp.) sa ngayon ay nasa lantad na kamalian. 

39- At sila ay iyong bigyan ng babala (O Muhammad), ng 
Araw ng Dalamhati at Pagsisisi, kung ang pangyayari ay 
napagpasyahan na, habang (sila ngayon) ay nasa kalagayan 
nang pagwawalang bahala at sila ay hindi sumasampalataya. 
4°- Katotohanang Kami ang magmamana sa kalupaan at 
anumang naroroon, at sa Amin ang kanilang pagbabalik. 

4'- At banggitin sa Aklat (ang Qur’an) si Abraham. Tunay 
ngang siya ay isang tao ng katotohanan, isang Propeta. 
4 2 - Nang kanyang sabihin sa kanyang ama: “O aking ama! 
Bakit ninyo sinasamba yaong hindi nakakarinig, at hindi 
nakakakita, gayundin ay hindi makakapagbigay sa inyo ng 
anuman? 43 O aking ama ! Katotohanang may dumatal sa 
akin na karunungan na hindi sumapit sa inyo. Kaya’t ako 
ay inyong sundin, kayo ay aking gagabayan sa Matuwid 
na Landas. 44 O aking ama! Huwag ninyong sambahin 
si Satanas. Katotohanang siya ay isang mapaghimagsik 
laban sa Pinakamapagbigay (Allah). 45- O aking ama ! 
Katotohanang ako ay nangangamba, baka mangyari, na ang 
Kaparusahan ng Pinakamapagbigay (Allah) ay mabunsod 
sa inyo, at kayo ay magiging kasamahan ni Satanas (sa Apoy 
ng Impiyerno).” 

4 6 - Siya (ang ama ni Abraham) ay nangusap: “Ikaw baga ay 
nagtatakwil sa aking mga diyos, O Abraham? Kung ikaw ay 



Maria 


477 


hindi titigil (dito), katotohanang ikaw ay aking babatuhin. 
Kaya’t lumayo ka sa akin habang ikaw ay ligtas, bago pa 
kita ay maparusahan.” 47- Si Abraham ay nagsabi: ‘Ang 
kapayapaan ay sumainyo! Ako ay hihingi ng Kapatawaran 
para sa inyo mula sa aking Panginoon. Katotohanang 
Siya ay lagi nang sa akin ay Pinakamapagbigay. A At ako 
ay tatalikod sa inyo sa lahat ng inyong pinananalanginan 
maliban pa kay Allah. At ako ay maninikluhod sa aking 
Panginoon; at ako ay umaasam na hindi mabibigo sa biyaya 
ng aking panawagan sa aking Panginoon.” 49- Kaya’t nang 
siya ay tumalikod sa kanila at sa kanilang mga sinasamba 
maliban pa kay Allah, ay Aming ipinagkaloob sa kanya si 
Isaae at Hakob, at ang bawat isa sa kanila ay Aming hinirang 
na Propeta. 5° At ipinagkaloob Namin sa kanila ang Aming 
Habag (isang masaganang biyaya at ikabubuhay), at 
iginawad Namin sa kanila ang karangalan sa mga dila (ng 
lahat ng mga bansa o pamayanan, alalaong baga, ang bawat 
isa ay nakakaala-ala sa kanila na may magagandang papuri). 

5 1 - At banggitin sa Aklat (ang Qur’an) si Moises. 
Katotohanang siya ay hinirang, siya ay isangTagapagbalita, 
(at) isang Propeta. 5 2 - At Aming tinawag siya sa kanang 
bahagi ng Bundok, at Aming pinahintulutan siya na 
makalapit sa Amin tungo sa isang pakikipag-usap sa kanya 
(Moises). 53- At ipinagkaloob Namin sa kanya ang kanyang 
kapatid na lalaki na si Aaron, (na isa ring) propeta, mula sa 
Aming Habag. 

54- At banggitin sa Aklat (ang Qur’an) si Ismail. 
Katotohanang siya ay tapat sa kanyang pangako, siya ay 
isang Tagapagbalita, (at) isang Propeta. 55- At siya ay palagi 
nang nagtatagubilin sa kanyang pamilya at sa kanyang 



478 Surah 19 • Maryam 

pamayanan ng As-Salah (alalaong baga, nag-uutos sa kanila 
na mag-alay ng dasal nang mahinusay), at ng Zakah (alalaong 
baga, ang magbayad ng katungkulang kawanggawa), at ang 
kanyang Panginoon ay nalulugod sa kanya. 5 6 - At banggitin 
sa Aklat (ang Qur’an) si Idris (Enoeh). Katotohanang siya 
ay isang tao ng katotohanan, (at) isang Propeta. 57 At Aming 
itinanghal siya sa mataas na himpilan. 

A Sila nga ang pinagkalooban ni Allah ng Kanyang Biyaya 
sa lipon ng mga propeta, mula sa mga supling ni Adan, at 
sila na Aming tinangkilik (sa Barko o Arko) na kasama ni 
Noe, at sa mga supling ni Abraham at Israel, at mula sa 
lipon na Aming pinatnubayan at hinirang. Kung ang mga 
Talata (ng kapahayagan) ng Pinakamapagbigay (Allah) ay 
dinadalit sakanila, silaaynangangayupapasapagpapatirapa 
at pagtangis. 

59- At may sumunod sa kanila na mga sali’t saling lahi 
na nagpabaya sa kanilang pagdalangin (alalaong baga, 
hinayaan nila ang kanilang pagdarasal na mawalan ng saysay, 
maaaring ito ay hindi pag-aalay ng dasal o hindi pag-aalay 
nito nang ganap at mahinusay o wala sa takdang oras, atbp.), 
at sumunod sa (kanilang) mga pagnanasa (mga buktot na 
gawain at pag-iimbot). Kaya’t sila ay ihahagis sa Impiyerno. 

6o - Maliban sa kanila na nagtitika at sumasampalataya 
(sa Kaisahan ni Allah at sa Kanyang Tagapagbalitang si 
Muhammad), at nagsisigawa ng kabutihan. Sila nga ang 
papasok sa Paraiso at sila ay hindi bibigyan ng kamalian (o 
kawalan ng katarungan), kahit na katiting. 

6l - (Sila ay magsisipasok) saWalangHanggangHalamanan 
(Paraiso), na ipinangako sa Lingid ng Pinakamapagbigay 
(Allah) sa Kanyang mga alipin. Katotohanan, ang Kanyang 



Maria 


479 


pangako ay magaganap! 62 ■ Sila ay hindi makakarinig dito 
(sa Paraiso) ng anumang walang saysay na pag-uusap, 
bagkus ay Salam lamang (ang pagbati ng Kapayapaan). At 
sasakanila rito ang panustos na ikabubuhay sa umaga at sa 
hapon. 6 3 Ito ang Paraiso na Aming ipagkakaloob bilang 
isang pamana sa kanila na Aming mga alipin na naging Al- 
Muttaqun (alalaong baga, mga matimtiman at banal na tao 
na nangangamba kay Allah at umiiwas sa lahat ng kasalanan 
at masasamang gawa na Kanyang ipinagbawal at tunay na 
nagmamahal kay Allah at nagsasagawa ng lahat ng uri ng 
kabutihan at mabuting gawa na Kanyang ipinag-utos). 

6 4 At kami (na mga anghel) ay hindi bumababa 
(pumapanaog) maliban na pag-utusan ng iyong Panginoon 
(O Muhammad). Sa Kanya ang pag-aangkin (ng labat) ng 
nasa aming harapan at (lahat) ng nasa aming likuran at 
anuman ang nasa pagitan ng dalawang ito, at ang iyong 
Panginoon, kailanman ay hindi nakakalimot, - 6 5- Ang 
Panginoon ng kalangitan at kalupaan, at lahat ng nasa 
pagitan nito, kaya’t (tanging) sambahin lamang Siya at 
maging matimtiman at matiyaga sa pagsamba sa Kanya. 
Kayo baga ay nakakaalam sa sinuman na katulad Niya? 
(di nga kasi, walang sinuman ang katulad o katapat Niya o 
maaaring maiwangki sa Kanya at wala Siyang katambal sa 
Kanyang pagka-Diyos; ‘Walang sinuman ang makakatulad 
Niya, at Siya ang Ganap na Nakakarinig, ang Ganap na 
Nakakamasid’). 

66 - At ang tao (na walang pananalig) ay nagsasabi: “Kung 
ako ba ay patay na, ako baga ay muling ibahangong (muli) 
sa pagkabuhay?” G Hindi baga nagugunita ng tao na siya 
ay Aming nilikha noon, habang siya ay (mula) sa wala? 



480 Surah 19 • Maryam 

68 Kaya’t sa pamamagitan ng iyong Panginoon, katiyakang 
sila ay Aming titipunin nang sama-sama, at (gayundin) ang 
mga demonyo (na kasama nila), at sila ay Aming itatambad 
sa Impiyerno na lumiligid sa kanilang mga tuhod. 

6 9- At katotohanan, Amin silang kakaladkarin mula sa 
bawat sekta, silang lahat na pinakamasama sa matigas na 
paghihimagsik, lahan sa Pinakamapagbigay (Allah). 7°- At 
katotohanan, ganap Naming batid sila na karapat-dapat 
na masunog dito. 7 1 - At walang sinuman sa inyo ang hindi 
magdaraan (tatawid) sa ibabaw nito (Impiyerno); ito ay 
nasa kapasiyahan ng iyong Panginoon, isang Pag-uutos 
na marapat na matupad. 7 2 - At Aming ililigtas sila na may 
pangangamba kay Allah at naging masunurin sa Amin. 
At Aming hahayaan ang Zalimun (mga mapagsamba sa 
diyus-diyosan at mapaggawa ng kamalian, buhong, buktot, 
atbp.) dito, na (nanggigipuspos) sa kanilang mga tuhod (sa 
Impiyerno). 

73- At kung ang Aming Malilinaw na mga Talata ay 
ipinapahayag sa kanila, sila na hindi sumasampalataya 
(ang mga mayayaman at malalakas sa lipon ng mga 
paganong Quraish na namumuhay sa kariwasaan at 
luho) ay nagsasabi sa mga sumasampalataya (ang mga 
mahihina, mga mahihirap na kasamahan ni Propeta 
Muhammad na naghihikahos sa buhay): ‘Alin sa dalawang 
pangkat (alalaong baga, ang mga sumasampalataya at 
hindi nananampalataya) ang pinakamainam (sa punto) ng 
tungkulin, at gayundin kung tungkol sa himpilan (lugar ng 
kapulungan sa pagsasanggunian). 74- At gaano na karaming 
henerasyon (mgaunangpamayanan o mgabansa) angAmin 



Maria 


481 


nang winasak na una pa sa kanila, na higit na mainam sa 
kayamanan, mga kalakal at panlabas na anyo?” 

75- Ipagbadya (O Muhammad) sa sinumang nasa 
kamalian; ang Pinakamapagbigay (Allah) ay mag-aabot sa 
kanya (ng lubid), hanggang sa kanilang makita ang bagay 
na sa kanila ay ipinangako, maaaring ang kaparusahan o 
ang Oras, - at kanilang mapag-aalaman kung sino ang nasa 
pinakamasamang kalagayan, at kung sino ang mahina sa 
lakas (o sandatahan). {Ito ang sagot sa talata bilang 19 : 73 ]. 

7 6 - At si Allah ang nagdaragdag ng patnubay sa kanila na 
lumalakad nang matuwid (tunay na nananalig sa Kaisahan 
ni Allah, na nangangamba kay Allah ng labis at umiiwas sa 
paggawa ng lahat ng uri ng kasalanan at masasamang gawa 
na Kanyang ipinagbawal at higit na nagmamahal kay allah 
sa paggawa ng lahat ng uri ng mabubuting gawa na Kanyang 
ipinag-utos). At ang mabubuting gawa na nagtatagal ay 
higit na mainam sa Paningin ng iyong Panginoon, para sa 
gantimpala at higit na mabuti sa pagpapala. 

77 - Nap agmamas dan mo b a siya na nagp ap abulaan sa Aming 
Ayat (sa Qur’an, at kay Muhammad) at (magkagayunman) 
ay nagsasabi: “Katiyakang ako ay bibigyan ng kayamanan 
at mga anak (kung ako ay muling bubuhayin)”. 78 - Talastas 
baga niya ang nalilingid o siya ba ay kumuha ng kasunduan 
mula sa Pinakamapagbigay (Allah)? 79- Hindi! Aming 
(Allah) itatala ang kanyang sinasabi, at Aming daragdagan 
ang kanyang kaparusahan (sa Impiyerno); 8o - At Aming 
mamanahin mula sa kanya (sa oras ng kanyang kamatayan) 
ang lahat ng kanyang ipinangungusap (alalaong baga, ang 
kanyang kayamanan at mga anak na Aming ipinagkaloob 
sa kanya sa mundong ito), at siya ay lalapit sa Amin na nag- 



482 Surah 19 • Maryam 

iisa. 8l - At sila ay tumangkilik (sa pagsamba) ng ibang mga 
diyos maliban pa kay Allah, upang sila ay makapagbigay 
sa kanila ng karangalan, kapangyarihan at kapurihan (at 
upang makapangalaga rin sa kanila sa kaparusahan ni Allah, 
atbp.). 82 Hindi, ang kanilang (tinatawag na mga diyos) ay 
magkakaila ng kanilang pagsamba sa kanila, at magiging 
mga kaaway nila (sa Araw ng Muling Pagkabuhay). 

8 3- Hindi baga ninyo namamasdan na Aming isinugo ang 
mga demonyo laban sa mga hindi sumasampalataya upang 
itulak sila na gumawa ng kasamaan. 8 4 Kaya’t huwag kang 
magmadali laban sa kanila; Kami (Allah) ay nagbibilang 
lamang sa kanila sa bilang ng (natataningang) panahon 
(ng mga araw sa buhay sa mundong ito at nag-aantala sa 
kanilang taning upang sila ay maragdagan pa sa kasamaan 
at mga kasalanan). s 5- Sa Araw na Aming titipunin ang 
Muttaqun (alalaong baga, ang mga matimtiman at 
matutuwid na tao na nangangamba ng labis kay Allah at 
umiiiwas sa lahat ng uri ng kasalanan at masasamang gawa 
na Kanyang ipinaghawal at higit na nagmamahal kay Allah 
sa paggawa ng lahat ng uri ng kabutihan na Kanyang ipinag- 
utos) tungo sa Pinakamapagbigay (Allah), na katulad ng 
isang kinatawan (na itinambad sa harap ng isang hari sa 
pagpaparangal). 86 - At Aming itataboy ang Mujrimun (mga 
mapagsamba sa diyus-diyosan, makasalanan, kriminal, 
buhong, buktot, walang pananalig sa Kaisahan ni Allah, 
atbp.) sa Impiyerno, sa uhaw na kalagayan (na katulad ng 
isang uhaw na kawan ng hayop na itinaboy sa tubigan),- 
8 7-Walang sinuman ang may kapangyarihan ng pamamagitan, 
maliban sa kanya na tumanggap ng pahintulot (o pangako) 
mula sa Pinakamapagbigay (Allah). 



Maria 


483 


88 - At sila ay nagsasabi: ‘Ang Pinakamapagbigay (Allah) 
ay nagkaanak ng isang lalaki (o supling o mga anak, na 
katulad ng pagsasabi ng mga Hudyo: Si Ezra ay anak 
na lalaki ni Allah; at ang mga Kristiyano ay nagsasabi na 
Siya ay nagkaanak ng lalaki {si Hesus}, ang mga paganong 
Arabo ay nagsasabi na Siya ay nagkaanak ng mga babae {o 
mga anghel, atbp.}).” 8 9 Katotohanang kayo ay nagtambad 
(nagtaguri) ng isang kakila-kilabot na masamang bagay 
9 °- Na rito ang kalangitan ay halos mapunit, at ang 
kalupaan ay mabiyak mula sa ilalim, at ang kabundukan 
ay malansag sa pagkaguho, 9 i- Dahilan sa nag-aakibat 
sila ng isang anak na lalaki (o supling o mga anak) sa 
Pinakamapagbigay (Allah). l > 2 - Datapuwa’t hindi isang 
katampatan (sa Kamahalan) ng Pinakamapagbigay (Allah) 
na Siya ay magkaanak ng anak na lalaki (o supling o mga 
anak). 93 - Walang sinuman sa kalangitan at sa kalupaan ang 
dumatal maliban na nagmula (siya) sa Pinakamapagbigay 
(Allah) bilang isang alipin. 94 - Katotohanang batid Niya 
ang bawat isa sa kanila, at silang lahat ay nabilang Niya sa 
ganap na pagsusulit (pagbibilang). 95- At ang bawat isa sa 
kanila ay paparoon sa Kanya na nag-iisa sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay (na walang anumang kawaksi, tagapangalaga o 
tagapagtanggol). 96 - Katotohanang sila na sumasampalataya 
(sa Kaisahan ni Allah at sa Kanyang Tagapagbalitang si 
Muhammad) at gumagawa ng mga gawa ng kabutihan, ang 
Pinakamapagbigay (Allah) ay magkakaloob ng pagmamahal 
sa kanila (sa puso ng mga sumasampalataya). 

97 - Kaya’t ginawa Namin ito (ang Qur’an), na magaan 
sa iyong sariling dila (O Muhammad), upang ikaw 
ay makapagbigay ng masayang balita sa Muttaqun 



484 


Surah 20 • Ta Ha 


(alalaong baga, mga matimtiman at matutuwid na tao na 
nangangamba ng labis kay Allah at umiiwas sa lahat ng uri 
ng kasalanan at masasamang gawa na Kanyang ipinagbawal 
at nagmamahal kay Allah ng labis at gumagawa ng lahat 
ng mabubuting gawa na Kanyang ipinag-utos), at upang 
mabigyan ng babala sa pamamagitan nito (ng Qur’an) 
ang Ludda (ang mga pinakapalaaway at magugulong tao). 
9 8 - At gaano na ba karaming henerasyon bago pa sa kanila 
ang Amin nang winasak! Ikaw ba (O Muhammad) ay 
makakatagpo kahit na isa man (lamang) sa kanila, o di kaya 
ay makakarinig ng kahit na isang bulong (man lamang) sa 
kanila? 


Surah 20 'Ta Ha 

AngTitikTa at Ha 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Ta, Ha (mga titikTa, Ha). 

2 - Hindi Namin ipinanaog ang Qur’an sa iyo (O 
Muhammad) upang ikaw ay bigyan ng siphayo. 3- Maliban 
lamang na ito ay isang Paala-ala sa mga may pangangamba 
(kay Allah). 4 Isang kapahayagan mula sa Kanya (Allah) 
na lumikha ng kalupaan at kalangitan sa kaitaasan. 5 Ang 
Pinakamapagbigay (Allah) ay matatag na naka-Istawa 
(nasa itaas) ng Kanyang (makapangyarihang) Luklukan (sa 
paraang naaangkop sa Kanyang Kamahalan). 6 - Sa Kanya 




AngTitikTa at Ha 485 

ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan at 
lahat ng nasa pagitan nito at nasa kailaliman ng lupa. 

7- At kung ikaw (O Muhammad) ay mangusap nang 
malakas (sa paninikluhod), kung gayon, katotohanang 
Siya ang nakakaalam ng mga lihim at kung anuman ang 
nalilingid. 8 - Allah! La ilaha illa Huwa! (Si Allah! Wala ng 
iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Kanya)! Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng 
Magagandang Pangalan. 

9- Ang kasaysayan ba ni Moises ay nakarating na sa iyo? 
I0 - Pagmasdan! Siya ay nakamalas ng apoy, kaya’t sinabi niya 
sa kanyang pamilya: “Maghintay kayo rito! Katotohanang 
ako ay nakakita ng apoy Marahil ay makakapagdala ako 
sa inyo mula roon ng isang nag-aapoy na bagay o dili kaya, 
(ako) ay makakatagpo ng ilang patnubay mula sa apoy” 

”• Datapuwa’t nang makalapit na siya sa apoy, siya ay 
tinawag sa pangalan: “O Moises!” I2 - Katotohanang Ako 
ang iyong Panginoon! Kaya’t hubarin mo ang iyong sapatos; 
ikaw ay nasa sagradong lambak ngTuwa. '3- At ikaw ayAking 
hinirang, kaya’t makinig ka sa bagay na sa iyo ay ipapahayag. 
T 4- Katotohanan! Ako si Allah! La ilaha illa Ana (Wala ng 
iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Akin). Kaya’t paglingkuran mo (lamang) Ako at 
magsagawa ka ng palagiang panalangin (Iqamat-as-Salah) 
bilang pag-aala-ala sa Akin. '7- Katotohanang ang Takdang 
Sandali ay paparating na, at ito ay Aking sinadya na 
nalilingid upang ang bawat tao (kaluluwa) ay makatanggap 
ng kanyang gantimpala ayon sa sukat ng kanyang 
pinagsumikapan. l6 - Kaya’t huwag hayaan ang isang tao na 
hindi nananampalataya (sa Araw ng Muling Pagkabuhay, sa 



486 


Surah 20 • Ta Ha 


Pagsusulit, sa Paraiso at Impiyerno, atbp.) at sumusunod 
lamang sa kanyang mga pagnanasa ay makapagligaw sa iyo 
(saTuwid na Landas); maaaring ikaw ay maglaho. 

'7- “At ano yaong nasa iyong kanang kamay, O Moises!” 
l8 - Siya ay nagsabi: “Ito ang aking tungkod. Dito ako 
humihilig at sa pamamagitan nito ay aking hinahampas 
ang sanga (ng halaman) bilang pagkain ng aking mga tupa, 
at ito rin ay marami pang gamit sa akin.” n >' (Si Allah) ay 
nagwika: “Ihagis mo iyan, O Moises!” 2 °- Inihagis niya 
ito, at pagmasdan! Ito ay naging ahas na gumagalaw nang 
mabilis. 2I - (Si Allah) ay nagwika: “Sakmalinmo ito at huwag 
kang matakot. Ibabalik Naming muli ito sa kanyang dating 
anyo, 22 - At idiin mo ang iyong (kanang) kamay sa (kaliwa) 
mong tagiliran; ito ay magiging puti (at magluluningning), 
na walang anumang karamdaman; bilang naiibangTanda, 2 3- 
Upang maipamalas Namin sa iyo ang (ilan) sa Aming higit 
na mga Dakilang Tanda.” 2 4- “Pumaroon ka kay Paraon! 
Katotohanang siya ay nagmalabis sa pagsuway (sa kawalan 
ng pananalig, pag-aasal ng kapalaluan at pagiging mapang- 
api).” 

2 5- (Si Moises) ay nagsabi: “O aking Panginoon! Buksan 
Ninyo ang aking dibdib (Inyong bigyan ako ng tiwala 
sa aking sarili at katatagan), 26 - Padaliin Ninyo ang aking 
tungkulin sa akin, 2 7- At Inyong alisin ang aking kahinaan sa 
pagsasalita (alalaong baga, ang mapawi ang kanyang kaba 
at kamalian sa kanyang pangungusap), 2§ - Upang kanilang 
maunawaan ang aking sasabihin, 2 9- At Inyong gawaran 
ako ng isang kawaksi mula sa aking pamilya, 3°- Si Aaron, 
ang aking kapatid na lalaki, 3 1 - Dagdagan Ninyo ang aking 
tatag at lakas sa pamamagitan niya, 3 2 - At hayaan na siya ay 



AngTitikTa at Ha 487 

makihati sa aking tungkulin, 33- Upang aming maipagbunyi 
ang pagpupuri sa Inyo nang walang maliw, 34- At higit namin 
Kayong alalahanin (nang walang pagsasawa), 35- Sapagkat 
katotohanang Kayo sa amin ay Laging Nagmamasid!” 
3 6 - (Si Allah) ay nagwika: “O Moises, ang iyong panalangin 
ay Aking dininig!” 

37- At katotohanang Kami ay naggawad (noon) ng ibang 
biyaya sa iyo. 3 8 - Pagmasdan! Kami ay nagsugo sa iyong ina sa 
pamamagitan ng isang inspirasyon ng Aming kapahayagan. 
39- Na nagsasabi: “Ilagay mo siya (ang sanggol) sa isang 
Tabut (kuna o kahon o tampipi), at iyong ipaanod ito sa ilog 
(ng Nile). Ang ilog ay magsasadsad sa kanya sa pampang at 
siya ay kukunin ng isang tao na Aking kaaway at kaaway 
din niya, datapuwa’t binahaginan kita ng pagmamahal mula 
sa Akin, upang ikaw ay lumaki (sa pagkakandili) ng Aking 
Paningin. 4°- Nang ang iyong kapatid na babae ay dumating 
at nagsabi: “Ipapakita ko ba sa iyo ang tao na mag-aalaga 
sa kanya?” Kaya’t ikaw ay ibinalik Namin sa iyong ina, 
upang ang kanyang paningin ay maging malamig at huwag 
mamighati. At ikaw ay nakapatay ng isang tao, datapuwa’t 
iniligtas ka Namin sa kaguluhan at ikaw ay Aming 
sinubukan sa maraming paraan. At ikaw ay namalagi sa 
maraming taon sa pamayanan ng Madyan. At ngayon, ikaw 
ay naparito ayon sa natataningan na panahon na Aming 
itinakda (sa iyo), O Moises! 

4 1 - At ikaw ay Aking pinili at inihanda (tinuruan ng mga 
bagay-bagay) sa paglilingkod sa Akin. 4 2 - Pumaroon ka 
at ang iyong kapatid na dala ang Aking Ayat (mga tanda, 
kapahayagan, katibayan, aral, atbp.) at huwag kayong 
magbawa (sa sigasig) at panghinaan sa pag-aala-ala sa Akin. 



488 


Surah 20 • Ta Ha 


43- “Magsiparoon kayo kay Paraon, sapagkat katotohanang 
siya ay nagmalabis sa lahat ng hangganan ng pagsuway 
(sa kawalan ng pananalig, kapalaluan at pang-aapi).” 

44- Datapuwa’t mangusap ka sa kanya nang mahinahon, 
maaaring siya ay tumanggap ng paala-ala o mangamba (kay 
Allah). 

45- Sila(Moises atAaron) aynagsabi: “O amingPanginoon! 
Katotohanang kami ay nangangamba na madaliin niya 
ang pagpaparusa sa amin, o di kaya ay magmalabis siya 
sa pagsuway (laban sa amin). 46 - Siya (Allah) ay nagwika: 
“Huwag kayong matakot! Katotohanang Ako ay nasa sa 
inyo, na Nakakarinig at Nakakamasid.” 47- Kaya’t kapwa 
kayo magsiparoon sa kanya at magpahayag: “Katotohanang 
kami ay mgaTagapagbalita mula sa iyong Panginoon, kaya’t 
hayaan ang lahat ng Angkan ng Israel ay sumama sa amin 
at huwag mo silang pahirapan. Katotohanang kami ay 
dumatal na may dalang Tanda mula sa iyong Panginoon! 
At ang Kapayapaan ay mapapasakanya, siya na susunod 
sa patnubay!” 4$ “Katotohanang sa amin ay ipinahayag na 
ang kaparusahan ay naghihintay sa mga nagtatakwil (sa 
Kaisahan ni Allah, sa Kanyang mga Tagapagbalita, atbp.) 
at nagsisitalikod (sa katotohanan at pagsunod kay Allah).” 

49- Si Paraon ay nagsabi: “Sino baga, O Moises ang 
Panginoon ninyong dalawa?” 5°- (Si Moises) ay nagsabi: 
‘Ang aming Panginoon ay Siya, na nagbigay sa bawat hagay 
ng kanyang hugis at kalikasan at sa kanila ay namatnubay” 
5 T - (Si Paraon) ay nagturing: ‘At ano naman ang tungkol (sa 
kalagayan) ng mga sali’t saling lahi (ninuno) noong pang 
una?” 5 2 - (Si Moises) ay nagsabi: ‘Ang kaalaman diyan ay nasa 



AngTitikTa at Ha 489 

aking Panginoon, sa isang Talaan. Ang aking Panginoon ay 
hindi kailanman nagkakamali at nakakalimot, 

53- Siya na lumikha sa inyo ng kalupaan na tulad ng isang 
higaan (karpeta) na nakalatag; upang kayo ay matagumpay 
na makapaglakbay sa kanyang mga daan; at nagpamalisbis 
ng tubig (ulan) mula sa alapaap.” At dito ay nagpatubo 
Kami ng iba’t ibang uri ng halaman at pananim (sa pares). 
54- Magsikain kayo (para sa inyong sarili) at inyong pastulan 
ang inyong hayupan (bakahan) dito; katotohanang naririto 
ang mga Tanda sa mga tao na may pang-unawa. 55- Mula 
(sa lupa) ay Aming nilikha kayo, at dito kayo ay Aming 
ibabalik, at dito kayo ay muli rin Naming bubuhayin. 

5 6 - At katotohanang ipinamalas Namin sa kanya (Paraon) 
ang Aming mga Tanda at Katibayan, datapuwa’t siya ay 
nagtatwa at hindi kumilala. 57- (Si Paraon) ay nagsabi: 
“Pumarito ka ba upang kami ay itaboy sa kalupaan sa 
pamamagitan ng iyong salamangka, O Moises?” A At 
katotohanang kami ay makapagsasagawa rin ng salamangka 
na katulad nito; kaya’t magtakda ka ng pakikipagtipan sa 
gitna natin, na sinuman sa atin ay hindi makakalimot, sa 
isang lantad at malawak na pook na ang bawat isa ay may 
magkatulad na pagkakataon (na matutunghayan ng mga 
manonood). 

59- (Si Moises) ay nagsabi: ‘Ang iyong takdang araw 
ay ang Araw ng Pagdiriwang, at hayaan ang mga tao ay 
magsitambad kung mataas na ang araw (tanghali na). 

60 - Kaya’t si Paraon ay lumayo at nanahimik; siya ay 
nagtuon ng panahon sa kanyang balak at muling bumalik. 

61 - Si Moises ay nagsabi sa kanila: ‘Ang kasawian ay sa inyo! 
Huwag kayong gumawa ng kasinungalingan kay Allah, 



490 


Surah 20 • Ta Ha 


baka kayo ay Kanyang ganap na pinsalain sa kaparusahan. 
At katotohanang siya na nagsasagawa ng kasinungalingan 
(laban kay Allah), ay kaaba-aba na mabibigo.” 

6z - At sila ay nagsipagtalo-talo sa bawat isa kung ano ang 
kanilang gagawin, at inilihim nila ang kanilang pag-uusap. 
6 3- Sila ay nagsabi: ‘Ang dalawang ito ay walang alinlangan 
na mga bihasang salamangkero. Ang kanilang hangarin ay 
upang itaboy kayo sa inyong lupain sa pamamagitan ng 
kanilang salamangka at kanilang gahisin ang inyong pinuno 
at mga mahal na tao. 6 + Kaya’t pagbutihin ang inyong balak, 
at magtipon-tipon kayo sa iba’t ibang hanay At sinumang 
magwagi sa araw na ito ay katotohanang matagumpay!” 

6 5- Sila ay nagsabi: “O Moises! Maaaring ikaw ang 
maunang maghagis o kami ang mauunang maghagis?” 
66 - (Si Moises) ay nagsabi: “Hindi, mauna kayong maghagis!” 
At pagmasdan! Ang kanilang mga lubid at tungkod, sa 
pamamagitan ng kanilang salamangka, ay nahantad sa 
kanila na wari bang gumagalaw nang mabilis. 6 7- Kaya’t si 
Moises ay nagkaroon ng takot sa kanyang sarili. 68 - Kami 
(Allah) ay nagwika: “Huwag kang matakot! Katotohanang 
ikaw ang mangunguna. 6 9- At iyong ihagis ang nasa kanan 
mong kamay! Lulunukin nitong lahat ang kanilang 
ginawa. Ang kanilang ginawa ay panlilinlang lamang ng 
isang salamangkero, at ang isang salamangkero ay hindi 
kailanman magtatagumpay, kahit na gaano pang kaalaman 
ang kanilang naabot.” 7 °- Kaya’t ang mga salamangkero ay 
nangayupapa na nangagpatirapa. Sila ay nagsabi: “Kami ay 
sumasampalataya sa Panginoon ni Aaron at Moises.” 

7 1 - (Si Paraon) ay nagsabi: “Naniniwala ba kayo sa 
kanya (Moises), bago ko pa kayo bigyan ng pahintulot? 



AngTitikTa at Ha 491 

Katotohanan! Siya (Moises) ang inyong pinuno na nagturo 
sa inyo ng salamangka. Kaya’t walang pagsala na aking 
puputulin ang inyong mga kamay at paa sa magkabilang 
panig at katotohanang aking ibabayubay kayo sa puno 
ng mga palmera (datiles), at katiyakang inyong mapag- 
aalaman kung sino sa amin (ako, si Paraon o ang Panginoon 
ni Moises {Allah}), ang makakapaggawad ng matindi at 
higit na nagtatagal na kaparusahan.” 

7 2 - Sila ay nagsabi: “Hindi ka namin bibigyan ng higit na 
pansin kaysa sa Maliliwanag na Tanda na dumatal sa amin. 
Kaya’t iyong itakda kung anuman ang nais mong ipatupad 
sa amin, sapagkat ikaw ay makakapagtakda lamang (sa 
mga bagay) ng buhay sa mundong ito. 73- Katotohanang 
kami ay sumampalataya sa aming Panginoon, upang kami 
ay Kanyang mapatawad sa aming mga pagkukulang, at sa 
salamangka na iyong ipinag-utos sa amin. At si Allah ay 
higit na may mabuting gantimpala kung ihahambing sa 
iyong (Paraon) gantimpala, at higit na nagtatagal (kung 
tungkol sa kaparusahan kung ihahambing laban sa iyong 
pagpaparusa).” 

74- Katotohanan! Sinuman ang lumapit sa kanyang 
Panginoon na isang Mujrimun (tampalasan, kriminal, 
mapagsamba sa mga diyus-diyosan, walang pananalig sa 
Kaisahan ni Allah, makasalanan, buktot, atbp.), walang 
pagsala, sasakanya ang Impiyerno at dito siya ay hindi 
mamamatayo mabubuhay. 75 Datapuwa’t sinumanglumapit 
sa Kanya (Allah) na isang nananampalataya, at nagsigawa 
ng mga kabutihan, sasakanila ang matataas na Antas 
(ng Kabilang Buhay), i 6 - Walang Hanggang Halamanan 
(Paraiso) na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy; 



492 


Surah 20 • Ta Ha 


mananahan sila rito magpakailanman. Ito ang gantimpala 
sa mga nagpapadalisay sa kanilang sarili (sa pamamagitan 
nang pag-iwas sa lahat ng mga kasalanan at mga kasamaan 
na ipinagbabawal ni Allah at sa paggawa ng lahat Niyang 
ipinag-uutos). 

77- At katotohanang Kami ay nagbigay ng inspirasyon 
kay Moises: “Maglakbay ka sa gabi na kasama ang Ibadi 
(Aking mga lingkod), at iyong hampasin ang tuyong landas 
hanggang sa dagat, na walang pagkatakot na kayo ay 
mapanaigan (ni Paraon) at walang iha pang pangangamba 
(na kayo ay malunod sa dagat).” / 8 - At sila ay tinugis ni 
Paraon na kasama ang kanyang mga kabig, datapuwa’t 
ang tubig ay ganap na tumabon at lumukob sa kanila. 79- Si 
Paraon ang nagtulak sa kanyang mga tao na maligaw kaysa 
ang mapatnubayan sila sa tuwid na landas. 

8o - O Angkan ng Israel! Aming iniligtas kayo sa inyong 
kaaway at Kami ay gumawa ng Kasunduan sa inyo sa kanang 
bahagi ng bundok ng Sinai; at ipinanaog Namin sa inyo ang 
Manna at mga pugo. 8l - (Na nagsasabi): “Magsikain kayo 
ng Tayyibat (mabubuti at mga pinahihintulutang bagay) 
na Aming iginawad sa inyo bilang inyong ikabubuhay, 
datapuwa’t huwag kayong magmalabis dito, (marahil) ay 
mangyayaring ang Aking poot ay bumaba sa inyo. At sa 
sinuman na mababaan ng Aking poot ay katotohanang 
maglalaho!” 82 Datapuwa’t katotohanan na walang 
alinlangan, Ako ay Lagi nang Nagpapatawad ng Paulit-ulit sa 
kanya na nagtitika, na sumasampalataya (sa Aking Kaisahan 
at hindi nag-aakibat ng mga katambal sa pagsamba sa Akin) 
at gumagawa ng mga kabutihan at namamalagi sa paggawa 
nito (hanggang sa kanyang kamatayan). 



AngTitikTa at Ha 493 

8 3- (Nang si Moises ay nasa bundok na, si Allah ay 
nagwika): “Ano ang nagtulak sa iyo upang magmadali ka na 
mauna sa iyong pamayanan, O Moises?” A- Siya ay nagsabi: 
“Pagmasdan, sila ay malapit na sa aking mga yapak, at ako 
ay nagmadali (sa pagtungo) sa Inyo, O aking Panginoon, 
upang Kayo ay mabigyan ng kasiyahan.” 8 > (Si Allah) ay 
nagwika: “Katotohanang Aming sinubukan ang iyong 
pamayanan nang ikaw ay wala sa kanila, at si As-Samiri ang 
nagtulak sa kanilang pagkaligaw.” 

86 - At si Moises ay bumalik sa kaniyang mga tao na tigib 
ng galit at pighati. Siya ay nagsabi: “O aking pamayanan! 
Hindi baga ang inyong Panginoon ay nangako sa inyo ng 
isang makatuwirang pangako? Ang pangako baga ay inakala 
ninyo na malayo pa (sa pagdatal)? O inyo bang ninanais 
na ang Poot ng inyong Panginoon ay manaog sa inyo, 
kaya’t inyong sinira ang inyong pangako sa akin (ang hindi 
pananampalataya kay Alah at pagsamba sa baka)?” 

8 7- Sila ay nagsabi: “Hindi namin sinira ang pangako 
namin sa iyo ng ayon sa aming kagustuhan, datapuwa’t 
kami ay pinag-utusan na magdala ng bigat ng mga hiyas ng 
tao (ni Paraon), kaya’t aming inihagis ito (sa apoy), ayon 
sa mungkahi ni As-Samiri.” 88 - At kanyang nilikha mula sa 
hiyas (na natunaw ng apoy) ang isang bulo (batang baka) at 
itinambad sa kanyang pamayanan na wari bang umuunga. 
Siya (As-Samiri) ay nagsabi: “Ito ang inyong diyos, at ang 
diyos ni Moises, datapuwa’t siya (Moises) ay nakalimot (sa 
kanyang diyos)!” 8 9 Hindi baga nila napagmamalas na ito 
ay hindi makapagsasabi sa kanila ng isang salita (bilang 
tugon), at ito ay walang kapangyarihan na bigyan sila ng 
kapinsalaan o kabutihan? 



494 


Surah 20 • Ta Ha 


9°- At katotohanang si Aaron ay nagsabi noon pa sa 
kanila: “O aking pamayanan! Kayo ay sinusubukan dito, 
at katotohanan, ang inyong Panginoon (ay si Allah), ang 
Pinakamapagbigay, kaya’t sundin ninyo ako at tuparin ang 
aking pag-uutos.” 9 1 - Sila ay nagsabi: “Kami ay hindi titigil 
nang pagsamba rito (ang baka) hanggang si Moises ay hindi 
bumabalik sa amin.” 

9 2, (Si Moises) ay nagsabi: “O Aaron! Ano ang pumigil 
sa iyo nang iyong mamalas na sila ay napapaligaw; 93- Na 
ako ay hindi mo sinunod (sa aking mga payo sa iyo)? Iyo 
bang sinuway ang aking pag-uutos?” 94- Siya (Aaron) ay 
nagsabi: “O anak (na lalaki) ng aking ina! Huwag mo akong 
sakmalin sa aking balbas, gayundin (sa buhok) ng aking 
ulo! Katotohanang ako ay nangangamba na marahil ay 
iyong sabihin: “Ikaw ang nagturo ng pagkakahidwa-hidwa 
sa Angkan ng Israel, at ikaw ay hindi naghintay sa aking 
salita!” 

95- (Si Moises) ay nagsabi: ‘At ano ang nangyayari sa iyo, 
O Samiri? (bakit mo ito ginawa?). 9 6 - (Si Samiri) ay nagsabi: 
“Nakita ko ang hindi nila nakikita, kaya’t kumuha ako ng 
isang dakot (ng alikabok) mula sa bakas ng Tagapagbalita 
(sa kabayo ni Gabriel) at inihagis ko ito (sa apoy na 
pinagtunawan ng mga hiyas, o sa nililok na baka). Ito ang 
ibinubulong sa akin ng aking kaluluwa.” 97- Si Moises ay 
nagsabi: “Kunggayon, ikaw ay humayo! At katotohanan, ang 
iyong (kaparusahan) sa buhay na ito, ay ikaw ay magsasabi: 
‘Ako ay huwag ninyong salingin (alalaong baga, ikaw ay 
mamumuhay na mag-isa at malayo sa sangkatauhan); at 
katotohanang higit pa rito (ang darating na kaparusahan), 
ikaw ay mayroong pangako na hindi mabibigo. Ngayon, 



AngTitikTa at Ha 495 

iyong malasin ang iyong diyos, na sa kanya ikaw ay naging 
matimtimang tagasamba; katiyakan na Aming sisilaban ito 
sa naglalagablab na apoy at ikakalat ang mga bahagi nito sa 
dagat.” 9§- Ang Ilah (Diyos) ninyong lahat ay si Allah, ang 
Tanging Isa; La ilaha illa Huwa (Wala ng iba pang diyos na 
karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya). 
Siya ang may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. 

99- Kaya’t Aming inilahad sa iyo (O Muhammad) ang 
ilang kasaysayan na nangyari noon. At katotohanang ikaw 
ay pinagkalooban Namin ng isang Paala-ala (ang Qur’an) 
mula sa Amin. IO °- At sinumang tumalikod dito (sa Qur’an, 
alalaong baga, ang hindi maniwala rito at gumawa ayon 
sa pag-uutos nito), katotohanang sila ay magbabata ng 
bigat (ng mga kasalanan) sa Araw ng Muling Pagkabuhay, 
IQI - Mananahan sila roon sa ganoong (kalagayan, sa Apoy 
ng Impiyerno), at katotohanang kasamaan ang kanilang 
magiging dalahin sa Araw ng Muling Pagkabuhay; TO2 - Sa 
Araw na ang Tambuli ay patutunugin (sa pangalawang pag- 
ihip); sa Araw na yaon ay Aming titipunin ang Mujrimun 
(mga tampalasan, kriminal, mapagsamba sa mga diyus- 
diyosan, makasalanan, walang pananalig sa Kaisahan ni 
Allah, atbp.) na mga Zurqa (na nanlalabo ang mga mata o 
tilabughaw at nangingitim angmukha sa sindak). io 3 Samga 
bulong ay magsasalita sila sa isa’t isa (na nagsasabi): “Kayo 
ay namalagi lamang nang hindi hihigit sa sampung (araw).” 
I0 4- Higit Naming batid kung ano ang kanilang sasabihin, 
kung ang pinakamagaling sa kanila sa pangangatwiran ay 
magsasahi: “Kayo ay namalagi lamang nang hindi hihigit sa 
isang araw!” 

io 5- At sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa kabundukan; 



496 


Surah 20 • Ta Ha 


iyong ipagbadya: “Ang aking Panginoon ay magpapasabog 
sa kanila at Kanyang ikakalat ang mga ito bilang mga 
bahagi ng alikabok.” Io6 - At pagkatapos ay iiwanan Niya 
(ang kalupaan) na patag at makinis. io 7- Walang anumang 
baluktot o kurba ang makikita ninyo rito. Io8 - Sa Araw na 
yaon, sila ay matiim na susunod (sa tinig) ng tagatawag 
ni Allah; at walang anumang pagkabaluktot (sa kanyang 
tinig). At ang lahat ng mga tinig ay mangangayupapa 
sa Pinakamapagbigay (Allah) at wala kayong maririnig 
maliban sa mahinang yabag ng kanilang mga paa. 

io 9- Sa Araw na yaon ay walang pamamagitan ang 
mananaig, maliban sa kanya na binigyan ng kapahintulutan 
ng Pinakamapagbigay (Allah), na ang kanyang salita ay 
katanggap-tanggap sa Kanya. no - Batid Niya (Allah) kung 
ano ang nangyayari sa (Kanyang mga nilikha) sa mundong 
ito, at kung ano ang mangyayari sa kanila (sa Kabilang 
Buhay), at sila ay hindi makapagkakamit ng anuman 
ng Kanyang karunungan. m - At ang lahat ng mukha ay 
mangangayupapa sa harapan (ni Allah), ang Namamalaging 
Buhay, ang Tagapanustos at Tagapangalaga ng lahat. At siya 
na nagdadala (ng pasanin) ng maling gawa (alalaong baga, 
siya na hindi sumasampalataya kay Allah, nag-aakibat 
ng mga katambal sa Kanya, at sumusuway sa Kanya), 
katotohanang walang pag-asa at bigo siya (sa Araw na 
yaon). n2 - Datapuwa’t siya na gumagawa ng kabutihan at 
may pananampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa Islam), 
ay walang anumang pangamba ng kapinsalaan at kawalang 
katarungan, gayundin naman, hindi mababawasan (ang 
kanyang gantimpala). 

n 3- Kaya’t Aming ipinanaog ang Qur’an sa (wikang) Arabik, 



AngTitikTa at Ha 497 

at Aming ipinaliwanag dito nang puspusan ang mga babala 
at paala-ala upang sila ay magkaroon ng pangangamba kay 
Allah, o di kaya ay magbigay silbi ito bilang aral sa kanila 
(sa pag-aala-ala sa Kanya). n 4- Kataas-taasan si Allah sa 
lahat! Ang Tunay na Hari! Huwag kang magmadali (O 
Muhammad) sa Qur’an bago pa ang pahayag ay maganap 
na lahat, at ikaw ay magsabi: ‘Aking Panginoon! Inyong 
dagdagan ang aking kaalaman!” 

”5- At katotohanang Kami ay gumawa noon ng kasunduan 
kay Adan, datapuwa’t siya ay nakalimot, at Aming nakita 
sa kanya ang kawalan ng katatagan. ° 6 - At alalahanin nang 
Aming sabihin sa mga anghel: “Magpatirapa kayo kay 
Adan.” Nagpatirapa silang lahat maliban kay Iblis, siya ay 
tumanggi. "7- At Kami ay nagsabi: “O Adan! Katotohanang 
siya ay isang kaaway sa iyo at sa iyong asawa. Kaya’t 
huwag ninyong hayaan na kanyang maitaboy kayo mula 
sa Halamanan upang kayo ay magkaroon ng lumbay sa 
kapighatian. 

Il8 - Katotohanang kayo ay mayroong (pangako mula 
sa Amin) na kailanman ay hindi kayo magugutom 
dito (Paraiso) o magiging hubad. n 9- At kayo ay hindi 
makakaranas dito ng pagkauhaw, gayundin ng init ng sikat 
ng araw.” I2 °- Datapuwa’t si Satanas ay bumulong sa kanya 
na nagsasabi: “O Adan! Ihahantong ba kita sa Puno ng 
Walang Hanggang Buhay at sa kaharian na hindi masisira?” 
121 Sa kalaunan, sila ay kapwa kumain (ng bunga) ng puno; 
at sa gayon, ang kanilang maselang bahagi (ng katawan) ay 
nalantad sa kanila; at sila ay nagsimulang magtagni-tagni 
ng mga dahon sa Halamanan bilang kanilang pantakip. 
Sa ganito sinuway ni Adan ang kanyang Panginoon, kaya’t 



498 


Surah 20 • Ta Ha 


siya ay napaligaw sa kamalian. I22 - Datapuwa’t ang kanyang 
Panginoon ay humirang sa kanya. Siya ay bumaling sa kanya 
sa pagpapatawad at pinagkalooban siya ng patnubay. 

I2 3- Siya (Allah) ay nagwika: “Magsibaba kayo kapwa 
(sa lupa) mula sa Halamanan nang magkasama, ang ilan 
sa inyo ay kaaway ng iba. At kung mayroong patnubay 
na manggagaling sa Akin, kung gayon, sinuman ang 
sumunod sa Aking patnubay ay hindi mapapaligaw, at 
gayundin naman, sila ay hindi mahuhulog sa kalumbayan at 
kapighatian. I2 4 Datapuwa’t sinumang sumuway sa Aking 
Paala-ala (alalaong baga, hindi naniniwala sa Qur’an at 
hindi sumusunod sa mga pag-uutos nito), katotohanang 
sasakanya ang buhay ng kahirapan at siya ay bubuhayin 
Naming muli na bulag sa Araw ng Muling Pagkabuhay. ‘ 2 > 
Siya ay magsasabi: “O aking Panginoon! Bakit ako ay Inyong 
binuhay na bulag, noon ay mayroon akong paningin?” I26 - (Si 
Allah) ay magwiwika: “Noon, nang ang Aming Ayat (mga 
tanda, katibayan, kapahayagan, aral, atbp.) ay dumatal sa 
inyo, ito ay ipinagwalang bahala ninyo, kaya’t sa Araw na 
ito, kayo ay kalilimutan (sa Apoy ng Impiyerno na malayo 
sa Habag ni Allah).” I2 7- At sa ganito Namin binabayaran 
siya na nagmamalabis sa lahat ng hangganan ng pagsuway 
(alalaong baga, walang panananampalataya kay Allah at 
nagtatakwil sa mga Tagapagbalita at sa mga Kasulatan 
katulad ng Qur’an) at hindi sumasampalataya sa Ayat (mga 
tanda, katibayan, kapahayagan, aral, atbp.) ng kanyang 
Panginoon; at ang kaparusahan ng Kabilang Buhay ay higit 
na kasakit-sakit at nagtatagal. 

I2S - Hindi baga isang patnubay sa kanila (na mapag- 
alaman) kung ilan ng sali’t saling lahi ang Aming winasak 



AngTitikTa at Ha 499 

nang una pa sa kanila, na sa kanilang (naging) tirahan sila 
ay lumalakad? Katotohanan! Naririto ang mga Tanda sa 
mga tao na may pang-unawa. ,2L> - At kung hindi lamang 
sa Salita na sumakanila noon mula sa inyong Panginoon, 
at sa natataningang araw, (ang kanilang kaparusahan) ay 
kinakailangan nang tupdin (sa mundong ito). T 3°- Kaya’t 
maging mapagbata ka (O Muhammad) sa kanilang sinasabi, 
at iyong luwalhatiin ang mga papuri sa iyong Panginoon 
bago ang pagsikat ng araw at bago ang paglubog ng araw, 
at gayundin sa ilang panahon ng gabi, at sa mga bahagi 
ng maghapon (ito ay patungkol sa limang ulit na takdang 
panalangin sa bawat araw), upang ikaw ay magkaroon ng 
kasiyahan sa gantimpala na ipagkakaloob sa iyo ni Allah. 

T 3 T - At huwag mong pagurin ang iyong mga mata sa 
pagnanasa sa mga bagay na Aming ipinagkaloob bilang 
paglilibang sa maraming pangkat (sila na mga hindi 
sumasampalataya sa Kaisahan ni Allah at mapagsamba sa 
mga diyus-diyosan), at sa karilagan ng buhay na ito, (ito) 
ay upang Aming masubukan sila. Datapuwa’t ang biyayang 
nakalaan (gantimpala sa Kabilang Buhay) mula sa iyong 
Panginoon ay higit na mainam at nagtatagal. T 3 2 - At iyong 
itagubilin ang pagdarasal sa iyong pamilya (at pamayanan), 
at maging matimtiman (sa pag-aalay ng mga panalangin). 
Walang anuman na laang panustos (alalaong baga, ang 
bigyan mo Kami ng kahit ano) ang Aming hinihingi mula 
sa iyo. Kami ang magkakaloob nito sa iyo. At ang mabuting 
hantungan (alalaong baga, ang Paraiso) ay para sa Muttaqun 
(matimtiman at matutuwid na tao na labis na nangangamba 
kay Allah at umiiwas sa lahat ng mga kasalanan at kasamaan 
na Kanyang ipinagbabawal at nagmamamahal kay Allah 



500 


Surah 20 • Ta Ha 


nang higit at nagsasagawa ng mga kabutihan na Kanyang 
ipinag-uutos). 

J 33- Sila ay nagsasabi: “Bakit hindi siya nagdala sa amin 
ng isang Tanda (Katibayan) mula sa kanyang Panginoon?” 
Hindi baga dumatal na sa kanilang lahat ang maliwanag 
na Katibayan (na nasusulat) sa mga naunang Aklat ng 
Kapahayagan (mga Kasulatan, alalaong baga, ang Torah 
{mga Batas}, ang Ebanghelyo hinggil sa pagdatal ni 
Propeta Muhammad)? '34- At kung sila ay winasak Namin 
sa kaparusahan bago pa rito (alalaong baga, kay Propeta 
Muhammad at sa Qur’an), katiyakan na kanilang sasabihin: 
“O aming Panginoon! Kung Kayo ay nagsugo lamang sa 
amin ng isang Tagapagbalita, walang pagsala na kami ay 
nagsisunod sa Inyong Ayat (mga tanda, kapahayagan, 
katibayan, aral, atbp.) bago pa kami abahin at ilagay sa 
kahihiyan.” ’35- Ipagbadya (O Muhammad): ‘A.ng bawat isa 
(sa atin, mga sumasampalataya at hindi sumasampalataya) 
ay naghihintay, kaya’t magsipaghintay din kayo. Hindi 
magtatagal at inyong mapag-aalaman kung sino ang 
nasa matuwid at patag na landas (alalaong baga, ang nasa 
Islam - ang Pananampalataya ni Allah) at kung sino sila 
na tumanggap sa kanilang sarili ng patnubay (sa tamang 
landas).” 



Surah 21 • Al-Anbiyaa 


501 


Ang Mga Propeta 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Papalapit na nang papalapit ang sangkatauhan sa kanilang 
pagsusulit habang sila ay patuloy sa hindi pagtalima (sa pag- 
uutos) at tumatalikod. 2 - Hindi baga sumapit sa kanila ang 
isang Tagubilin (isang kabanata ng Qur’an) mula sa kanilang 
Panginoon bilang kamakailan lamang na kapahayagan, 
subalit nakikinig sila rito habang sila ay abala sa 
pagbubulakbol, 3- Na ang kanilang puso ay pinananahanan 
(ng masasamang bagay), sila na gumagawa ng kamalian ay 
naglilingid ng kanilang pribadong tagapayo, (na nagsasabi): 
“Ito bang (si Muhammad) ay higit pa sa isang tao na katulad 
ninyo? Kayo ba ay maniniwala sa salamangka habang ito ay 
inyong namamasdan?” 4- Siya (Muhammad) ay nagsabi: “A ng 
aking Panginoon ay nakakabatid (ng lahat) ng mga salita 
(na ipinangungusap) sa kalangitan at kalupaan. At Siya ang 
Ganap na Nakakarinig, ang Lubos na Nakakaalam.” 

5- Hindi, sila ay nagsasabi: ‘Ang mga (kapahayagang ito 
sa Qur’an na ipinadala kay Muhammad) ay mga pinagbalo- 
halo lamang na panaginip ng kasinungalingan! Hindi, 
kinatha lamang niya ito! Hindi, siya ay isang makata! 
Hayaang dalhin niya sa atin ang isang Ayat (Tanda bilang 
isang Katibayan) na katulad niyaong (mga Propeta) na 
ipinadala noong pang una!” 6 - Wala isa man sa mga bayan 
(pamayanan), na Aming winasak, ang nagsisampalataya 




502 Surah 21 «Al-Anbiyaa 

sa kanila noon (bagama’t Aming pinadalhan sila ng mga 

Tanda), sila ba ay magsisipaniwala pa? 

7- At hindi Kami nagsugo (O Muhammad) bago pa sa iyo 
ng ibang (mga propeta) maliban na mga tao na katulad mo 
na Aming binigyang inspirasyon, kaya’t iyong tanungin 
ang mga tao ng Pagpapaala-ala (mga Kasulatan, ang Torah 
{mga Batas}, ang Ebanghelyo), kung hindi mo nababatid. 
8 - At hindi Namin nilikha sila (ang mga Sugo) na may mga 
katawang hindi kumakain ng pagkain, gayundin, na sila ay 
walang kamatayan, 9 Kaya’t tinupad Namin sa kanila ang 
pangako, at Aming iniligtas sila at yaong Aming hinirang, 
datapuwa’t Aming winasak ang Al-Musrifun (palalo sa 
pang-aapi, makasalanan at pagano). 

IO Katotohanang Aming ipinadala sa inyo (O 
sangkatauhan) ang isang Aklat (ang Qur’an), na rito ay 
mayroong Dikhrukum (isang karangalan para sa inyo, 
alalaong baga, sa sinuman na sumusunod sa pagtuturo 
ng Qur’an at nagsasagawa ng kanyang mga pag-uutos). 
Hindi baga kayo makakaunawa? 11 Ilan na bang mga 
bayan (pamayanan) na mapaggawa ng kamalian ang Aming 
winasak, at pinalitan Namin ng ibang mga tao pagkaraan 
nila! I2 - Kaya’t nang mapagtanto (mamalas) nila ang 
Aming Kaparusahan (na dumarating), pagmasdan, (sila ay 
nagtangka) na tumakas dito. ’3- Huwag kayong tumalilis, 
datapuwa’t magsipagbalik kayo sa dating lugar kung 
saan kayo namumuhay nang marangya, at sa inyong mga 
tahanan, upang kayo ay mabigyan ng katanungan. J 4- Sila 
ay nagsihibik: “Kasawian (sa aba) namin! Katotohanang 
kami ay naging Zalimun (mga pagano, buktot, walang 
paniniwala sa Kaisahan ni Allah, atbp.).” At ang kanilang 



503 


Ang Mga Propeta 

pananaghoy ay hindi nagbawa, hanggang sa ginawa Namin 
sila na animo’y bukiring ginapas, na nawalang sigla (patay 
at tigang). 

l6 - Hindi Namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at 
lahat ng nasa pagitan nito bilang (isa lamang) paglalaro. 

Kung Kami ay nagnais na magpalipas lamang ng oras 
(alalaong baga, tulad ng asawa o anak, atbp.), ay walang 
pagsala na makakamtan Namin ang mga ito mula sa 
pinakamalalapit sa Amin, kung Kami ay may layunin 
na gawin (ang gayong bagay)! l8 - Hindi, Aming ipinukol 
(ipinanaog) ang Katotohanan (ang Qur’an) laban sa 
kabulaanan (kawalan ng pananampalataya), kaya’t ito ang 
nagwasak dito, at pagmasdan, ito (ang kasinungalingan at 
kabulaanan) ay naglaho. At kasawian sa inyo (sa gayong 
kasinungalingan) na inyong ikinukulapol sa Amin (laban 
kay Allah sa pagsasabi na Siya ay may asawa at anak). 

'9- Sa Kanya ang pagmamay-ari ng anupamang nasa 
kalangitan at kalupaan. At yaong mga malalapit sa Kanya 
(tulad ng mga anghel) ay hindi lubhang mga palalo sa 
pagsamba sa Kanya, gayundin, sila ay hindi nahahapo 
(sa pagsamba sa Kanya). 2 °- Sila (ang mga anghel) ay 
lumuluwalhati ng Kanyang mga Papuri sa gabi at araw, at 
sila ay hindi nakakaligta (na gawin ito). 

21 O sila ba ay nagturing ng iba pang mga diyos (upang 
sambahin) sa kalupaan na bumubuhay ng patay? 22 - Kung 
nagkaroon man dito (sa kalangitan at kalupaan) ng iba pang 
mga diyos maliban kay Allah, kung gayon, katotohanang 
sila ay kapwa mawawasak. Luwalhatiin si Allah, ang 
Panginoon ng Luklukan, (higit Siyang Mataas) sa lahat 
ng mga itinatambal nila sa Kanya! 2 3- Siya (Allah) ay hindi 



504 Surah 21 «Al-Anbiyaa 

maaaring tanungin sa Kanyang ginagawa, samantalang sila 
ang tatanungin. 

2 4- O nagturing ba sila ng iba pang mga diyos upang 
sambahin maliban sa Kanya? Ipagbadya: “Dalhin ninyo 
ang inyong katibayan.” Ito (ang Qur’an) ay isang Paala-ala 
sa mga sumusunod sa akin at gayundin (ay isang Paala- 
ala) sa mga nangauna sa akin. Datapuwa’t ang karamihan 
sa kanila ay hindi nakakabatid ng Katotohanan, kaya sila 
ay umaayaw. 2 > At hindi Namin isinugo ang sinumang 
Tagapagbalita bago pa sa iyo (O Muhammad), na hindi 
Namin binigyan ng inspirasyon (na magsabi): “La ilaha illa 
Ana (Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan 
ng pagsamba maliban sa Akin [Allah]), kaya’t sambahin 
Ako (ngTangi at wala ng iba).” 

26 - At sila ay nagsisipagturing: ‘Ang Pinakamapagpala 
(Allah) ay nagkaroon ng anak (na lalaki o mga supling).” 
Luwalhatiin Siya! Sila (na tinatawag nilang mga anak ni 
Allah tulad ng mga anghel, si Hesus na anak ni Maria, si Ezra, 
atbp.) ay mga mararangal na alipin lamang. 2 '- Sila ay hindi 
nangungusap hanggang Siya ay hindi pa nakakapangusap, 
at sila ay gumagawa ayon sa Kanyang pag-uutos. 2§ - Talastas 
Niya kung ano ang nasa harapan nila, at kung ano ang nasa 
likuran nila, at sila ay hindi makakapamagitan maliban sa 
kanya na Kanyang maibigan. At sila ay nakatindig ng may 
pangingimi dahilan sa pangangamba sa Kanya. zc >- At kung 
sinuman sa kanila ang magsabi: “Katotohanang ako ang 
Ilah (isang diyos) liban pa sa Kanya (Allah),” siya (kung 
sinuman) ay Aming babayaran ng Impiyerno. Kaya’t sa 
ganito Namin bibigyang ganti ang Zalimun (mga pagano, 
huktot, atbp.). 



505 


Ang Mga Propeta 

3° Hindi baga nababatid ng mga hindi sumasampalataya 
na ang kalangitan at kalupaan ay magkadikit noon bilang 
magkabuklod na piraso, at saka Namin pinaghiwalay yaon? 
At nilikha Namin mula sa tubig ang lahat ng nabubuhay na 
bagay Hindi baga sila mananampalataya? 

3 1 * At inilagay Namin sa kalupaan ang matatatag na 
kabundukan, (kung hindi) ito ay mauuga na kasama nila, 
at inilagay Namin ang maluluwang na daan para sa kanila 
upang sila ay may madaanan, at nang sila ay mapatnubayan. 
3 2 * At ginawa Namin ang kalangitan (alapaap) na isang 
bubungan, na ligtas at ganap na nababantayan. Datapuwa’t 
sila ay nagsilayo sa kanilang mga Tanda (tulad ng araw, 
buwan, hangin, ulap, atbp.). 33- At Siya ang lumikha ng gabi 
at ng maghapon, at ng araw at ng buwan, ang bawa’t isa ay 
nasa orbito (pag-inog) na lumulutang. 

34- At hindi Namin ipinagkaloob sa sinumang tao ang 
imortalidad (kawalan ng kamatayan) maging noong una pa 
sa iyo (O Muhammad), kaya’t kung ikaw ay mamatay, sila 
ba ay mabubuhay nang walang hanggan? 35- Ang bawat tao 
(kaluluwa) ay makakalasap ng kamatayan, at kayo ay Aming 
susubukan sa kabutihan at kasamaan, at kayo sa Amin ay 
ibabalik. 

3 6 - At kung ang mga hindi sumasampalataya (sa Kaisahan 
ni Allah) ay makita ka (O Muhammad), ikaw ay hindi nila 
pinapansin maliban na ikaw ay libakin na nagsasabi: “Siya ba 
(Muhammad) ang nagsasabi ng masama tungkol sa inyong 
mga diyos?” At sila ay lumalapastangan (hindi naniniwala) 
kapag nababanggit ang Pinakamapagpala (Allah)! 

37- Ang tao ay nilikha sa pagmamadali (o isang likha 
na nagmamadali), ipapakita Ko sa inyo ang Aking Ayat 



506 Surah 21 «Al-Anbiyaa 

(parusa, mga katibayan, talata, aral, tanda, atbp.). Kaya’t 
huwag ninyong hilingin na Aking madaliin (ang mga ito). 

3 8 - At sila ay nagsasabi: “Kailan baga ang pangakong ito (ay 
mangyayari), kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan?” 

39- Kung ang mga hindi sumasampalataya ay nakakaalam 
lamang (ng oras), sa sandaling hindi nila maitataboy ang 
Apoy sa kanilang mukha, gayundin sa kanilang likuran, 
at sila ay hindi matutulungan. 4°- Hindi, ito (ang parusa 
ng Impiyerno {Apoy} sa Araw ng Muling Pagkabuhay) 
ay daratal sa kanilang lahat nang kaginsa-ginsa at sila ay 
magugulumihanan, at sila ay walang kapangyarihan na 
hadlangan ito, gayundin sila ay hindi magkakamit ng 
palugit. 4 1 - Katotohanang (maraming) mga Tagapagbalita 
ang nilibak nang una pa sa iyo (O Muhammad), datapuwa’t 
ang kanilang mga mapanuya ay napapaligiran ng gayong 
bagay na kanilang tinutudyo. 

4 2 - Ipagbadya: “Sino kaya baga ang makakapangalaga sa 
inyo sa gabi o sa araw (sa kaparusahan) ng Pinakamapagpala 
(Allah)? Hindi, subalit sila ay nagsitalikod sa pag-aala-ala 
sa kanilang Panginoon. 43- O sila kaya ay may aliah (mga 
diyos) na makakapangalaga sa kanila laban sa Amin? Sila ay 
walang kapangyarihan upang tulungan ang kanilang sarili, 
gayundin sila ay hindi mapapangalagaan laban sa Amin 
(alalaong baga, sa Aming parusa). 

44- Hindi, Aming ipinagkaloob ang mga karangyaan sa 
buhay na ito sa gayong mga tao at sa kanilang mga ninuno 
hanggang ang panahon ay naging matagal sa kanila. Hindi 
baga nila namamalas na unti-unti Naming binabawasan ang 
kalupaan (na nasa kanilang pamamahala) mula sa malalawak 
na hangganan? Sila baga ang mangingibabaw? 



507 


Ang Mga Propeta 

45- Ipagbadya (O Muhammad): “Aking binibigyang babala 
lamang kayo sa pamamagitan ng kapahayagan (ni Allah 
at hindi ng aking sariling kuru-kuro o ng mga pantas). 
Datapuwa’t ang bingi (na sumunod sa bulag na pagtuturo ng 
iba at ng mga pantas) ay hindi makakarinig sa panawagan, 
(kahit na) sila ay paalalahanan (alalaong baga, sinuman 
ay marapat na sumunod lamang sa Qur’an at Sunna, mga 
pamamaraan at gawa at pagsamba mula sa pahayag ni 
Propeta Muhammad at ng kanyang mga Kasamahan). 4 6 - At 
kung ang isang hibla (maliit na kapinsalaan) ng Kaparusahan 
ng inyong Panginoon ay sumaling sa kanila, katiyakang sila 
ay mananaghoy: “Sa aba namin!” Katotohanang kami ay 
naging Zalimun (mga pagano, buhong, buktot, atbp.). 

47- At itatatag Namin ang timbangan ng katarungan sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay, kaya’t walang sinuman ang 
tuturingan ng kawalang katarungan sa lahat ng bagay At 
kung mayroon mang (gawa) na katulad ng bigat ng isang 
buto ng mustasa, ito ay Aming itatambad. At Kami ay 
Sapat na bilangTagapagsulit. 

4 8 - At katotohanang ipinagkaloob Namin kay Moises 
at Aaron ang Pamantayan ng (tama at mali), at isang 
nagluluningning na Liwanag (alalaong baga, ang Torah 
{mga Batas}), at isang Paala-ala sa Muttaqun (matutuwid, 
matimtiman at mabubuting tao). 49 Sila na maypagkatakot 
sa kanilang Panginoon kahit hindi Siya nakikita, habang 
sila ay nangangamba sa Oras. s°- At ito ang pinagpalang 
Paala-ala (ang Qur’an) na Aming ipinanaog, kayo baga ay 
(hahamon) na itakwil ito? 

5 1 - At katotohanan, noong pang una ay Aming 
ipinagkaloob kay Abraham ang kanyang (bahagi) ng 



508 Surah 21 «Al-Anbiyaa 

patnubay, at Kami ang Lubos na Nakakatalos sa kanya 
(tungkol sa kanyang paniniwala sa Kaisahan ni Allah, 
atbp.). ’ 2 - Nang kanyang ipagturing sa kanyang ama at sa 
kanyang pamayanan: “Ano ang mga larawang ito (mga 
imahen) na inyong pinagsisilbihan at pinagkakaabalahan?” 
53 - Sila ay nagsabi: “Nakagisnan na namin ang aming mga 
ninuno na sumasamba sa kanila.” 54- Siya (Abraham) ay 
nagsabi: “Katotohanang kayo at ang inyong mga ninuno ay 
nasa maliwanag na kamalian.” 

55 Sila ay nagsabi: “Dinala mo ba sa amin ang 
Katotohanan, o ikaw ay isa sa mga nagtatawa (tungkol sa 
pagsamba sa mga imahen)?” 5 6 - Siya ay nagsabi: “Hindi, ang 
inyong Panginoon ay Siyang Panginoon ng kalangitan at 
kalupaan na lumikha sa kanila, at ako ay isa sa mga Saksi (sa 
ganitong katotohanan). 57- ‘At sa pamamagitan ni Allah, ako 
ay magbabalak ng isang plano (upang wasakin) ang inyong 
mga diyus-diyosan (imahen) matapos na kayo ay umalis 
at magsitalikod.” 5 8 - Kaya’t winasak niya ito (mga imahen) 
sa maraming piraso, (ang lahat-lahat) maliban lamang sa 
pinakamalaki sa mga ito, upang sila ay makapansin dito. 

59 - Sila ay nagsabi: “Sino ang gumawa nito sa aming aliah 
(mga diyos)? Katiyakang siya ay isa sa mga mapaggawa ng 
kamalian.” 6o - Sila ay nagsabi: “Narinig namin ang isang 
binata na nagsasabi (ng laban) sa mga ito (imahen) na ang 
pangalan ay Abraham.” 6l - Sila ay nagsabi: “Kung gayon, 
dalhin siya sa harap ng paningin ng mga tao, upang sila ay 
magsisaksi.” 62 - Sila ay nagsabi: “ikaw nga ba O Abraham 
ang gumawa nito sa aming mga diyos?” 6 3- Siya (Abraham) 
ay nagsabi: “Hindi, ito, ang pinakamalaki sa kanila 



Ang Mga Propeta 509 

(imahen) ang gumawa nito. Inyong tanungin sila kung sila 
ay nakakapagsalita?” 

6 + Kaya’t sila ay nagsang-usap-usapan saisa’t isa at nagsabi: 
“Katotohanang ikaw ay Zalimun (buktot, mapaggawa ng 
kamalian).” 6 > At (muli) sila ay nagsang-usap-usapan at 
pumakli: “Katotohanan na ganap mong alam na ang (mga 
imaheng) ito ay hindi nakakapagsalita!” 66 - (Si Abraham) ay 
nagturing: “Sinasamba ba ninyo maliban kay Allah ang mga 
bagay na hindi makakapagbigay sa inyo ng kapakinabangan 
, o makakapaminsala sa inyo?” 6 " “Kasumpa-sumpa kayo, at 
gayundin ang mga sinasamba ninyo maliban pa kay Allah! 
Wala baga kayong pag-iisip?” 

68 - Sila ay nagsabi: “Sunugin siya, at pangalagaan ninyo ang 
inyong mga diyos, kung mayroon (man) kayong gagawin 
(sa lahat ng bagay)!” 6 9- Kami (Allah) ay nagwika: “O Apoy! 
Maging malamig ka at mangalaga ka kay Abraham!” 7 °- At 
ninais nila na saktan siya, datapuwa’t Aming ginawa sila na 
pinakamasamang talunan. 

7 1, At Aming iniligtas siya at si Lut sa lupain na Aming 
pinagpala para sa Aalamin (lahat ng mga nilalang). 7 2 - At 
ipinagkaloob Namin sa kanila si Isaae, at ng dagdag na 
gantimpala (apong lalaki) na si Hakob. Ang bawat isa ay 
Aming ginawang matuwid. 73- At sila ay ginawa Naming 
mga pinuno, na namamatnubay (sa sangkatauhan) sa 
pamamagitan ng Aming Pag-uutos, at itinanim Namin sa 
kanilang (puso) ang paggawa ng mga kabutihan, ang ganap 
na pag-aalay nang mahinusay na Salah (takdang pagdarasal), 
at ang pagbibigay ng Zakat (katungkulang kawanggawa), at 
tanging sa Amin lamang ang kanilang pagsamba. 

74 - At (alalahanin) si Lut, Aming ipinagkaloob sa kanya 



510 Surah 21 «Al-Anbiyaa 

ang Hukman (tamang paghatol sa pamamalakad at 
pagkapropeta) at Karunungang (pangrelihiyon), at Aming 
iniligtas siya sa mga tao (pamayanan) na gumagawa ng Al- 
Khabaith (kasamaan, buktot at malalaswang gawa, atbp.). 
Katotohanang sila (ang pamayanan ni Lut) ay mga tao 
na inilaan sa kasamaan at sila ay Fasiqun (suwail, taksil, 
palasuway kay Allah). 75- At siya ay tinanggap Namin sa 
Aming Habag, katotohanang siya ay isa sa mga matutuwid. 

7 6 -At (alalahanin) si Noe, nang siya ay nanambitan saAmin 
noon pang unang panahon. Kami ay duminig sa kanyang 
panalangin at Aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya 
sa malaking paghihirap. 77- Siya ay Aming tinulungan laban 
sa mga tao na nagtatatwa sa Aming Ayat (mga katibayan, 
talata, aral, tanda, atbp.). Katotohanang sila ay mga tao na 
inilaan sa kasamaan. Kaya’t silang lahat ay Aming nilunod. 

7 8 - At (alalahanin) si David at Solomon, nang sila ay 
naglapat ng hatol sa kaso ng isang bukirin, na kung saan 
ang mga tupa ng ibang tao ay nanginain dito sa gabi at Kami 
ang naging Saksi sa kanilang paghatol. 79- At ginawa Namin 
na maunawaan ni Solomon (ang kaso), at sa bawat isa sa 
kanila, Kami ay naggawad ng Hukman (tamang paghatol 
sa mga bagay-bagay at ng pagkapropeta) at Karunungan. 
At Aming ipinailalim ang mga kabundukan at mga ibon 
upang luwalhatiin ang Aming mga Papuri na kasama ni 
David. At Kami ang gumawa (ng lahat ng mga ito). 8o - At 
siya ay tinuruan Namin nang paggawa ng kalasag mula sa 
metal (para sa mga digmaan), upang mapangalagaan kayo 
sa inyong pakikipaglaban. Kayo baga ay magbibigay ng 
pasasalamat? 

8l - At kay Solomon, (Aming ipinailalim) sa kanya ang 



Ang Mga Propeta 51 I 

malakas na hangin na nagngangalit, na sumusunod sa 
kanyang pag-uutos patungo sa lupain na Aming pinagpala. 
At sa lahat-lahat, Kami ang Ganap na Nakakabatid. §2 - At 
sa mga demonyo (mula sa mga Jinn), ang ilan sa kanila ay 
bumulusok para sa kanya, at liban pa rito ay gumawa pa ng 
ibang gawa; at Kami ang nangalaga sa kanila. 

8 3- At (alalahanin) si Job, nang siya ay manawagan sa 
kanyang Panginoon: “Katotohanan, ang hapis ay sumakmal 
sa akin, at Kayo ang Pinakamaawain sa lahat ng mga 
nagpapamalas ng Hahag.” 8 + Kaya’t Aming tinugon ang 
kanyang panambitan, at Aming pinalis ang hapis na nasa 
kanya, at Aming ibinalik ang kanyang pamilya sa kanya 
(na nawalay sa kanya), at pinag-ibayo ang kanilang bilang 
(tinipon ang mga katulad niya), bilang isang Habag mula sa 
Amin at bilang isang Pagpapaala-ala sa mga sumasamba sa 
Amin. 

8 5 At (alalahanin) si Ismail, at Idris (Enoeh) at Dhul-Kifl, 
sila ay kasama sa lipon na nagbabata ng pagtitiis. 86 - At 
Aming tinanggap sila sa Aming Habag. Katotohanang sila 
ay nasa lipon ng mga matutuwid. 

8 7- At (alalahanin) si Dhan-Nun (Jonah), nang siya ay 
lumisan na napopoot; na nag-akala na Kami ay walang 
kapamahalaan sa kanya (upang parusahan siya, alalaong 
baga, sa mga kalamidad na nangyari sa kanya). Datapuwa’t 
siya ay nanambitan sa oras ng kalaliman ng gabi (na 
nagsasabi): “La ilaha illa Anta (Wala ng iba pang diyos na 
karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Inyo 
[Allah}). Higit Kayong Maluwalhati (at Kataas-taasan), 
sa lahat ng (gayong kasamaan) na kanilang itinatambal 
(sa Inyo). Katotohanang ako ay nakagawa ng kamalian.” 



512 Surah 21 «Al-Anbiyaa 

88 - Kaya’t tinugon Namin ang kanyang pagluhog, at Aming 
iniligtas siya sa kapighatian. Sa gayon Namin inililigtas ang 
mga sumasampalataya (na nananalig sa Kaisahan ni Allah, 
umiiwas sa kasamaan at gumagawa ng kabutihan). 

8 9- At (alalahanin) si Zakarias, nang siya ay dumalangin sa 
kanyang Panginoon: “O aking Panginoon! Ako ay huwag 
Ninyong pahayaan na nag-iisa (na walang mga anak), 
bagama’t Kayo ang Pinakamainam sa mga Tagapagmana.” 
9°- Kaya’t dininig Namin ang kanyang panambitan at 
iginawad Namin sa kanya si Juan, at Aming pinagaling 
ang kanyang asawa (upang magdalang tao) para sa kanya. 
Katotohanang sila ay lagi nang maagap sa paggawa ng 
mabubuti, at sila ay laging tumatawag sa Amin ng may pag- 
asa at pangangamba, at sila ay lagi nang nagpapakumbaba 
sa Aming harapan. 

9 1 - At (alalahanin ) siya na nangangalaga sa kanyang 
kapurihan at kalinisan (Birheng Maria); siya ay Aming 
hiningahan (sa manggas) ng kanyang (kasuutan) ng Aming 
Ruh {Espiritu} (sa pamamagitan ni Anghel Gabriel), at 
Aming ginawa siya at ang kanyang anak (na si Hesus) na 
isangTanda sa lahat ng mga nilalang. 

9 2 Katotohanan! Ito, ang inyong relihiyon (ang Islam at 
Kaisahan ni Allah) ay isang relihiyon, at Ako ang inyong 
Panginoon, kaya’t tanging Ako lamang ang sambahin 
ninyo. 93 Datapuwa’t sila (ang mga pagano, mapagsamba 
sa diyus-diyosan, Hudyo, Kristiyano, atbp.) ay sumira 
at nagpangkat-pangkat ng kanilang relihiyon (nilabag 
ang Kaisahan ni Allah at ang Islam sa pamamagitan ng 
iba’t ibang sekta) sa lipon nila. (At) silang lahat ay muling 
magbabalik sa Amin. 94 Kaya’t sinuman ang gumawa ng 



513 


Ang Mga Propeta 

matutuwid na gawa habang siya ay nananampalataya (sa 
Kaisahan ni Allah at sa Islam), ang kanyang mga pagsisikhay 
ay hindi tatanggihan. Katotohanang itinatala Namin ito sa 
kanyang Aklat ng mga gawa. 

95- Isang paghabawal ang inilaan sa lahat ng bawat 
bayan (pamayanan) na Aming winasak, na sila ay hindi na 
makakabalik (na muli sa mundong ito, gayundin ang magsisi 
sa Amin). 9^- Hanggang kung sina Gog at Magog (mga 
tribo o tao) ay hayaan na makawala (sa kanilang hadlang), 
at sila ay mabilis na magsipangakalat sa bawat talampas. 
97- At ang Tunay na Pangako (Araw ng Muling Pagkabuhay) 
ay malapit na (sa katuparan). At kung (ang sangkatauhan 
ay ibangon na mula sa kanilang libingan), mapagmamalas 
ninyo ang mga mata ng mga hindi sumasampalataya na 
nakatitig sa pagkasindak. (Sila ay mangungusap): “Sa aba 
namin! Katotohanang kami ay hindi sumunod dito; hindi, 
(walang alinlangan) na kami ay Zalimun (buhong, buktot, 
pagano, walang pananalig sa Kaisahan ni Allah, atbp).” 

9 8 - Katiyakan! Kayo (na hindi sumasampalataya) at 
gayundin ang inyong mga sinasamba maliban pa kay Allah, 
ay (wala ng iba) kundi mga panggatong sa Impiyerno! 
(Katotohanang) kayo ay magsisipasok dito. 99 Kung ang 
mga (imaheng ito, atbp.) ay naging mga diyos (nga), sila sana 
ay hindi magsisipasok dito (Impiyerno), {datapuwa’t] silang 
lahat ay mananatili rito. 100 Dito sila ay magsisihikbi at 
magbubuntong-hininga nang malalim at ang paghalinghing 
ang kanilang daranasin, at sila rito ay hindi makakarinig. 
IDI - Katotohanang sila na ang kabutihan ay nanggaling sa 
Amin, sila ay ilalayo rito (Impiyerno, {katulad ni Hesus na 
anak ni Maria, Ezra, atbp.]). I02 - Hindi nila mapapakinggan 



514 Surah 21 «Al-Anbiyaa 

ang pinakamaliit na ingay nito (Impiyerno), habang sila 
ay nananahan sa lugar ng (anumang) naisin ng kanilang 
sarili. io 3- Ang Pinakamalaking Sindak (sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay) ay hindi magbihigay hapis sa kanila, at ang 
mga anghel ay sasalubong sa kanila (na may pagbati): “Ito 
ang inyong Araw na sa inyo ay ipinangako.” 

io 4- At (alalahanin) ang Araw na Aming babalunbunin 
ang kalangitan na tulad ng papel na nakabalunbon para 
sa mga aklat, at (kung paano) Namin sinimulan ang unang 
paglikha, Aming panunumbalikin itong muli, (ito) ay 
pangako na Aming tutuparin sa inyo. Katotohanang Aming 
tutuparin ito. io 5- At katotohanang Aming isinulat sa Zabur 
(alalaong baga, ang lahat ng mga Aklat ng Kapahayagan 
tulad ng Torah, Ebanghelyo, ang Qur’an) matapos (na 
Aming maisulat) ito sa Al-Lauh Al-Mahfuz (ang Aklat na 
nasa pag-iingat ni Allah sa Kalangitan), upang ang Aking 
mabubuting lingkod ay magmana sa Kalupaan (alalaong 
baga, sa kalupaan ng Paraiso). Io6 - Katotohanang dito (sa 
Qur’an) ay mayroong maliwanag na Mensahe sa mga tao na 
sumasamba kay Allah (alalaong baga, ang tunay na nananalig 
sa Islam, sumusunod sa Qur’an at sa mga pamamaraan ng 
Propeta). 

io 7- At ikaw (O Muhammad) ay hindi Namin 
isinugo, maliban lamang na tanging Habag sa Aalamin 
(sangkatauhan, mga Jinn, at lahat ng mga nilalang). 
IoS - Ipagbadya (O Muhammad): “Sa akin ay ipinahayag 
na ang inyong Ilah (Diyos) ay isa lamang Ilah (Diyos, si 
Allah). Hindi baga kayo tatalima sa Kanyang Kalooban 
(na maging Muslim at magtigil sa pagsamba sa iba pa 
maliban kay Allah)?” I0 9- Datapuwa’t kung sila (mga 



515 


Ang Pilgrimahe 

pagano, mapagsamba sa diyus-diyosan, Hudyo, Kristiyano, 
atbp.) ay magsitalikod (sa Islam at Kaisahan ni Allah), 
ipagsaysay mo sa kanila (O Muhammad): “Ipinahayag ko 
sa inyong lahat ang Mensahe sa Katotohanan (o babala 
ng labanan), na maging lantad sa ating lahat, subalit hindi 
ko nababatid kung ang ipinangako sa inyo (alalaong baga, 
ang kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay) ay 
malapit na o malayo pa . 110 Ipagbadya mo (O Muhammad): 
“Katotohanang Siya (Allah) ang nakakabatid kung ano ang 
inyong ipinangungusap nang malakas (lantad) at gayundin 
ang inyong ikinukubli. m - At hindi ko (ito) batid, marahil 
ito ay isa lamang pagsubok sa inyo, at isang pansamantalang 
pagsasaya lamang. II2 - Ipagbadya (O Muhammad): ‘Aking 
Panginoon! Kayo ang humahatol sa katotohanan! Ang 
aming Panginoon ang Pinakamapagpala. Ang Kanyang 
tulong at tangkilik ang marapat lamang na hanapin laban sa 
mga kalapastanganan na inyong ipinangungusap (tungkol 
kay Allah, na Siya ay may anak; tungkol kay Muhammad, 
na siya ay manggagaway; tungkol sa Qur’an, na ito ay isang 
tulain, atbp.)! 


Surah 22 •Al-Hajj 

Ang PlLGRIMAHE 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 O sangkatauhan! Pangambahan ninyo ang inyong 
Panginoon at maging masunurin sa Kanya! Katotohanan, 




516 Surah 22 • Al-Hajj 

ang lindol sa Oras (ng Paghuhukom) ay isang kasindak- 
sindak na bagay 2 - Sa Araw na mapagmamalas ninyo ito, ang 
bawat nagpapasusong ina sa kanyang anak ay makakalimot 
sa kanyang inaalagaan, at ang bawat nasa sinapupunan 
ng nagdadalang taong babae ay malalaglag (siya ay 
makukunan), at inyong mamamasdan ang sangkatauhan 
na waring mga lasing, ngunit sila ay hindi malalango, 
datapuwa’t napakatindi ng Kaparusahan ni Allah. 3- At 
mayroon sa karamihan ng sangkatauhan ang nakikipagtalo 
tungkol kay Allah, ng walang kaalaman, at sumusunod sa 
bawat mapaghimagsik (palasuway kay Allah) na demonyo 
(salat sa lahat ng uri ng kabutihan). 4- At para sa kanya 
(demonyo), rito ay ipinag-utos, ang sinumang sumunod sa 
kanya, kanyang ililigaw siya, at siya ay kakaladkarin niya sa 
Kaparusahan ng Apoy 

5- O sangkatauhan! Kung kayo ay nag-aalinlangan tungkol 
sa Muling Pagkabuhay, kung gayon, katotohanang Aming 
nilikha kayo (tulad ni Adan) mula sa alabok, at mula sa 
Nutfah (magkahalong semilya ng lalaki at babae), at mula 
sa kimpal (isang makapal na piraso ng namuong dugo), at sa 
maliit na tambok ng laman, ang iba ay nagkahubog at ang 
iba ay hindi nahubog (nakunan o nalaglag sa pagdadalang- 
tao), upang magawa Namin (ito) na maliwanag sa inyo 
(alalaong baga, ang maipamalas ang Aming kapangyarihan 
at kakayahan na magawa ang anumang Aming maibigan). 
At pinahihintulutan Namin ang sinumang Aming maibigan 
na manatili sa loob ng sinapupunan (ng babae) sa isang 
natatakdaang panahon, at Aming iniluwal kayo bilang 
mga sanggol, (at binigyan kayo ng kakayahang lumaki) 
upang inyong sapitin ang gulang ng may hustong lakas. 



517 


Ang Pilgrimahe 

At sa lipon ninyo ay mayroong namamatay (na bata pa), 
at sa lipon ninyo ay mayroong nagbabalik sa mahirap na 
katandaan, kaya’t wala siyang natatandaan matapos na 
kanyang maalaman ({noon}, o nagiging ulyanin o isip-bata). 
At namamasdan ninyo ang kalupaan na tuyot, datapuwa’t 
nang Aming pamalibisbisin ang tubig (ulan) sa mga ito, ito 
ay naantig sa pagkabuhay, ito ay nanariwa at tumubo rito 
ang lahat ng uri ng kaakit-akit na pagtubo. 6 Ito’y sapagkat 
si Allah, Siya ang Katotohanan, at Siya ang nagbibigay ng 
buhay sa patay, at Siya ang Nakakagawa ng lahat ng bagay 

7- At katotohanan, ang Oras ay daratal, walang alinlangan 
tungkol dito, at katiyakan, na si Allah ay magpapabangon 
sa mga nasa libingan. 

8 - At sa karamihan ng mga tao ay mayroong nakikipagtalo 
tungkol kay Allah, ng walang kaalaman o patnubay, o 
ng isang Aklat na nagbibigay liwanag (mula kay Allah), - 

9- Na naglilingon ng kanyang leeg sa kapalaluan (na malayo 
sa Landas ni Allah), at namumuno (sa iba) na (higit) na 
mapaligaw nang malayo sa Landas ni Allah. Sa kanya ay 
mayroong kahihiyan sa buhay sa mundong ito, at sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay ay Aming ipapalasap sa kanya 
ang sakit ng nagliliyab (na Apoy). IO Ito’y dahilan sa mga 
idinulot (ginawa) ng iyong mga kamay, at katotohanang si 
Allah ay makatarungan sa Kanyang mga alipin. 

"Atsalipon ng mga tao ay may mga sumasamba kay Allah 
nang gayon, na nasa sa gilid (ng pag-aalinlangan), kung ang 
mabuting kalusugan ay nasa kanya, siya ay nasisiyahan na 
rito, datapuwa’t kung ang pagsubok ay dumatal sa kanya, 
ang kanyang mukha ay tumitingin nang patalikod (alalaong 
baga, bumalik sa kawalan ng pananampalataya pagkatapos 



518 Surah 22 • Al-Hajj 

na yumakap sa Islam). Siya ay kapwa nawalan (ng buhay) 
sa mundong ito at sa Kabilang Buhay. Ito ang lantad na 
pagkatalo. 

I2 - Siya ay tumatawag sa iba pa maliban kay Allah na hindi 
naman nakapagbibigay ng kasahulan o kapakinabangan 
sa kanya. Katotohanang ito ay pagkaligaw na malayo. 
'3- Siya ay tumatawag sa kanya na ang kapahamakan ay higit 
na malapit kaysa kapakinabangan; katotohanang isang 
masamang maula (patron o idolo), at katiyakang isang 
masamang kaibigan! '4- Katotohanang si Allah ay tatanggap 
sa mga sumasampalataya (sa Islam at sa Kaisahan ni Allah) 
at nagsisigawa ng kabutihan (ayon sa Qur’an at sa pagtuturo 
ng Propeta), sa mga Halamanan na sa ibaba nito ay may 
mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso). Katotohanang si Allah 
ay gumagawa ng anumang Kanyang naisin. 

'5- Kung sinuman ang nag-aakala na si Allah ay hindi 
tutulong sa kanya (Muhammad) sa mundong ito at sa 
Kabilang Buhay, hayaan siyang magsabit ng lubid sa kisame 
at hayaang bigtihin niya ang kanyang sarili. Kaya’t hayaang 
mamasdan niya kung ang kanyang balak ay makapag- 
aalis ng gayong (bagay) kung saan siya nagagalit! 16 Kaya’t 
Aming ipinadala ito (ang Qur’an) nang papanaog (kay 
Muhammad) bilang Maliwanag na mga Tanda (katibayan), 
at katotohanang si Allah ay namamatnubay sa sinumang 
Kanyang maibigan. 

x 7- Katotohanang sila na mga sumasampalataya (kay Allah 
at sa Kanyang Tagapagbalitang si Muhammad), at ang 
mga Hudyo, ang mga Sabiano, ang mga Kristiyano, at mga 
Magiano, at sila na mga sumasamba sa iba bukod pa kay 
Allah, katotohanang si Allah ang hahatol sa pagitan nila sa 



Ang Pilgrimahe 519 

Araw ng Muling Pagkabuhay. Katotohanang si Allah ang 
Saksi sa lahat ng bagay 

lS - Hindi baga ninyo namamasdan na kay Allah ay 
nagpapatirapang lahat ang anumang nasa kalangitan at 
kalupaan, at ang araw, at ang buwan, at ang mga bituin, 
at kabundukan, ang mga punongkahoy, ang mga hayop, 
at ang marami sa mga tao? Datapuwa’t marami sa mga 
(tao) na ang (ilalapat na) kaparusahan ay makatwiran (o 
mapapangatwiranan). At kung sinuman ang bigyan ni 
Allah ng kahihiyan, walang makakapagbigay sa kanya 
ng karangalan. Katotohanang si Allah ay gumagawa ng 
anumang Kanyang naisin. 

wAngdalawangmagKilabangito (angsumasampalatayaat 
hindi sumasampalataya) ay nagsisipagtalo sa isa’t isa tungkol 
sa kanilang Panginoon, at sa mga hindi nananampalataya, 
ang mga damit na gawa sa apoy ay tatabasin para sa kanila, 
at kumukulong tubig ang ibubuhos sa kanilang ulo. 2 °- Sa 
pamamagitan nito ay malulusaw o maglalaho ang anumang 
nasa loob ng kanilang tiyan, gayundin ang (kanilang) balat. 
2I - At sa kanila ay (ipangpaparusa) ang mga piraso ng tuwid 
na bakal na may sima. 22 - Sa bawat oras na naisin nilang 
makawala rito, dahil sa pagkahapis, sila ay mulang itataboy 
dito, at sa kanila ay ipagbabadya: “Lasapin ninyo ang 
kaparusahan ng pagkasunog!” 

2 3- Katotohanang si Allah ay tatanggap sa mga 
nananampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa Islam) at 
nagsisigawa ng kabutihan, sa mga Halamanan na sa ibaba 
nito ay may mga ilog na nagsisidaloy (sa Paraiso), rito sila 
ay papalamutihan ng mga pulseras na gawa sa ginto at 
perlas at ang kanilang magiging kasuotan dito ay sutla. 



520 Surah 22 • Al-Hajj 

2 4- At sila ay napapatnubayan (sa mundong ito) tungo 
sa isang magandang pangungusap (tulad ng La ilaha ill 
Allah, Alhamdullilah, pagdalit ng Qur’an, atbp.) at sila ay 
napapatnubayan sa Kanyang Landas (sa relihiyon ni Allah 
at sa Kanyang Kaisahan), na Siya (lamang) ang karapat- 
dapat na pag-ukulan ng lahat ng mga Pagpupuri. 

2 5 Katotohanan, sila na mga hindi sumasampalataya at 
humahadlang (sa mga tao) tungo sa Landas ni Allah, at sa 
Masjid A1 Haram (sa Makkah) na ginawa Naming bukas sa 
(lahat) ng mga tao, at sa naninirahan dito at sa panauhin 
mula sa bansa ay magkapantay dito (kung tungkol sa 
kabanalan ng Hajj at Umra). At sinumang kumiling sa 
gawang masama rito o gumawa ng kamalian (alalaong baga, 
ang sumamba sa mga diyus-diyosan at talikuran ang Islam 
at Kaisahan ni Allah), ay hahayaan Naming lasapin niya ang 
masakit na kaparusahan. 

26 ■ At (alalahanin) nang Aming ipamalas kay Abraham 
ang lugar (ng Banal) na Tahanan (ang Ka’ba sa Makkah) na 
(nagsasabi): “Huwag kayong magtambal ng anupaman sa 
pagsamba sa Akin, [La ilaha ill Allah} (Wala ng iba pang 
diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban 
kay Allah), at pakabanalin ninyo ang Aking Tahanan tungo 
sa kanila na mga nagsisiikot dito, at sa mga nagsisitindig sa 
pagdalangin, at sa mga yumuyukod (sa kapakumbabaan at 
pagtalima), at nagpapatirapa (sa pagdalangin, atbp.).” 

2 7' At ipagbadya sa sangkatauhan ang Hajj (Pilgrimahe). 
Sila ay daratal sa iyo sa kanilang mga paa at (nakasakay) 
sa bawat balingkinitang kamelyo, sila ay manggagaling 
sa bawat malalim at malayo (maluwang) na daang 
bulubundukin (upang mag-alay ng Hajj). 2§ - Upang kanilang 



521 


Ang Pilgrimahe 

mamalas ang mga bagay na may kapakinabangan sa kanila 
(alalaong baga, ang gantimpala ng Hajj sa Kabilang Buhay, 
gayundin sa ilang makamundong pakinabang tulad ng 
pagtitinda, kalakal, atbp.), at banggitin ang pangalan ni 
Allah sa mga itinakdang araw (alalaong baga, sa ika io, n, 
12,13 ng Dhul Hijja), sa ibabaw (o harapan) ng mga hayop 
na Kanyang ipinagkaloob sa kanila (para sa sakripisyo), 
sa oras nang kanilang pagkatay na nagsasabi: (Bismillah, 
Wallahu Akbar, Allahumma Minka wa Ilaik). At magsikain 
kayo rito at pakainin ang mga mahihirap na naghihikahos. 
2 9- At hayaan nilang buuin ang mga nakatalagang tungkulin 
(Manasik ng Hajj) sa kanila, at isagawa ang kanilang 
pangako (mga ritwal), at magsiikot sa Sinaunang Tahanan 
(ang Ka’ba sa Makkah). 

3°- Ang Manasik na ito (ang mga nakatalagang tungkulin 
sa Hajj ay isang obligasyon na utang ng mga tao kay Allah), 
at kung sinuman ang magparangal sa mga banal na bagay 
ni Allah, ito ay higit na mabuti sa kanya sa paningin ng 
kanyang Panginoon. Ang mga hayop ay pinahihintulutan sa 
inyo, maliban sa mga babanggitin sa inyo (na hindi kasali). 
Kaya’t talikdan ninyo ang karumal-dumal (ang pagsamba sa 
mga diyus-diyosan) at talikdan ang kasinungalingan (mga 
huwad na pangungusap). 

3 1 Hunafa Lillah (alalaong baga, ang sumamba ng wala ng 
iba kundi kay Allah), at hindi pagtatambal ng kasama sa 
Kanya (sa pagsamba) at sinumang magtalaga ng katambal 
kay Allah, ang makakatulad niya ay wari bang siya ay nahulog 
sa alapaap (kaitaasan), at ang mga ibon ay umagaw sa kanya, 
o ang hangin ay nagtapon sa kanya sa isang malayong lugar. 

3 2 - Kaya’t ang mga ito (ang mga nabanggit sa talata 



522 Surah 22 • Al-Hajj 

2 7 hanggang 3 1 , ay isang obligasyon ng tao na nakalaan 
kay Allah). At sinumang magparangal sa mga Tanda ni 
Allah, kung gayon, ito ay katotohanang nanggagaling 
sa kataimtiman ng puso. 33- Sa kanila (ang mga hayop na 
inialay sa sakripisyo) ay mga kapakinabangan sa inyo sa 
natatakdaang araw, at pagkatapos, sila ay dinala upang 
isakripisyo sa Sinaunang Tahanan (ang Haram, ang 
sagradong teritoryo ng lungsod ng Makkah). 

34 - At sa bawat bansa, Kami ay nagtalaga ng panrelihiyong 
mga seremonya, upang kanilang mabanggit ang Pangalan 
ni Allah sa ibabaw (o harapan) ng mga hayop na Kanyang 
ipinagkaloob sa kanila bilang pagkain. At ang inyong Ilah 
(Diyos) ay Isang Ilah (Diyos, si Allah), kaya’t sa Kanya 
lamang kayo sumuko (sa Islam). At ikaw (O Muhammad), 
ay magpahayag ng magandang balita sa Mukhbitin (yaong 
mga sumusunod kay Allah ng may kapakumbabaan at may 
mabababang loob sa gitna ng mga sumasampalataya sa 
Islam at sa Kaisahan ni Allah). 35- Sila na ang puso ay tigib ng 
pangangamba kung si Allah ay nababanggit; na matiyagang 
nagbabata sa anumang sumapit sa kanila (na kapinsalaan), at 
sila na mga nagsisipag-alay ng Salah (palagiang pagdarasal) 
nang mahinusay, at gumugugol (sa Kapakanan ni Allah) 
mula sa mga biyaya na Aming ipinagkaloob sa kanila. 

3 6 - At sa Budn (mga baka, kamelyo, o tupa na dala 
bilang pang-alay na sakripisyo ng mga nagpipilgrimahe sa 
Santuwaryo ng Makkah). Ginawa Namin sa inyo bilang 
(isa) sa mga Tanda ni Allah, dito kayo ay may higit na 
kapakinabangan. Kaya’t banggitin ninyo ang Pangalan ni 
Allah kung sila ay ilabas na at ihanay (upang isakripisyo). 
Kaya’t kung sila ay maitumba na ninyo (matapos ang 



523 


Ang Pilgrimahe 

pagkatay), kayo ay magsikain dito, at pakainin ninyo ang 
mga pulubi na hindi nanghihingi (sa mga tao), at mga 
pulubi na namamalimos (sa mga tao). Kaya’t ginawa Namin 
na sila ay mapailalim sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng 
damdamin ng pasasalamat. 37- Hindi ang kanilang laman o 
dugo ang nakakarating kay Allah, datapuwa’t ang katausan 
(o kataimtiman) mula sa inyo ang sumasapit sa Kanya. 
Kaya’t ginawa Namin na mapailalim sila sa inyo upang 
inyong itampok si Allah sa Kanyang naging patnubay sa 
inyo. At ibigay mo (O Muhammad) ang magandang balita 
sa Muhsinun (lahat ng mga gumagawa ng kabutihan). 

3 8 - Katotohanang si Allah ang nagtatanggol sa mga 
sumasampalataya. Katotohanan! SiAUahayhindiumiibigsa 
mga taksil at mga walang utang na loob sa Kanya (sila na mga 
sumusuway kay Allah, datapuwa’t sumusunod kay Satanas). 
39- Ang kapahintulutan upang makipaglaban ay iginawad sa 
kanila (alalaong baga, ang mga sumasampalataya laban sa 
mga hindi sumasampalataya), na kumakalaban sa kanila, 
(at) dahilan sa sila (na mga sumasampalataya) ay ginawan 
ng kamalian, at katotohanang si Allah ay makapagkakaloob 
sa kanila (mga sumasampalataya) ng tagumpay - 4°- Sila 
na mga itinaboy sa kanilang mga tahanan ng walang 
katarungan sapagkat sila ay nagtatanggol sa karapatan (at sa 
kadahilanan) na sila ay nagsasabi ng: ‘Ang aming Panginoon 
ay si Allah”. At kung hindi (sana) nilapatan ni Allah ang isang 
lipon ng mga tao sa pamamagitan ng iba, katotohanang 
dito ay igugupo ang mga monasteryo, mga simbahan, 
mga sinagoga, at mga moske, kung saan ang Ngalan ni 
Allah ay ginugunita nang masagana. Katotohanang si 
Allah ay tutulong sa mga tao na tumutulong sa Kanyang 



524 Surah 22 • Al-Hajj 

(Kapakanan). Katotohanang si Allah ang Ganap na 
Malakas, ang Lubos na Makapangyarihan. 

4 1 - Sila (na mga Muslim na namumuno), na kung sila ay 
Aming pagkakalooban ng kapangyarihan sa kalupaan, 
(sila) ay nag-uutos sa Salah (palagiang pagdarasal nang 
mahinusay), at pagbabayad ng Zakah (takdang tulong na 
pangkawanggawa) at sila ay nag-aanyaya sa Al-Maruf (sa 
Kaisahan ni Allah at sa Islam at sa lahat ng ipinag-uutos 
nito) at nagbabawal sa Al-Munkar (paganismo, kawalan 
ng pananampalataya at lahat ng ipinagbabawal sa Islam). 
At kay Allah nakasalalay ang kahihinatnan ng (lahat) ng 
pangyayari (ng mga nilalang). 

4 2 - At kung ikaw ay pinasisinungalingan nila (O 
Muhammad), gayundin naman nila pinasinungalingan ang 
mga Propeta na una pa sa kanila, (sa panahon) ng mga tao 
ni Noe, A’ad at Thamud, 43- At sa mga tao ni Abraham at 
ng mga tao ni Lut, 44- At sa mga naninirahan sa Madyan 
(Midian), at pinasinungalingan (nila) si Moises, datapuwa’t 
Aking binigyan ng bahagyang palugit ang mga hindi 
sumasampalataya, at pagkatapos ay Aking sinakmal sila, at 
masdan kung gaano katindi ang Aking kaparusahan (laban 
sa kanilang mga kamalian)! 

45- At marami ng bayan (pamayanan) ang Aming winasak 
samantalang sila ay gumon sa mga maling gawa, kaya’t 
ito ngayon ay lugmok na mga guho na (hanggang sa 
araw na ito) at (marami) ang mga napag-iwanan ng mga 
tuyong balon at matataas na kastilyo! 4® Hindi baga sila 
nagsipaglakbay sa kalupaan, at mayroon ba silang mga 
puso upang makaunawa, at mayroon ba silang mga tainga 
upang makarinig? Katotohanan, hindi ang mga mata ang 



525 


Ang Pilgrimahe 

tumutubo (o lumalaki) na bulag, datapuwa’t ang puso na 
nasa dibdib ang tumutubo na bulag. 

47- At ikaw ay tinatanong nila na madaliin ang kaparusahan! 
At si Allah ay hindi makakaligta sa Kanyang Pangako. At 
katotohanang ang isang Araw kay Allah ay katumbas ng 
libong taon na inyong binibilang. 4 8 - At maraming bayan 
(pamayanan) ang Aking binigyan ng palugit samantalang ito 
ay gumon sa kabuktutan. At (sa katapusan), Aking sinaklot 
sila (ng kaparu-sahan). At sa Akin ang (huling) pagbabalik 
(nglahat). 

49- Ipagbadya (O Muhammad): “O sangkatauhan! 
Ako ay isinugo lamang sa inyo bilang isang lantad na 
tagapagbabala.” 5°- Kaya’t sila na mga sumasampalataya (sa 
Kaisahan ni Allah at sa Islam) at gumagawa ng kabutihan, 
sasakanila ang Kapatawaran at Rizqun Karim (matimyas na 
gantimpala, alalaong baga, ang Paraiso). 5 1 Datapuwa’t sila 
na mga nagsisikap ng laban sa Aming Ayat (mga katibayan, 
pahayag, aral, tanda, atbp.) upang biguin at hadlangan sila, 
sila ang mga maninirahan sa Apoy ng Impiyerno. 

5 2 Hindi Kami kailanman nagsugo ng Tagapagbalita o 
ng Propeta maging nang una pa man sa iyo, datapuwa’t; 
kung siya ay nagpapahayag ng rebelasyon o nagsasalaysay 
o nangungusap, si Satanas ay naghahagis (ng ilang 
kasinungalingan) dito. Datapuwa’t si Allah ang pumapalis 
ng anumang ikinukulapol ni Satanas sa kanila. At si Allah 
ang nagtitindig ng Kanyang mga Rebelasyon. At si Allah ang 
Ganap na Nakakaalam, angTigib ng Karunungan. 53- Upang 
gawin Niya (Allah) na ang anumang inihagis ni Satanas 
ay maging pagsubok sa mga tao na ang mga puso ay may 
karamdaman (ng pagkukunwari at kawalan ng pananalig), 



526 Surah 22 • Al-Hajj 

at ang mga puso ay matitigas. At katotohanan, ang Zalimun 
(mga buktot, buhong, pagano, atbp.) ay nasa salungat, na 
lubhang malayo (sa Katotohanan, at laban saTagapagbalita 
ni Allah at sa mga sumasampalataya). 54- Upang sila na mga 
nabigyan ng karunungan ay makaalam na ito (ang Qur’an) 
ay ang Katotohanan mula sa inyong Panginoon, at upang 
sila ay magsisampalataya rito, at ang kanilang puso ay 
tumalima rito ng may kapakumbabaan. At katotohanang si 
Allah ang Patnubay ng mga sumasampalataya sa Matuwid 
na Landas. 

55- At sila na mga hindi sumasampalataya ay hindi 
magsisitigil na laging nag-aalinlangan dito (Qur’an) 
hanggang ang Oras ay dumatal nang kaginsa-ginsa sa kanila, 
o sumapit sa kanila ang kaparusahan ng Araw na ito, na 
pagkaraan nito ay wala nang magiging gabi (alalaong baga, 
ang Araw ng Muling Pagkabuhay). 5 6 - Ang Kapamahalaan sa 
Araw na ito ay tanging kay Allah (Siya na walang katambal). 
Sila ay hahatulan Niya. Kaya’t sila na mga sumasampalataya 
(sa Kaisahan ni Allah) at nagsigawa ng mga kabutihan ay 
mapapasa-Halamanan ng Kasiyahan (Paraiso). 57- At sila na 
mga hindi sumasampalataya at nagpasinungaling sa Aming 
mga Talata (ng Qur’an), sasakanila ang kahiya-hiyang 
Kaparusahan (ng Impiyerno). 

5 8 - Sila na mga nagsilikas tungo sa paglilingkod sa 
Kapakanan ni Allah at pagkatapos nito ay napatay o 
namatay, katotohanang si Allah ay magkakaloob sa kanila 
ng mainam na biyaya. At katotohanan, si Allah lamang 
ang Pinakamainam sa mga nagkakaloob ng pabuya. 
59- Katotohanang sila ay papapasukin Niya sa daan na tunay 



527 


Ang Pilgrimahe 

namang sila ay masisiyahan, at katotohanang si Allah ay 
tunay na Pinakamaalam, ang Pinakamapagparaya. 

60 - At ito nga. At sinuman ang gumanti ng katulad ng 
kanyang sinapit, at pagkatapos ay muling binigyan ng 
siphayo, si Allah ay katotohanang tutulong sa kanya. 
Katotohanang si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Lagi nang Nagpaparaya. 

61 - Ito ay dahil si Allah ang naglagom ng gabi sa araw, at Siya 
rin ang naglagom ng araw sa gabi. At katotohanang si Allah 
ang Lubos na Nakakarinig, ang Ganap na Nakakamasid. 
6z - Ito ay dahil si Allah, - Siya ang Katotohanan (ang tunay 
na Diyos lamang ng lahat ng mga nilalang, na Siya ay walang 
katambal o karihal sa Kanya), at ang anupamang itinatambal 
nila (ang mga mapagsamba sa diyus-diyosan) sa Kanya, ito 
ay Batil (kasinungalingan at kabulaanan). At katotohanang 
si Allah, - Siya ang Pinakamataas, ang Pinakadakila. 

6 3- Hindi baga ninyo namamasdan na si Allah ang 
nagpapamalisbis ng tubig (ulan) mula sa alapaap, at (dahil 
dito) ang kalupaan ay naging luntian? Katotohanang si 
Allah ang Pinakamabait at Pinakamatulungin, ang Ganap 
na Nakakatalos ng lahat ng bagay 6 4- Siya ang nag-aangkin 
ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan. At katotohanang si 
Allah, - Siya ay Sagana (walang pangangailangan sa anuman), 
ang Karapat-dapat sa mga Papuri. 

6 5- Hindi baga ninyo namamasdan (o sangkatauhan) na 
ipinailalim sa inyo ni Allah ang lahat ng nasa kalupaan, 
at sa mga barko na naglalayag sa dagat sa pamamagitan 
ng Kanyang Pag-uutos? Sinusuhayan Niya ang kalangitan 
na huwag bumagsak sa kalupaan, malibang Kanyang 
pahintulutan. Katotohanang si Allah sa Sangkatauhan 



528 Surah 22 • Al-Hajj 

ay Tigib ng Kabaitan, ang Pinakamaawain. 66 • Siya ang 
naggawad sa inyo ng buhay, at Siya ang magbibigay sa inyo 
ng kamatayan, at muli ay bubuhay sa inyo (sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay). Katotohanan, ang tao ay tunay na 
walang pagtanaw ng pasasalamat! 

6 7 - Sa bawat bansa (pamayanan) ay itinakda Namin 
ang mga pangrelihiyong seremonya (alalaong baga, ang 
pagsasakripisyo ng hayop sa panahon ng Pilgrimahe sa 
tatlong araw nang pananatili sa Mina rito sa Makkah), na 
dapat nilang sundin, kaya’t huwag hayaan sila (mga pagano) 
na makipagtalo sa inyo sa mga bagay (na katulad nang 
pagkain ng inialay na hayop at hindi ng hayop na pinatay 
ni Allah sa natural na kamatayan), datapuwa’t inyong 
anyayahan sila sa inyong Panginoon. Katotohanan! Ikaw (O 
Muhammad) ay tunay na nasa Matuwid na Landas (alalaong 
baga, sa tunay na Relihiyon ng Islam at Kaisahan ni Allah). 
68 /Vt kung sila ay makipagtalo sa iyo (tungkol sa pagkakatay 
ng mga sakripisyo), inyong sabihin: “Si Allah ang ganap na 
nakakaalam ng inyong ginagawa.” 6 9- “Si Allah ang hahatol 
sa pagitan ninyo sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na tungkol 
sa bagay na iyan, ay hindi ninyo pinagkakasunduan.” 
7 ° Hindi baga ninyo nalalaman na si Allah ang nakakabatid 
ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan? Katotohanan, 
ang lahat ng ito ay nasa isang Aklat (Al-Lauh Al-Mahfuz). 
Katotohanan! Ito ay magaan kayAllah. 

7 1 - At sila ay sumasamba sa iba pa maliban kay Allah, doon 
sa mga bagay na hindi Siya nagpapanaog ng kapamahalaan, 
na roon ay wala silang kaalaman, at sa Zalimun (mga 
buktot, buhong, pagano, walang pananalig sa Kaisahan 
ni Allah, atbp.) ay walang makakatulong. 7 2 - At kung ang 



529 


Ang Pilgrimahe 

Aming Malilinaw na mga Talata ay dinadalit sa kanila, 
iyong mahahalata ang pagtatakwil sa mukha ng mga hindi 
sumasampalataya! Sila ay halos handa na, na lusubin ng 
may karahasan ang mga nagsisidalit ng Aming mga Talata 
sa kanila. Ipagbadya: “Sasabihin ko ba sa inyo ang isang 
bagay na masahol pa kaysa rito? Ang Apoy (ng Impiyerno) 
na ipinangako ni Allah sa mga hindi nananampalataya, at 
tunay na napakasama ng hantungang ito!” 

73- O sangkatauhan! Isangpaghahambinganghinabi, kaya’t 
makinig dito (nang mataman): “Katotohanan! Yaong mga 
tinatawagan ninyo maliban kay Allah ay hindi makakalikha 
(kahit na) ng isang langaw, kahit na sila ay magsama- 
sama sa layuning ito. At kung ang langaw ay umagaw ng 
isang bagay sa kanila, sila ay walang kapangyarihan na 
mabitawan ito (mula sa) langaw. Kaya’t (kapwa) mahina 
ang naghahanap at hinahanap. 74 Hindi nila nahinuha si 
Allah (ng ayon) sa Kanyang Karapat-dapat na Katatayuan. 
Katotohanang si Allah ay Lubos na Malakas, ang Ganap na 
Makapangyarihan. 

75- Si Allah ay humihirang ng Kanyang mgaTagapagbalita 
mula sa (lipon) ng mga anghel at mula sa mga tao. 
Katotohanang si Allah ang Ganap na Nakakarinig, ang 
Lubos na Nakakamasid. i b - Talastas Niya kung ano ang nasa 
harapan nila, at kung ano ang nasa likuran nila. At kay Allah 
ay magbabalik ang lahat ng hagay (sa pagpapasya). 

77- 0 kayong nagsisisampalataya! Magsiyuko kayo at 
magpatirapa sa inyong sarili, at sambahin ang inyong 
Panginoon at magsigawa ng kabutihan upang kayo ay 
magsipagtagumpay. 78 - At magsikap nang taos tungo sa 
Kapakanan ni Allah, kung paano kayo dapat magsikap 



530 


Surah 23 •Al-Mu’minun 


(ng may katapatan at ng lahat ninyong lakas upang ang 
Kanyang Ngalan ay maging Tampok). Kayo ay hinirang 
Niya (upang iparating ang Kanyang Mensahe ng Islam 
at Kanyang Kaisahan), at hindi Niya iginawad sa inyong 
relihiyon ang anumang pagbabata, ito ang relihiyon ng 
inyong amang si Abraham (ang pagiging Isa ni Allah sa 
Islam). Siya (Allah) ang nagbigay sa inyo ng katawagang 
Muslim, na magkatulad maging noon at maging ngayon 
(sa Qur’an), upang ang Tagapagbalita (na si Muhammad) 
ay maging saksi sa inyo at kayo ay maging mga saksi sa 
sangkatauhan! Kaya’t magsipag-alay kayo ng Salah (takdang 
panalangin) nangganap at mahinusay, magkaloob ng Zakah 
(katungkulang kawanggawa) at manangan nang mahigpit 
kay Allah (alalaong baga, ng may pagtitiwala sa Kanya na 
ang lahat ng bagay ay nasa Kanyang paghahawak). Siya ang 
inyong Maula (Patron, Panginoon, atbp.), at gaano (Siya) 
Kainam na Maula (Patron, Panginoon, atbp.), tunay na Siya 
ay Kapuri-puring Tagalingap! 

Surah 23 'Al-Mu’minun 

Ang Mga Sumasampalataya 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 

Pinakamaawain 

’■ Katiyakang matatagumpay ang mga sumasampalataya. 
2 - Sila na nagsisipag-alay ng kanilang panalangin ng may 
kataimtiman at ganap na pagpapasakop. 3- At sila na 
lumalayo sa Al-Laghw (marumi, kasinungalingan, masama, 




531 


Ang Mga Sumasampalataya 

walang kabutihang salita, at lahat ng mga ipinagbabawal 
ni Allah). 4- At sila na nagbabayad ng Zakah (katungkulang 
kawanggawa). 5- At sila na nangangalaga sa kanilang 
kalinisan (alalaong baga, sa labag na relasyong seksuwal, 
sa kanilang maseselang bahagi ng katawan). 6 - Maliban sa 
kanilang mga asawa o (mga bihag), na angkin ng kanilang 
kanang kamay, - sa kanila, sila ay ligtas sa anumang 
panunumbat; 7- Datapuwa’t sinumang maghanap ng higit 
pa rito, sila ang mga lumalabag sa hangganan ng kautusan; 
8 - Sila na matatapat sa mga ipinagkatiwala (inilagak) sa kanila 
at tumutupad sa mga kasunduan; 9- At sila na mahigpit na 
nagsasagawa (ng limang takdang) pagdarasal (sa tamang 
oras). IO - Katotohanang sila ang mga tagapagmana. n - Sila 
ang magmamana ng Firdaus (Paraiso). Mananahan sila rito 
magpakai-lanman. 

I2 - At katotohanang nilikha Namin ang tao (Adan) mula 
sa lagkit ng putik (tubig at lupa). J 3- At pagkatapos ay 
Aming nilikha siya (ang anak ni Adan) bilang isang Nutfah 
(magkahalong semilya ng lalaki at babae) at (inilagak) 
sa ligtas na himlayan (sinapupunan ng babae). ' 4 - At 
pagkatapos ay ginawa Namin ang Nutfah na isang kimpal 
(isang makapal na piraso ng namuong dugo), at pagkatapos 
ay ginawa Namin ang kimpal sa isang maliit na tambok ng 
laman, at pagkatapos ay ginawa Namin mula sa tambok ng 
laman ang mga buto, at pagkatapos ay binalutan Namin 
ang mga buto ng laman, at pagkatapos ay Aming iniluwal 
siya bilang isang anyo ng paglikha. Kaya’t papurihan si 
Allah, ang Pinakamahusay sa Tagapaglikha. '5- Pagkatapos 
nito, katiyakang kayo ay mamamatay. l6 - At pagkatapos, 



532 Surah 23 •Al-Mu’minun 

(muli), katotohanang kayo ay ibabangon sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay. 

l ~- At katotohanang nilikha Namin sa itaas ninyo ang 
pitong kalangitan (sa magkakasunod na patong) at 
hindi kailanman Kami ay nakakaligta sa paglikha. l8 - At 
pinamalisbis Namin mula sa alapaap ang tubig (ulan) sa 
(ganap) na sukat, at binigyan Namin ito ng hihimlayan sa 
lupa, at katotohanang magagawa Naming hawiin ito. J 9- At 
inihantad Namin sa inyo mula rito ang mga halamanan ng 
punong palmera (datiles) at mga ubas, na rito ay maraming 
bungangkahoy para sa inyo, at dito kayo ay kumakain. 
2 °- At ng puno (oliba) na tumutubo mula sa Bundok ng Sinai, 
na nagbibigay ng langis, (at ito) ay pampagana sa kumakain. 

21 - At katotohanan! Sa mga bakahan (hayupan) ay may tunay 
na aral sa inyo. Aming binigyan kayo ng inumin (gatas) 
na nanggagaling sa kanilang tiyan. At marami pa mula sa 
kanila ang mga kapakinabangan, at sila ay inyong kinakain. 

22 - At mula sa kanila, at sa mga barko, kayo ay naglalakbay 
(o dinadala). 

2 3 - At katotohanang Aming isinugo si Noe sa kanyang 
pamayanan, at siya ay nagsabi: “O aking pamayanan! 
Sambahin ninyo si Allah! Wala na kayong ibang Ilah (Diyos) 
malib an s a Kanya. Hindi b aga kayo nangangamb a (s a Kanya, 
alalaong baga, sa Kanyang kaparusahan dahilan sa inyong 
pagsamba sa iba pa maliban sa Kanya)?” 2 4- Datapuwa’t 
yaong mga pinuno ng mga hindi sumasampalataya sa lipon 
ng kanyang mga tao ay nagsabi: “Siya (Noe) ay hindi hihigit 
pa sa isang tao na katulad ninyo, nagnanais siya na maging 
mataas (malakas) sa inyo. Kung ninais lamang ni Allah, 
katiyakang makakapagpanaog Siya ng mga anghel; hindi 



533 


Ang Mga Sumasampalataya 
namin kailanman narinig ang ganitong bagay sa aming 
mga ninuno.” 2 5- “Siya ay isang tao lamang na kinapitan 
ng kabaliwan, kaya’t pansamantala kayong maghintay sa 
kanya.” 

26 (Si Noe) ay nagsabi: “O aking Panginoon! Ako ay 
tulungan Ninyo sapagkat ako ay itinatakwil nila.” 2 7- Kaya’t 
siya ay binigyan Namin ng inspirasyon (na nagsasabi): 
“Balangkasin mo ang Barko sa harapan ng Aming mga 
Mata at sa ilalim ng Aming Rebelasyon (patnubay). Kaya’t 
nang ang Aming pag-uutos ay dumatal, at ang bangan ay 
umagos ng tubig, isakay sa barko ang dalawa sa bawat uri 
(lalaki at babae), at ang iyong pamilya, maliban sa kanila na 
ang Salita ay binitawan (pinagsabihan na). At huwag kang 
manikluhod sa Akin para sa kapakanan ng mga nagsigawa 
ng kamalian. Katotohanang sila ay lulunurin. 

2§ - At kung kayo ay nakasakay na sa barko, ikaw at 
sinumang kasama mo, kayo ay magsabi: ‘A.ng lahat ng 
pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang, na nagligtas 
sa amin sa mga tao na Zalimun (mapang-api, pagano, 
buktot, atbp.) 1Q >- At ipagbadya: ‘Aking Panginoon! Inyong 
ipahintulot na kami ay dumaong sa pinagpalang lugar, 
sapagkat Kayo ang Pinakamahusay sa nagpapadaong.” 
3 ° Katotohanan, dito (sa ginawa Naming paglunod sa mga 
tao ni Noe) ay mayroong tiyak na Ayat (mga katibayan, aral, 
tanda, atbp. sa mga tao upang makaunawa), katotohanang 
Kami ay lagi nang nagbibigay ng pagsubok (sa mga tao). 

3 1 - At pagkatapos nila, Kami ay lumikha ng iba pang 
saling-lahi. 3 2 - At nagsugo Kami ng Tagapagbalita mula sa 
kanilang lipon (na nagsasabi): “Sambahin si Allah! Wala na 
kayong ibang Ilah (Diyos) maliban sa Kanya. Hindi baga 



534 


Surah 23 •Al-Mu’minun 


kayo nangangamba sa Kanya (alalaong baga, sa Kanyang 
kaparusahan dahilan sa inyong pagsamba sa iba maliban pa 
sa Kanya). 33- At ang mga pinuno ng kanyang pamayanan na 
hindi sumasampalataya at nagtatakwil sa Pakikipagtipan sa 
Kabilang Buhay, at sila na binigyan Namin ng kasaganaan at 
kaalwanan sa buhay na ito, ay nagsabi: “Siya ay hindi hihigit 
pa sa pagiging tao na katulad ninyo, siya ay kumakain ng 
inyong kinakain, at siya ay umiinom ng inyong iniinom.” 
34 - “Kung kayo ay susunod sa isang tao na katulad ninyo, 
kung gayon, katotohanang kayo ay tiyak na mga talunan.” 

35 - “Ipinangako ba niya sa inyo na kung kayo ay patay na at 
maging alabok at mga buto, na kayo ay lalabas nang buhay 
(sa muling pagbabangon)? Malayo, lubhang malayo ang 
sa inyo ay ipinangako.” 37- “Wala ng iba pa maliban sa ating 
buhay sa mundong ito! Tayo ay mamamatay at tayo ay 
nabubuhay! At tayo ay hindi na muling ibabangon!” 3 8 - “Isa 
lamang siyang tao na kumatha ng kasinungalingan laban 
kay Allah, subalit kami ay hindi maniniwala sa kanya.” 

39- Siya ay nagsabi: “O aking Panginoon! Ako ay Inyong 
tulungan sapagkat ako ay ipinagkaila nila.” 4°- (Si Allah) 
ay nagwika: “Sa pasumandali lamang, katotohanang 
sila ay magsisisi.” 4 1 - Kaya’t ang As-Saiha (kaparusahan, 
nakakakilabot na hiyaw) ay sumaklot sa kanila ng may 
katarungan, at sila ay ginawa Namin na tila basura ng mga 
patay na halaman. Kaya’t itaboy ang mga tao na Zalimun 
(buhong, buktot, pagano, atbp.). 

4 2 - At pagkatapos, pagkaraan nila, ay lumikha Kami 
ng ibang saling-lahi. 43- Walang bansa (pamayanan) 
ang makapagpapauna ng kanilang takdang panahon, o 
makakaantala niyaon. 44- At pagkatapos ay aming isinugo 



535 


Ang Mga Sumasampalataya 

ang Aming mga Tagapagbalita nang sunod-sunod; sa 
bawat panahon na may dumatal na Tagapagbalita sa isang 
pamayanan, sila ay nagtatakwil sa kanya, kaya’t hinayaan 
Naming sumunod ang bawat isa sa kanila (sa pagkawasak), 
at Aming ginawa sila bilang Ahadith (kasaysayan sa 
sangkatauhan upang makaalam ng aral sa kanila). Kaya’t 
lumayo sa mga tao na hindi nananampalataya. 

45- At pagkatapos ay isinugo Namin si Moises at ang 
kanyang kapatid na si Aaron, na mayroong Ayat (mga 
talata, tanda, aral, katibayan, atbp.) mula sa Amin, at ng 
lantad na kapamahalaan, 46 Kay Paraon at sa kanyang 
mga punong kawal, datapuwa’t sila ay nagsikilos nang 
magaspang at sila ay mga tao na mapagpaimbabaw (sa 
pagsuway sa kanilang Panginoon at ang pagmamataas nila 
nang labis saTagapagbalita at kay Allah). 47- Sila ay nagsabi: 
“Kami baga ay maniniwala sa dalawang tao (lalaki) na 
katulad namin, ang kanilang mga tao ay sumusunod sa amin 
ng may kapakumbabaan (at aming ginagamit sila upang 
paglingkuran kami sa aming kagustuhan).” 4 S - Kaya’t kapwa 
nila itinakwil sila (Moises at Aaron), at sila (mga tao ni 
Paraon) ay napasama sa mga winasak. 49- At katotohanang 
ipinagkaloob Namin kay Moises ang Kasulatan, upang sila 
ay mapatnubayan. 

5°- At ginawa Namin ang anak ni Maria (si Hesus) at ang 
kanyang ina bilang isang Tanda, at Aming binigyan sila ng 
kublihan sa mataas na lupa, bilang lugar ng kapahingahan, 
katiwasayan, at mga dumadaloy na batis. 

5 1 - “O (kayong) mga Tagapagbalita! Kumain kayo ng 
Tayyibat (lahat ng uri ng Halal {legal o pinahihintulutang} 
pagkain na ginawa ni Allah), at magsigawa ng kabutihan. 



536 


Surah 23 •Al-Mu’minun 


Katotohanan! Ako ang Ganap na Nakakaalam ng lahat 
ninyong ginagawa. 5 2 - At katotohanan! Ang relihiyon 
ninyong ito (ang Islam at Kaisahan ni Allah) ay isang 
relihiyon, at Ako ang inyong Panginoon, kaya’t panatilihin 
ninyo ang inyong tungkulin sa Akin. 

53 Datapuwa’t sila (mga tao) ay bumuwag (sumira) sa 
kanilang relihiyon sa pamamagitan ng iba’t ibang sekta, 
at ang bawat pangkat ay nagsasaya sa kanilang maling 
pananampalataya. 54- Kaya’t panandaliang hayaan sila 
sa kanilang kamalian. 55- Sila ba ay nag-aakala na Aming 
pinagpala sila sa kayamanan at mga anak, 5<S- Dagliang 
ipinagkaloob Namin sa kanila ang magagandang bagay 
(sa makamundong buhay na ito upang sila ay walang 
makamtam na mahuting bagay sa Kabilang Buhay)? Hindi, 
datapuwa’t hindi nila ito napag-aakala. 

57 - Katotohanan! Sila na namumuhay ng may pangingimi 
sa pangangamba sa kanilang Panginoon; 58 - At sila na 
naniniwala saAyat (mga aral, talata, katibayan, tanda, atbp.) 
ng kanilang Panginoon, 59 At sila na hindi nagtatambal 
ng anupaman (sa pagsamba) bilang karibal sa kanilang 
Panginoon; 6a At silananagbibigayngkanilangkawanggawa 
nang taos sa kanilang puso, na puspos ng pangangamba, 
sapagkat sila ay nakakatiyak nang pagbabalik sa kanilang 
Panginoon (sa pagsusulit); 6l - Sila ang nag-uunahan sa 
mabubuting gawa, at sila ang tampok sa kanila (halimbawa, 
sa pagsasagawa ng palagiang pagdarasal sa takdang oras). 
6l - At hindi Kami naggagawad (o sumusubok) sa sinumang 
tao maliban sa maaabot ng kanyang kakayahan, at nasa sa 
Amin ang isangTalaan na nagsasabi ng katotohanan, at sila 
ay hindi mapapalungi. 



537 


Ang Mga Sumasampalataya 

6 3 Hindi, datapuwa’t ang kanilang puso ay nababalutan 
(bulag) sa pag-unawa nito (ang Qur’an), at sila ay may iba 
pang (masasamang) gawa maliban pa rito, na kanilang 
ginagawa. Hanggang nang saklutin Namin ang iba 
sa kanila na nagtatamasa ng marangyang buhay, ng 
Aming kaparusahan, pagmasdan! Sila ay gumagawa ng 
mapagpakumbabang panalangin sa malakas na tinig. 
6 5- Huwag kayong manikluhod sa malakas na tinig sa 
araw na ito! Katiyakang kayo ay hindi Namin tutulungan 
(diringgin). 66 - Katotohanan, ang Aming mga Talata 
(noon pa man) ay dinadalit na sa inyo, datapuwa’t kayo ay 
tumatalikod sa inyong sakong (nagtatakwil sa kanila, at 
may poot na pakinggan sila). A Sa kapalaluan (sila, ang mga 
paganong Quraish at mga mapagsamba sa diyus-diyosan sa 
Makkah na nagmamagaling sapagkat sila ay naninirahan sa 
santuwaryo ng Makkah - ang Haram), at nangungusap ng 
kasamaan tungkol dito (ang Qur’an) sa gabi. 

68 - Hindi baga sila namamangha sa Salita (ni Allah, na 
ipinahayag Niya sa Propeta), o may dumating kaya sa kanila 
na hindi dumating sa kanilang mga ninuno? 6c >• O ito ba’y sa 
dahilang hindi nila nakilala ang kanilang Tagapagbalita (na 
si Muhammad), kaya’t kanilang itinatakwil siya? 7°- O sila 
ba ay nagsasabi: “Mayroong kabaliwan sa kanya?” Hindi, 
datapuwa’t ipinahayag niya sa kanila ang Katotohanan 
(alalaong baga, ang Tauhid, ang sumamba lamang ng 
tangi kay Allah, ang manalig sa Qur’an, sa Relihiyon ng 
Islam), subalit ang karamihan sa kanila ay umaayaw sa 
katotohanan. 7 1 - At kung ang Katotohanan ay naging sang- 
ayon sa kanilang ninanasa, katotohanan, ang kalangitan 
at kalupaan, at anumang bagay na nasa pagitan nito ay 



538 


Surah 23 •Al-Mu’minun 


magiging kabulukan (tiwali)! Hindi, ipinarating Namin sa 
kanila ang kanilang Paala-ala, datapuwa’t nagsitalikod sila 
sa kanilang Paala-ala. 

7 2 O dili kaya, ikaw ba (O Muhammad) ay nanghihingi sa 
kanila ng ilang bayad? Datapuwa’t ang kabayaran ng iyong 
Panginoon ay higit na mainam, at Siya ang Pinakamainam 
sa lahat ng nagkakaloob ng pabuya. 73- At katiyakan na 
ikaw (O Muhammad) ay nanawagan sa kanila sa Matuwid 
na Landas (Tunay na Relihiyon - ang Islam at Kaisahan ni 
Allah). 74- At katotohanan, ang mga hindi nananampalataya 
sa Kabilang Buhay ay katiyakang lumilihis sa malayong 
pagkaligaw sa Landas (Tunay na relihiyon - ang Islam). 

75- At bagama’t Aming iginawad ang Habag sa kanila 
at Aming hinango sila sa kapighatian na taglay nila, 
magkagayunman, katotohanang sila ay lantarang 
nagpapatuloy sa kanilang paglabag (sa utos), na naglilibot 
ng bulag. 76 - At katotohanang sila ay sinaklot Namin ng 
kaparusahan, datapuwa’t sila ay hindi nagpakumbaba sa 
kanilang Panginoon, gayundin naman ay hindi sila lumuhog 
(kay Allah) ng may pagsuko sa Kanya. 77- Hanggang nang 
Aming buksan sa kanila ang tarangkahan ng matinding 
kaparusahan, at pagmasdan! Sila ay ilulubog sa pagkawasak 
ng may matinding pagsisisi, dalamhati at kawalang pag-asa. 

7 8 - Siya (Allah) ang lumikha sa inyo ng (senso ng) 
pandinig (tainga), paningin (mata), at puso (pang-unawa). 
Kakarampot na pasasalamat (lamang) ang inyong isinusukli. 
79- At Siya ang lumikha sa inyo sa kalupaan, at kayo sa Kanya 
ay muling titipunin. 8o - At Siya ang nagkakaloob ng buhay 
at Siya rin ang naggagawad ng kamatayan, at sa Kanya (ang 



539 


Ang Mga Sumasampalataya 

kapamahalaan) nang pagsasalisihan ng gabi at araw. Hindi 
baga kayo nakakaunawa? 

81 Hindi, datapuwa’t sila ay nagsasabi ng katulad nang 
mga sinasabi ng mga tao ng panahong sinauna. 82 - Sila ay 
nagsasabi: “Kung kami ba ay patay na at naging alabok at 
mga buto, katiyakan bang kami ay muling ibabangon?” 
s 3 “Katotohanang ito ang ipinangako sa amin, kami at ng 
aming mga ninuno na una pa (sa amin). Ito ay isa lamang sa 
mga kathang isip ng sinaunang panahon!” 

8 4- Ipagbadya: “Kanino ang kalupaan at anu-ano ang 
nakapaloob dito? Kung inyong nalalaman?” 8 5- Sila ay 
magsasabi: “Ito ay kay Allah!” Ipagbadya: “Hindi baga 
kayo makakaala-ala?” 86 - Ipagbadya: “Sino ang Panginoon 
ng pitong kalangitan, at ang Panginoon ng Dakilang 
Luklukan?” 8 7- Sila ay magsasabi: “Si Allah”. Ipagbadya: 
“Hindi baga ninyo pangangambahan si Allah (ang manalig 
sa Kanyang Kaisahan, sundin Siya, maniwala sa Muling 
Pagkabuhay at Kabayaran sa bawat isa at lahat ng mabuti 
at masamang gawa)?” 88 - Ipagbadya: “Nasa Kaninong 
Kamay ang kapamahalaan ng lahat ng bagay (alalaong 
baga, ang kayamanan ng isa at lahat ng bagay)? At Siya 
ang nangangalaga sa (lahat), datapuwa’t Siya ay walang 
tagapangalaga ([laban sa Kanya}, alalaong baga, kung 
gusto Niyang magligtas, walang makakapagparusa o 
makakapinsala sa kanya, at kung si Allah ay magparusa o 
puminsala sa sinuman, walang makapagliligtas sa kanya). 
8 9- Sila ay magsasabi: “(Ang lahat) ay nasa pag-aangkin ni 
Allah.” Ipagbadya: “Paano kayo kung gayon nalinlang at 
tumalikod sa katotohanan?” 

9 °- Hindi, datapuwa’t ipinarating Namin sa kanila 



540 Surah 23 •Al-Mu’minun 

ang Katotohanan (ang Islam at Kaisahan ni Allah), at 
katotohanang sila (ang mga hindi sumasampalataya) ay 
mga sinungaling. 9 1 - Walang anak na lalaki (o supling, o 
mga anak) ang ipinanganak ni Allah, gayundin ay wala ng 
ibang Ilah (Diyos) na kasama Niya; (at kung mayroon mang 
iba pang diyos), pagmasdan, ang bawat diyos ay kukuha 
sa anumang kanyang nilikha, at ang iba ay magpipilit na 
madaig ang iba! Maluwalhati si Allah nang higit sa lahat ng 
mga itinatambal sa Kanya! 9 2 Ang Lubos na Nakakaalam ng 
mga nalilingid at nakalantad! Higit siyang Mataas sa lahat 
ng mga itinatambal nila na kasama sa Kanya! 

93 Ipagbadya (O Muhammad): ‘Aking Panginoon! Kung 
Inyo sanang ipamamalas sa akin ang bagay na sa kanila ay 
ibinabanta (kaparusahan), - 94- ‘Aking Panginoon! Kaya’t 
(ako ay iligtas Ninyo sa Inyong kaparusahan), at ako ay 
huwag Ninyong ibilang sa mga tao na Zalimun (mga buktot, 
buhong, pagano, atbp.). 95- At katotohanang magagawa 
Naming ipamalas sa iyo (O Muhammad) ang bagay na 
Aming ibinabanta sa kanila. 

9 6 - (Na) salansangin ang kasamaan sa bagay na higit na 
mabuti. Kami ay Ganap na Nakakatalos sa lahat nilang 
ipinahahayag. 97- At ipagbadya: ‘Aking Panginoon! Ako 
ay napapakalinga sa Inyo sa mga ibinubulong (inuulot) ng 
mga demonyo. 9§- At ako ay napapakalinga sa Inyo, aking 
Panginoon!, baka sila ay gumanyak (o lumapit) sa akin.” 

99- Hanggang (nang) ang kamatayan ay sumapit sa isa 
sa kanila (sila na nagtatambal ng kapangkat o karibal kay 
Allah), siya ay nagsasabi: ‘Aking Panginoon! Ako ay ibalik 
Ninyong muli, IO °- Upang ako ay makagawa ng kabutihan 
sa mga bagay na aking naiwan!” Hindi, ito ay isa lamang 



541 


Ang Mga Sumasampalataya 

salita na kanyang ipinangungusap, at sa likuran nila ay 
may Barzakh (isang hadlang), hanggang sa Araw na sila ay 
muling ibabangon. IDI - At kung ang Tambuli ay mahipan, 
walang magiging pagkakamag-anak sa pagitan nila sa Araw 
na ito, gayundin, sila ay hindi magtatanungan sa isa’t isa. 
I02 - At sila na ang timbangan (ng mahuting gawa) ay mabigat, 
- sila, sila ang matatagumpay. io 3- At sila na ang timbangan 
(ng mabuting gawa) ay magaan, - sila yaong ipinatalo 
nila ang kanilang sarili, - sa Impiyerno sila ay mananatili. 
I0 4- Ang Apoy ay susunog sa kanilang mukha, at dito sila 
ay magsisingiti, ng may nakalihis na mga labi (masamang 
anyo). 

io 5- “Hindi baga ang Aming mga Talata (ang Qur’an) 
ay dinadalit sa inyo, at kayo ay (lagi nang) nagtatakwil 
dito?” lo6 - Sila ay magsasabi: ‘Aming Panginoon! Ang 
aming kabuktutan ay nakapanaig sa amin, at kami ay mga 
palasuway na tao.” ro " ‘Aming Panginoon! Kami ay hanguin 
Ninyo rito, at kung kami ay sakaling magbalik sa kasamaan, 
katotohanang kami ay Zalimun (mga buktot, buhong, 
pagano, atbp.) IoS - Siya (Allah) ay magwiwika: “Manatili 
kayo riyan sa pagdurusa! At huwag kayong mangusap sa 
Akin!” io 9- Katotohanan! Mayroong mga pangkat ng Aking 
mga alipin ang lagi nang nagsasabi: ‘Aming Panginoon! 
Kami ay sumasampalataya, kaya’t patawarin kami, at 
gawaran kami ng habag, sapagkat Kayo ang Pinakamainam 
sa lahat ng nagpapamalas ng Habag!” no - Datapuwa’t sila ay 
itinuring ninyo na katatawanan, na naging dahilan upang 
inyong makalimutan ang Pag-aala-ala sa Akin habang kayo 
ay nanglilibak sa kanila! m - Katotohanan! Ako ay nagkaloob 



542 


Surah 23 •Al-Mu’minun 


sa kanila ng gantimpala sa Araw na ito dahilan sa kanilang 
pagtitiyaga, katotohanang sila ang matatagumpay. 

II2 - Siya (Allah) ay magwiwika: “Ilang taon ba kayong 
nanatili sa lupa?” n 3- Sila ay magsasabi: “Kami ay nanatili 
ng isang araw o bahagi ng isang araw. Tanungin ang mga 
nagtatala.” n 4- Siya (Allah) ay magwiwika: “Nanatili lamang 
kayo nang sandali, - kung inyo lamang nalalaman!” 

11 5■ “Napag-aakala ba ninyo na Aming nilikha lamang 
kayo sa paglalaro (na walang layunin), at kayo ay hindi 
muling magbabalik sa Amin?” n6 - Higit na Kataas-taasan 
si Allah, ang tunay na Hari, La ilaha illa Huwa (Wala ng 
iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Kanya), ang Panginoon ng Mataas na Luklukan! 
n 7- At sinuman ang tumawag (o sumamba) sa iba pang 
diyos maliban kay Allah, na roon siya ay walang katibayan, 
kung gayon, ang kanyang pagsusulit ay tanging sa kanyang 
Panginoon lamang. Katotohanan! Ang Al-Kabrun (ang mga 
hindi sumasampalataya, pagano, mapagsamba sa maraming 
diyus-diyosan, atbp.) ay hindi magsisipagtagumpay. Il8 - At 
ipagbadya (O Muhammad): ‘Aking Panginoon! Magkaloob 
Kayo ng pagpapatawad at habag! Sapagkat Kayo ang 
Pinakamainam sa mga nagpapamalas ng habag!” 



Surah 24 •An-Nur 


543 


Ang Liwanag 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ (Ito) ang Surah (ng Qur’an) na Aming ipinanaog at Aming 
ipinagtagubilin (itinakda ang kanyang mga legal na Batas) 
at dito, Kami ay nagpahayag ng maliliwanag na Ayat 
(mga katibayan, tanda, aral, talata, atbp.), upang kayo ay 
makaala-ala. 2 Ang babae at lalaki na nagkasala ng bawal na 
pakikipagtalik, hagupitin ang bawat isa sa kanila ng isang 
daang hampas. Huwag hayaang ang pagkaawa ang pumigil 
sainyo saganitongkaso, sakaparusahannainihatolni Allab, 
kung kayo ay sumasampalataya kay Allah at sa Huling Araw. 
At hayaang ang isang pangkat ng mga sumasampalataya ay 
makasaksi sa kanilang parusa. (Ang parusang ito ay para sa 
isang tao na walang asawa na nagkasala ng gayong krimen, 
datapuwa’t kung ang nagkasala ay mayroong asawa, ang 
kaparusahan ay batuhin sila hanggang sa mamatay, ayon 
sa Batas ni Allah). 3- Ang mangangalunyang lalaki ay hindi 
nag-aasawa maliban sa isang mangangalunyang babae o 
Mushrikah at ang mangangalunyang babae ay hindi nag- 
aasawa ng iba maliban sa mangangalunyang lalaki o Mushrik 
(ito ay nangangahulugan na kung ang lalaki ay pumayag na 
mag-asawa o magkaroon ng relasyong seksuwal sa isang 
Mushrikah {babaeng pagano, mapagsamba sa maraming 
diyus-diyosan} o isang puta, kung gayon, katotohanang siya 
ay mangangalunyang lalaki o Mushrik {lalaking pagano, 




544 


Surah 24 • An-Nur 


mapagsamba sa maraming diyus-diyosan}). At ang babae 
na pumayag na mag-asawa (o magkaroon ng relasyong 
seksuwal) sa isang Mushrik {pagano, mapagsamba sa 
maraming diyus-diyosan} o isang mangangalunya, kung 
gayon, siya ay maaaring isang puta o Mushrikah [babaeng 
pagano, mapagsamba sa maraming diyus-diyosan}. Ang 
gayong bagay ay ipinagbabawal sa mga sumasampalataya 
(sa Islam at sa Kaisahan ni Allah). 

4 - At sila na nagpaparatang sa mga malilinis (o birheng) 
babae, at hindi makapagtanghal ng apat na saksi, hagupitin 
sila ng walumpung hampas, at itakwil ang kanilang 
pagsaksi nang lubusan, katotohanang sila ay Fasiqun 
(mga sinungaling, palasuway, mapaghimagsik kay Allah). 

5- Maliban sa mga nagsisisi pagkatapos nito at nagsisigawa 
ng kabutihan, (sa gayon), katotohanang si Allah ay Lagi 
nang Nagpapatawad, Ang Pinakamaawain. 

6 - At sa mga nagpaparatang sa kanilang mga asawang 
(babae) datapuwa’t wala silang saksi malihan sa kanilang 
sarili, hayaang ang pagsaksi ng isa sa kanila ay gawing 
apat na pagsaksi (alalaong baga, sumaksi ng apat na beses) 
sa (Ngalan) ni Allah na siya ay isa sa mga nagsasabi ng 
katotohanan. 7 At ang ikalimang (pagsaksi) ay ang pagluhog 
sa Sumpa ni Allah sa kanya kung siya ay isa roon sa nagsasabi 
ngkasinungalingan (laban sakanya, sababae). 8 - Datapuwa’t 
mapipigilan ang kaparusahan sa kanya (sa babae na batuhin 
hanggang mamatay) kung siya ay magbibigay saksi ng 
apat na beses na ang kanyang (asawa) ay nagsasabi ng 
kasinungalingan. 9- At ang ikalimang pagsaksi ay manaig sa 
kanya (babae), ang Poot ni Allah kung ang kanyang asawa 
(lalaki) ay nagsasabi (pala) ng katotohanan. IO - At kung 



545 


Ang Liwanag 

hindi lamang sa Pagpapala ni Allah at Kanyang Habag sa 
inyo (minadali sana Niya ang kaparusahan sa inyo)! At si 
Allah ang Tanging Siya na tumatanggap ng pagsisisi, ang 
Pinakamaalam. 

11 Katotohanan! Sila na nagkakalat ng paninirang puri 
(laban kay Aisha, ang asawa ni Propeta Muhammad) ay 
isang pangkat sa lipon ninyo. Huwag ninyong isaalang-alang 
na ito ay masamang bagay sa inyo. Hindi, ito ay mabuti sa 
inyo. (Alalaong baga, marapat na ang kasinungalingan ay 
mapatunayan kaysa ang malagay sa eskandalo at kahihiyan). 
Ang bawat tao sa lipon nila ay babayaran sa anumang 
kanyang ginawang kasalanan, at sa kanya sa lipon nila na 
may malaking bahagi (sa kasalanang ito), sasakanya ang 
higit na malaking parusa. 

12 Bakit kaya ang mga sumasampalataya, lalaki at babae, 
kung iyong marinig ito (ang paninirang puri) ay hindi nag- 
iisip ng mabuti sa kanilang sariling pamayanan at magsabi: 
‘Ang (paratang na ito) ay lantarang kasinungalingan?” 
’3 Bakit sila hindi nagtanghal ng apat na saksi? Dahilan 
sa sila (ang mga mapanirang puri) ay hindi nakapagpakita 
ng mga saksi, sila sa katotohanan ay mga sinungaling sa 
Paningin ni Allah. 

'4- Kung hindi lamang sa Pagpapala ni Allah at Kanyang 
Habag sa inyo sa mundong ito at sa Kabilang Buhay, isang 
malaking kaparusahan ang daranasin ninyo dahilan sa 
inyong mga sinabi. Nang inyong ipinamamalita ito ng 
inyong dila, at sinasambit ng inyong bibig na wala naman 
kayong kaalaman, itinuturing ninyo ito na isang maliit 
na bagay, datapuwa’t ito ay lubhang malaki sa Paningin ni 
Allah. 16 ■ At bakit nang inyong marinig ito ay hindi kayo 



546 


Surah 24 • An-Nur 


nagsabi ng: “Hindi isang katampatan na kami ay mangusap 
ng ganito. Luwalhatiin Kayo (O Allah), ito ay isang malaking 
kasinungalingan.” ' 7 - Si Allah ay nagbabawal sa inyo nito, at 
nagbababala sa inyo na huwag nang ulitin ito o ang katulad 
nito kahit na kailanman, kung kayo ay sumasampalataya. 
l8 - At si Allah ay gumagawa ng Ayat (mga katibayan, talata, 
tanda, aral, atbp.) na maging maliwanag sa inyo, at si Allah 
ang Ganap na Nakakaalam, ang Lubos na Maalam. 

IC > Katotohanan, ang nagnanais na (ang krimen) ng 
ipinagbabawal na seksuwal na pakikipagtalik ay marapat na 
ipamahagi (ipamalita o ipagkalat) sa mga sumasampalataya, 
sila ay tatanggap ng kasakit-sakit na kaparusahan sa 
mundong ito at sa Kabilang Buhay. At si Allah ang 
nakakaalam at kayo ay hindi. 2 °- At kung hindi lamang sa 
Pagpapala ni Allah at Kanyang Habag sa inyo (minadali 
sana ni Allah ang kaparusahan sa inyo). At si Allah ay Tigib 
ng Kabaitan, ang Pinakamaawain. 

21 O kayong sumasampalataya! Huwag ninyong sundan 
ang mga yapak ni Satanas. At sinumang sumunod sa mga 
yapak ni Satanas, kung gayon, katotohanang siya ay nag- 
uulot ng A1 Fasha (alalaong baga, ang magkasala ng bawal 
na relasyong seksuwal, kawalang dangal, kalaswaan), at 
A1 Munkar (kawalan ng paniniwala, pagsamba sa mga 
diyus-diyosan). At kung hindi lamang sa Pagpapala ni 
Allah at sa Kanyang Habag sa inyo, walang sinuman sa 
inyo ang magiging malinis sa mga kasalanan. Datapuwa’t 
pinadadalisay (ginagabayan sa Islam) ni Allah ang sinumang 
Kanyang maibigan, at si Allah ang Ganap na Nakakarinig, 
ang Lubos na Nakakaalam. 

22 - At huwag hayaan ang mga tao sa lipon ninyo na 



547 


Ang Liwanag 

biniyayaan ng pagpapala at kayamanan ay manumpa na sila 
ay hindi magbibigay (ng anumang tulong) sa kanilang mga 
kamag-anak, sa mga mahihirap na namamalimos, at sa mga 
lumisan sa kanilang mga tahanan dahilan sa Kapakanan 
ni Allah. Hayaan silang magpatawad at magparaya. Hindi 
baga ninyo naiibigan na si Allah ay magpatawad sa inyo? At 
si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

2 3 - Katotohanan, ang mga nagpaparatang sa mga malilinis 
na babae, na hindi man lamang nag-iisip ng anumang 
bagay na sisira sa kanilang kalinisan, at matuwid na 
sumasampalataya, sila (na nagpaparatang) ay isinumpa 
sa buhay na ito at sa Kabilang Buhay, at sa kanila ay 
nakalaan ang matinding Kaparusahan,- 2 4 - Sa Araw na 
ang kanilang dila, ang kanilang kamay, ang kanilang binti 
at paa ay magbibigay saksi laban sa kanila sa anumang 
kanilang ginawa. 2 > Sa Araw na yaon ay babayaran ni Allah 
nang ganap sa kanila ang ganti ng kanilang mga gawa, at 
mapag-aalaman nila na si Allah, - Siya ang Maliwanag na 
Katotohanan. 

26 Ang masasamang pangungusap ay para sa masasamang 
tao (o ang masasamang babae ay para sa masasamang lalaki) 
at ang masasamang tao ay para sa masasamang pangungusap 
(o ang masasamang lalaki ay para sa masasamang babae). 
Ang mabubuting pangungusap ay para sa mabubuting tao 
(o ang mabubuting babae ay para sa mabubuting lalaki), at 
ang mabubuting tao ay para sa mabubuting pangungusap 
(o ang mabubuting lalaki ay para sa mabubuting babae)!, 
ang gayong (mabubuting tao) ay walang malay sa (bawat isa 
at lahat) ng masasamang pangungusap na kanilang inuusal, 



548 


Surah 24 • An-Nur 


sasakanila ang Pagpapatawad at Rizqun Karim (mayamang 
biyaya, alalaong baga, ang Paraiso). 

2 7- O kayong sumasampalataya! Huwag kayong 
magsipasok sa mga bahay na hindi sa inyo, hanggang kayo 
ay hindi nabibigyan ng pahintulot at inyong mabati sila 
na nandoroon, ito ay higit na mainam sa inyo, upang kayo 
ay makaala-ala. 28 - At kung wala kayong matagpuan doon, 
gayunpaman, huwag kayong magsipasok hanggang walang 
naibibigay na pahintulot. At kung kayo ay pagsabihan na 
magsibalik, kayo ay magsibalik, sapagkat ito ay higit na 
dalisay sa inyo, at si Allah ang Ganap na Nakakaalam ng 
inyong ginagawa. 2 9- Hindi isang kasalanan sa inyo kung 
kayo ay magsipasok (ng walang pahintulot) sa mga bahay 
na hindi na tinitirhan (alalaong baga, walang nagmamay- 
ari), (kung) kayo ay magnais sa mga ito. At si Allah ang may 
kaalaman sa inyong inilalantad at inyong inililingid. 

3 ° Ipahayag sa mga sumasampalatayang lalaki na ibabanila 
ang kanilang paningin (sa pagtingin sa mga ipinagbabawal 
na bagay), at pangalagaan ang kanilang pribadong bahagi 
(ng katawan, sa mga ipinagbahawal na relasyong seksuwal, 
atbp.). Ito ay higit na dalisay para sa kanila. Katotohanang 
si Allah ang Ganap na Nakakatalos ng kanilang ginagawa. 

3 1 - At ipahayag sa mga sumasampalatayang babae na 
ibaba nila ang kanilang paningin (sa pagtingin sa mga 
ipinagbabawal na bagay) at pangalagaan ang kanilang 
pribadong bahagi (ng katawan, sa mga ipinaghabawal na 
relasyong seksuwal, atbp.) at huwag ilantad ang kanilang 
mga palamuti maliban (lamang) kung ano ang sadyang 
nakalitaw (katulad ng palad, o mata o dalawang mata upang 
makita ang daan, o ang panglabas na kasuutan katulad ng 



549 


Ang Liwanag 

belo o takip ng ulo, guwantes, atbp.) at iladlad ang kanilang 
belo sa buong Juyubihinna (alalaong baga, sa kanilang 
katawan, mukha, leeg, dibdib, atbp.) at huwag ilantad ang 
kanilang palamuti maliban lamang sa kanilang asawa, sa 
kanilang ama, sa ama ng kanilang asawa, sa kanilang anak 
na lalaki, sa anak na lalaki ng kanilang asawa, sa kanilang 
kapatid na lalaki at sa mga anak na lalaki ng kanilang 
kapatid, o sa mga anak na lalaki ng kanilang kapatid na 
babae, o sa mga kababaihang [Muslim}, (alalaong baga, sa 
kanilang mga kapatid na babae sa Islam), o sa mga (babaeng) 
alipin na angkin ng kanilang kanang kamay, o mga katulong 
na matatandang lalaki na hindi na mapusok, o maliliit 
na batang (lalaki) na wala pang muwang sa kahihiyan sa 
bagay na seksuwal. At huwag bayaan na ipadyak nila ang 
kanilang paa upang malantad ang anumang natatago nilang 
palamuti. At manikluhod kay Allah na kayo ay patawarin 
(Niyang) lahat, O mga sumasampalataya!, upang kayo ay 
magsip agt agump ay. 

3 2 - At inyong pangasawahin sa lipon ninyo ang mga 
wala pang pananagutan (isang lalaki na wala pang asawa 
at isang babae na wala pang asawa), gayundin ay inyong 
pangasawahin ang Salihun (matapat, matimtiman at 
may kakayahan) sa inyong mga aliping (lalaki) at mga 
katulong (na aliping babae). Kung sila ay maralita, si Allah 
ang magkakaloob sa kanila ng yaman mula sa Kanyang 
Kasaganaan. At si Allah ay Sapat nang Tagapanustos sa 
lahat ng pangangailangan ng Kanyang mga nilikha, ang 
Lubos na Maalam (hinggil sa katatayuan ng mga tao). 33- At 
hayaan sila, na wala pa sa kalagayan ng pangkabuhayang 
kakayahan upang mag-asawa, na panatilihin ang kanilang 



550 


Surah 24 • An-Nur 


sarili na maging malinis, hanggang si Allah ay magkaloob sa 
kanila ng yaman mula sa Kanyang Kasaganaan. At sa inyong 
mga alipin na naghahanap ng kasulatan (ng pagpapalaya), 
ipagkaloob ninyo sa kanila ang gayong kasulatan, kung 
inyong batid na sila ay mabuti at mapapagkatiwalaan. 
At inyong pagkalooban sila ng bahagi ng inyong sariling 
(yaman) mula sa kayamanan na ipinagkaloob (ni Allah) sa 
inyo. At huwag ninyong ibulid ang inyong mga katulong na 
babae sa prostitusyon (pagbibili ng panandaliang aliw), kung 
sila ay naghahangad ng kalinisan, upang kayo ay magkamit 
(lamang) ng kapakinabangan (sa naglalahong) paninda ng 
makamundong buhay na ito. Datapuwa’t kung sinuman 
ang nag-udyok sa kanila (sa prostitusyon o pagbibili ng 
panandaliang aliw), at matapos ang gayong pamimilit, si 
Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamahabagin 
(sa gayong mga baSae, alalaong baga, Siya ay magpapatawad 
sa kanila sapagkat sila ay sapilitang pinagawa ng ganitong 
kasamaan nang laban sa kanilang kagustuhan). 34- At 
katotohanang ipinanaog Namin sa inyo ang Ayat (mga 
katibayan, tanda, aral, talata, atbp.) na nagsasaad upang 
maging malinaw ang lahat, at ang halimbawa ng (mga tao) 
na pumanaw nang una pa sa inyo, at bilang isang paala-ala 
sa Muttaqun (mga matatapat at matimtimang tao na lubos 
na nangangamba kay Allah, na umiiwas sa lahat ng uri ng 
kasalanan at kasamaan na Kanyang ipinagbawal at labis na 
nagmamahal kay Allah, at nagsasagawa ng lahat ng uri ng 
mabubuting gawa na Kanyang ipinag-utos). 

35- Si Allah ang Liwanag ng kalangitan at kalupaan. Ang 
kahambing ng Kanyang Liwanag ay katulad (ng wari ba ay) 
mayroong isang lumbo at sa loob nito ay mayroong ilawan, 



551 


Ang Liwanag 

ang ilawan ay nasa loob ng isang salamin, ang salamin ay 
tila ba isang maningning na bituin, na sinindihan mula 
sa pinagpalang puno, isang oliba, hindi mula sa silangan 
(alalaong baga, hindi ito kumukuha ng liwanag ng araw 
lamang sa umaga), gayundin, hindi mula sa kanluran 
(alalaong baga, bindi ito kumukuha ng liwanag ng araw 
lamang sa hapon, bagkus ito ay nakalantad sa araw sa buong 
maghapon), na ang (kanyang) langis ay mangyayaring 
magpatuloy na mag-apoy (magningning) [mula sa kanyang 
sarili}, bagama’t walang apoy ang nagsisindi rito. Liwanag 
mula sa Liwanag! Si Allah ang namamatnubay sa Kanyang 
Liwanag sa sinumang Kanyang maibigan. At si Allah ay 
nagpapamalas ng mga paghahambing sa sangkatauhan, at 
si Allah ang Lubos na Nakakaalam ng lahat ng bagay 

3 6 - Sa mga tahanan (moske) na ipinag-utos ni Allah na 
itindig, na linisin at parangalan, sa mga ito, ang Kanyang 
Pangalan ay niluluwalhati sa maraming umaga, sa maraming 
hapon, at sa maraming gabi. 37- Ng mga tao, na ang kalakal 
at pagtitinda ay hindi nakakapagpalimot sa kanila sa Pag- 
aala-ala kay Allah (sa kanilang dila at puso), gayundin sa 
pag-aalay ng takdang panalangin (Salah) nang mahinusay, 
at sa pagbibigay ng Zakah (katungkulang kawanggawa). 
Sila ay nangangamba sa Araw na ang mga puso at mga mata 
ay mababaligtad (sa sindak ng Kaparusahan sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay). 3 8 - Upang sila ay magantimpalaan ni 
Allah ayon sa kagalingan ng kanilang mga gawa, at higit pa 
(Niyang) dagdagan (ang mga ito sa kanila) mula sa Kanyang 
Biyaya. At si Allah ay nagkakaloob ng walang sukat sa 
sinumang Kanyang naisin. 

39- At sa mga hindi sumasampalataya, ang kanilang 



552 


Surah 24 • An-Nur 


mga gawa ay katulad ng mirahe (huwad na tubigan) sa 
disyerto. Ang (isang) nauuhaw ay nag-aakala na ito ay tubig, 
hanggang ito ay kanyang sapitin, at wala siyang natagpuan 
doon, datapuwa’t nasumpungan niya si Allah, na Siyang 
magbabayad ng sa kanya ay nakalaan (Impiyerno). At si 
Allah ay Maagap sa Pagsusulit. 4°- O (ang katatayuan ng 
isang hindi sumasampalataya) ay nakakatulad ng kadiliman 
sa malawak at malalim na karagatan, na nagulantang sa 
malaking alon na pinaibabawan pa ng higit na malaking 
alon, na pinaiibabawan ng maiitim na ulap, kadiliman 
na patong-patong, kung ang isang tao ay mag-uunat ng 
kanyang kamay, hindi niya ito mababanaagan! At siya na 
hindi ginawaran ni Allah ng liwanag, sa kanya ay walang 
magiging liwanag. 

4 1 Hindi mo ba namamasdan (O Muhammad) na si 
Allah, Siya ang Tanging niluluwalhati ng anupamang nasa 
kalangitan at kalupaan, at ng mga ibon na nakabukas ang 
kanilang mga pakpak (sa kanilang paglipad). Sa bawat isa 
sa kanila, talastas ni Allah ang kanilang bawat dasal at 
pagpupuri, at si Allah ang Nakakabatid ng lahat nilang 
ginagawa. 4 2 - At si Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan 
ng kalangitan at kalupaan, at kay Allah ang pagbabalik (ng 
lahat). 

43- Hindi baga ninyo namamasdan na si Allah ang 
nagpapausad sa mga ulap ng malumanay, at pinagsasama 
ang mga ito, at ginagawa ito na patong-patong, at inyong 
namamasdan ang ulan ay namamalisbis sa pagitan nito. 
At Kanyang ipinapanaog mula sa alapaap ang mga ulan 
(ng namumuong tubig) na (tulad) ng mga kabundukan, 
at ibinubuhos Niya ito sa sinumang Kanyang maibigan, 



553 


Ang Liwanag 

at nagpapahupa nito sa sinumang Kanyang naisin. Ang 
maliwanag na salipadpad ng kanyang (mga ulap), ang 
kidlat ay halos makabulag ng paningin. 44- Si Allah ang 
nakakapangyari sa gabi at araw upang magsunuran 
(magsalitan, alalaong baga, darating ang gabi pagkatapos 
ng umaga, at darating ang umaga pagkatapos ng gabi). 
Katotohanan, sa mga bagay na ito ay may isang aral sa mga 
may pangmasid. 

45- Si Allah ang lumikha nang lahat ng gumagalaw (buhay) 
na bagay mula sa tubig. Sa karamihan nila, may mga iba 
na gumagapang sa kanilang tiyan, ang iba ay lumalakad 
sa dalawang paa, at ang iba ay lumalakad sa apat. Si Allah 
ay lumilikha ng Kanyang naisin. Katotohanan! Si Allah ay 
makakagawa ng lahat ng bagay 4 6 - Katotohanang ipinanaog 
Namin (sa Qur’an) ang nagliliwanag na Ayat (mga katibayan, 
tanda, aral, talata, atbp.). At si Allah ang namamatnubay 
sa Matuwid na Landas sa sinumang Kanyang maibigan 
(alalaong baga, sa pananampalataya ni Allah, sa Kanyang 
Kaisahan at sa Islam). 

47- (Ang mga mapagpaimbabaw) ay nagsasabi: “Kami ay 
sumampalataya kay Allah at saTagapagbalita (Muhammad), 
at kami ay tumatalima”, ngunit ang isang pangkat sa lipon 
nila ay tumatalikod, sila ang mga hindi sumasampalataya. 
4 8 - At kung sila ay inaanyayahan kay Allah (alalaong 
baga, sa Kanyang mga Salita, sa Qur’an) at sa Kanyang 
Tagapagbalita, upang humatol sa pagitan nila, pagmasdan!, 
ang isang pangkat sa lipon nila ay tumatanggi (na lumapit) 
at lumalayo. 49- Datapuwa’t kung ang katuwiran ay nasa 
kanila, sila ay lumalapit sa kanya nang kusang loob at 
may pagtanggap. >°- Mayroon bagang karamdaman ang 



554 


Surah 24 • An-Nur 


kanilang puso? O sila ba ay nagsasalita ng pag-aalinlangan 
o nangangamba na marahil, si Allah at ang Kanyang 
Tagapagbalita ay magbibigay kamalian sa kanila sa paghatol. 
Hindi, sila ang Zalimun (mga buktot, buhong, pagano, 
mapagsamba sa mga diyus-diyosan, atbp.). 5 1 - Ang tangi 
lamang sinasambit ng mga matatapat na nananampalataya, 
kung sila ay tawagin kay Allah (sa Kanyang mga Salita, 
sa Qur’an) at sa Kanyang Tagapagbalita, upang humatol 
sa pagitan nila, sila ay nagsasabi: “Kami ay dumirinig at 
kami ay tumatalima.” At sila ang mga matatagumpay (na 
mananahan magpakailanman sa Paraiso). 5 2 - At sinuman 
ang sumunod kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita, at 
may pagkatakot kay Allah at nagpapanatili ng kanyang 
tungkulin (sa Kanya), sila yaong mga matatagumpay. 

53- Sila ay nanunumpa (sa Ngalan) ni Allah ng kanilang 
pinakamatibay na panunumpa, na kung inyo lamang silang 
pag-aatasan, ay iiwan nila ang (kanilang mga tahanan tungo 
sa pakikipaglaban sa Kapakanan ni Allah). Ipahayag: 
“Huwag kayong manumpa; ang pagsunod (ninyong ito) 
ay batid na (isang kabulaanan). Katotohanang si Allah 
ang Ganap na Nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa.” 
54 Ipagbadya: “Sundin ninyo si Allah at sundin ang 
Tagapagbalita, datapuwa’t kung kayo ay magsitalikod, siya 
(ang Tagapagbalita, si Muhammad) ay may pananagutan 
lamang sa tungkuling iniatang sa kanya (alalaong baga, 
upang iparating lamang ang Mensahe ni Allah), at ang 
sa inyo, ay kung ano ang iniatang sa inyo. Kung kayo ay 
susunod sa kanya, kayo ay malalagay sa tamang patnubay 
Ang tanging tungkulin ng Tagapagbalita ay upang ipaabot 



555 


Ang Liwanag 

sa inyo (ang mensahe) sa maliwanag na paraan (alalaong 
baga, ang mangaral nang maliwanag at mahusay).” 

55- Si Allah ay nangako sa inyo na mga sumasampalataya, 
at nagsisigawa ng kabutihan, na katiyakang sila ay 
pagkakalooban Niya ng papalit (sa pangkasalukuyang 
namumuno) sa kalupaan, kung paano rin namang 
ipinagkaloob Niya ito sa mga nangauna sa kanila, at 
ipagkakaloob Niya sa kanila ang kapamahalaan upang 
isagawa ang kanilang relihiyon, na Kanyang hinirang 
para sa kanila (alalaong baga, ang Islam). At katiyakang 
ipagkakaloob Niya sa kanila bilang kapalit ang ligtas na 
pangangalaga sa kanilang pangangamba, (kung) sila (na mga 
sumasampalataya) ay sasamba sa Akin at hindi magtatambal 
ng anupaman (sa pagsamba) sa Akin. Datapuwa’t kung 
sinuman ang mawalan ng pananampalataya pagkaraan nito, 
sila ang Fasiqun (mapagpalalo, mapaghimagsik at suwail 
kayAllah). 

N At mag-alay kayo ng dasal nang mahinusay (Salah), 
at magkaloob ng Zakah (katungkulang kawanggawa) at 
sundin ninyo angTagapagbalita (Muhammad), upang kayo 
ay magsitanggap ng habag (mula kay Allah). 57- Huwag 
ninyong akalain na ang mga hindi sumasampalataya ay 
makakatalilis sa kalupaan. Ang kanilang pananahanan ay 
Apoy, - at tunay na pagkasama-sama ng gayong hantungan. 
5 8 O kayong mga sumasampalataya! Hayaan ang inyong legal 
na mga alipin at mga babaeng alipin, at sila sa lipon ninyo 
na hindi pa sumasapit sa gulang ng pagdadalaga, ay humingi 
sa inyo ng pahintulot (bago sila lumapit sa inyo) sa tatlong 
pangyayari; bago ang pang-umagang pagdarasal, at habang 
kayo ay nagpapalit ng inyong kasuotan (nagbihis ng iba) sa 



556 


Surah 24 • An-Nur 


panghapong pamamahinga, at matapos ang pagdarasal ng 
Isha (panggabing panalangin). Ang tatlong kalagayan (oras) 
naito aypribado parasainyo (oras ngpampribadong damit), 
maliban sa tatlong panahong ito, hindi isang kasalanan 
sa inyo o sa kanila na lumibot at gumalaw, na tumutugon 
(at tumutulong) sa (pangangailangan) ng bawat isa. Kaya’t 
ginawa ni Allah na malinaw sa inyo ang Ayat (ang mgaTalata 
ng Qur’an, na nagpapakita ng mga katibayan tungkol sa 
legal na pananaw sa pahintulot ng mga pagdalaw, atbp.). At 
si Allah ay Ganap na Maalam, ang Puspos ng Karunungan. 
59- At kung ang mga bata sa lipon ninyo ay sumapit na sa 
gulang ng pagdadalaga (o pagbibinata), kung gayon, hayaan 
ding sila ay humingi ng pahintulot sa mga nakakatanda sa 
kanila (sa gulang). Kaya’t sa ganito ay ginawang malinaw sa 
inyo ni Allah ang Kanyang Ayat (mga Pag-uutos at legal na 
tungkulin). At si Allah ay Ganap na Maalam, ang Puspos 
ng Karunungan. 6o - At sa mga kababaihan na lagpas na sa 
panahon ng pagbubuntis, na hindi na umaasa na makapag- 
aasawa, hindi kasalanan sa kanila, kung sila ay mag-alis ng 
kanilang (panglabas) na kasuotan sa paraan na ito ay hindi 
nagpapakita ng palamuti. Datapuwa’t ang umiwas dito (sa 
pag-aalis ng kanilang panglabas na kasuotan) ay higit na 
mainam sa kanila. At si Allah ang Lubos na Nakakarinig, 
ang Ganap na Maalam. 

6l - Walang ibinabawal sa bulag, at wala ring ibinabawal sa 
pilay, at wala ring ibinabawal sa may karamdaman, gayundin 
sa inyong sarili, kung kayo ay kumakain sa inyong tahanan, 
o sa tahanan ng inyong ama, o sa tahanan ng inyong ina, 
o sa tahanan ng inyong kapatid na lalaki, o sa tahanan ng 
inyong kapatid na babae, o sa tahanan ng kapatid na lalaki 



557 


Ang Liwanag 

ng inyong ama, o sa tahanan ng kapatid na babae ng inyong 
ama, o sa tahanan ng kapatid na lalaki ng inyong ina, o sa 
tahanan ng kapatid na babae ng inyong ina, o kung saan 
(mang bahay) na kayo ay nagtatangan ng susi, o sa tahanan 
ng isang kaibigan. Hindi isang kasalanan sa inyo kung kayo 
ay kumain nang salu-salo o magkabukod. Datapuwa’t kung 
kayo ay magsipasok sa mga tahanan, magbatian kayo sa 
isa’t isa ng isang pagbati na mula kay Allah (alalaong baga, 
magsabi ng Assalamu Alaikum [Sumaiyo ang kapayapaan}) 
na pinagpala at mabuti. Kaya’t sa ganito ginawa ni Allah 
na maging malinaw ang Ayat (mga Talata ng Qur’an o mga 
tanda na pangrelihiyon, atbp.) upang kayo ay makaunawa. 

6l - Ang tunay na sumasampalataya ay sila lamang 
na nananalig (sa Kaisahan) ni Allah at sa Kanyang 
Tagapagbalita (Muhammad), at kung sila ay nasa piling 
niya sa mga pangkaraniwang gawain, sila ay hindi lumilisan 
hanggang hindi sila humihingi ng pahintulot. Katotohanan! 
Sila na humihingi ng iyong pahintulot, sila ang tunay na 
sumasampalataya kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita. 
Kaya’t kung sila ay humingi ng iyong pahintulot dahilan 
sa kanilang pangsariling pamumuhay, iyong gawaran sila 
ng pahintulot sa sinumang iyong maibigan sa kanila, at 
humingi ka kay Allah tungo sa kanilang kapatawaran. 
Katotohanang si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain. 

6 > Huwag ninyong gawin na ang p agt awag s aTagap agb ali t a 
(Muhammad) ay maging katulad din ng inyong tawagan 
sa isa’t isa. Nababatid ni Allah sa lipon ninyo kung sino 
sa inyo ang tumatalilis nang patago (sa pamamagitan ng 
pagdadahilan, na hindi humihingi ng pahintulot mula sa 



558 


Surah 25 *AI-Furqan 

Tagapagbalita). At hayaan ang sumasalungat sa pag-uutos 
ng Tagapagbalita (alalaong baga, kay Muhammad, sa 
kanyang Sunna, sa mga legal na pamamaraan, mga gawa 
ng pagsamba, mga pahayag, atbp.), ay magsipag-ingat, 
marahil, ang ilang Fitnah (kawalan ng pananalig, pagsubok, 
kasakitan, lindol, pagpatay, atbp.) ay mangyari sa kanila, 
o ang isang kasakit-sakit na kaparusahan ay ipadama sa 
kanila. 6 + Katotohanan, kayAllah ang pag-aangkin ng lahat 
ng mga nasa kalangitan at kalupaan. Katiyakang batid Niya 
ang inyong kalalagayan at (talastas Niya) ang Araw na sila 
ay muling ibabalik sa Kanya, at matapos ito, ay Kanyang 
ipapaalam sa kanila kung ano ang kanilang ginawa. At si 
Allah ang Lubos na Nakakaalam ng lahat ng bagay. 

Surah 25 *Al-Furqan 

Ang Sukatan 0 Pamantayan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Luwalhatiin Siya na nagpanaog ng Pamantayan (ng wasto 
at mali, alalaong baga, ang Qur’an), sa Kanyang Alipin 
(na si Muhammad), upang siya ay maging tagapagbabala 
sa lahat ng mga nilalang. 2 - Siya (Allah) na nag-aangkin ng 
kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan, at Siya na hindi 
nagkaroon ng anak (mga supling o lahi), at Siya na tanging 
walang kahati sa Kanyang pamamahala. Nilikha Niya 
ang lahat ng bagay, at Kanyang sinukat ito nang wasto ng 
ayon sa kanilang ganap na sukat. 3 Magkagayunman ay 




559 


Ang Sukatan o Pamantayan 

nag-angkin pa sila ng ibang diyos maliban pa sa Kanya, na 
walang anumang nilikha bagkus sila ang nilikha, at hindi 
nagtataglay ng anumang kasahulan o kapakinabangan 
sa kanilang sarili, at hindi nagtataglay ng anumang 
kapangyarihan (upang magbigay) ng kamatayan, (o 
magkaloob) ng buhay, gayundin nang pagpapabangon sa 
patay. 

4- Sila na mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi: 
“Ito (ang Qur’an) ay walang iba kundi kasinungalingan 
na kinatha niya (Muhammad), at ang iba ay tumu-long sa 
kanya rito, kaya’t sila nga ay nagpahayag (nagparatang) ng 
walang katarungan at maling (bagay), at isang kabulaanan.” 
5- At sila ay nagsasabi: “Mga kuwento lamang ng panahong 
lumipas, na kanyang isinulat, at ang mga ito ay idinikta 
lamang sa kanya sa umaga at hapon.” 6 - Ipagbadya: “Ito 
(ang Qur’an), ay ipinanaog Niya (Allah, angTunay na Pangi- 
noon ng kalangitan at kalupaan), na nakakabatid ng lahat 
ng lihim ng kalangitan at kalupaan. Katotohanang Siya ay 
Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

7- At sila ay nagsasabi: “Bakit itong Tagapagbalita 
(Muhammad) ay kumakain ng pagkain, at lumilibot sa mga 
pamilihan (na katulad namin). Bakit hindi ang isang anghel 
ang ipinadala sa kanya upang maging kasama-sama niya 
sa kanyang pagbibigay ng babala?” 8 - “O (bakit) kaya hindi 
isang kayamanan ang ipinagkaloob sa kanya, o hindi kaya 
isang halamanan kung saan siya ay maaaring kumain? At ang 
Zalimun (mga buktot, buhong, pagano, atbp.) ay nagsasabi: 
“Kayo ay sumusunod lamang sa isang tao na inaalihan 
(ng demonyo).” 9- Tingnan kung paano sila nagbibigay ng 



560 Surah 25 • Al-Furqan 

paghahambing sa iyo, kaya’t sila ay napalayo sa pagkaligaw, 
at sila ay hindi makakatagpo ng (tamang) Landas. 

IO - Kapuri-puri Siya, na kung Kanyang naisin, ay 
maggagawad sa inyo ng higit na mabuti sa (lahat) ng mga 
iyan, - mga Halamanan na sa ibaba nito ay may mga ilog na 
nagsisidaloy (Paraiso), at magbibigay sa inyo ng mga Palasyo 
(alalaong baga, Paraiso). "■ Hindi, itinatakwil nila ang Oras 
(ang Araw ng Muling Pagkabuhay), at sa mga nagtatakwil 
sa Oras, Kami ay naghanda ng nag-aalimpuyong Apoy 
(alalaong baga, ang Impiyerno). 12 Na kung ito (Impiyerno) 
ay nakakamasid sa kanila sa kalayuan, ay maririnig nila 
ang kanyang (Impiyerno) pag-aalimpuyo at pagngangalit. 
'3- At kung sila ay ihagis na sa loob ng makipot na lugar, 
na nakatanikala sa isa’t isa, sila ay sisigaw doon tungo sa 
pagkawasak. '+■ Huwag kayong sumigaw tungo lamang sa 
isang pagkawasak, datapuwa’t sumigaw kayo sa maraming 
pagkawasak. Ipagbadya (O Muhammad): ‘Ang gayon 
(kayang kaparusahan) ay higit na mainam kaysa sa walang 
hanggang Halamanan (Paraiso) na ipinangako sa Muttaqun 
(alalaong baga, mga matimtiman at matutuwid na tao na 
labis na nangangamba kay Allah at umiiwas sa lahat ng mga 
kasalanan at masasamang gawa na Kanyang ipinagbawal at 
labis na nagmamahal kay Allah sa pagsasagawa ng lahat ng 
mabubuti na Kanyang ipinag-utos)? Ito ay sasakanila bilang 
isang gantimpala, at bilang isang huling hantungan. 16 Para 
sa kanila, naroroon ang lahat ng kanilang minimithi, at 
sila ay magsisipa-nahan (doon). Ito ay isang pangako na 
pinangangatawanan ng inyong Panginoon na nararapat na 
matupad. 

l ~- At sa Araw na sila ay Kanyang titipunin nang sama- 



561 


Ang Sukatan o Pamantayan 

sama, gayundin ang mga bagay (imahen, anghel, banal na 
tao, Hesus - anak ni Maria) na kanilang sinasamba maliban 
pa kay Allah. Siya (Allah) ay magwiwika: “Kayo ba ang 
nagligaw sa kanila na Aking mga alipin o sila ba (sa kanilang 
sarili) ang lumihis sa (tamang) Landas?” l8 - Sila ay magsasabi: 
“Luwalhatiin Kayo! Wala sa amin (ang kapasiyahan) upang 
tumangkilik ng anumang Auliya (tagapagtanggol, katulong, 
atbp.) maliban sa Inyo, datapuwa’t Inyong binigyan sila 
at ang kanilang mga ninuno ng kaginhawahan hanggang 
sa makalimutan nila ang babala, at naging mga tao na 
napaligaw (sa ganap na pagkapariwara). '9- Kaya’t sila (ang 
mga huwad na diyus-diyosan na kanilang sinamba) ay 
magbibigay sa inyo (na mga pagano) ng pagpapabulaan 
sa inyong mga sinasabi (na sila ay iba pang diyos maliban 
pa kay Allah), sa gayon, kayo ay hindi makakapigil (sa 
kaparusahan), o makakatagpo kaya ng tulong. At sinuman 
sa inyo ang nagsigawa ng kamalian (alalaong baga, ang 
pagsamba sa mga itinatambal kay Allah), Aming hahayaan 
siya na lasapin ang matinding kaparusahan. 

2 °- At kailanman ay hindi Kami nagsugo maging noong una 
pa sa iyo (O Muhammad) ng mgaTagapagbalita, maliban sa 
katotohanan, na sila ay nagsikain ng pagkain at nagsilakad 
sa mga pamilihan. At ginawa Namin ang iba sa inyo bilang 
pagsubok sa iba: kayo ba ay mayroong pagtitiyaga? At ang 
inyong Panginoon ang Lagi nang Ganap na Nakakamasid 
(ng lahat ng bagay). 

2I - At sila na hindi umaasa ng Pakikipagtipan sa Amin 
(alalaong baga, sila na nagtatakwil ng Araw ng Muling 
Pagkabuhay at ng buhay sa Kabilang Buhay), ay nagsasabi: 
“Bakit kaya ang mga anghel ay hindi ipinanaog sa amin, 



562 Surah 25 • Al-Furqan 

o bakit kaya hindi namin namamasdan ang aming 
Panginoon?” Katotohanang itinuturing nila ang kanilang 
sarili na lubhang mataas, at mapang-uyam na taglay ang 
malaking kapalaluan. 22 - Sa Araw na kanilang mamamalas 
ang mga anghel, - walang masayang balita ang ihahatid doon 
sa Mujrimun (mga kriminal, pagano, makasalanan, atbp.) sa 
araw na yaon. At sila (ang mga anghel) ay magsasabi: “Ang 
lahat ng magagandang balita ay ipinagbabawal sa inyo.” 
(Walang sinuman ang pahihintulutang makapasok sa 
Paraiso maliban sa kanya na nagsasabi ng: La ilaha ill Allah 
[Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng 
pagsamba maliban kay Allah}, at matimyas na nagsagawa 
ng [kanyang} mga legal na pag-uutos at tungkulin). 2 3- At 
itatambad Namin sa kanila (sa mga hindi sumasampalataya, 
mapagsamba sa mga diyus-diyosan, makasalanan, atbp.) 
ang anumang kanilang ginawa, at gagawin Namin ang mga 
gawaing yaon na tulad ng nagkalat (at) nakalutang na mga 
bahagi ng alikabok (dumi). 2 4- Ang mga maninirahan sa 
Paraiso (alalaong baga, sila na nararapat na pagkalooban 
nito dahilan sa kanilang Pananalig at kabutihan) ay 
magkakaroon sa Araw na yaon ng pinakamabuting 
pananahanan, at may pinakamainam na lugar upang 
p agp ahingalayan. 

2 5- At (alalahanin) ang Araw, kung ang kalangitan ay 
mahati sa gitna na may kasamang mga ulap, at ang 
mga anghel ay pabababain, sa maringal na pagpanaog. 
26 - Ang Kapamahalaan sa Araw na yaon ay ang tunay (na 
Kapamahalaan) na natatangi lamang sa Pinakamapagbigay 
(Allah), at ito ay magiging mahirap na Araw sa mga hindi 
sumasampalataya (sila na hindi nananalig sa Kaisahan 



563 


Ang Sukatan o Pamantayan 
ni Allah, at sa Islam). 2 7- At (alalahanin) ang Araw kung 
ang Zalim (buhong, buktot, pagano, atbp.) ay kakagat sa 
kanyang mga kamay, (at) siya ay magsasabi: “Oh! Sana ay 
tumuntong ako sa landas ng Tagapagbalita (Muhammad)!” 

28 - ‘Ah! Kasawian sa akin! Sana, kahit na kailan, ay hindi ko 
itinuring ang kung sinu-sino lamang bilang isang kaibigan!” 

2 9- “Katotohanang siya ang umakay sa akin na mapaligaw sa 
Paala-ala (ang Qur’an) matapos na ito ay dumatal sa akin. At 
si Satanas ay lagi nang hindi maaasahan ng tao sa sandali ng 
pangangailangan.” 3°- At angTagapagbalita (Muhammad) ay 
magsasabi: “O aking Panginoon! Katotohanan, ang aking 
pamayanan ay lumayo rito sa Qur’an (sila ay hindi nakinig 
dito, at hindi rin gumawa ng ayon sa mga batas at pag- 
uutos nito). 3 1 - Kaya’t ginawa Namin sa bawat Propeta ang 
isang kaaway sa lipon ng Mujrimun (mga buhong, buktot, 
pagano, atbp.). Datapuwa’t Sapat na ang inyong Panginoon 
bilang isangTagapamatnubay at Kawaksi. 

3 2 At angmgahindi sumasampalatayaaynagsasabi: “Bakit 
kaya ang Qur’an ay hindi ipinahayag sa kanya sa kabuuan at 
minsanan lamang? Tunay ngang gayon (na ito ay ipinanaog 
ng baha-bahagi) upang Aming mapatibay ang iyong puso. 
At ito ay ipinahayag Namin sa iyo nang unti-unti, sa 
maraming antas. (Ito ay ipinahayag sa Propeta sa loob ng 
2 3 taon.) 33- At walang anumang halimbawa o paghahambing 
ang kanilang maitatanghal (upang tutulan o makahanap ng 
kamalian sa iyo, o sa Qur’an), nang hindi Namin inihayag 
sa iyo ang katotohanan (laban sa gayong paghahambing o 
halimbawa), at ng mainam na kapaliwanagan doon. 34 Sila 
na titipunin sa Impiyerno (na nakasubsob) sa kanilang 



564 Surah 25 • Al-Furqan 

mukha, sila ang malalagay sa isang masamang katayuan, at 
naligaw nang malayo sa (matuwid) na Landas. 

35- At katotohanang ipinagkaloob Namin kay Moises ang 
Kasulatan (Torah, ang mga Batas), at itinadhana Namin 
ang kanyang kapatid na si Aaron bilang kanyang katuwang. 
3 6 - At Kami ay nagwika: “Kayo ay kapwa pumaroon sa mga 
tao na nagsipagtakwil ng Aming Ayat (mga katibayan, 
talata, tanda, aral, atbp.). At pagkatapos ay Aming winasak 
sila ng matinding pagkawasak. 37- At ang pamayanan (mga 
tao) ni Noe, nang sila ay magtakwil sa mga Tagapagbalita, 
Aming nilunod sila, at sila ay ginawa Namin na isang 
Tanda para sa sangkatauhan. At inihanda Namin ang isang 
kasakit-sakit na kaparusahan sa Zalimun (mga buktot, 
buhong, pagano, atbp.). 3 S - At (gayundin) si A’ad atThamud, 
at ang mga nagsisipanahan sa Ar-Rass, at marami pang sali’t 
saling lahi sa (kanilang) pagitan. 39- At sa bawat isa sa kanila 
ay itinambad Namin ang mga halimbawa (bilang mga 
katibayan at aral, atbp.) at ang bawat isa (sa kanila) ay Aming 
inihantong sa ganap na pagkawasak (dahilan sa kanilang 
kawalan ng pananampalataya at gawaing masasama). 4°- At 
katotohanang sila ay nagdaan sa bayan (ni Propeta Lut), 
kung saan umulan ng masamang ulan. Hindi baga nakikita 
ito ng (mga walang pananampalataya) {sa pamamagitan ng 
kanilang mga mata]? Hindi! Datapuwa’t sila ay sanay na, na 
hindi umaasa sa anumang Muling Pagkabuhay. 

4 1 -At kungikaw (O Muhammad) ay kanilangnakikita, ikaw 
ay kanilang itinuturing lamang bilang isang katatawanan 
(na nagsasabi): “Ito baga siya na isinugo ni Allah bilang isang 
Tagapagbalita?” 4 2 - “Halos malapit na niya tayong nailihis 
sa ating aliah (mga diyos), kung hindi lamang tayo naging 



565 


Ang Sukatan o Pamantayan 

matiyaga at matiim sa ating pagsamba sa kanila!” At kung 
makita na nila ang kaparusahan, kanilang mapag-aalaman 
kung sino ang higit na napaligaw sa (Tamang) Landas! 
43 Namamalas mo ba siya (O Muhammad) na nagturing 
sa kanyang pagnanasa bilang kanyang ilah (diyos)? Ikaw 
ba ay magiging Wakil (nangangalagang patnubay) para sa 
kanya? 44- 0 ikaw ba ay nag-aakala na sila ay nakakarinig 
at nakakaunawa? Sila ay katulad lamang ng mga hayop 
(bakahan); hindi, sila ay higit na nalayo at napaligaw sa 
Landas (alalaong baga, sila ay higit pang masahol kaysa sa 
bakahan). 

45 Hindi mo ba napagmasdan kung paano inilatag ng 
iyong Panginoon ang anino (o lilim)? Kung Kanyang ninais, 
magagawa Niya ito na hindi tumitinag, - at matapos ay 
ginawa Namin ang araw na kanyang maging gabay (alalaong 
haga, pagkatapos nang pagsikat ng araw, [ang anino o lilim] 
ay sumisiksik at naglalaho sa tanghaling tapat, at muli, ito 
ay lilitaw kung kumikiling na ang araw, at kung wala ang 
liwanag ng araw, ay hindi magkakaroon ng anino o lilim). 
4 6 - At pagkatapos ay ikinubli Namin ito sa Aming Sarili, 
- unti-unting nakukubli nang nakalingid. 47- At Siya ang 
lumikha ng gabi bilang inyong panganlong, at ng pagtulog 
(bilang) pamamahinga, at ginawa Niya ang maghapon 
bilang Nushur (alalaong baga, ang pagbangon sa umaga 
at pagtungo [natin] dito at doon para sa pang-araw-araw 
na gawain pagkatapos nang pagtulog sa gabi, o di kaya 
ay katulad ng muling pagkabuhay [paggising sa umaga] 
matapos ang kamatayan [pagtulog sa gahi]). 4 X - At Siya ang 
nagsusugo ng hangin bilang tagapagbalita ng masayang 
balita, na tumutungo sa harapan ng Kanyang Habag (ang 



566 Surah 25 • Al-Furqan 

ulan), at nagpapamalisbis Kami ng dalisay na tubig mula 
sa alapaap, - 49- Upang magbigay buhay Kami rito sa tigang 
na lupa, at mabigyan Namin ng inumin ang mga hayupan 
(bakahan) at mga tao na Aming nilikha. 

5°- At katotohanang Aming ikinalat (ang ulan o tubig) sa 
pagitan nila, (upang nang sa gayon) ay makaala-ala sila sa 
Biyaya ni Allah, datapuwa’t ang karamihan sa mga tao ay 
tumatanggi (o nagtatakwil sa Katotohanan o Pananalig), at 
walang tinatanggap kung hindi ang kawalan ng pananalig 
o walang utang na loob ng pasasalamat. 5 1 - At kung Aming 
ninais, makakapagpadala Kami ng tagapagbabala sa bawat 
bayan. 5 2 - Kaya’t huwag ninyong sundin ang mga hindi 
sumasampalataya, datapuwa’t magsikhay kayo laban sa 
kanila (sa pamamagitan ng pangangaral) ng may matimyas 
na pagsusumakit, dito (sa Qur’an). 

53- At Siya ang nagtalaga na maging malaya ang dalawang 
dagat (dalawang uri ng tubig), ang isa ay naiinom at 
manamis-namis, at ang isa ay mapait at maalat, at Siya ang 
nagtakda ng isang sagka at ganap na hadlang (partisyon) 
sa kanilang pagitan. 54- At Siya ang lumikha ng tao mula sa 
tubig, at nagtalaga sa kanya ng mga kaanak sa pamamagitan 
ng dugo, at kaanak sa pamamagitan ng pag-aasawa. At ang 
inyong Panginoon ay Lagi nang Ganap na Makapangyarihan 
na makakagawa ng anumang Kanyang naisin. 

55- At sila (mga hindi sumasampalataya, pagano, atbp.) ay 
sumasamba sa mga iba maliban pa kay Allah, ang mga ito 
ay hindi makakapagbigay sa kanila ng kapakinabangan o 
makakapagpasakit sa kanila, at ang hindi sumasampalataya 
ay lalagi nang katulong (ni Satanas) laban sa kanyang 
Panginoon. 5 6 - At isinugo ka lamang Namin (O Muhammad) 



567 


Ang Sukatan o Pamantayan 

bilang isang tagapagdala ng masayang balita at isang 
tagapagbabala. 57- Ipagbadya: “Wala akong hinihintay na 
pabuya mula sa inyo sa gawaing ito (kung ano ang aking 
ipinahayag mula sa aking Panginoon at mga pangangaral, 
atbp.), maliban sa sinuman na magnais, ay makakatahak sa 
Landas ng kanyang Panginoon. 

5 8 - At ilagay mo (O Muhammad) ang iyong pagtitiwala 
sa Kanya na Laging Buhay at Walang Kamatayan, at 
luwalhatiin mo ang Kanyang mga Papuri, at Siya ay Sapat 
na bilang isang Ganap na Nakakaalam ng lahat ng mga 
kasalanan ng Kanyang mga alipin; 59 Na lumikha ng 
kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito sa anim 
na Araw. At Siya ay nag-Istawa (naghari o pumaibabaw) sa 
Luk Iu kan (sa paraang naaangkop sa Kanyang Kamahalan). 
(Siya si Allah), ang Pinakamapagpala! Tanungin mo Siya 
(si Allah, [O Propeta Muhammad}), tungkol sa Kanyang 
mga Katangian, sa Kanyang mga nilikha, atbp.) sapagkat 
Siya ay Al-Khabir (ang Lubos na Nakakaalam ng lahat ng 
mga bagay). 6o - At kung ito ay ipinagbabadya sa kanila: 
“Magpatirapa kayo sa Pinakamapagpala (Allah)! Sila ay 
nagsasabi: ‘At ano ang Pinakamapagpala? Kami ba ay 
magpapatirapa sa Kanya na iyong ipinag-uutos sa amin (O 
Muhammad)?” At ito ay lalo lamang nakapagparagdag sa 
kanilang pagtanggi. 

6l - Luwalhatiin Siya na naglagay sa kalangitan ng 
malalaking tala (bituin), at naglagay doon ng malaking sulo 
(araw), at ng isang buwan na nagbibigay liwanag. 6z - At Siya 
ang nagtalaga sa gabi at araw na magsunuran (alalaong baga, 
sisikat ang araw pagkatapos ng gabi, at darating ang gabi 
paglubog ng araw), para sa kanya na nagnanais na makaala- 



568 Surah 25 • Al-Furqan 

ala o nagnanais na maipamalas ang kanyang pagtanaw ng 
utang na loob (ng pasasalamat). 

6 3- At ang mga alipin ng Pinakamapagpala (Allah) ay 
sila na lumalakad sa kalupaan ng may kapakumbabaan at 
katahimikan (pino sa pagkilos at pagsasalita), at kung ang 
luku-luko ay nangungusap sa kanila (ng masasamang salita), 
sila ay sumasagot sa pangungusap ng may kahinahunan. 
6 +- At sila na gumugugol sa kahabaan ng gabi sa harapan 
ng kanilang Panginoon, na nagpapatirapa at nakatayo. 
6 5- At sa mga nagsasabi: “O aming Panginoon! Iadya (Ninyo) 
sa amin ang kaparusahan ng Impiyerno. Katotohanan! 
Ang Pagpaparusa nito ay lalagi nang hindi magbabawa 
at mananatili na kaparusahan. 66 Katotohanang ito ay 
kasamaan (Impiyerno), bilangisanghantungan at isanglugar 
upang panahanan. 6 "- At sila, na kung gumugugol ay hindi 
bulang gugo (nag-aaksaya) at hindi rin kuripot, datapuwa’t 
gumugugol nang ayon sa tama lamang (sa pagitan ng 
dalawang kalabisang ito), 6S - At sila na hindi tumatawag sa 
ibang ilah (diyos) maliban pa kay Allah, at hindi kumikitil 
ng buhay na ipinagbabawal ni Allah, maliban na lamang 
kung makatarungan, at hindi rin gumagawa ng bawal na 
pakikipagtalik (na seksuwal), - at sinuman ang gumawa nito 
ay makakatanggap ng kaparusahan. 6t) - Ang kaparusahan ay 
gagawing dalawa sa kanya sa Araw ng Muling Pagkabuhay, 
at siya ay mananatili roon sa kahihiyan; 7°- Maliban sa mga 
nagsisisi at sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa 
Islam) at gumagawa ng kabutihan, para sa kanila, papalitan 
ni Allah ang kanilang mga kasalanan ng mabubuting gawa, 
at si Allah ay Lagi nangNagpapatawad, angPinakamaawain. 
7 1 - At sinuman ang magsisi at gumawa ng kabutihan, 



569 


Ang Sukatan o Pamantayan 

katotohanan, kung gayon, na siya ay nagsisi kay Allah ng 
matapat na pagtitika. 

7 2 - At sila na hindi sumasaksi sa kabulaanan (o 
kasinungalingan), at kung sila ay mapapasangkot sa 
masamang gawa o usapan, kagya’t silang lumilisan doon 
ng may kahihiyan (o karangalan). 73- At sila, na kung 
pinapaalalahanan ngAyat (mga tanda, aral, katibayan, talata, 
atbp.) ng kanilang Panginoon, sila ay hindi lumulugmok na 
waring mga bingi at bulag. 74- At sila na nagsasabi: ‘Aming 
Panginoon! Inyong pagkalooban kami mula sa aming mga 
asawa at mga anak ng mga magiging kasiya-siya sa aming 
mga mata, at kami ay gawin Ninyong mga pinuno para sa 
Mutaqqun (mga matimtiman at mabubuting tao na labis 
na nangangamba kay Allah sa pamamagitan nang pag- 
iwas sa lahat ng uri ng kasalanan at masasamang gawa na 
Kanyang ipinagbawal at labis na nagmamahal kay Allah sa 
pamamagitan nang paggawa ng lahat ng mga kabutihan na 
Kanyang ipinag-utos). 

75 - Sila ang mga gagantimpalaan ng pinakamataas na lugar 
(sa Paraiso) dahilan sa kanilang pagtitiyaga. At dito, sila 
ay sasalubungin ng mga pagbati at salita ng kapayapaan at 
paggalang. 7 6 - Mananatili sila rito; - ito ay napakainam bilang 
isang hantungan at bilang isang lugar na pananahanan. 
77- Ipagbadya (O Muhammad, sa mga hindi 
sumasampalataya): ‘Ang aking Panginoon ay dumirinig 
lamang sa inyo dahilan sa inyong panawagan sa Kanya. 
Datapuwa’t ngayon, katotohanang kayo ay nagtatwa 
(sa Kanya). Kaya’t ang kaparusahan ay sasainyo 
magpakailanman (hindi magbabawa at mananatiling 
kaparusahan). 



570 

Surah 26 • Ash-Shu'ara 

Ang Mga Makata 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

Ta, Sin, Mim (mga titikTa, Sa, Ma) 

2 - Ito ang mga Talata ng lantad na Aklat (ang Qur’an na 
ipinangako ni Allah sa Torah [mga Batas} at Ebanghelyo, 
upang ang mga bagay ay maging maliwanag). 3 Maaaring 
ikaw (O Muhammad) ay magtangka na pumatay sa 
iyong sarili ng may kapighatian, sa dahilang sila ay hindi 
sumampalataya sa iyong pagka-Propeta at sa iyong 
Mensahe (ng Kaisahan ni Allah at ng Islam). 4- Kung 
Aming naisin, ay Aming maipapanaog sa kanila mula sa 
kalangitan ang isang tanda, at dahil dito, ay iyuyuko nila 
ang kanilang leeg sa kapakumbabaan. 5 Datapuwa’t wala 
pang bagong kapahayagan mula sa Pinakamapagpala 
(Allah) ang dumating sa kanila nang hindi nila tinalikuran. 
6 - Kaya’t katotohanang itinakwil nila (ang Katotohanan, 
ang Qur’an), at ang balita nang kanilang tinutuya ay sasapit 
sa kanila. 

7- Hindi baga nila namamasdan ang kalupaan, - kung 
gaano karami ang lahat ng uri ng mabuting pananim na 
Aming pinatubo rito? 8 Katotohanang naririto ang Ayah 
(Katibayan o Tanda), datapuwa’t ang karamihan sa kanila 
(mga pagano, mapagsamba sa maraming diyus-diyosan, 
atbp., na hindi nananalig sa Muling Pagkabuhay) ay 
hindi sumasampalataya. 9- At katotohanan ang inyong 




Ang Mga Makata 571 

Panginoon! Siya ang tunay na Pinakamakapang-yarihan, 
ang Pinakamaawain. 

IO - At (alalahanin) nang ang iyong Panginoon ay tumawag 
kay Moises (na nagsa-sabi): “Pumaroon ka sa mga tao 
na Zalimun (buktot, buhong, pagano, atbp.),- u - Sa mga 
tao ni Paraon. Hindi baga nila pangangambahan si Allah 
at magiging matuwid sa kabutihan?” I2 - Siya (Moises) 
ay nagsabi: ‘Aking Panginoon! Ako ay nangangamba na 
ako ay kanilang pasisinungalingan, '3- Ang aking dibdib 
ay naninikip, at ang aking dila ay naninigas (at hindi 
makakapangusap), kaya’t suguin ninyo si Aaron (na sumama 
sa akin). '+■ ‘At sila ay may paratang na krimen laban sa akin, 
at ako ay nangangamba na ako ay kanilang papatayin.” 

'5- Si Allah ay nagwika: “Hindi! Kayo ay kapwa pumaroon 
doon na may dalang mgaTanda mula sa Amin. Katotohanang 
Kami ay nasa sa inyo at nakikinig.” ' 6 - ‘At kung kayo ay 
kapwa dumating na kay Paraon, inyong ipahayag: “Kami ay 
mgaTagapagbalita ng Panginoon ng lahat ng mga nilalang, 
- '7- “Kaya’t hayaan (mong) ang Angkan ng Israel ay sumama 
sa amin.” l8 - (Si Paraon) ay nagsabi (kay Moises): “Hindi 
baga ikaw ay pinalaki namin bilang aming anak? At ikaw 
ay namuhay sa amin sa maraming taon ng iyong buhay. 
T 9- At ikaw ay gumawa ng isang gawa (na batid mong) ikaw 
ang may gawa (alalaong baga, ang krimen nang pagpatay sa 
isang tao). At ikaw ay isa sa mga walang utang na loob.” 

2 °- Si Moises ay nagsabi: “Nagawa ko yaon nang ako ay 
wala pang muwang (sa mga pag-uutos at mensahe ng 
aking Panginoon). 2I - “Kaya’t ako ay tumakas sa iyo nang 
ako ay matakot sa iyo. Datapuwa’t ang aking Panginoon 
ay nagkaloob sa akin ng Hukman (alalaong baga, ng 



572 


Surah 26 • Ash-Shu’ara 


karunungang pangrelihiyon, kaalaman, tamang paghatol, 
pagka-Propeta) at Kanyang hinirang ako bilang isa sa mga 
Tagapagbalita. 22 - At ito ang nakaraang pabor (utang na 
loob) na tinutunton mo sa akin, - na iyong inalipin ang 
Angkan ng Israel.” 2 3- Si Paraon ay nagsabi: ‘At sino ang 
Panginoon ng Aalamin (sangkatauhan, mga Jinn at lahat 
ng mga nilalang)?” 2 + Si Moises ay nagpahayag: “(Siya) ang 
Panginoon ng kalangitan at kalupaan, at lahat ng nasa 
pagitan nito, kung ikaw ay naghahanap ng katiyakan upang 
mahikayat.” 2 > Si Paraonay nagsabi samganaroroon: “Hindi 
baga ninyo narinig (ang kanyang sinabi)? z6 - Si Moises ay 
nagsabi: “(Siya) ang iyong Panginoon at Panginoon ng iyong 
mga ninuno!” 2 7- Si Paraon ay nagsabi: “Katotohanan, ang 
inyong Tagapagbalita na isinugo sa inyo ay isang nasisiraan 
ng bait!” z8 - Si Moises ay nagsabi: “(Siya) ang Panginoon ng 
Silangan at Kanluran, at lahat ng nasa pagitan nito, kung 
inyo lamang nauunawaan!” 2 9- Si Paraon ay nagsabi: “Kung 
ikaw ay pipili ng ilah (diyos) na iba pa sa akin, katiyakang 
ipipiit kita na kasama ng ibang mga bilanggo.” 3 °- Si Moises 
ay nagsabi: “Kahit na dalhin ko sa iyo ang isang bagay na 
maliwanag (at nakakahikayat)?” Si Paraon ay nagsabi: 
“Kung gayon, dalhin mo yaon dito, kung ikaw ay isa sa mga 
nagsasabi ng katotohanan!” 3 2 Kaya’t inihagis (ni Moises) 
ang kanyang tungkod, at pagmasdan, ito ay isang ahas na 
naglulumantad. 33- At inilabas niya ang kanyang kamay, 
at pagmasdan, ito ay naging ganap na kaputian sa mga 
nakakamasid! 34- Si (Paraon) ay nagsabi sa mga pinuno sa 
paligid niya: “Katotohanan! Ito ay walang pagsala na isang 
bihasang manggagaway (o salamangkero). 35- Ibig niyang 
itaboy kayo sa inyong lupain sa pamamagitan ng kanyang 



Ang Mga Makata 573 

pangga-gaway, kaya’t ano ang inyong maipapayo, at ano ang 
inyong maipag-uutos?” 

3 6 - Sila ay nagsabi: “Pigilan mo siya at ang kanyang kapatid 
(nang pansamantala), at magpadala ka ng mga tagatawag sa 
mga lungsod; 37 - Upang dalhin sa iyo ang lahat ng magagaling 
na manggagaway.” 38 . Kaya’t ang mga manggagaway ay 
inihanay na lahat sa takdang araw at oras na itinalaga. 
39- At ipinagbadya sa mga tao: “Kayo rin ba ay magsisihanay? 
4°- Upang ating masundan ang mga manggagaway (na 
kapanalig ni Paraon sa kanyang relihiyon ng kawalang 
paniniwala), kung sila ay magtatagumpay.” 4 1 - Kaya’t nang 
ang mga manggaway ay dumating, sila ay nagsabi kay 
Paraon: “Mayroon bang tiyak na gantimpala na aming 
tatamuhin kung kami ay manalo?” 4 2 - Siya ay nagsabi: “Oo, 
at kayo ay katiyakan na mapapabilang sa mga malalapit (sa 
akin).” 

43- Si Moises ay nagsabi sa kanila: “Ihagis ninyo kung 
ano ang gusto ninyong ihagis!” 44- Kaya’t inihagis nila ang 
kanilang mga lubid at kanilang mga tungkod, at nagsabi: 
“Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Paraon, kami ang 
siyang tunay na magtatagumpay!” 45- Nang magkagayon, 
ay inihagis ni Moises ang kanyang tungkod, at pagmasdan, 
nilagom nitong lahat ang mga kabulaanan na kanilang 
ipinamalas! 4 6 At ang mga manggagaway ay lumugmok na 
nagpapatirapa. 47- Na nagsasabi: “Kami ay sumasampalataya 
sa Panginoon ng Aalamin (sangkatauhan, mga Jinn at lahat 
ng mga nilalang). 4 S - Ang Panginoon ni Moises at Aaron.” 

49- Si (Paraon) ay nagsabi: “Kayo ay naniwala na sa kanya 
bago ko pa kayo bigyan ng pahintulot. Katotohanang 
siya ay inyong pinuno, na nagturo sa inyo ng salamangka! 



574 


Surah 26 • Ash-Shu’ara 


Kaya’t katotohanang mapag-aalaman ninyo. Katotohanang 
aking puputulin ang inyong mga kamay at paa sa 
magkabilang panig, at kayong lahat ay aking pahihirapan 
(ititirik sa krus).” 5°- Sila ay nagsabi: “Walang kapinsalaan! 
Katotohanang sa aming Panginoon (Allah), kaming lahat 
ay magbabalik; 5 1 Katotohanan! Kami ay lubusang umaasa 
na ang aming Panginoon ay magpapatawad ng aming mga 
kasalanan, sapagkat kami ang una sa mga sumasampalataya 
(sa pagka-Propeta ni Moises at sa ipinahayag sa kanya ni 
Allah).” 

5 2 - At binigyang inspirasyon Namin si Moises na 
nagsasabi: “Kaunin mo ang Aking mga alipin sa gabi, 
katotohanang kayo ay tutugisin.” 53- Nang magkagayon, 
si Paraon ay nagpadala ng mga tagatawag sa mga lungsod. 
54- (Na nagsasabi): “Katotohanang sila ay isa lamang maliit 
na lipon. 55- At katotohanang sila ay gumawa ng bagay na 
nakapagbigay poot sa atin; 56 - Datapuwa’t tayo ay mga 
nananahan dito na nakahanda at ganap na napasa-bihan.” 
57- Kaya’t Aming itinaboy sila mula sa mga halamanan at 
dalisdis, 5 8 - Sa mga kayamanan at sa lahat ng uri ng marangal 
na lugar. 59- Kaya’t (itinaboy Namin ang mga tao ni Paraon) 
at hinayaan Namin ang Angkan ng Israel ang humalili (o 
magmana) sa kanila. 

6o - Kaya’t kanilang tinugis sila sa sandali nang pagsikat ng 
araw. 6l - At nang ang dalawang pangkat ay magtagpo sa isa’t 
isa, ang pamayanan ni Moises ay nagsabi: “Katiyakang tayo 
ay kanilang malulupig.” 6z - Si (Moises) ay sumagot: “Hindi, 
katotohanan! Nasa panig ko ang aking Panginoon, ako 
ay Kanyang papatnubayan.” 6 3- At binigyang inspirasyon 
Namin si Moises (at sa kanya ay winika): “Hampasin mo 



575 


Ang Mga Makata 

ng iyong tungkod ang dagat.” At ito ay nahati, at ang bawat 
gilid ng (tubig-dagat) ay naging malaki at matibay na anyo 
ng bundok. 6 4- At makaraaan, hinayaan Naming ang mga 
iba (sa pangkat ni Paraon) ay sumapit sa lugar na yaon. 
6 5- At iniligtas Namin si Moises at ang lahat ng kasama 
niya. 66 - At Aming nilunod ang mga iba (ang pangkat ni 
Paraon). 6 7- Katotohanan! Katiyakang naririto ang isang 
Tanda (o isang Katibayan), datapuwa’t ang karamihan sa 
kanila ay hindi sumasampalataya. 6S - At katotohanan, ang 
iyong Panginoon! Siya lamang ang tunay na Pinakama- 
kapangyarihan, ang Pinakamaawain. 

6 9- At isalaysay mo sa kanila ang kasaysayan ni Abraham. 
7°- Nang sabihin niya sa kanyang ama at sa kanyang mga tao: 
‘Ano baga ang inyong sinasamba?” 7 1 - Sila ay nagsabi: “Kami 
ay sumasamba sa mga imahen, at sa kanila kami ay lagi nang 
matimtiman.” 7 2 - Siya (Abraham) ay nagsabi: “Kayo ba ay 
naririnig nila, kung kayo ay tumatawag (sa kanila)? 73- O sila 
ba ay nagbibigay ng kapakinabangan sa inyo o pinipinsala 
nila (kayo)?” 74- Sila ay nagsabi: “Hindi, nguni’t nakagisnan 
na namin ang aming mga ninuno na gumagawa ng ganito.” 

75- Siya (Abraham) ay nagsabi: “Nagmamasid bakayo samga 
bagay na inyong sinasamba?” 7 6 - “Kayo, at ang inyong mga 
ninuno noon pa sa panahong sinauna?” - 77 Katotohanan! 
Sila ay aking mga kaaway, maliban sa Panginoon ng Aalamin 
(sangkatauban, mga Jinn at lahat ng mga nilalang); 7 8 - Na 
lumikha sa akin, at Siya naTanging namamatnubay sa akin; 

79- At Siya ang nagpapakain at nagbibigay sa akin ng inumin. 

80 - At kung ako ay maysakit, Siya ang nagbibigay lunas sa 
akin; 8l - At Siya ang maggagawad sa akin ng kamatayan, at 
Siya rin ang magbabangon sa akin sa (muling) pagkabuhay; 



576 


Surah 26 • Ash-Shu’ara 


8z - At sa Kanya, ako ay nanalig na (Siya ay) magpapatawad 
ng aking mga kamalian sa Araw ng Kabayaran, (ang Araw 
ng Muling Pagkabuhay), 

8 3- Aking Panginoon! Inyong gawaran ako ng Hukman 
(alalaong baga, karunungang pangrelihiyon, kaalaman, 
pagka-Propeta), at ako ay Inyong ibilang sa mga matutuwid; 
8 4- At Inyong pagkalooban ako ng karangal-rangal na banggit 
sa mga darating na sali’t saling lahi; s 5- At Inyong gawin ako 
na isa sa mga tagapagmana ng Paraiso ng Kasiyaban; S6 - At 
patawarin Ninyo ang aking ama, katotohanang siya ay isa sa 
mga nalilihis (ng landas); 8 7- At ako ay huwag Ninyong alisan 
ng biyaya sa Araw (na ang lahat ng mga nilikha) ay muling 
ibabangon (sa pagkabuhay); 8S - Sa Araw na ang kayamanan 
o maging mga anak (na lalaki) ay hindi makaka-panaig, 
s 9- Maliban sa kanya na magdadala kay Allah ng isang 
malinis na puso (malinis sa pagsamba sa mga diyus-diyosan 
{shirk} at kapaimbabawan [Nifaq}).” 

9°- At ang Paraiso ay itatambad nang malapit sa 
Muttaqun (mga mabubuti, banal at matutuwid na tao na 
higit na nangangamba kay Allah sa pamamagitan nang 
pag-iwas sa lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan na 
Kanyang ipinagbawal, at labis na nagmamahal kay Allah 
sa pagsasagawa ng lahat ng uri ng kabutihan na Kanyang 
ipinag-utos). 9 1 - At ang Apoy (Impiyerno) ay ilalantad nang 
ganap sa paningin ng mga makasalanan. 9 2 - At sa kanila ay 
ipagbabadya:“Nasaansila(mgadiyus-diyosannaitinatambal 
nila bilang karibal ni Allah) na lagi ninyong sinasamba?, 
- 93- Maliban pa kay Allah? Sila ba ay makakapagbigay 
ng tulong sa inyo (o di kaya) ay matutulungan nila ang 
kanilang sarili?” 94 (Kung magkagayon), sila ay ihahagis 



577 


Ang Mga Makata 

(sa Apoy) na una ang kanilang mukha, sila at ang Ghawun 
(mga demonyo at lahat ng mga nasa kamalian). 95- At ang 
buong lipon ni Iblis (Satanas) nang sama-sama. l>6 - Sila ay 
magsasabi habang sila ay nagtatalo (at nagsisisihan) doon, 
97- Sa (Ngalan) ni Allah, katiyakang tayo ay nasa maliwanag 
na kamalian, ‘ >H - Nang aming itinuring kayo (mga huwad 
na diyos) bilang kapantay (sa pagsamba) sa Panginoon ng 
Aalamin (sangkatauhan, mgajinn at lahat ng mga nilalang); 
99- At wala ng iba pa ang naghatid sa amin sa kamalian 
kung hindi ang Mujrimun (si Iblis {Satanas} at mga tao na 
buhong, pagano, buktot, mapang-api, atbp.). I0 °- Ngayon, 
kami ay walang mga tagapamagitan, 101 Gayundin ng isang 
malapit na kaibigan (upang kami ay tulungan). TO2 - (Oh!) 
Kung kami ay mayroon lamang na isa pang pagkakataon na 
makabalik (sa kalupaan), katiyakang kami ay mapapabilang 
sa mga sumasampalataya! I0 3- Katotohanan! Naririto ang 
isang tiyak naTanda, datapuwa’t ang karamihan sa mga tao 
ay hindi sumasampalataya. I0 4- At katotohanan, ang iyong 
Panginoon! Siya ang tunay na Pinakamakapangya-rihan, 
ang Pinakamaawain. 

'°7 Ang mga tao (pamayanan) ni Noe ay nagpasinungaling 
sa mga Tagapagbalita. Io6 - Nang ang kanilang kapatid 
na si Noe ay nangusap sa kanila: “Hindi baga ninyo 
pangangambahan si Allah at susundin Siya? IC, 7 Ako 
ay isang mapagkakatiwalaang Tagapagbalita sa inyo. 
i°8- Kaya’t pangambahan ninyo si Allah (panatilihin ang 
inyong tungkulin sa Kanya), at ako ay inyong sundin. 
109 . Walang anumang gantimpala ang hinihingi ko sa 
inyo para rito (sa aking pagbibigay ng Mensahe ng Islam 
at Kaisahan ni Allah), ang aking biyaya ay nagmumula 



578 


Surah 26 • Ash-Shu’ara 


lamang sa Panginoon ng Aalamin (sangkatauhan, mga 
Jinn at lahat ng mga nilalang). 110 Kaya’t panatilihin ninyo 
ang inyong tungkulin kay Allah, pangambahan Siya at 
ako ay inyong sundin.” m - Sila ay nagsasabi: “Kami ba ay 
mananampalataya sa iyo, kung ang mga sumusunod lamang 
sa iyo ay pawang mga hamak (walang sinasabi sa lipunan)?” 
n2 - Siya (Noe) ay nagsabi: ‘At ano ba ang aking kaalaman, 
kung anuman ang kanilang ginagawa? n 3 Ang talaan (ng 
kanilang gawa) ay tanging nasa aking Panginoon, kung 
inyo (lamang) nalalaman. n 4- At hindi ko gagawin na itaboy 
ang mga sumasampalataya. n 5- Ako ay isa lamang lantad na 
tagapagbabala.” 

n6 - Sila ay nagsasabi: “Kung ikaw ay hindi magtitigil, 
O Noe! Katiyakang ikaw ay mapapabilang sa mga 
babatuhin (hanggang kamatayan).” n 7- Siya (Noe) ay 
nagsabi: ‘Aking Panginoon! Katotohanan, ang aking 
pamayanan ay nagpasinungaling sa akin. n8 - Kaya’t Kayo 
ang humatol sa pagitan ko at nila, at Inyong iligtas ako at 
ang mga sumasampalataya na kapiling ko.” n 9- At Aming 
iniligtas siya at ang kanyang mga kasama sa nalululanang 
barko. I2 °- At Aming nilunod ang mga naiwan (mga hindi 
sumasampalataya) matapos ang pagliligtas sa Al-Baqin 
(kay Noe at sa kanyang mga kasama na sumasampalataya). 
I21 - Katotohanan! Naririto ang isang tiyak na 
Tanda, datapuwa’t ang karamihan sa kanila ay hindi 
sumasampalataya. I22 - At katotohanan! Ang iyong 
Panginoon, Siya ang tunay na Pinakamakapangyarihan, ang 
Pinakamaawain. 

I2 3- (Ang mga tao) ni A’ad ay nagpabulaan sa mga 
Tagapagbalita. I2 4- Nang ang kanilang kapatid na si Hud ay 



579 


Ang Mga Makata 

mangusap sa kanila: “Hindi baga ninyo pangangambahan 
si Allah at susundin Siya? ‘ 2 > Katotohanang ako ay isang 
mapagkakatiwalaang Tagapagbalita sa inyo. lz6 - Kaya’t 
pangambahan ninyo si Allah (panatilihin ang inyong 
tungkulin sa Kanya), at ako ay inyong sundin. I2 7- Walang 
anumang gantimpala ang aking hinihingi sa inyo para rito 
(sa aking pagpapahayag ng Islam at Kaisahan ni Allah), 
ang aking biyaya ay nagmumula lamang sa Panginoon 
ng Aalamin (sangkatauhan, mga Jinn at lahat ng mga 
nilalang). lzS - Kayo ba ay nagtatayo ng mga matataas na 
palasyo sa bawat mataas na burol, bagama’t kayo ay hindi 
nananahan doon? I2 9- At nag-aangkin ba kayo sa inyong 
sarili ng mga palasyo (maiinam na mga gusali), na wari 
bang maninirahan kayo roon sa panghabang panahon. 
T 3 a At kung kayo ay manaklot, kayo ay nananaklot bilang 
mga (pinunong) malulupit? '3 1 - Kaya’t pangambahan ninyo 
si Allah (panatilihin ninyo ang inyong tungkulin sa Kanya), 
at ako ay inyong sundin. ^ 2 - At panatilihin ninyo ang inyong 
tungkulin sa Kanya, pangambahan Siya na nagkaloob sa 
inyo ng lahat (ng magagandang bagay) na inyong nalalaman. 
'33- Kayo ay pinagkalooban Niya ng hayupan (bakahan) at 
mga anak. r 34-At mga halamanan at dalis dis. '3?- Katotohanan, 
aking pinangangambahan para sa inyo ang kaparusahan ng 
Dakilang Araw.” 

'3 6 ' Sila ay nagsabi: “Walang pagkakaiba sa amin kung ikaw 
ay mangaral o hindi ka kabilang sa mga nangangaral. '37- Ito 
ay wala ng iba maliban sa mga kaugalian at paniniwala noong 
panahong sinauna, ^ 8 - At kami ay hindi mapaparusahan.” 
’39- Kaya’t siya ay pinabulaanan nila, at Aming winasak sila. 
Katotohanan! Naririto angisangtiyaknaTanda, datapuwa’t 



580 Surah 26 • Ash-Shu’ara 

ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. 
T 4°- At katotohanan! Ang iyong Panginoon, Siya ang tunay 
na Pinakamakapang-yarihan, ang Pinakamaawain. 

T 4 T - (Ang mga tao) ni Thamud ay nagpabulaan sa 
Tagapagbalita. T 4 2 - Nang ang kanilang kapatid na si Salih ay 
nagbadya sa kanila: “Hindi baga ninyo pangangambahan si 
Allah at susundin Siya? T 43-Ako ay isangmapagkakatiwalaang 
Tagapagbalita sa inyo. T 44 Kaya’t pangambahan ninyo si 
Allah (panatilihin ninyo ang inyong tungkulin sa Kanya), at 
ako ay inyong sundin. T 45- Walang anumang gantimpala ang 
aking hinihingi sa inyo para rito (sa aking pagpapahayag ng 
Islam at Kaisahan ni Allah), ang aking biyaya ay nagmumula 
lamang sa Panginoon ng Aalamin (sangkatauhan, mgajinn, 
at lahat ng mga nilalang). '4 6 - Kayo baga ay maiiwan nang 
ligtas sa lugar na kinaroroonan ng inyong mga pag-aari? 
T 47- Sa mga halamanan at dalisdis. T 4 S - At sa mga bukirin ng 
mais at palmera (datiles) na may malalambot na sungot (o 
talulot,Eng. spadix). T 49-Atkayoayumuukitngmgatahanan 
sa gilid ng kabundukan na may natatanging kaalaman. 
T 5°- Kaya’t pangambahan ninyo si Allah (panatilihin ang 
inyong tungkulin sa Kanya), at ako ay inyong sundin. 
T 5 T - At huwag ninyong sundin ang pag-uutos ng Almusrifun 
(alalaong baga, ang kanilang mga pinuno na buktot, pagano, 
kriminal, athp.), T 5 2 - Na gumagawa ng mga katampalasanan 
sa kalupaan at tumatangging magbagong buhay.” 

T 53- Sila ay nagsabi: “Ikaw ay isa lamang sa mga inalihan 
ng demonyo! T 54- Ikaw ay isa lamang tao na katulad namin. 
Kaya’t dalhin mo sa amin ang isang Tanda kung ikaw ay 
isa sa mga nagsasabi ng katotohanan.” T 55- Siya (Salih) ay 
nagsabi: “Naririto ang isang babaeng kamelyo; siya ay 



581 


Ang Mga Makata 

mayroong karapatan na uminom (ng tubig), at kayo ay 
mayroong karapatan na uminom (ng tubig), sa maraming 
beses, sa araw na itinalaga. W At huwag ninyong hipuin siya 
ng may pinsala, baka ang kaparusahan ng Dakilang Araw 
ay sumaklot sa inyo.” ’57- Datapuwa’t kanilang pinatay siya 
(babaeng kamelyo), at pagkaraan sila ay nagsisi. ’A Kaya’t 
ang kaparusahan ay sumaklot sa kanila. Katotohanang 
naririto ang isang tunay na Tanda, datapuwa’t ang 
karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. '59- At 
katotohanan! Ang iyong Panginoon, Siya ang tunay na 
Pinakamakapangyarihan, ang Pinakamaawain. 

l6 °- Ang mga tao ni Lut (yaong mga nagsipanahan sa 
mga bayan ng Sodom at Palestina) ay nagpabulaan sa mga 
Tagapagbalita. ' 6l - Nang ang kanilang kapatid na si Lut ay 
nagsabi sa kanila: “Hindi baga ninyo pangangambahan si 
Allah at susundin Siya? lfe - Katotohanang ako ay isang 
mapagkakatiwalaang Tagapagbalita sa inyo. i 6 3- Kaya’t 
pangambahan ninyo si Allah (panatilihin ninyo ang 
inyong tungkulin sa Kanya), at ako ay inyong sundin. 

16 4- Wala akong hinihinging gantimpala mula sa inyo para 
rito (sa aking pagpapahayag ng Islam at Kaisahan ni Allah), 
ang aking biyaya ay nagmumula lamang sa Panginoon ng 
Aalamin (sangkatauhan, mgajinn at lahat ng mga nilalang). 

16 5- Nagsisitungo kayo sa mga kalalakihan ng Aalamin 
(sangkatauhan), l66 - At iniiwan ninyo ang mga nilikha ni 
Allah (mga kababaihan) para inyong maging mga asawa? 
Hindi, kayo ay mga taong lumagpas sa hangganan ng 
pagsuway (makasalanan)!” 

i6 7- Sila ay nagsabi: “Kung ikaw ay hindi magtitigil, O 
Lut! Katotohanang ikaw ay isa sa mapapabilang sa mga 



582 


Surah 26 • Ash-Shu’ara 


itataboy!” l68 - Siya(Lut) aynagsabi: “Ako aykatotohanangisa 
sa mga tumututol nang may matinding pagkagalit at poot 
sa inyong (masamang) ginagawa (sodomya, pakikipagniig 
sa kapwa lalaki). i 6 9- Aking Panginoon! Inyong iligtas ako 
at ang aking pamilya sa kanilang ginagawa.” r 7°- Kaya’t 
Aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya, silang lahat, - 
r 7'- Maliban sa isang matandang babae (ang kanyang asawa) 
na isa sa mga nagpaiwan. r 7 2 - At pagkaraan ay Aming 
winasak ang mga iba pa. r 73- At pinaulan Namin sa kanila 
ang ulan (ng pagpaparusa). At gaano kasama ang naging 
ulan ng mga pinaalalahanan. '74- Katotohanan! Naririto ang 
isang tiyak naTanda, datapuwa’t ang karamihan sa mga tao 
ay hindi sumasampalataya. T 75- At katotohanan! Ang iyong 
Panginoon, Siya ang tunay na Pinakamakapangyarihan, ang 
Pinakamaawain. 

r 7 6 - Ang mga naninirahan sa Al-Aiyka (malapit sa 
Madyan o Midian) ay nagpabulaan sa mga Tagapagbalita. 
T 77- Nang si Shu’aib ay mangusap sa kanila: “Hindi baga 
ninyo pangangambahan si Allah at susundin Siya? 
T 7 8 - Ako ay isang mapagkakatiwalaangTagapagbalita sa inyo. 
T 79- Kaya’t pangambahan ninyo si Allah (panatilihin ang 
inyong tungkulin sa Kanya), at ako ay inyong sundin. 
l8 °- Walang anumang gantimpala ang aking hinihingi sa 
inyo para rito (sa aking pagpapahayag ng Islam at Kaisahan 
ni Allah), ang aking biyaya ay nagmumula lamang sa 
Panginoon ng Aalamin (sangkatauhan, mga Jinn, at lahat 
ng mga nilalang). t8t - Magbigay ng tamang sukat at huwag 
maghangad ng kasahulan (sa mga iba). l82 - At magtimbang 
ng tunay at tumpak na timbang. t 8 3- At huwag manlinlang 
ng mga tao sa pamamagitan ng pagbabawas sa kanilang 



583 


Ang Mga Makata 

mga ari-arian, at huwag ding gumawa ng kasamaan, na 
gumagawa ng katiwalian at panloloko sa kalupaan. i 8 4- At 
pangambahan Siya na lumikha sa inyo at sa mga sali’t saling 
lahi noong panahong sinauna.” 

i 8 5- Sila ay nagsabi: “Ikaw ay isa lamang sa mga inalihan 
ng demonyo! l86 - Ikaw ay isa lamang tao na katulad namin, 
at katiyakan, kami ay nag-aakala na ikaw ay isa sa mga 
sinungaling! i 8 7- Kaya’t hayaan ang isang bahagi (piraso) ng 
kalangitan ay bumagsak sa amin kung ikaw ay kabilang sa 
nagsasabi ngkatotohanan! ” l8S -Siya (Shuaib) ay nagsabi:‘Ang 
aking Panginoon ang Ganap na Nakakaalam ng anumang 
inyong ginagawa.” i 8 9- Datapuwa’t kanilang pinabulaanan 
siya, kaya’t ang kaparusahan ng araw ng anino (isang 
madilim na ulap) ay sumaklot sa kanila, katiyakang ito ang 
kaparusahan ng Dakilang Araw. '9°- Katotohanan! Naririto 
ang isang tiyak naTanda, datapuwa’t ang karamihan sa mga 
tao ay hindi sumasampalataya. ^ 1 - At katotohanan! Ang 
iyong Panginoon, Siya ang tunay na Pinakamakapangya- 
rihan, ang Pinakamaawain. 

'9 2 - At katotohanan, ito (ang Qur’an) ay isang kapahayagan 
mula sa Panginoon ng Aalamin (sangkatauhan, mga 
Jinn, at lahat ng mga nilalang), *93- Na ipinanaog ng 
mapagkakatiwalaang Ruh (Espiritu, si Gabriel Arkanghel) 
mula (kay Allah); '94- Sa iyong puso (O Muhammad), upang 
ikaw ay maging (isa) sa mga tagapag-babala, '95- Sa malinaw 
na wikang Arabik. n > 6 - At katotohanan, ito (ang Qur’an 
at ang pagkapahayag nito kay Propeta Muhammad) ay 
(ipinahayag) sa mga Kasulatan (alalaong baga, ang Torah 
{mga Batas] at Ebanghelyo) sa mga naunang tao. r 97- Hindi 
pa ha isang tanda sa kanila na ang mga pantas (na katulad ni 



584 


Surah 26 • Ash-Shu’ara 


Abdullah bin Salam na yumakap sa Islam) mula sa Angkan 
ng Israel ay nakakaalam (na ito ay katotohanan)? 

'A At kung Aming inihayag ito (ang Qur’an) sa 
kaninuman na hindi Arabe (o Arabo), ’99- At kanyang 
dinalit ito sa kanila, sila ay hindi magsisipaniwala rito. 
2 °°- Kaya’t hinayaan Namin ito (ang pagtatakwil sa Qur’an) 
na magsipasok sa puso ng Mujrimun (mga kriminal, pagano, 
makasalanan, atbp.). 201 Hindi sila mananampalataya rito 
hanggang sa kanilang makita ang masakit na Kaparusahan; 
2 ° 2 - Ito ay daratal sa kanila sa isang iglap, sa sandaling ito 
ay hindi nila napag-aakala; 2 °3- (At kung magkagayon) sila 
ay magsasabi: “Kami ba ay maaaring bigyan ng kaunting 
panahon (palugit)?” 

2 °4- Sila ba kung gayon ay magnanais na ang Aming 
Kaparusahan ay madaliin sa kanila? 2 °5 Sabihin sa Akin; 
kung hinayaan Namin na sila ay magpakasaya sa maraming 
taon, 2o6 - At pagkatapos ay dumatal sa kanila (ang 
kaparusahan) na sa kanila ay ipinangako! 2 °7 Ang lahat ng 
bagay na kanilang pinagpapasasaan ay hindi makakatulong 
sa kanila. 2oS - At kailanman ay hindi Namin winasak ang 
anumang pamayanan, maliban na sila ay binigyan ng mga 
tagapagbabala, - 2 °9- Sa pamamagitan ng Pagpapaala-ala, at 
Kami kailanman ay laging makatarungan. 2I °- At hindi ang 
mga demonyo ang nagpapanaog nito (ang Qur’an), 2n - Ito 
ay hindi makakatugon sa kanilang naisin, gayundin naman, 
sila ay hindi maaaring (makagawa nito). 2I2 - Katotohanan, 
sila ay inilipat nang malayo upang duminig dito. 

2I 3* Kaya’t huwag kayong manawagan kay Allah na 
may kasama pang ibang ilah (diyos), kung magkagayon, 
kayo ay mapapabilang sa mga tatanggap ng kaparusahan. 



585 


Ang Mga Makata 

2I 4- At paalalahanan mo (O Muhammad) ang iyong tribo 
at malalapit na kamag-anak. 2I 5- At maging mahait at 
mapagpakumbaba sa mga sumasampalataya na sumusunod 
sa iyo . Zl6 - At kung sila ay sumuway sa iyo, iyong ipagbadya: 
‘Ako ay walang kaalaman sa inyong ginagawa.” 2I 7- At ilagak 
mo ang iyong pagtitiwala sa Pinakamakapangyarihan, 
ang Pinaka-maawain, - 2lS - Na nakakamasid sa iyo (O 
Muhammad) kung ikaw ay nakatindig (na mag-isa sa 
pagdarasal ng Tahajjud sa gabi). 2I 9- At sa iyong mga kilos, 
sa gitna ng mga nagpapatirapa (kay Allah, na kasama ka sa 
pagdarasal ng mga takdang panalangin). 22 °- Katotohanan! 
Siya, at Siya lamang ang Lubos na Nakakarinig, ang Puspos 
ng Kaalaman. 

221 - Ipapaalam Ko ba sa inyo (O mga tao) kung kanino 
bumababa ang mga demonyo? 222 - Sila ay bumababa sa 
bawat sinungaling (na nagsasabi ng mga kabulaanan), at 
makasalanang tao. 22 3- Na nakikinig (sa mga demonyo at 
kanilang ibinubuhos kung anuman ang kanilang marinig 
tungkol sa nakalingid mula sa mga anghel), at karamihan 
sa kanila ay mga sinungaling. 22 4- At sa mga makata, ang 
mga nasa kamalian ay sumusunod sa kanila, 22 > Hindi baga 
ninyo namamasdan na sila ay nagsasalita tungkol sa lahat ng 
mga bagay (na nagpupuri sa iba, maging tama man o mali) 
sa kanilang mga tula? - 226 - At sila ay nagsasabi ng bagay na 
hindi nila ginagawa. 22 7- Maliban sa mga sumasampalataya 
(sa Islam at sa Kaisahan ni Allah), at gumagawa ng 
mga kabutihan at laging may pag-aala-ala kay Allah, at 
sumasagot rin (nang patula) sa mga walang katarungang 
tula (na dinadalit ng mga paganong makata laban sa mga 



586 


Surah 27 • An-Naml 


Muslim). At sila na gumagawa ng kamalian ay makakaalam 
kung anong pagbagsak ang sa kanila ay babagsak. 

Surah 27 ’An-Naml 

Ang Mga Langgam 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Ta, Sin (mga titikTa, Sa). 

Ito ang mga Talata ng Qur’an, (at ito) ay isang Aklat (na 
nagpapaliwanag sa mga bagay) na maging malinaw. 2 - Isang 
Patnubay (sa Tamang Landas); at masayang balita sa mga 
sumasampalataya (na nananalig sa Kaisahan ni Allah at 
sa Islam). 3- Sila na nag-aalay ng mga panalangin nang 
mahinusay (Iqamat-as-Salah), at nagkakaloob ng Zakah 
(katungkulang kawanggawa) at sila ay sumasampalataya 
ng may katiyakan sa Kabilang Buhay (Muling Pagkabuhay, 
Kabayaran sa kanilang mabubuti at masasamang gawa, 
Paraiso at Impiyerno, atbp.). 4 Katotohanan, sila na hindi 
sumasampalataya sa Kabilang Buhay, Aming pinapangyari 
na ang kanilang mga gawa ay maging kasiya-siya sa kanila 
upang sila ay magsilibot na nabubulagan. 5- Sila ang 
magkakamit ng masamang kaparusahan (sa mundong ito), 
at sa Kabilang Buhay, sila ang matindi ang pagkatalo (higit 
na mawawalan ). 6 - At katotohanan, ikaw (0 Muhammad) ay 
tumatanggap ng Qur’an mula saTanging Isa, ang Ganap na 
Maalam, ang Puspos ng Karunungan. 

7- (At alalahanin) nang sabihin ni Moises sa kanyang 




587 


Ang Mga Langgam 

kasambahay: “Katotohanang ako ay nakapanagimpan 
ng apoy sa malayong lugar, ako ay mag-uuwi para sa inyo 
ng ilang kaalaman mula roon, o ako ay magdadala sa inyo 
ng isang nag-aapoy na bagay upang inyong mabigyan init 
ang inyong sarili.” 8 - Datapuwa’t nang siya ay pumaroon 
doon, siya ay tinawag: “Kinakasihan ang sinumang nasa 
Apoy, at kung sinuman ang nakapalibot doon! At Puspos 
ng Kaluwalhatian si Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga 
nilalang.” 

9- O Moises! Katotohanan! Ako si Allah, ang 
Pinakamakapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan. 
IO - At iyong ihagis ang iyong tungkod! Datapuwa’t nang 
makita niya ito na gumagalaw na waring isang ahas, siya 
ay tumalikod na natatakot at siya ay hindi lumingon. (At 
dito ay ipinagbadya): “O Moises! Huwag kang matakot, 
katotohanang ang mgaTagapagbalita ay hindi nangangamba 
sa Aking Harapan. ”■ Maliban sa kanya na nakagawa ng 
kamalian, at matapos yaon ay gumawa na mapalitan ang 
kasamaan ng kabutihan, at katiyakang Ako ay Lagi nang 
Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. I2 - At ilagay mo ang 
iyong kamay sa iyong dibdib, malalantad ito na puti na 
walang pinsala. (Ito ay ilan) lamang sa siyam na mgaTanda 
(na iyong dadalhin) kay Paraon at sa kanyang pamayanan, 
sila ang mga tao na Fasiqun (mga mapaghimagsik at 
palasuway kay Allah).” u- Datapuwa’t nang ang Aming 
Ayat (mga katibayan, kapahayagan, talata, tanda, atbp.) 
ay dumatal sa kanila na maliwanag na makikita, sila ay 
nagsabi: “Ito ay naglulumantad na salamangka.” '4- At sila 
ay nagpabulaan dito (sa mga Ayat) ng may kamalian at 
kapalaluan, bagama’t ang kanilang sarili ay sumasang-ayon 



588 


Surah 27 • An-Naml 


dito (alalaong baga, ang gayong Ayat ay mula kay Allah 
at si Moises ay isang Tagapagbalita ni Allah, datapuwa’t 
hindi nila ibig na sumunod kay Moises, at namumuhi sila 
na manalig sa kanyang Mensahe ng Kaisahan ni Allah). 
Kaya’t inyong pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng 
Mufsidun (mga hindi nananampalataya, palasuway kay 
Allah, mapaggawa ng kasamaan, sinungaling). 

’> At katotohanang Kami ay nagkaloob ng karunungan 
kina David at Solomon, at sila ay kapwa nagsabi: ‘Ang lahat 
ng Pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah na nagturing sa 
amin ng higit (sa karamihan) ng Kanyang maraming alipin 
na sumasampalataya!” l6 - At si Solomon ang nagmana (ng 
karunungan ni) David. Siya ay nagsabi: “O sangkatauhan! 
Kami ay tinuruan ng wika ng mga ibon, at sa aming lahat ay 
ipinagkaloob ang lahat ng bagay Ito ay katotohanang isang 
Lantad na Biyaya (mula kay Allah)”. 

At nagsipagtipon sa harapan ni Solomon ang mga 
lipon ng mga Jinn at tao, at mga ibon, at silang lahat ay 
itinalaga sa pag-uutos sa labanan (na nagmamartsa nang 
pasulong). ,s - Hanggang nang sila ay sumapit sa lambak ng 
mga langgam, ang isa sa mga langgam ay nagsabi: “O mga 
langgam! Magsipasok kayo sa inyong tirahan, kung hindi, 
baka si Solomon at ang kanyang mga lipon ay gumasak 
sa inyo, samantalang ito ay hindi nila napag-aakala.” 
T 9- Kaya’t siya (Solomon) ay ngumiti, na namangha sa 
kanyang (langgam) pahayag at nagsabi: ‘Aking Panginoon! 
Bigyan (Ninyo) ako ng inspirasyon at ipagkaloob Ninyo 
sa akin ang kapangyarihan at kakayahan upang ako ay 
tumanaw ng utang na loob ng pasasalamat sa Inyong 
mga kaloob, na inyong iginawad sa akin at sa aking mga 



589 


Ang Mga Langgam 

magulang, at upang ako ay makagawa ng mabubuting 
gawa na makakalugod sa Inyo, at ako ay tanggapin Ninyo 
sa Inyong Habag na kasama ng Inyong matutuwid na mga 
alipin.” 

2 °- Kanyang sinuri ang mga ibon at nagsabi: “Ano ang 
nangyayari sa inyo at hindi ko nakita ang Hoopoe? O siya 
ba ay isa mga lumiban? (Ang Hoopoe ay isa sa mga ibon 
na magaan at mabanayad na may lantad na iba’t ibang 
kulay ng pakpak [balahibo}, at may dilaw na hibla sa 
kanyang ulo, isang dahilan upang siya ay tawaging ibon 
na may dugong bughaw). 2I - Katotohanang siya ay aking 
parurusahan ng matinding kaparusahan, o siya ay (aking) 
kakatayin, malibang siya ay magdala ng maliwanag na 
dahilan (katwiran).” 22 Datapuwa’t ang Hoopoe ay hindi 
nanatili nang matagal, siya (ay lumitaw) at nagsabi: ‘Aking 
naunawaan (ang karunungan ng isang bagay) na hindi mo 
naunawaan at ako ay pumarito sa iyo mula sa Saba (Sheba) 
na may tunay na balita. 2 3- Natagpuan ko ang isang babae na 
namamahala sa kanila, at siya ay pinagkalooban ng lahat ng 
bagay na maaaring angkinin ng sinumang namamahala ng 
kalupaan, at siya ay mayroong dakilang luklukan. 2 4- Aking 
natagpuan siya at ang kanyang pamayanan na sumasamba sa 
araw, at hindi kay Allah, at ginawa ni Satanas ang kanilang 
gawa na kasiya-siya sa kanila, at humadlang sa kanila tungo 
sa Landas (ni Allah), kaya’t sila ay walang patnubay. 2 5- ‘Al- 
la’ (ang salitang ito ay mayroong dalawang kahulugan; a] 
Dahil si Satanas ay humadlang sa kanila sa landas ni Allah, 
upang sila ay hindi sumamba (o magpatirapa) kay Allah, o 
b} Upang kanilang sambahin (magpatirapa sa harapan) ni 
Allah, na nagdala ng kaliwanagan kung ano ang nakalingid 



590 


Surah 27 • An-Naml 


sa kalangitan at kalupaan at nakakatalos kung ano ang 
inyong ikinukubli o inilalantad). 26 - Allah, La ilaha illa 
Huwa (Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan 
ng pagsamba maliban sa Kanya), ang Panginoon ng Kataas- 
taasang Luklukan! 

2 7- (Si Solomon) ay nagsabi: “Aming titingnan kung ikaw ay 
nagsasabi ng katotohanan o ikaw (ay isa) sa mga sinungaling. 
28 Humayo ka na dala ang aking sulat, at ihatid mo ito sa 
kanila, at pagkatapos ay lumayo ka sa kanila, at tingnan 
kung ano (ang sagot) na kanilang ibabalik.” 2 9- Siya (Saba o 
Sheba) ay nagsabi: “O mga pinuno! Narito at inihatid sa akin 
ang isang marangal na sulat, 3°- Katotohanang ito ay mula 
kay Solomon at katotohanang ito ay nagsasabi!: “Sa Ngalan 
ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain.” 
3 1 Huwag kayong maging mataas laban sa akin, datapuwa’t 
pumarito kayo sa akin bilang mga Muslim (mga tunay na 
sumasampalataya at tumatalima kay Allah ng may ganap 
na pagsuko).” 3 2 - Siya (Saba o Sheba) ay nagsabi: “O mga 
pinuno! Inyong pagpayuhan ako rito sa aking kalagayan. 
Hindi ako magpapasya sa ganitong kalagayan hanggang 
kayo ay wala sa aking harapan.” 33- Sila ay nagsabi: “Kami 
ay mayroong matinding lakas at malaking kakayahan para 
sa digmaan, datapuwa’t nasa sa iyo ang pag-uutos; kaya’t 
iyong pagnilaying mabuti kung ano ang iyong ipag-uutos.” 
34- Siya (Saba o Sheba) ay nagsabi: “Katotohanang ang 
mga Hari, kung sila ay pumasok sa isang bayan (bansa), 
ito ay kanilang niyuyurakan, at ginagawa nila na ang 
pinakamarangal sa lipon ng kanyang mga tao ay maging aba. 
At ito ay kanilang ginagawa. 35- Datapuwa’t katotohanang 



591 


Ang Mga Langgam 

ako ay magpapadala sa kanya ng isang regalo, at tingnan 
kung ano (ang sagot) na ibabalik ng mga sugo.” 

3 6 - Kaya’t nang (ang mga sugo na nagdala ng regalo) 
ay dumating kay Solomon, siya ay nagsabi: “Ako ba ay 
tutulungan ninyo sa kayamanan? Datapuwa’t kung anuman 
ang iginawad sa akin ni Allah ay higit na mabuti kaysa 
sa ibinigay sa inyo! Hindi, kayo ay nagsasaya sa inyong 
regalo!” 37- (At si Solomon ay nagsabi sa pinuno ng kanyang 
mga sugo na nagdala ng regalo): “Magsibalik kayo sa kanila. 
Katotohanang tayo ay paparoon sa kanila na may mga 
pangkat na hindi nila masusupil, at sila ay ating itataboy 
mula roon na kahiya-hiya, at sila ay magiging hamak.” 

3 8 - Siya (Solomon) ay nagsabi: “O mga pinuno! Sino sa 
inyo ang makakapagdala sa akin ng kanyang luklukan bago 
sila ay pumarito sa akin na nagsusuko ng kanilang sarili sa 
pagtalima?” 39- Isang Ifrit (na malakas) mula sa mgajinn ang 
nagsabi: ‘Ako ang maghahatid nito sa iyo bago ka tumindig 
sa iyong lugar (sanggunian). At katotohanang ako ay tunay 
na malakas at mapagkakatiwalaan sa gayong gawain.” 
4°- At ang isa (sa kanila) na may karunungan sa Kasulatan ay 
nagsabi: “Ito ay aking dadalhin sa inyo sa isang kurap lamang 
ng mata!”, at nang makita (ni Solomon) na ito ay inilagay sa 
kanyang harapan, siya ay nagsabi: “Ito ay sa pamamagitan 
ng biyaya ng aking Panginoon, - upang ako ay masubukan 
kung ako ay may pasasalamat o walang pagtanaw ng 
pasasalamat! At kung sinuman ang may pagtanaw ng 
pasasalamat, katiyakang ang kanyang pagbibigay ng 
pasasalamat (ay tungo sa kabutihan) ng kanyang sarili, 
at sinuman ang walang pagtanaw ng pasasalamat, (ang 
kanyang kawalan nang pagtanaw ng pasasalamat ay para 



592 


Surah 27 • An-Naml 


lamang sa kasahulan ng kanyang sarili). Katiyakan, ang 
aking Panginoon ay Masagana (hindi nangangailangan ng 
anuman), angTigib ng Biyaya.” 

4 1 - Siya ay nagsabi: “Inyong ikubli (o gawing kunwari 
lamang) ang kanyang luklukan sa kanya (Saba o Sheba) 
upang ating mamalas kung siya ay mapapatnubayan (na 
makilala ang kanyang luklukan), o siya ay isa sa mga hindi 
napapatnubayan.” 4 2 - Kaya’t nang siya (Saba o Sheba) ay 
dumating, ito ang sinabi sa kanya: “Ang iyo bagang luklukan 
ay katulad nito?” Siya ay nagsabi: “(Ito ay) tila katulad nga 
(ng aking luklukan).” At (si Solomon ay nagsabi): ‘Ang 
karunungan ay ipinagkaloob sa atin bago pa sa kanya, at 
kami ay tumalima kay Allah (sa Islam bilang mga Muslim 
nang una pa sa kanya).” 43- At ang kanyang sinasamba 
maliban pa kay Allah ay humadlang sa kanya (sa Islam), 
sapagkat siya ay isa sa mga tao na hindi sumasampalataya. 
44- At ipinagbadya sa kanya (Saba o Sheba): “Pumasok ka sa 
Al-Sarh (isang ibabaw ng salamin na sa ilalim nito ay may 
tubig o isang Palasyo), datapuwa’t nang kanyang mamalas 
ito, kanyang napag-akala na ito ay lawa ng tubig at kanyang 
(inililis ang kanyang damit) at nahantad ang kanyang mga 
binti. At si Solomon ay nangusap: “Katotohanang ito ay 
Sarh (Palasyo) na pinakinis sa piraso (tipak) ng salamin.” 
Siya ay nagsabi: “O aking Panginoon! Katotohanang 
nasuong ang aking sarili sa kamalian, at ako ay sumusuko 
(sa Islam na kasama si Solomon, kay Allah, ang Panginoon 
ng lahat ng mga nilalang).” 

45- At katotohanang isinugo Namin kay Thamud ang 
kanyang kapatid na si Salih na nagsasabi: “Tanging 
sambahin lamang si Allah (at wala ng iba). At pagmalasin! 



593 


Ang Mga Langgam 

Sila ay naging dalawang pangkat (mga sumasampalataya 
at mga hindi sumasampalataya) na nagkakagalit sa isa’t 
isa.” 4 6 - Siya (Salih) ay nagsabi: “O aking pamayanan! Bakit 
ninyo hinahanap na madaliin ang kasamaan (kaparusahan) 
nang una sa kabutihan (Habag ni Allah)? Bakit hindi 
ninyo paghanapin ang Pagpapatawad ni Allah upang kayo 
ay makatanggap ng habag?” 47- Sila ay nagsabi: “Kami ay 
nakakabanaag ng isang masamang pangitain mula sa iyo at 
sa mga kasama mo.” Siya ay nagsahi: ‘Ang inyong masamang 
pangitain ay na kay Allah, tunay nga, kayo ay mga tao na 
inilagay sa pagsubok.” 

4 8 - At mayroon sa lungsod na siyam na lalaki (mula sa mga 
anak ng kanilang mga pinuno) na gumagawa ng kabuktutan 
sa kalupaan at aayaw magbago. 49- Sila ay nagsabi: 
“Magsumpaan tayo sa isa’t isa sa pamamagitan (sa Ngalan) 
ni Allah na tayo ay gagawa ng isang lihim na pagsalakay sa 
gabi sa kanya at sa kanyang kasambahay, at pagkatapos 
ay titiyakin natin na masabi sa kanyang pinakamalapit 
na kamag-anak (ito): “Hindi namin nasaksihan ang 
pagkawasak ng kanyang kasambahay, at katotohanang kami 
ay nagsasabi ng katotohanan!” s°- Kaya’t sila ay nagsagawa 
ng isang balak, at Kami ay nagpakana ng isang balak habang 
ito ay hindi nila napag-aakala. 5 1 At pagmasdan kung ano 
ang kinahantungan ng kanilang pakana! Katotohanang 
Aming winasak sila at ang kanilang bansa (pamayanan), 
lahat nang sama-sama. 5 2 Ito ang kanilang mga bahay na 
tandisang napinsala sapagkat gumawa sila ng kamalian. 
Katotohanang narito ang isang tiyak na Ayah (isang aral o 
Tanda) sa mga tao na nakakaunawa. 53- At Aming iniligtas 



594 


Surah 27 • An-Naml 


ang mga nagsisampalataya na nangangamba at sumusunod 
kayAllah. 

54- At (alalahanin) si Lut nang kanyang sabihin sa 
kanyang pamayanan (alalaong baga, ang bayan ng Sodom 
sa Palestina, ang lugar kung nasaan ngayon ang Patay na 
Dagat). Kayo baga ay gumagawa ng Fahishah (kasamaan, 
malaking kasalanan, lahat ng uri ng bawal na pakikipagtalik, 
sodomya, atbp.) habang inyong namamalas (ang isa’t isa 
na gumagawa ng kasamaan nang lantaran, atbp.)?” 55 Inyo 
bagang nilalapitan ang mga lalaki sa inyong mga pagnanasa 
kaysa sa mga babae? Tunay, kayo ay mga tao na umaasal ng 
walang kaisipan (katuturan).” 56 - Wala ng ibang kasagutan 
ang ibinigay ng kanyang pamayanan maliban na sila ay 
nagsabi: “Inyong itaboy ang pamilya ni Lut mula sa ating 
lungsod. Katotohanang sila ay mga tao na nagnanais na 
maging malinis at dalisay!” 57- Kaya’t Aming iniligtas siya 
at ang kanyang pamilya maliban sa kanyang asawa. Aming 
itinalaga siya na mapasama samga nagpaiwan. 5 8 -At pinaulan 
Namin sa kanila ang ulan (ng mga bato). Pagkasama-sama 
ng gayong ulan sa mga pinagbalaan. 59- Ipagbadya (O 
Muhammad): ‘Ang pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah, 
at kapayapaan sa Kanyang mga alipin na Kanyang hinirang 
(para sa Kanyang Mensahe)! Higit bagang mainam si Allah, 
o (ang lahat) ng inyong iniaakibat na mga katambal (sa 
Kanya)?” [Di nga kasi, walang alinlangan, si Allah ang higit 
na mainam}. 

6o - Hindi baga Siya (higit na mainam sa inyong mga 
diyos), [Siya} na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at 
nagpapanaog sa inyo ng tubig (ulan) mula sa alapaap, na rito 
(sa lupa) ay Aming pinapangyari na tumubo ang kamangha- 



595 


Ang Mga Langgam 

manghang halamanan na puspos ng kagandahan at 
kasiyahan? Wala sa inyo ang kakayahan na magpapangyari 
nang paglaki ng kanyang mga puno. (Mayroon pa bang) 
ibang diyos maliban kay Allah? Hindi, sila ay mga tao na 
nag-aakibat ng mga kapantay (sa Kanya)!” 61 Hindi baga 
Siya (higit na mainam sa inyong mga diyos), {Siya} na 
gumawa sa kalupaan na matatag upang panahanan, at (Siya) 
na naglagay ng mga ilog sa gitna nito, at (Siya) na nagtindig 
dito ng matatatag na kabundukan, at (Siya) na nagtakda ng 
sagka sa pagitan ng dalawang dagat (ng maalat at manamis- 
namis na tubig). (Mayroon pa bang) ibang diyos maliban 
kay Allah? Hindi, datapuwa’t karamihan sa kanila ay hindi 
nakakaunawa. 

62 - Hindi baga Siya (higit na mainam sa inyong mga 
diyos), {Siya} na sumasaklolo sa mga nalalagay sa panganib, 
kung siya ay naninikluhod sa Kanya, at Siya na nag-aalis 
sa kasamaan, at gumawa sa inyo na mga tagapagmana ng 
kalupaan, sa maraming henerasyon ng mga salit-saling 
lahi. (Mayroong pa bang) ibang diyos maliban kay Allah? 
Kakarampot lamang ang inyong naaala-ala! 6 3- Hindi 
baga Siya (higit na mainam sa inyong mga diyos), {Siya} 
na namamatnubay sa inyo sa kadiliman ng kalupaan at 
karagatan, at nagpapadala ng hangin bilang tagapagdala ng 
masayang balita, na umiihip sa harap ng Kanyang Habag 
(ang Ulan)? (Mayroon pa bang) ibang diyos maliban kay 
Allah? Higit Siyang Kataas-taasan sa lahat ng kanilang 
iniaakibat na mga katambal (sa Kanya)! 6 4- Hindi baga 
Siya (higit na mainam sa inyong tinatawag na mga diyos), 
{Siya} na nagpasimula ng paglikha, at matapos ito, ito ay 
Kanyang uulitin, at (Siya) ang nagkakaloob sa inyo (ng lahat 



596 


Surah 27 • An-Naml 


ng bagay) mula sa kalangitan at kalupaan? (Mayroon pa 
bang) ibang diyos maliban kay Allah? Ipagbadya: “Dalhin 
ninyo ang inyong mga katibayan kung kayo ay nagsasabi ng 
katotohanan.” 

6 5- Ipagbadya: “Walang sinuman sa mga kalangitan at 
kalupaan ang nakakatalastas ng Ghaib (nalilingid) maliban 
kay Allah, at hindi rin nila mapaghihinuha kung kailan sila 
ibabangong muli (sa pagkabuhay).” 66 Hindi, sila ay walang 
kaalaman sa Kabilang Buhay Hindi, sila ay nag-aalinlangan 
tungkol dito. Hindi, sila ay bulag tungkol dito. 6 7- At ang 
mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi: “Kung kami 
ba ay maging alabok na, kami at ang aming mga ninuno, 
kami baga ay ibabangong muli? 68 - Tunay ngang kami ay 
pinangakuan nito, kami at ang aming mga ninuno noon pa, 
katotohanang ang mga ito ay wala ng iba maliban sa mga 
kuwento ng panahong sinauna.” 6 9- Ipagbadya mo sa kanila 
(O Muhammad): “Magsipaglakbay kayo sa kalupaan at 
pagmalasin kung ano ang kinahantungan ng mga kriminal 
(sila na nagtakwil samgaTagapagbalita ni Allah at sumuway 
kayAllah).” 

7°- At huwag kang magdalamhati sa kanila, gayundin 
ay huwag kang manliit (sa hapis) dahilan sa kanilang 
binabalak. i l - At sila (na mga hindi sumasampalataya sa 
Kaisahan ni Allah) ay nagsasabi: “Kailan baga kaya ang 
pangakong ito (ay matutupad) kung ikaw ay nagsasabi ng 
katotohanan?” 7 2 - Ipagbadya: “Marahil ang inyong hiling na 
inyong minamadali ay maaaring malapit na sa likuran ninyo. 
73- Katotohanan, ang iyong Panginoon ay tigib ng biyaya 
sa sangkatauhan, datapuwa’t ang karamihan sa kanila ay 
hindi nagbibigay ng pasasalamat.” 74- At katotohanan, ang 



597 


Ang Mga Langgam 
iyong Panginoon ay nakakabatid kung ano ang ikinukubli 
ng kanilang dibdib at kung ano ang kanilang inilalantad. 
75- At walang anumang nalilingid sa kalangitan at kalupaan 
na hindi (nakatala) sa isang maliwanag na Aklat (Al-Lauh 
Al-Mahfuz). 

7 6 Katotohanan, ang Qur’an na ito ay nagpapahayag sa 
Angkan ng Israel ng tungkol sa karamihan ng kanilang 
pinagkakahidwaan. 77- At katotohanang ito (ang Qur’an) ay 
isang Patnubay at isang Habag sa mga sumasampalataya. 
7 8 Katotohanan, ang iyong Panginoon ay magpapasya sa 
pagitan nila (sa iba’t ibang mga sekta) sa pamamagitan ng 
Kanyang Kahatulan, at Siya ang Pinakamakapangyarihan, 
ang Puspos ng Karunungan. 79- Kaya’t inyong ilagay 
ang inyong pagtitiwala kay Allah; katiyakang ikaw (O 
Muhammad) ay nasa (Landas) ng lantad na Katotohanan. 
8o - Katotohanang hindi mo magagawa na ang patay ay 
makarinig (alalaong baga, ang mabigyang kapakinabangan 
sila, at gayundin ang mga hindi sumasampalataya), at ang 
bingi upang makarinig ng tawag, kung sila ay tumatalilis 
na nakatalikod. 8l - At hindi mo maaakay ang bulag (upang 
hadlangan sila) sa pagkaligaw, magagawa mo lamang na 
makarinig ang mga sumasampalataya sa Aming Ayat (mga 
katibayan, kapahayagan, tanda, aral, atbp.), at sila na 
nagsuko ng (kanilang sarili kay Allah sa Islam bilang mga 
Muslim). 

8l - At kung ang Salita (ng Kaparusahan) ay matupad 
laban sa kanila, Aming ilalabas mula sa kalupaan ang isang 
Halimaw (o Mabangis na Hayop) patungo sa kanila, na 
magsasalita sa kanila, sapagkat ang sangkatauhan ay hindi 
sumampalataya ng may katiyakan sa Aming Ayat (mgaTalata 



598 


Surah 27 • An-Naml 


ng Qur’an at kay Propeta Muhammad). 8 3- (At alalahanin) 
ang Araw na Aming titipunin sa bawat bansa ang isang 
pulutong ng mga nagtatwa ng Aming Ayat (mga katibayan, 
kapahayagan, aral, tanda, atbp.), at (matapos ito), silang 
(lahat) ay titipunin (at itataboy sa lugar ng pagsusulit), 
s 4 Hanggang nang sila ay sumapit (sa harapan ng Panginoon 
sa lugar ng pagsusulit), Siya ay magpapahayag: “Inyo hagang 
itinatwa ang Aking Ayat (mga katibayan, kapahayagan, 
aral, tanda, atbp.), nang ito ay hindi ninyo nauunawaan (sa 
punto) ng Karunungan, o ano ba (yaon) na lagi nang inyong 
ginagawa?” A At ang salita (ng kaparusahan) ay matutupad 
laban sa kanila sapagkat sila ay nagsigawa ng kamalian at sila 
ay hindi makakapangusap (upang ipagtanggol ang kanilang 
sarili). 86 Hindi baga nila namamalas na Aming ginawa ang 
gabi para sa kanila upang magpahinga, at ng araw upang 
bigyan sila ng liwanag (at paningin)? Katotohanang naririto 
ang Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.) 
sa mga tao na sumasampalataya. 

8 7- At (alalahanin) ang Araw na ang tambuli ay hihipan, 
at ang lahat ng mga nasa kalangitan at lahat ng mga nasa 
kalupaan ay magigimbal, maliban sa kanya na maibigan ni 
Allah (na huwag mapabilang). At ang lahat ay paparoon sa 
Kanya na nangangayupapa. 88 -At inyong mapagmamalas ang 
mga kabundukan na inyong inaakala na siksik, datapuwa’t 
sila ay maglalaho na katulad ng paglalaho ng mga ulap. (Ito) 
ang Gawa ni Allah, na Siyang nagpapapangyari ng lahat ng 
bagay sa ganap na ayos sapagkat katotohanang Siya ang 
Ganap na Nakakaalam kung ano ang inyong ginagawa. 
8 9 Sinuman ang magdala ng isang mabuting gawa (alalaong 
baga, ang pananalig sa Kaisahan ni Allah na kasama ang 



599 


Ang Mga Langgam 

lahat ng gawa ng katuwiran), ay magkakaroon ng higit na 
mainam kaysa sa katumbas nito, at sila ay magiging ligtas 
sa lagim ng Araw na yaon. 9°- At sinuman ang magdala ng 
isang masamang gawa (alalaong baga, ang pagsamba sa mga 
diyus-diyosan, kawalan ng pananalig sa Kaisahan ni Allah 
at bawat buktot at makasalanang gawa), sila ay ihahagis 
nang pasubasob sa kanilang mukba sa Apoy (At sa kanila 
ay ipagbabadya): “Hindi baga kayo binayaran ng anuman 
maliban sa inyong ginawa?” 

9 1 - Ako (Muhammad) ay pinag-utusan na sumamba 
lamang sa Panginoon ng lungsod na ito (Makkah), Siya na 
nagpabanal dito at sa Kanya (ang pagmamay-ari) sa lahat 
ng bagay. At ako ay pinag-utusan na mapabilang sa mga 
Muslim (na tumatalima kay Allah sa Islam). 9 2 - At upang 
dalitin ang Qur’an, kaya’t kung sinuman ang tumanggap ng 
patnubay, ay tumanggap nito para sa kapakanan ng kanyang 
sarili, at sinuman ang mapaligaw, iyong (sabihin sa kanya): 
‘Ako ay isa lamang sa mga tagapagbabala.” 93- At ipagbadya 
(O Muhammad), sa mga pagano at mapagsamba sa diyus- 
diyosan, atbp.): ‘Ang lahat ng mga papuri at pasasalamat ay 
kay Allah. Ipamamalas Niya sa inyo ang Kanyang Ayat (mga 
Tanda, sa inyong sarili at sa sangtinakpan, o sa kaparusahan, 
atbp.), at inyong makikilala ito. At ang iyong Panginoon 
ang nakakatalos ng inyong ginagawa.” 



600 

Surah 28 *Al-Qasas 

Ang Salaysay 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Ta, Sin, Mim (mga titikTa, Sa, Ma) 

2 Ito angmgaTalatangmaliwanagnaAklat (nanagtatambad 
na maging malinaw ang katotohanan kaysa sa kabulaanan, 
ng mabuti kaysa sa masama, atbp.). 3 Isinalaysay Namin 
sa iyo ang ilan sa kasaysayan ni Moises at Paraon ng 
may Katotohanan para sa mga tao na sumasampalataya 
(na nananalig sa Qur’an at sa Kaisahan ni Allah). 
4- Katotohanang si Paraon ay nagmataas sa kanyang sarili sa 
kalupaan at pinagwatak-watak niya ang kanyang mga tao (sa 
mga sekta o pangkat), na nagpapahapis (at nagpapahina) sa 
ilang pangkat ng kanilang lipon (alalaong baga, ang Angkan 
ng Israel), ang kanilang mga anak na lalaki ay kanyang 
pinaslang datapuwa’t pinahayaan niyang mabuhay ang 
kababaihan, sapagkat tunay ngang siya ay isa sa Mufsidun 
(alalaong baga, ang mga mapaggawa ng malalaking 
kasalanan at krimen, kabuktutan, pang-aapi, kasamaan, 
atbp.). 5- At ninais Namin na maging Mapagpala sa mga 
nahahapis sa kalupaan, upang sila ay maging mga pinuno 
(sa pananalig) at gawin sila na mga tagapagmana, 6 - Upang 
itindig sila nang matibay sa kalupaan, at maipakita Namin 
kay Paraon at kay Hamam at sa kanilang mga tagatangkilik, 
kung ano ang kanilang kinatatakutan sa kanila. 

7- Kaya’t ipinadala Namin ang ganitong inspirasyon sa 




601 


Ang Salaysay 

ina ni Moises: “Pasusuhin mo (ang iyong anak, si Moises), 
datapuwa’t kung ikaw ay may pangangamba para sa kanya, 
ay ipaanod mo siya sa ilog, subalit buwag kang matakot 
o magdalamhati, sapagkat muli Naming ibabalik siya 
sa iyo, at Aming hihirangin siya na maging isa sa Aming 
mga Tagapagbalita. 8 - Ang mga kasambahay ni Paraon 
ay nakasagip sa kanya (sa ilog). (Ito ay sinadya) upang (si 
Moises) ay magsilbing kaaway at magdulot sa kanila ng 
dalamhati. Katotohanang si Paraon at Haman at ang lahat 
nilang tagatangkilik ay mga tao na makasalanan. 9- At ang 
asawa ni Paraon ay nagsabi: “(Narito) ang isang kasiyahan 
ng mata, sa akin at para sa iyo: huwag mo siyang paslangin. 
Marahil, siya ay magiging kapakinabangan sa atin, o di 
kaya ay ampunin natin siya bilang anak. At hindi nila 
napagtatanto (kung ano ang magiging bunga ng kanilang 
gagawin). 

IO - At ang puso ng ina ni Moises ay nawalan ng pandama 
(naging hungkag, maliban sa pag-aala-ala kay Moises). 
At nakahanda na sanang isiwalat niya ang lahat (na si 
Moises ay kanyang anak), kung hindi Namin pinatibay ang 
kanyang dibdib (sa Pananalig), upang siya ay manatili na 
isang matatag na nananampalataya. n - At kanyang sinabi sa 
kapatid na babae (ni Moises), “Hanapin mo siya”. Kaya’t 
siya (Moises) ay binantayan niya sa malayo (o nang lihim), 
samantalang ito ay hindi nila napag-aakala. I2 - At Aming 
itinakda na siya (Moises) ay tumangging sumuso (ng gatas 
sa ibang babae), hanggang (ang kanyang kapatid na babae 
ay naparoon sa kanila) at nagsabi: “Ituturo ko sa inyo ang 
mga tao ng isang sambahayan na makapagpapasuso at 
makapag-aalaga sa kanya, para sa inyo.” T 3- Kaya’t sa ganito 



602 Surah 28 • Al-Qasas 

Namin ibinalik siya (Moises) sa kanyang ina, upang ang 
kanyang paningin ay maginhawahan, at upang siya ay hindi 
malumbay, at upang kanyang maalaman na ang pangako 
ni Allah ay katotohanan; datapuwa’t ang karamihan sa 
kanila ay hindi nakakabatid. T 4- At nang siya ay sumapit 
na sa hustong gulang at naging matatag (sa pagkalalaki) 
ay iginawad Namin sa kanya ang Hukman (karunungan at 
kaalaman, at ganap na pang-unawa sa relihiyon, sa kanyang 
relihiyon at sa relihiyon ng kanyang mga ninuno, alalaong 
baga, ang Islam at Kaisahan ni Allah). At sa gayon Namin 
ginagantimpalaan ang Muhsinun (mga gumagawa ng 
kabutihan). 

'5- At pumasok siya sa lungsod sa oras na ang mga tao ay 
hindi abala sa pagmamasid; at nakita niya rito ang dalawang 
lalaki na nag-aaway,- ang isa ay mula sa kanyang pamayanan 
(kanyang karelihiyon mula sa Angkan ng Israel); at ang isa ay 
mula sa kanyang mga kaaway. Ngayon, ang lalaki na mula sa 
kanyang pamayanan ay nakiusap sa kanya na tulungan siya 
laban sa kanyang kalaban, at siya (kaaway) ay sinuntok ni 
Moises at kanyang napatay. Siya ay nagsabi: “Ito ay mula sa 
gawain ni Satanas, sapagkat siya ay isang lantad na kaaway 
na naglilihis sa tao sa tamang landas!” l6 - Siya ay nanalangin: 
“O aking Panginoon! Katotohanang ipinahamak ko ang 
aking kaluluwa (sa kamalian)! Inyong patawarin ako!” 
Kaya’t siya ay pinatawad ni Allah. Katotohanang Siya ay 
Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. Siya 
ay nagsabi: “O aking Panginoon! Sapagkat ipinagkaloob 
Ninyo sa akin ang Inyong biyaya, kailanman ay hindi na 
ako tutulong sa Mujrimun (mga mapaggawa ng kasalanan, 



Ang Salaysay 603 

kriminal, mapagsamba sa mga diyus-diyosan, palasuway 
kayAllah, atbp.)!” 

lS - Sa kinaumagahan, nang siya ay lumilibot (na muli) 
sa Lungsod, na may pangangamba at nagmamasid (na 
naghihintay kung ano ang kinahinatnan ng kanyang 
krimen ng pagpatay), nang kanyang mamasdan, ang tao 
na kahapon lamang ay humingi sa kanya ng tulong ay 
muling tumawag sa kanya na humihinging (muli) ng tulong. 
Si Moises ay nagsabi sa kanya: “Katotohanang ikaw ay 
maliwanag na nagbubunsod sa pagkakamali!” At nang 
siya ay magpasya na harapin ang tao (lalaki) na kapwa nila 
kaaway, ang lalaki (kaaway) ay nagsabi: “O Moises! Iyo 
bang hangarin na patayin ako na kagaya nang pagpatay mo 
sa isang lalaki kahapon? Ikaw ay naghahangad lamang na 
maging manlulupig sa kalupaan at hindi upang ayusin ang 
mga bagay sa wastong kalagayan!” 2 °- At hindi naglaon ay 
may isang lalaking dumating na humahangos mula pa sa 
dulong lugar ng lungsod. Siya ay nagsabi: “O Moises, ang 
mga pinuno ay nagkakaisang nag-uusapan laban sa iyo 
upang ikaw ay patayin, kaya’t lumayo ka na, sapagkat ako 
ay nagbibigay sa iyo ng matapat na pagpapayo.” 21 ■ Kaya’t 
karaka-rakang umalis siya roon na nagmamasid sa palibot- 
libot at may pangangamba. Siya ay nanalangin: “0 aking 
Panginoon, ako ay iligtas Ninyo sa mga tao na Zalimun ( 
mga taong lulong na sa kamalian, tampalasan, mapagsamba 
sa mga diyus-diyosan, atbp.)!” 

22 - At nang kanyang ilingon ang kanyang mukha tungo (sa 
lupain) ng mga Midian (Madyan), siya ay nagsabi: “Labis 
akong umaasa na ang aking Panginoon ay magpapamalas 
sa akin ng makinis at Matuwid na Landas.” 2 3- At nang siya 



604 


Surah 28 *AI-Qasas 

ay sumapit sa pook (na pinag-iigiban ng tubig) sa Midian 
(Madyan), ay nakatagpo siya rito ng pulutong ng mga lalaki 
na nagpapainom (sa kanilang mga alagang hayop), at bukod 
pa rito ay nakatagpo siya ng dalawang babae na nagbabantay 
(sa kanilang mga alagang hayop). Siya ay nagsabi: “Ano ang 
suliraninninyo? Sila(angdalawangbabae) aynagsabi: “Hindi 
namin mapainom ang aming mga hayop hangga’t ang mga 
tagapastol ay hindi nag-aalis sa kanilang mga hayop, at ang 
aming ama ay lubhang matanda na.” 2 4- Kaya’t pinainom 
niya ang kanilang mga alagang hayop, at pagkatapos 
ay muli siyang nagbalik sa lilim (ng punongkahoy) at 
nagsabi: “O aking panginoon! Katotohanang ako (ay 
lubhang) nangangailangan ng anumang mabuting bagay 
na ipagkakaloob Ninyo sa akin!” 2 > Hindi nagtagal, ang 
isa sa (mga babae) na nakikimi sa paglalakad ay bumalik 
sa kanya at nagsabi: “Ang aking ama ay nag-aanyaya sa iyo 
upang ikaw ay kanyang mapasalamatan sa pagpapainom 
mo sa aming mga alagang hayop.” Kaya’t nang siya ay 
pumaroon sa kanya at isalaysay ang nangyari sa kanya, siya 
(ang matanda) ay nagsabi: “Huwag kang matakot, (mabuti 
ngang) ikaw ay nakatakas sa Zalimun (mga mapang-aping 
tao, walang pananalig, tampalasan, atbp.).” 26 - At nagsabi 
ang isa (sa mga dalaga): “O aking (mahal) na ama! Siya 
ay kunin ninyo at bigyan ng pasahod, tunay ngang ang 
pinakamainam sa mga lalaki na magtatrabaho ay iyong 
(lalaki) na matipuno at mapagkakatiwalaan.” 2 7 - Ang ama ay 
nagsabi: “Nais kong ipakasal ang isa sa aking mga dalaga 
sa iyo, sa kondisyon na maglilingkod ka sa akin sa walong 
taon, ngunit kung huhustuhin mo sa sampung taon, ito ay 
(tulong na kaloob) mula sa iyo. Datapuwa’t ayaw kong ilagay 



605 


Ang Salaysay 

ka sa anumang kahirapan; tunay ngang ako ay makikita mo, 
kung pahihintulutan ni Allah, na isa sa mga matutuwid.” 
28 - Siya ay sumagot: “Hayaang ganito (ang kasunduan) sa 
pagitan natin, kahit na anuman sa ating kasunduan ang 
aking ganapin, walang mananaig na di katarungan sa akin. 
Si Allah ang Saksi sa anumang ating ipinahayag.” 

2 9- At nang matapos na ni Moises ang takdang panahon, 
at siya ay naglalakbay na kasama ang kanyang pamilya, ay 
natanaw niya ang isang apoy tungo sa landas ng Bundok 
ng Tur. Sinabi niya sa kanyang pamilya: “Magsipaghintay 
kayo rito; nakasumpong ako ng apoy; inaaasahan ko na 
makakapagbigay ako sa inyo mula roon ng ilang kaalaman, 
o ng anumang nagliliyab na makakapagpainit sa inyong 
katawan.” 3° Datapuwa’t nang makalapit na siya (sa Apoy), 
siya ay tinawag mula sa kanang bahagi ng lambak, mula sa 
isang puno sa hanal na lupa: “O Moises! Katotohanang ako 
si Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. 3 1 Ngayon, 
iyong ihagis ang iyong tungkod!” Datapuwa’t nang mamalas 
niya itong gumagalaw (sa kanyang sarili), na wari bang 
isang ahas, siya ay napaurong at tumalilis na tinatalunton 
ang kanyang pinagdaanan. (At sa kanya ay winika): “O 
Moises! Lumapit ka at huwag matakot. Katotohanang 
ikaw ay isa sa mga pinangangalagaan.” 3 2 - “Idantay mo ang 
iyong kamay sa iyong dibdih, at ito ay lalabas na walang 
anumang dumi (puti o walang karahasan), at ilagay mo ang 
iyong kamay na malapit sa iyong tagiliran (upang maging 
tagapagsanggalang) laban sa iyong pangangamba (na iyong 
naranasan mula sa ahas). Ito ang dalawang Burhan (mga 
Tanda, himala, katibayan na iyong mapapananganan) 
mula sa iyong Panginoon tungo kay Paraon at sa kanyang 



606 Surah 28 • Al-Qasas 

mga pinuno; sapagkat katotohanang sila ang mga tao na 
palasuway (kay Allah) at mga tampalasan.” 

33- Siya ay nagsabi: “O aking panginoon! Aking napatay ang 
isang lalaki sa lipon nila, at ako ay nangangamba na ako ay 
kanilaringpapatayin.34-AtangakingkapatidnasiAaron,siya 
ay higit na mahusay magsalita kaysa sa akin; kaya’t Inyong 
suguin siya sa akin bilang katuwang, upang patotohanan 
(at palakasin) ako, sapagka’t ako ay nangangamba na sila 
ay magpaparatang sa akin ng kasinungalingan.” 35- Siya 
(Allah) ay nagwika: “Katotohanang palalakasin Namin ang 
iyong bisig sa pamamagitan ng iyong kapatid, at kayong 
dalawa ay Aming bibiyayaan ng kapamahalaan, upang sila 
ay hindi sumaling sa inyo, sa pamamagitan ng Aming Ayat 
(mga tanda, aral, katibayan, kapahayagan, atbp.), kayo ay 
magwawagi, kayong dalawa, gayundin ang mga susunod sa 
inyo.” 

3 6 - At nang si Moises ay pumaroon sa kanila na may 
maliliwanag na Ayat (mga tanda, katibayan, aral, 
kapahayagan, atbp.) mula sa Amin, sila ay nagsabi: “Ito 
ay wala ng iba kundi isang panglalansi at kasinungalingan, 
kailanman ay hindi namin narinig ang katulad nito mula 
sa aming mga ninuno!” 37- Si Moises ay nagsabi: ‘A.ng 
aking Panginoon ang lubos na nakakabatid kung sino 
ang dumarating na may patnubay mula sa Kanya, at kung 
sino sila na ang kasasapitan ay ang pinakamainam sa 
Kabilang Buhay. Walang pagsala, ang mga mapaggawa ng 
katampalasanan ay hindi magtatagumpay.” 3 8 - Si Paraon ay 
nagsabi: “O mga pinuno! Wala akong alam na ilah (diyos) 
para sa inyo maliban sa aking sarili. Kaya’t O Haman! 
Magparingas ka para sa akin (ng hulmahan), na gawaan 



607 


Ang Salaysay 

ng pinatigas na putik (brieks), at igawa mo ako ng Sarhan 
(mataas na bantayog o palasyo) upang ako ay makaabot 
(o makamalas) sa Diyos ni Moises; datapuwa’t ayon sa 
aking sukatan, itinuturing ko na si Moises ay isa sa mga 
sinungaling!” 

39- At siya (Paraon) ay mapagpaimbabaw at walang 
paggalang sa kalupaan, na salat sa katuwiran,- siya at ang 
kanyang mga kabig, at sila ay nag-akala na sila ay hindi 
magbabalik sa Amin! 4°. Kaya’t Aming sinakmal siya at ang 
kanyang mga kabig, at Aming inilubog sila sa dagat; ngayon, 
pagmasdan (O Muhammad) kung ano ang kinasapitan ng 
Zalimun (mgamapaggawa ngkamalian, mapagsamba sa mga 
diyus-diyosan, walang pananalig sa Kaisahan ng kanilang 
Panginoon [Allah], at nagtakwil sa payo ng Kanyang 
Tagapagbalita {Moises})! 4 T - At Aming ginawa (lamang) 
sila na maging mga pinuno, na mag-aanyaya sa Apoy; at sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay, wala silang masusumpungan 
na anumang tulong. 4 2 - Sa mundong ito ay iginawad 
Namin ang masamang sumpa, na mamalagi sa kanila, at sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay, sila ay mapapabilang sa Al- 
Maqbuhun (mga hinadlangan na makatanggap ng habag 
ni Allah, mga kinasusuklaman at kinamumuhian, mga 
wawasakin, atbp.). 43- At katiyakan, Aming ipinahayag kay 
Moises ang Kasulatan (ang Torah, [mga Batas}), matapos 
Naming wasakin ang mga nangaunang henerasyon, (upang 
magbigay) ng Maliwanag na Pananaw sa mga tao, at isang 
Patnuhay at isang Habag, upang sila ay makatanggap ng 
paala-ala (o makaala-ala). 

44- At ikaw (O Muhammad) ay wala sa kanlurang 
bahagi (ng lambak) nang Aming itakda ang paghirang 



608 


Surah 28 *AI-Qasas 

kay Moises at gawing maliwanag sa kanya ang Mga Utos, 
gayundin naman, ikaw ay hindi naging saksi sa gayong 
mga pangyayari. 45- Nguni’t itinindig Namin ang (mga 
bagong) henerasyon (matapos ang henerasyon ni Moises), 
at lubhang marami ng mga taon ang lumipas sa kanila, 
datapuwa’t ikaw (O Muhammad) ay hindi kabilang sa 
mga nanirahan sa pamayanan ng Madyan (Midian), na 
nagpapahayag ng Aming mga Talata sa kanila, datapuwa’t 
Kami ang namamalaging nagsusugo ng mga Tagapagbalita 
(na may taglay na inspirasyon). U Ikaw din (O Muhammad) 
ay wala sa tabi ng Bundok ng Tur nang Aming tawagin si 
Moises. Magkagayunman, ikaw ay isinugo hilang isang 
Habag mula sa iyong Panginoon, upang magbigay babala sa 
mga tao na wala pang tagapagbabala ang dumatal sa kanila, 
na nauna pa sa iyo, upang sila ay makatanggap ng paala-ala 
(o makaala-ala). 47- At kung ikaw ay hindi Namin (isinugo 
sa mga Quraish sa Makkah), at kung mangyaring isang 
kalamidad ang sumakmal sa kanila dahilan (sa mga gawa) 
na ginawa ng kanilang mga kamay, maaari nilang sabihin: 
“O aming Panginoon! Bakit hindi Kayo nagsugo sa amin 
ng isang Tagapagbalita? Disin sana’y susundin namin ang 
Inyong Ayat (mga Talata ng Qur’an) at mapapabilang kami 
sa mga sumasampalataya!” 4§ Datapuwa’t (ngayon), nang 
ang katotohanan ay dumatal sa kanila (alalaong baga, si 
Muhammad at ang kanyang Mensahe), mula sa Amin, sila 
ay nagsasabi: “Bakit ang (mgaTanda) na ipinadala sa kanya 
(Muhammad), ay hindi kagaya niyaong mga ipinadala kay 
Moises? Hindi baga nila itinakwil noon (ang mga Tanda) 
na dati nang ipinadala kay Moises noon pa mang una? Sila 
ay nagsasabi: “Dalawang uri ng panglalansi (o salamangka, 



609 


Ang Salaysay 

angTorah [mga Batas} at Qur’an), ang bawat isa sa kanila ay 
nagtutulungan!” At sila ay nagsasabi: “Katotohanan! Kami 
ay nagtatakwil sa lahat (ng gayong mga bagay)!” 

49- Ipagbadya (sa kanila, O Muhammad): “Kung gayon, 
kayo ay magdala ng isang Aklat mula kay Allah, na higit 
na mabuti sa patnubay kaysa sa dalawang ito (ang Torah 
[mga Batas] at Qur’an), upang ito ay aking sundin! (Inyo 
itong gawin), kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan!” 
5°- Datapuwa’t kung sila ay hindi makinig sa iyo (alalaong 
baga, ang hindi maniwala sa iyong doktrina ng Islam at 
Kaisahan ni Allah), kunggayon, kanilang mapag-aalaman na 
sinusunod lamang nila ang kanilang mga sariling pagnanasa. 
At sino pa kaya ang higit na napapaligaw, malihan sa kanya 
na sumusunod sa kanyang sariling pagnanasa, na walang 
anumang patnubay mula kay Allah? Katotohanan! Si Allah 
ay hindi namamatnubay sa mga tao na Zalimun (mga lulong 
sa kamalian, palasuway kay Allah at mapagsamba sa mga 
diyus-diyosan). 5'- At katiyakan, ngayon ay naiparating na 
Namin sa kanila ang Salita (ang Qur’an, na naririto ang mga 
balita para sa kanila), upang sila ay makatanggap ng paala- 
ala (o makaala-ala). 

5 2 Ang mga tao na pinadalhan Namin ng Kasulatan 
(alalaong baga, ang Torah [mga Batas} at Ebanghelyo, 
atbp.), bago pa rito, sila ay tunay namang naniniwala sa 
ganitong (kapahayagan, ang Qur’an). 53- At kung ito ay 
dinadalit sa kanila, sila ay nagsasabi: “Kami ay naniniwala 
rito, katiyakang ito ay Katotohanan mula sa aming 
Panginoon. Tunay ngang kami, noon pa mang una pa rito, 
ay mga Muslim (na sumusuko sa Islam at sa kautusan ni 
Allah).” 54 Sa kanila, dalawang ulit ang ipagkakaloob na 



610 Surah 28 • Al-Qasas 

gantimpala, sapagkat sila ay nagsipagtiyaga, at nilabanan 
nila ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan, at 
sila ay gumugol (sa pagkakawanggawa) mula sa mga 
biyayang ipinagkaloob Namin sa kanila. 55- At kung sila ay 
nakakarinig ng mga walang katuwirang pagsasang-usapan 
(mga kabulaanan), sila ay tumatalikod dito at nagsasabi: “Sa 
amin ang aming mga gawa, at sa inyo ang inyong mga gawa. 
Ang kapayapaan ay sumainyo. Kami ay hindi naghahanap 
sa mga tao na walang kaalaman.” 5 6 Katotohanan ngang 
hindi ninyo mapapatnubayan ang bawat isa sa inyong 
minamahal; datapuwa’t si Allah ang namamatnubay sa 
sinumang Kanyang maibigan at batid Niyang lubos ang 
mga tao na tumatanggap ng patnubay 

57-At silaaynagsasabi: “Kungkami ay susunod sapatnubay 
na nasa iyo, kung gayon, kami ay mawawalan ng karapatan 
sa aming lupain” Hindi baga Namin itinindig para sa kanila 
ang isang ligtas na Santuwaryo (Makkah), ang lahat ng uri 
ng prutas ay dinadala rito, isang pagtutustos mula sa Amin, 
datapuwa’t ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. 

A At ilan na bang mga bayan (pamayanan) ang Aming 
winasak, kung saan sila nagpakasaya sa kanilang buhay (sa 
kaginhawahan at kasaganaan, datapuwa’t walang damdamin 
ng pasasalamat at sumuway kay Allah at sa Kanyang mga 
Tagapagbalita sa pamamagitan ng paggawa ng kasamaan at 
krimen)! Ngayon, ang kanilang pinananahanan, pagkaraan 
nila, ay hindi na pinananahanan, maliban na lamang (sa 
nagdarahop) na ilan! At katotohanan, Kami ang kanilang 
tagapagmana!” «/Yt kailanman, ang iyong Panginon ay hindi 
magwawasak sa isang bayan (pamayanan) hangga’t hindi 
Siya nagsusugo sa kanilang bayan ng isang Tagapagbalita, 



Ang Salaysay 61 I 

na nagpapahayag sa kanila ng Aming mga Tanda (Talata), 
gayundin naman, kailanman ay hindi Kami magwawasak 
ng isang pamayanan, maliban kung ang kanilang mga tao 
ay Zalimun (pulutong ng mapaggawa ng kabuktutan, 
mapagsamba sa mga diyus-diyosan, walang pananalig sa 
Kaisahan ni Allah, mapang-api, atbp.). 

6o - Ang (mga makamundong) bagay na ipinagkaloob sa 
inyo ay isang kaginhawahan sa buhay na ito at mga palamuti 
lamang, datapuwa’t kung ano (ang nakalaan na Kabilang 
Buhay) na taglay ni Allah ay higit na mainam at magtatagal. 
Hindi baga kayo magiging matalino? 6l - Ang (dalawang 
tao) bang ito ay magkatulad? Ang isa ay yaong binigyan 
Namin ng mabuting pangako (Paraiso), at nasa katayuan na 
maaabot na niya (ang kaganapan) na ito ay tunay; at ang isa 
ay yaong binigyan Namin ng magagandang bagay sa buhay 
na ito, datapuwa’t siya, sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay 
mapapabilang sa mga ihaharap (sa kaparusahan ng Apoy ng 
Impiye no)? 

6z -At (alalahanin) angArawnayaon, na (si Allah) ay tatawag 
sa kanila, at magwiwika: “Nasaan ang (tinatawag ninyo) na 
Aking mga katambal na inyong iniaakibat (sa pagsamba sa 
Akin)?” 6 3- At sa kanila na ang paratang ay mapapatunayan, 
ay magsasabi: “O aming Panginoon! Sila ang iniligaw namin 
ng landas. Hinayaan namin silang maligaw sapagkat kami 
rin sa aming sarili ay nalilihis; aming ipinahabayag ang 
aming kawalan ng kinalaman (sa kanila) sa Inyong harapan. 
Hindi kami ang kanilang sinamba.” 

6 + At sa kanila ay ipagsasaysay: “Tawagin ninyo ang 
(sinasabi ninyong) mga katambal (ni Allah, upang kayo ay 
matulungan).” Sila ay mananawagan sa kanila, datapuwa’t 



612 Surah 28 • Al-Qasas 

sila ay hindi makakapagbigay sa kanila ng kasagutan; at 
mamamasdan nila sa kanilang harapan ang Kaparusahan. 
(At gaano ang kanilang paghahangad na maging matuwid), 
kung ang (kanilang isipan) ay naging bukas lamang sa 
pagtanggap ng patnubay! At (alalahanin) ang Araw 
(na si Allah) ay tatawag sa kanila at magwiwika: ‘Ano 
ang kasagutan na ibinigay ninyo sa mga Tagapagbalita?” 
66 Kaya’t ang mga pagtatalo sa araw na yaon ay magiging 
malabo sa kanila, at hindi rin sila makapagtatanungan sa 
isa’t isa. 6 7- Nguni’t kung sinuman (sa buhay na ito) ang 
nagsisi(sapagsambasamga diyus-diyosanatmgakasalanan, 
atbp.), sumampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa Kanyang 
Tagapagbalita na si Muhammad) at gumawa ng kabutihan, 
kung gayon, siya ay mapapabilang sa mga matatagumpay 

68 - At ang iyong Panginoon ay lumilikha at pumipili ng 
anumang Kanyang maibigan, wala silang kakayahan na 
pumili (sa anumang bagay). Luwalhatiin si Allah! Higit 
Siyang mataas sa lahat ng mga itinatambal nila (sa Kanya)! 
6 9- At ang iyong Panginoon ang nakakabatid ng lahat 
ng mga itinatago ng kanilang dibdib (kaluluwa) at ang 
lahat ng kanilang inilalantad. 7°- At Siya si Allah; La ilaha 
illa Huwa (Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag- 
ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya). Sa Kanya ang lahat 
ng Pagpupuri, sa simula (alalaong baga, sa mundong ito) 
at sa huli (alalaong baga, sa Kabilang Buhay). At sa Kanya 
ang lahat nang Pagpapasya, at kayong lahat sa Kanya ay 
magbabalik. 

7 1 - Ipagbadya (O Muhammad): “Tingnan ninyo? Kung 
nilikha ni Allah na ang gabi ay walang katapusan sa inyo 
hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay, sino pa ba kayang 



613 


Ang Salaysay 

diyos maliban kay Allah ang makakapagbigay sa inyo ng 
liwanag? Hindi ba kayo magsisipakinig?” 7 2 - Ipagbadya 
(O Muhammad): “Tingnan ninyo? Kung nilikha ni Allah 
na ang maghapon (buong araw) ay walang katapusan 
sa inyo hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay, sino 
ang makakapagbigay sa inyo ng gabi upang kayo ay 
makapagpahinga? Hindi ba kayo makakakita?” 73- Ito ay 
dahilan sa Kanyang Habag na nilikha Niya para sa inyo ang 
gabi at araw, upang kayo ay makapagpahingalay (alalaong 
baga, sa gabi) at upang kayo ay makasumpong ng Kanyang 
mga Biyaya (alalaong baga, sa maghapon), ng sa gayon, kayo 
ay magkaroon ng utang na loob ng pasasalamat. 

74- At (alalahanin) ang Araw na Siya (si Allah, ang inyong 
Panginoon) ay tatawag sa kanila (sila na sumasamba sa mga 
diyus-diyosan), at magwiwika: “Nasaan ang (sinasabi ninyo) 
na Aking mga katambal na inyong ipinangangalandakan 
(sa pagsamba, maliban pa sa Akin)? 75- At sa bawat bansa 
(pamayanan) ay magtitindig Kami ng isang saksi, at Aming 
ipagsasaysay: “Ipakita ninyo ang inyong katibayan.” Sa 
gayon, kanilang mapag-aalaman na ang Katotohanan ay na 
kay Allah (lamang), at ang mga kasinungalingan (huwad na 
diyos) na kanilang kinatha ay maglalaho sa kanila. 

7 6 - Katotohanang si Korah ay mula sa angkan ni 
Moises, datapuwa’t siya ay naging palalo sa kanila. Aming 
ginawaran siya ng mga kayamanan, na ang mga susi nito 
ay magiging pabigat sa katawan ng malalakas na tao. Nang 
ang kanyang pamayanan ay magsabi sa kanya: “Huwag kang 
magpakaligaya (sa kawalan nang pagtanaw ng pasasalamat 
sa mga kaloob ni Allah). Katotohanang si Allah ay hindi 
nagmamahal sa mga nagpapakaligaya (sa kayamanan at 



614 Surah 28 • Al-Qasas 

kawalan ng pasasalamat). 77- Datapuwa’t inyong paghanapin 
(sa pamamagitan ng gayong kayamanan) na ipinagkaloob 
sa inyo ni Allah, ang Tahanan ng Kabilang Buhay, at 
gayundin naman, ay huwag ninyong kaligtaan ang inyong 
bahagi ng pinahihintulutang kasiyahan sa mundong ito, 
nguni’t magsigawa kayo ng kabutihan, kung paano rin 
naman naging mabuti si Allah sa inyo, at huwag kayong 
maghanap (ng pagkakataon) na makapagkalat ng kasamaan 
sa kalupaan. Katotohanang si Allah ay hindi nagmamahal 
sa Mufsidun (mga mapaggawa ng kabuktutan, mapang-api, 
tampalasan, buhong, atbp.). 

7 8 - Siya (Korah) ay nagsabi: “Ito ay ipinagkaloob sa akin 
dahilan sa natatanging karunungan na aking angkin.” Hindi 
baga niya batid na winasak ni Allah bago pa sa kanya (ang 
lahat) ng mga henerasyon, mga tao na bigit na mahusay sa 
kanya sa lakas at higit na marami (ang mga kayamanan) 
na kanilang nalikom? Datapuwa’t ang Mujrimun (mga 
buktot, kriminal, walang pananalig, mapagsamba sa mga 
diyus-diyosan, atbp.) ay hindi inuusisa o (karaka-rakang) 
tinatawag upang magsulit ng kanilang mga kasalanan 
(sapagkat si Allah ang ganap na nakakaalam dito at sila ay 
mapaparusahan ng hindi kinakailangan ang pagsusulit). 

79- Kaya’t siya ay pumaroon sa kanyang pamayanan (na 
palalo sa kanyang makamundong) kinang. Ang mga tao na 
ang layunin lamang ay Buhay sa Mundong ito ay nagsasabi: 
“Oh! Sana’y nagkaroon din kami ng katulad ng mga 
nakamtan ni Korah! Katotohanang siya ang panginoon 
(may angkin) ng malaking kayamanan!” 8o - Datapuwa’t 
ang mga tao na nabigyan ng tunay na karunungan (sa 
pananampalataya) ay nagsabi: “Kasawian sa iyo! Ang 



615 


Ang Salaysay 

gantimpala ni Allah (sa Kabilang Buhay) ay higit na mainam 
sa mga nananampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, 
at walang makapag-aangkin nito maliban sa mga tao na 
matimtiman at matitiyaga (sa pagsunod sa katotohanan).” 

8l - Kaya’t inutusan Namin ang lupa na lagumin siya at 
ang kanyang tahanan, at siya ay wala ni isa mang pangkat 
o kapanalig (kahit na maliit) upang tulungan siya laban 
kay Allah, gayundin, siya ay hindi kabilang sa kanila 
na maipagtatanggol ang kanilang sarili. 8z - At ang mga 
naiinggit sa kanyang katatayuan, kakahapon lamang, ay 
nagsimula nang mangusap sa kinabukasan: “Hindi baga 
ninyo nababatid na tunay ngang si Allah ang nagkakaloob 
ng anumang biyaya o nagkakait nito sa sinuman na 
Kanyang tagapaglingkod na Kanyang maibigan! At kung si 
Allah ay hindi naging mapagpala sa atin, maaari rin Niyang 
papangyarihin na lulunin din tayo ng lupa! Inyong mapag- 
alaman na ang mga walang pananampalataya ay hindi 
magsisipagtagumpay.” 

8 3- Ang Tahanang yaon ng Kabilang Buhay (alalaong baga, 
ang Paraiso) ay Aming ipagkakaloob sa mga tao na hindi 
naghihimagsik laban sa katotohanan ng may kapalaluan at 
pang-aapi at hindi nagkakalat ng kabuktutan sa kalupaan, 
at ang Hantungan ay (higit na mainam) sa Muttaqun (mga 
matutuwid at matimtimang tao na labis nanangangamba kay 
Allah sa pamamagitan nang pag-iwas sa lahat ng uri ng mga 
kasalanan at masasamang gawa na Kanyang ipinagbahawal 
at nagmamahal kay Allah ng labis sa pamamagitan nang 
pagsasagawa ng lahat ng uri ng kabutihan na Kanyang 
ipinag-uutos). 8 4 Kung sinuman ang gumawa ng kabutihan 
(paniniwala sa Kaisahan ni Allah na kalakip ang mabubuting 



616 Surah 28 • Al-Qasas 

gawa), ang gantimpala para sa kanya ay higit na mainam (at 
marami) sa kanyang mga gawa; nguni’t kung sinuman ang 
magdala ng kasamaan (paniniwala sa mga diyus-diyosan 
kasama ng masasamang gawa), kung gayon, ang gumawa 
ng kasamaan ay parurusahan lamang (nang katapat) sa 
kanyang mga gawa. 

Katotohanang Siya na nagbigay sa iyo (O Muhammad) 
ng Qur’an (alalaong baga, nag-utos sa iyo na sumunod 
sa mga batas nito at mangaral sa iba) ay walang pagsala 
na magdadala sa iyo pabalik sa Lugar ng Ma’ad (lugar ng 
pagbabalik, maaaring sa Makkah o Paraiso matapos ang 
iyong kamatayan, atbp.). Ipagbadya (O Muhammad): 
“Ang aking Panginoon ang Lubos na Nakakatalos kung 
sino ang nagdadala ng tumpak na patnubay at kung sino 
ang nasa lantad na kamalian.” 86 - At hindi mo inaasahan 
na ang Aklat (ang Qur’an) ay ipapanaog sa iyo, datapuwa’t 
ito ay isang Habag mula sa iyong Panginoon, kaya’t huwag 
mong tangkilikin ang mga hindi sumasampalataya (na 
nagtatakwil sa kapahayagan ni Allah). 8 7- At huwag mong 
hayaan (O Muhammad) na ilayo ka nila (sa pangangaral) 
ng Ayat (mga kapahayagan at mga talata) ni Allah, 
matapos na ito ay maipahayag sa iyo, at iyong anyayahan 
(ang sangkatauhan) sa iyong Panginon (alalaong baga, sa 
Kaisahan [Tauhid] ni Allah: 1 Kaisahan sa Pamamanginoon 
ni Allah; 2 - Kaisahan sa pagsamba lamang kay Allah; 
3- Kaisahan sa Pangalan at Katangian ni Allah), at huwag 
kang maging isa sa Al-Mushrikun (mga tao na nagtatambal 
ng iba pang diyos maliban kay Allah, pagano, sumasamba 
sa mga imahen, walang pananalig sa Kaisahan ni Allah at 
nagtatatwa sa pagka-Propeta ng Kanyang Tagapagbalita 



617 


na si Muhammad). 88 - At huwag kang manikluhod sa 
anupamang diyos maliban lamang kay Allah. La ilaha 
illa Huwa (Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag- 
ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya). Ang lahat ng mga 
(naghaharing bagay) ay maglalaho maliban sa Kanyang 
Mukha. Sa Kanya ang lahat nang Pagtatakda, at kayong 
(lahat) sa Kanya ay magbabalik. 

Surah 29 • Al-Ankabut 

Ang Gagamba 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Alif, Lam, Mim (mga titik A, La, Ma). 

2 - Nag-aakala baga ang sangkatauhan na sila ay 
hahayaan lamang sapagkat sila ay nagsasabi: “Kami 
ay sumasampalataya”, at kami ay hindi susubukan? 

3 - Katotohanan, Aming sinubukan ang mga tao na nauna pa 
sa kanila, at katiyakang si Allah ang nakakabatid kung sino 
ang matapat at nagkukunwari. 

4 - Sa mga nagsisigawa ng kabuktutan, kanila bang napag- 
aakala na kanilang mahihigitan Kami (sa kapangyarihan)? 
Kasamaan ang kanilang paghuhusga! 5- Datapuwa’t sinuman 
ang umaasa sa pakikipagtipan kay Allah, kung gayon, ang 
Sandali (na itinakda) ni Allah ay walangpagsalang sasapit; at 
Siya ang Ganap na Nakakarinig, ang Lubos na Nakakaalam 
(ng lahat ng bagay). 6 - At kung sinuman ang magsikap (ng 
buong sikhay at tikas), ito ay ginawa niya para sa kanyang 




618 


Surah 29 *AI-Ankabut 


sarili (kaluluwa). Katotohanang si Allah ay Malaya sa lahat 
ng mga pangangailangan mula sa Kanyang mga nilalang. 
7- Sila na sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa 
Tagapagbalita na si Muhammad, na hindi tumatalikod dito 
bagama’t sila ay nakakatanggap ng pinsala sa mga pagano 
at mapagsamba sa mga diyus-diyosan), at nagsisigawa ng 
kabutihan, katotohanang Aming papalisin ang kanilang 
mga maling gawa (na kanilang nagawa), at gagantimpalaan 
Namin sila ng ayon sa buti ng kanilang mga gawa. 

8 - At Aming ipinagtagubilin sa mga tao na maging 
mabuti at masunurin sa kanilang magulang, datapuwa’t 
kung (sinuman sa kanila) ang magsikhay (na pilitin) kayo 
na mag-akibat sa Akin sa pagsamba (bilang katambal), na 
rito ay wala kayong karunungan, kung gayon, sila ay huwag 
ninyong sundin. Kayong lahat ay magbabalik sa Akin, 
at ipagsasaysay Ko sa inyo (ang katotohanan) ng inyong 
ginawa . l> - At sa mga sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah 
at sa mga iba pang pag-uutos ng pananalig), at nagsisigawa 
ng kabutihan, katiyakang sila ay Aming tatanggapin (na 
mapabilang) sa lipon ng mga matutuwid (alalaong baga, sa 
Paraiso). 

IO - At mayroong mga tao sa karamihan nila ang nagsasabi: 
“Kami ay sumasampalataya kay Allah”; datapuwa’t kung sila 
ay makaranas na ng kahirapan (dahilan sa Kapakanan) ni 
Allah, ay itinuturing nila na ang pagsubok sa sangkatauhan 
ay parusa ni Allah! At kung ang tagumpay (tulong) ay 
dumatal (sa inyo) mula sa inyong Panginoon, katiyakang 
(angmgamapagkunwari) aynagsasabi: “Katotohanangkami 
ay lagi ninyong kakampi!” Hindi baga nababatid ni Allah 
nang lubos ang nasa puso ng kanyang mga nilalang! ”• At 



619 


Ang Gagamba 

katiyakang nababatid ni Allah ang mga sumasampalataya, 
at katotohanan, gayundin ang mga mapagkunwari 
(alalaong baga, si Allah ay susubok sa mga tao sa kabutihan 
at kahirapan upang Kanyang maihiwalay ang mabubuti sa 
mga buktot [bagama’t batid Niya ang lahat ng mga ito bago 
pa sila ay Kanyang subukan]). 

I2 - At sila na hindi sumasampalataya ay nagsasabi sa mga 
sumasampalataya: “Sundin ninyo ang aming pamamaraan, 
at katiyakang aakuin namin (ang kahihinatnan) ng inyong 
mga pagkakamali.” Kailanman, kahit na katiting, ay hindi 
nila aakuin ang kanilang kamalian. Katotohanang sila ay 
mga sinungaling! z 3- At katotohanang papasanin nila ang 
sarili nilang mga pabigat (mga kamalian), at (ang iba) pang 
mga pabigat na kasama ng kanila, at sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay, katiyakang sila ay tatawagin upang magsulit 
sa kanilang kasinungalingan. 

'4- Katotohanang Aming isinugo si Noe sa kanyang 
pamayanan, at siya ay nanatili sa kanila sa loob ng isang 
libong taon maliban sa limangpu (na nag-aanyaya sa kanila 
sa Islam at Kaisahan ni Allah, at iwaksi ang mga huwad 
na diyos at iba pang mga diyus-diyosan); datapuwa’t ang 
Delubyo (baha) ay sumakmal sa kanila habang sila (ay 
lulong) sa kasalanan at kasamaan. u- Datapuwa’t Aming 
iniligtas siya, gayundin ang kanyang mga Kasama sa Arko, 
at ginawa Namin ito (ang Arko) bilang isang Ayah (tanda, 
aral, babala, atbp.) sa lahat ng mga nilalang! 

l6 - At (alalahanin, nang Amin ding iniligtas) si Abraham; 
pagmasdan, nang kanyang ipagbadya sa kaniyang 
pamayanan: “Pagsilbihan (sambahin) ninyo (lamang) si 
Allah at Siya ay inyong pangambahan; ito ay higit na 



620 


Surah 29 *AI-Ankabut 


mainam sa inyo, kung kayo ay nakakaunawa! '/■ Sapagkat 
kayo ay sumasamba sa mga diyus-diyosan maliban pa kay 
Allah, at kayo ay nagsisigawa ng mga kasinungalingan. 
Katotohanan, ang mga bagay na sinasamba ninyo bukod 
pa kay Allah ay walang kapangyarihan upang bigyan kayo 
ng ikabubuhay, kaya’t magsihanap kayo ng ikabubuhay 
mula kay Allah (lamang), at Siya (lamang) ang paglingkuran 
ninyo at magkaroon kayo ng utang na loob ng pasasalamat 
sa Kanya. (Tanging) Sa Kanya, kayong lahat ay magbabalik. 
l8 - At kung kayo ay magtakwil (sa kapahayagan), na ginawa 
rin ng mga henerasyon na una pa sa inyo (sa kanilang mga 
Tagapaghalita), ang tungkulin ng isang Tagapagbalita 
ay mangaral lamang (ng Mensahe) nang hayagan (at 
maliwanag).” 

'9- Hindi baga nila namamasdan kung paano 
pinasimulan ni Allah ang paglikha, at muling inuulit 
ito. Katotohanang ito ay magaan lamang kay Allah. 
2 °- Ipagbadya: “Magsipaglakbay kayo sa kalupaan at inyong 
malasin kung paano pinasimulan ni Allah ang paglikha, sa 
gayundin Niya itatanghal (muling ibabangon) ang paglikha 
sa Kabilang Buhay (alalaong baga, ang muling pagkabuhay 
pagkatapos ng kamatayan). Katotohanang si Allah ang 
may kapangyarihan sa lahat ng bagay”. 11 ■ Pinarurusahan 
Niya ang sinumang Kanyang maibigan at pinagkakalooban 
Niya ng habag ang sinumang Kanyang naisin, at sa Kanya, 
kayo ay muling magbabalik. 22 Hindi kayo makakatalilis 
sa kalupaan o sa kalangitan (at hadlangan ang Kanyang 
balak), at maliban pa kay Allah, kayo ay walang Wali 
(Tagapagtanggol o Tagakupkop) o anumang Kawaksi. 
2 3 - Sila na nagtatakwil sa Ayat (mga tanda, kapahayagan, 



621 


Ang Gagamba 

katibayan, aral, atbp.) ni Allah at sa Pakikipagtipan sa 
Kanya (sa Kabilang Buhay), sila ang mawawalan ng pag-asa 
sa Aking Habag, at sila ang (magdaranas) ng pinakamalupit 
na Kaparusahan. 

2 4 - Kaya’t walang naging kasagutan ang pamayanan 
(mga tao ni Abraham) maliban lamang sa: “Patayin siya o 
sunugin siya.” Datapuwa’t iniligtas siya ni Allah sa Apoy 
Katotohanan, naririto ang mga Tanda para sa mga tao na 
may pananalig. 2 > At (si Abraham) ay nagbadya: ‘At kayo, 
inyong tinangkilik (upang sambahin) ang mga diyus- 
diyosan at imahen sa halip na si Allah, dahilan sa inyong 
magkasalong pagmamahal at pagmamalasakit sa inyong 
sarili sa makamundong buhay na ito; datapuwa’t sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay ay itatatwa ninyo ang bawat isa at 
susumpain ang bawat isa, at ang inyong magiging tahanan 
ay Apoy, at walang sinuman ang makakatulong sa inyo.” 
z6 - Kaya’t si Lut ay nanalig sa kanya (sa mensahe ni 
Abraham, ang Islam at Kaisahan ni Allah). Siya (Abraham) 
ay nagsabi: “Iiwan ko ang aking tahanan dahil sa kapakanan 
ng aking Panginoon (Allah). Katotohanang Siya ay Lubos 
na Makapangyarihan, ang Ganap na Maalam.” 2 7 - At 
iginawad Namin (kay Abraham) si Isaae at Hakob, at 
(Aming) itinakda sa kanyang mga lahi ang pagka-Propeta 
at Kapahayagan (alalaong haga, ang Torah [mga Batas] 
kay Moises, ang Ebanghelyo kay Hesus, ang Qur’an kay 
Muhammad, lahat sila ay mula sa angkan ni Abraham), 
at ipinagkaloob Namin sa kanya ang kanyang gantimpala 
sa buhay na ito, at katotohanang siya ay mapapabilang sa 
lipon ng mga matutuwid sa Kabilang Buhay. 

z8 - At (alalahanin) si Lut, at pagmalasin; nang kanyang 



622 


Surah 29 'Al-Ankabut 


sabihin sa kanyang mga tao: “Kayo ay nagsisigawa ng Al- 
Fahishah (kalaswaan, ang sodomya, na isang malaking 
kasalanan) na wala pang tao sa mga nilalang (sa mundong ito) 
ang nakagawa nito nang una pa sa inyo”. 2 9- Katotohanan, 
tunay ngang nilalapitan ninyo ang mga lalaki (sodomya), 
at inyong sinisira ang mga daan at ninanakawan (ang mga 
naglalakbay)! At inyong isinasagawa ang Al-Munkar (mga 
kabuktutan, kawalan ng pananalig at pagsamba sa mga 
diyus-diyosan) sa inyong pagtitipon? Datapuwa’t ang 
kanyang pamayanan ay hindi sumagot maliban lamang sa 
pagsasabi ng: “Ibagsak mo sa amin ang poot ni Allah kung 
ikaw ay nagsasabi ng katotohanan.” 3°- Siya ay nanikluhod: 
“O aking Panginoon! Inyong tulungan ako at bigyan 
ng tagumpay laban sa mga tao na Mufsidun (ang mga 
gumagawa ng matinding kasamaan, kasalanan, krimen, 
mga mapang-api, buktot, tampalasan, atbp.)!” 

3 1 - At nang ang Aming mgaTagapagbalita (mga anghel) ay 
pumaroon kay Abraham na may magandang balita, sila (ang 
mga anghel) ay nagsabi: “Tunay ngang aming wawasakin 
ang pamayanan sa bayang ito (ni Lut, alalaong baga, ang 
bayan ng Sodom sa Palestina); sapagkat katotohanang 
ang kanyang mga tao ay naging Zalimun (mga tampalasan, 
mapaggawa ng kamalian, pagano, palasuway kay Allah, at 
nagpabulaan sa kanilang Tagapagbalita na si Lut).” 3 2 - At 
sinabi ni Abraham: “Subalit naroroon si Lut.” Sila (ang mga 
anghel) ay nagsabi: “Lubos naming batid kung sino ang 
naroroon, katotohanang aming ililigtas siya (Lut) at ang 
kanyang pamilya at tagasunod maliban sa kanyang asawa; 
siya ay kabilang sa mga nagpaiwan (alalaong baga, ang 
asawa ni Lut ay mawawasak na kasama ng mga wawasakin 



623 


Ang Gagamba 

sa kanyang pamayanan)!” 33- At nang ang Aming mga 
Tagapagbalita (mga anghel) ay dumatal kay Lut, siya ay 
lubos na nanimdim sa kanilang mga ginawa, at nakaramdam 
siya ng panggigipuspos (kawalan ng magagawa upang 
pangalagaan sila), datapuwa’t kanilang sinabi: “(Lut), 
huwag kang mangamba, gayundin, huwag kang mamighati! 
Katotohanang naririto kami upang iligtas ka at ang iyong 
pamilya at tagasunod, maliban sa iyong asawa, siya ay 
kabilang sa mga nagpaiwan (alalaong baga, ang asawa 
ni Lut ay mawawasak na kasama ng mga wawasakin sa 
kanyang pamayanan)! 34- Katotohanan, aming ibabagsak sa 
mga tao at bayang ito ang matinding kaparusahan mula sa 
kalangitan, sapagkat sila ay naging buktot sa pagsalansang 
(sa mga Pag-uutos ni Allah).” 35- At katiyakang iniwan 
Namin doon ang isang maliwanag na Ayah (isang aral at 
babala at tanda, ang lugar kung saan matatagpuan ang 
Patay na Dagat sa Palestina) para sa sinumang tao na may 
pang-unawa. 

3 6 * At sa pamayanan (mga tao) ng Midian (Madyan) ay 
isinugo N amin ang kanilang kapatid na si Shu’aib, at kanyang 
sinabi: “O aking pamayanan! Paglingkuran ninyo si Allah at 
umasa (sa gantimpala ng mabubuting gawa sa pamamagitan 
ng p ags amb a lamang s a Kanya), at p angamb ahan ang Huling 
Araw, at huwag kayong magsigawa ng katampalasan dito sa 
kalupaan bilang Mufsidun (mga nagnanais ng kabuktutan, 
kasamaan, kabuhungan, mga mapang-api, palasuway kay 
Allah, pagano, atbp.).” 37- Datapuwa’t kanilang itinakwil 
siya (Shu’aib); kaya’t ang malakas na pagsabog (lindol) ay 
sumakmal sa kanila, at sila ay nakahandusay na wala ng 
buhay sa kanilang mga tahanan sa kinaumagahan. 



624 


Surah 29 'Al-Ankabut 


3 8 - (At alalahanin) din (ang pamayanan) ni A’ad at ni 
Thamud! Katotohanan, (ang kanilang pagkawasak) ay 
maliwanag na nahayag sa inyo mula (sa mga bakas) ng 
kanilang mga gusali (pagkaguho ang kanilang kinasapitan). 
Ginawa ni Satanas na ang kanilang mga gawa ay maging 
kalugod-lugod sa kanila, at kanyang hinadlangan sila 
sa tamang Landas, bagama’t sila ay may pangmasid at 
katalinuhan. 

39- (At alalahanin, Aming winasak) din si Korah, Paraon at 
Haman. Katotohanang sa kanila ay isinugo si Moises na may 
Maliwanag na Ayat (mga tanda, katibayan, kapahayagan, 
aral, atbp.), subalit sila ay kumikilos ng may kapusungan 
sa kalupaan, datapuwa’t hindi nila Kami maaabot (o 
matatakasan angAming kaparusahan). 4 °- At ang bawat isa 
sa kanila ay Aming sinakmal sa kanilang kabuktutan; at sa 
kanila, ang iba ay Aming hinataw ng nagngangalit na bagyo 
(na umuulan ng bato, katulad nang nangyari sa mga tao ni 
Lut); ang iba ay nakupot ng (matinding) Pagsabog (katulad 
nang nangyari sa mga tao ni Thamud at Shu’aib); at ang iba 
ay Aming hinayaan na lamunin ng lupa (katulad ni Korah); 
at ang iba ay Aming nilunod (katulad nang nangyari sa mga 
tao ni Noe, Paraon at kanyang mga kabig). Hindi si Allah 
ang nagpahamak sa kanila, datapuwa’t sila ang nagpahamak 
sa kanilang sarili. 

4 1 - Ang nakakahalintulad ng mga tumatangkilik ng Auliya 
(mga tagapangalaga at kawaksi) bukod pa kay Allah ay 
tulad ng isang Gagamba, na nagtatayo (sa kanyang sarili) 
ng bahay; datapuwa’t katotohanan, ang pinakamarupok sa 
lahat ng mga bahay ay ang bahay ng gagamba, kung kanila 
lamang itong napag-uunawa. 4 2 - Katotohanang talastas 



625 


Ang Gagamba 

ni Allah ang (lahat ng bagay) na kanilang tinatawagan 
bukod pa sa Kanya. At Siya ang Pinakamakapangyarihan, 
ang Pinakamaalam. 43- Ang mga ganitong paghahambing 
ay Aming inihahalimbawa sa sangkatauhan, datapuwa’t 
walang makakatukoy ng kanilang kahulugan maliban 
lamang sa nakakaunawa at may karunungan (kay Allah 
at sa Kanyang mga Tanda, atbp.). 44- (Si Allah ay nagwika 
sa Kanyang Propeta na si Muhammad): “Tanging si Allah 
lamang ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan ng 
may katotohanan (at walang sinuman ang kahati Niya sa 
Kanyang paglikha)”. Katotohanan! Tunay ngang naririto 
ang isangTanda sa mga sumasampalataya. 

45 Dalitin mo (O Muhammad) kung anuman ang 
ipinahayag sa iyo sa Aklat (ang Qur’an) ng inspirasyon, at 
magsagawa ka ng palagiang pagdarasal nang mahinusay 
(Iqamat-as-Salah). Katotohanan, ang pagdarasal ay 
nakapag-aadya at humahadlang sa Al-Fahsha (mga kahiya- 
hiya at masamang gawa, lahat ng uri ng kasalanan, bawal 
na seksuwal na pakikipagtalik, atbp.) at Al-Munkar 
(kawalan ng pananalig, pagsamba sa mga diyus-diyosan, 
lahat ng kabuktutan at kabuhungan, atbp.), at ang pag- 
aala-ala (at pagluwalhati) kay Allah ay walang alinlangan 
na pinakamainam (na bagay sa buhay sa mundong ito). 
At si Allah ang nakakaalam (sa mga pag-uugali) na inyong 
ginagawa. 

4 6 - At huwag kayong makipagtalo sa Angkan ng Kasulatan 
(mga Pludyo at Kristiyano), maliban lamang sa mabuting 
paraan (may magandang pananalita at mahuting asal na 
nag-aanyaya sa kanila sa Islam, sa Kanyang Kaisahan, at 
sa Kanyang mga Talata), tangi na lamang sa kanila na mga 



626 Surah 29 • Al-Ankabut 

tao na gumagawa ng kamalian, inyong sabihin sa kanila: 
“Kami ay sumasampalataya sa Kapahayagan na ipinarating 
sa amin at sa kapahayagan na ipinadala sa inyo; ang aming 
Ilah (Diyos) at inyong Ilah (Diyos) ay Iisa (alalaong baga, si 
Allah); at kami ay sa Kanya lamang tumatalima (bilang mga 
Muslim).” 

47- Kaya’t Aming ipinanaog ang Aklat (ang Qur’an) sa 
iyo (O Muhammad), at sila na pinagpahayagan Namin ng 
Kasulatan (ang Torah [mga Batas} at Ebanghelyo noong 
panahong nauna) ay nananalig dito (sa Qur’an), gayundin 
ang iba sa kanila (na paganong Arabo), datapuwa’t 
ang mga walang pananalig lamang ang nagtatakwil sa 
Aming Ayat (mga tanda, aral, kapahayagan, katibayan, 
atbp. at nagtatatwa sa Kaisahan ni Allah sa Kanyang 
Pamamanginoon, sa Tanging Pagsamba lamang sa Kanya 
at sa Kanyang Tanging Pangalan at Katangian). A At 
ikaw (O Muhammad) ay hindi pa nakabasa ng Aklat na 
una pa rito (sa Qur’an), gayundin naman, ikaw ay hindi 
rin sumulat ng anumang aklat sa iyong kanang kamay Sa 
gayong pangyayari, katotohanan, ang mga tagasunod ng 
kasinungalingan ay nag-aalinlangan (sa Qur’an). 49 Hindi, 
datapuwa’t ang mga ito, ang maliwanag na Ayat (alalaong 
baga, ang paglalarawan at mga katangian ng Propetang 
si Muhammad na nasusulat sa mga talata ng Torah at ng 
Ebanghelyo), ay nakatimo sa dibdib (puso) ng mga nabigyan 
ng Karunungan (mula sa Angkan ng Kasulatan, alalaong 
baga, mga Hudyo at Kristiyano). At wala ng iba pa maliban 
sa Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, pagano, 
mapaggawa ng kamalian, atbp.) ang nagtatakwil sa Aming 
Ayat (mga tanda, katibayan, aral, kapahayagan, atbp.). 



627 


Ang Gagamba 

5 °- Gayunpaman, sila ay nagsasabi: “Bakit kaya ang 
mga Tanda ay hindi ipinanaog sa kanya mula sa kanyang 
Panginoon?” Ipagbadya: “Ang mga Tanda ay katotohanang 
na kay Allah lamang, at ako ay isa lamang hayag na 
tagapagbabala.” 5 1 - Hindi baga sapat para sa kanila na 
Aming ipinanaog sa iyo ang Aklat (ang Qur’an) na dinadalit 
sa harapan nila? Katotohanang (sa Aklat na ito) ay naroroon 
ang Habag at Paala-ala (mga tagubilin) sa mga tao na 
sumasampalataya. 5 2 - Ipagbadya (sa kanila, O Muhammad): 
“Sapat na si Allah bilang isang Saksi sa pagitan natin. 
Talastas Niya kung ano ang nasa kalangitan at kalupaan.” 
At sila na sumasampalataya sa Batil (mga huwad na diyos 
bukod pa kay Allah, kabulaanan, atbp.), at hindi nananalig 
kay Allah (at sa Kanyang Kaisahan), sila ang mga talunan. 

53 - At kanilang itinatanong sa iyo na madaliin ang 
kaparusahan (sa kanila), at kung hindi lamang sa 
natatakdaang panahon (na may palugit), ang kaparusahan ay 
walang pagsala na dumatal na sa kanila. At katotohanang ito 
ay daratal sa kanila nang walang kaabug-abog, sa panahong 
hindi nila napag-aakala! 54 At kanilang itinatanong sa 
iyo na madaliin ang kaparusahan; datapuwa’t walang 
pagsala, ang Impiyerno ay lulukob sa mga nagtatakwil ng 
pananampalataya! 55- Sa Araw na ang kaparusahan (ng Apoy 
ng Impiyerno) ay lulukob sa ibabaw nila at sa ilalim ng 
kanilang mga paa, at isang (Tinig) ang magsasabi: “Lasapin 
ninyo (ang bunga) ng inyong mga gawa!” 

5 6 - O Aking mga tagapaglingkod na nananampalataya! 
Katotohanang malawak ang Aking Kalupaan, kaya’t Ako 
(at Ako lamang) ang inyong paglingkuran! 57- Ang bawat 
tao ay makakalasap ng kamatayan, at sa katapusan, kayong 



628 


Surah 29 'Al-Ankabut 


lahat ay muling ibabalik sa Akin. ? 8 - Datapuwa’t sa mga 
sumasampalataya (sa Islam at sa Kaisahan ni Allah) at 
gumagawa ng kabutihan, katiyakang sa kanila ay igagawad 
Namin ang isang Tahanan sa Kalangitan, mga matatayog 
na mansiyon (sa Paraiso) na sa ibaba nito ay may mga ilog 
na nagsisidaloy, upang manirahan dito magpakailanman; 
isang karapat-dapat na gantimpala sa mga nagsigawa 
(ng kabutihan)! 59- At sa kanila na naging matimtiman sa 
pagtitiyaga, at nagbigay ng kanilang pagtitiwala (lamang) 
sa kanilang Panginoon at Tagapagkupkop. 6o - At gaano 
karami ang mga nilikha na hindi nagdadala sa kanilang 
sarili ng ikabubuhay? Si Allah ang nagpapakain sa kanila at 
sa inyo, sapagkat Siya ang Lubos na Nakakarinig at Ganap 
na Nakakabatid (ng lahat ng bagay). 

6l - At kung sila ay iyong tatanungin kung sino ang 
lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at nagpapainog ng 
araw at buwan (ayon sa Kanyang batas), katiyakang sila ay 
magtuturing: “Si Allah!” Kung gayon, paano sila naligaw (sa 
katotohanan)? 62 - Si Allah ang nagpaparami sa mga panustos 
(na kabuhayan) na (Kanyang iginagawad) sa sinumang 
tagapaglingkod na Kanyang maibigan; sa gayundin naman, 
ay Kanyang ipinagkakaloob (ang natatakdaang) sukat (sa 
sinumang Kanyang maibigan), sapagkat katotohanang si 
Allah ang may Ganap na Karunungan sa lahat ng bagay 
6 3- At katotohanang kung sila ay iyong tatanungin kung sino 
ang nagpapamalisbis ng tubig (ulan) mula sa alapaap, at 
nagbibigay ng buhay sa kalupaan pagkatapos ng kamatayan 
(pagiging tuyo at tigang); katiyakang sila ay magtuturing: 
“Si Allah!” Ipagbadya: “Luwalhatiin at Papurihan si Allah!” 
Datapuwa’t ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. 



629 


Ang Gagamba 

6 4 Ano ba ang buhay sa mundong ito, maliban sa 
paglilibang at paglalaro? Datapuwa’t katotohanan, ang 
Tahanan ng Kabilang Buhay; ito ang tunay na buhay 
(alalaong baga, ang walang hanggang buhay na hindi 
magmamaliw), kung kanila lamang nalalaman. 6 5- At kung 
sila ay sumasakay sa barko, sila ay nananalangin kay Allah, 
naginagawa nila angkanilang debosyon (Pananampalataya), 
na matapat (at natatangi) lamang sa Kanya; datapuwa’t 
kung Kanyang maisadsad na sila nang ligtas (sa tuyong) 
lupa, pagmasdan, sila ay nagbibigay ng karibal (sa Kanya, sa 
kanilang pagsamba sa iba)! 66 - Na hindi nagbibigay pahalaga 
at pasasalamat sa mga biyaya na Aming ipinagkaloob 
sa kanila, at pinababayaan nila ang kanilang sarili na 
hatakin (ng makamundong) paglilibang! Datapuwa’t hindi 
magtatagal, ito ay kanilang mapag-aalaman. 

6 7- Hindi baga nila namamalas na ginawa Namin (ang 
Makkah) na isang ligtas na Santuwaryo, at ang mga tao ay 
inaagaw nang palayo mula sa lahat ng palibot nila? Kung 
gayon, sila ba ay naniniwala sa Batil (mga diyus-diyosan, 
imahen, pagsamba sa mga huwad na diyos bukod pa kay 
Allah) at nagtatakwil (walang damdamin ng pasasalamat) 
sa mga Biyaya ni Allah? 6S - At sino pa kaya ang higit na 
gumagawa ng kamalian, maliban sa kanya na kumakatha 
ng mga kasinungalingan laban kay Allah o nagtatakwil 
sa Katotohanan (sa pagka-Propeta ni Muhammad at sa 
doktrina ng Islam, Kaisahan ni Allah at sa Qur’an) kung ito 
ay sumapit sa kanya? Wala bagang tahanan sa Impiyerno 
para sa mga nagtatakwil ng pananampalataya? 6 9- At sa mga 
nagsisikap nang mataman para sa Amin (sa Aming Layunin 
at sa Aming Kapakanan), katotohanang sila ay gagabayan 



630 


Surah 30 • Ar-Rum 


Namin tungo sa Aming Landas (alalaong baga, sa Islam, 
ang Relihiyon ni Allah, at sa Kanyang Kaisahan); sapagkat 
katotohanang si Allah ay namamalagi sa Muhsinun (mga 
gumagawa ng katuwiran at kabutihan). 

Surah 30 ’Ar-Rum 

Ang Mga Romano 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Alif, Lam, Mim (mga titik A, La, Ma). 

2 Ang mga Romano ay nalupig, 3- Sa malalapit na lupain 
(ng Syria, Iraq, Jordan at Palestina), at sila, matapos ang 
pagkatalo, ay magiging matagumpay, + Sa loob ng tatlo 
hanggang siyam na taon. Ang kapasiyahan ng gayong bagay, 
bago at matapos (ang gayong mga pangyayari) ay na kay 
Allah lamang, (bago ang pagkagapi ng mga Romano sa 
kamay ng mga Persiano, at matapos, alalaong baga, ang 
pagkagapi ng mga Persiano sa kamay ng mga Romano). 
At sa Araw na yaon, ang mga sumasampalataya (alalaong 
baga, ang mga Muslim) ay magagalak (sa tagumpay na 
iginawad ni Allah sa mga Romano laban sa mga Persiano), 

5- Sa pamamagitan ng tulong ni Allah, Siya ang nagkakaloob 
ng tagumpay sa sinumang Kanyang maibigan, at Siya ang 
Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang Pinakamaawain. 

6 - (Ito ang ) pangako ni Allah (alalaong baga, si Allah ang 
magbibigay ng tagumpay sa mga Romano laban sa mga 
Persiano). Si Allah ay hindi kailanman sumisira sa Kanyang 




631 


Ang Mga Romano 

Pangako, datapuwa’t ang karamihan sa mga tao ay hindi 
nakakaunawa. ? Batid lamang nila ang panglabas na anyo 
(mga bagay) sa buhay sa mundong ito (alalaong baga, 
katulad ng kanilang ikabubuhay, pagtatanim at pag-aani, 
atbp.), datapuwa’t kung tungkol sa Kabilang Buhay, sila ay 
nagpapabaya. 

8 Hindi baga sila matiim na nagmumuni-muni (ng 
kanilang angking sarili) tungkol sa kanilang sarili (kung 
paano sila nilikha ni Allah mula sa wala, at gayundin na sila 
ay Kanyang ibabangong muli sa pagkabuhay)? Hindi nilikha 
ni Allah ang kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan 
nito, maliban lamang sa katotohanan at sa natatakdaang 
araw. At katotohanan, ang karamihan sa mga tao ay 
nagtatatwa sa pakikipagtipan nila sa kanilang Panginoon 
(sa Araw ng Muling Pagkabuhay)! 9- Hindi baga sila 
naglalakbay sa kalupaan at napagmamalas ang kinasapitan 
ng mga nangauna sa kanila? Sila ay higit na mainam sa kanila 
sa lakas; sila ay nagbungkal sa lupa at pinamahayan nila ito 
sa maraming bilang kaysa sa nagawa (ng mga paganong) 
ito, at dumatal sa kanila ang kanilang mgaTagapagbalita na 
may maliliwanag na katibayan. Katotobanang sila ay hindi 
ipinahamak ni Allah, datapuwa’t sila ang nagpahamak sa 
kanilang mga sarili. IO - At sa kalaunan, ang kasamaan ang 
magiging wakas ng mga gumagawa ng kasamaan, sapagkat 
itinakwil nila ang Ayat (mga tanda, kapahayagan, aral, 
katibayan, mga Tagapagbalita, atbp.) ni Allah at kinutya 
ang mga ito. 

"■ Si Allah (lamang ang Tangi) na nagpasimula ng 
paglikha; at Kanyang uulitin ito; at kayo sa Kanya 
ay muling magbabalik. I2 - At sa Araw na ang Takdang 



632 


Surah 30 • Ar-Rum 


Oras ay ititindig, ang Mujrimun (mga tampalasan, 
walang pananampalataya, mapagsamba sa mga diyus- 
diyosan, buktot, buhong, kriminal, atbp.) ay ihuhulog sa 
pagkawasak na may matinding pagsisisi, kapighatian at 
kawalan ng pag-asa. Walang sinumang tagapamagitan 
ang sasakanila mula sa mga katambal na iniakibat nila kay 
Allah (alalaong baga, mga diyus-diyosan na ginawa nilang 
kahati sa pagsamba kay Allah), at sila (rin) sa kanilang 
(sarili) ay magtatakwil sa kanilang mga katambal. '+ Sa 
Araw na ang Takdang Oras ay ititindig, - sa Araw na yaon 
(ang lahat ng mga tao) ay pagbubukud-bukurin (alalaong 
baga, ang mga sumasampalataya ay ihihiwalay sa mga hindi 
sumasampalataya). 'iyVtsilananagsisampalataya(saKaisahan 
ni Allah at sa Islam) at nagsigawa ng mga kabutihan, sila 
ang pararangalan at bibigyang kaligayahan sa mariwasang 
buhay (magpakailanman) sa Halamanan ng Kaligayahan 
(Paraiso). l6 - At sa mga nagtakwil sa pananampalataya at 
nagpasinungaling sa Aming Ayat (mga tanda, katibayan, 
kapahayagan, aral, mgaTagapagbalita, Muling Pagkabuhay, 
atbp.), at ang Pakikipagtipan sa Kabilang Buhay; sila ang 
dadalhinsakaparusahan (ngApoy ng Impiyerno). '7- Kaya’t 
luwalhatiin si Allah (ng higit sa lahat ng mga kasamaang 
itinatambal nila sa Kanya, [O mga sumasampalataya}), 
kung kayo ay sumapit na sa takipsilim (alalaong baga, ang 
mag-alay ng Pangtakipsilim na panalangin at matapos ito 
ay ang susunod na Panggabing panalangin), at kung kayo 
ay sumapit na sa pagbubukang liwayway (alalaong baga, 
ang mag-alay ng Pang-umagang panalangin). l8 - Tunay 
nga, sa Kanya ang lahat ng mga pagpupuri at pasasalamat 
sa kalangitan at kalupaan; at (inyong luwalhatiin Siya) sa 



633 


Ang Mga Romano 

dapit-hapon (alalaong baga, ang mag-alay ng Panghapong 
panalangin), at kung kayo ay sumapit na sa sandaling ang 
araw ay lagpas na ng katanghalian (alalaong baga, ang 
mag-alay ng Pangtanghaling panalangin). {Si ihn Ahbas ay 
nagsabi na ito ang limang takdang sama-samang panalangin 
na binanggit sa Qur’an}. 

K) - Siya (si Allah), ang nagbibigay ng buhay mula sa mga 
patay at nagbibigay sa mga patay sa pagkabuhay at Siya 
ang nagpapanumbalik (sa pagkabuhay) sa kalupaan mula 
sa kamatayan (pagkatigang). At samakatuwid, sa gayon 
din kayo ay muling ibabangon (mula sa mga patay). 2 °- Ang 
ilan sa Kanyang mga Tanda ay ito; na kayo ay nilikha Niya 
mula sa alabok; at pagmasdan, kayo ay naging mga tao na 
nagsisipangalat! 21 Ang ilan sa Kanyang mgaTanda ay ito; na 
nilikha Niya para sa inyo ang inyong mga kasama (kabiyak, 
katambal, kapareha) mula sa lipon ninyo, upang kayo ay 
magsama sa katahimikan, at inilagay Niya sa inyong mga 
puso ang pag-ibig at awa. Katotohanang naririto ang mga 
Tanda sa mga tao na may matiim na pagmumuni-muni. 

22 - Ang ilan sa Kanyang mga Tanda ay ang pagkalikha ng 
kalangitan at kalupaan, at ang pagkakaiba-iba ng inyong 
mga wika at kulay. Katotohanang nasa sa mga ito ang mga 
tiyak naTanda sa mga may tunay na karunungan. 2 3- Ang ilan 
sa Kanyang mga Tanda ay ang pagtulog na iyong ginagawa 
sa gabi at araw, at ang paghahanap ninyo ng Kanyang mga 
Biyaya. Katotohanang nasa sa mga ito ang mgaTanda sa mga 
tao na may pandinig. 2 4 Ang ilan sa Kanyang mgaTanda ay 
ang pagpapamalas Niya sa inyo ng kidlat, sa pamamagitan 
ng pagkatakot at pag-asa, at pinamamalisbis Niya ang 
tubig (ulan) mula sa alapaap at sa pamamagitan nito, ito ay 



634 


Surah 30 • Ar-Rum 


nagbibigay ng buhay sa kalupaan pagkatapos ng kamatayan 
(matapos na maging tigang). Katotohanang nasa sa mga ito 
ang tiyak na mgaTanda sa mga may katalinuhan. 

2 5- Ang ilan sa Kanyang mga Tanda ay ito; ang kalangitan 
at kalupaan ay nananatiling nakatindig sa Kanyang Pag- 
uutos ; at sa kalaunan, kung kayo ay Kanyang tawagin 
sa isang pagtawag, pagmalasin, kayo ay magsisilabas sa 
kalupaan (mula sa inyong libingan tungo sa pagsusulit at 
kabayaran). 26 - Sa Kanya ang lahat ng pag-aangkin sa lahat 
ng anupamang bagay na nasa kalangitan at kalupaan; at 
ang lahat ay tumatalima sa Kanya. 2 7- Siya ang Tangi na 
nagpasimula sa paglikha, at magpapanumbalik nito (muling 
paglikha matapos na ito ay maglaho); at ito ay lubhang 
magaan sa Kanya. Sa Kanya ang lahat ng pag-aangkin ng 
lahat ng pinakasukdol na paglalarawan (alalaong baga, 
wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng 
pagsamba maliban sa Kanya, at walang sinuman ang sa 
Kanya ay maitutulad) sa kalangitan at kalupaan. At Siya ang 
Sukdol sa Kapangyarihan, angTigib ng Karunungan. 

28 Inilantad Niya ang isang talinghaga (paghahambing) 
mula sa inyong sarili. Mayroon ba kayong mga katambal 
mula sa mga nakamtan ng inyong kanang kamay (alalaong 
baga, ang inyong mga alipin), upang maging kahati 
bilang kapantay sa kayamanan na ipinagkaloob Namin 
sa inyo? Nangangamba ba kayo sa kanila ng katulad ng 
pangangamba ninyo sa isa’t isa? Samakatuwid, sa gayon 
Namin ipinapaliwanag ang mga Tanda sa mga tao na may 
pang-unawa. [Alalaong baga, paano kayo nag-akibat sa 
Amin ng mga katambal na Aming nilikha, gayong kayo sa 
inyong sarili ay hindi tatanggap ng mga katambal ninyo 



635 


Ang Mga Romano 
mula sa inyong mga alipin?]. 2 9- Hindi, ang mga mapaggawa 
ng kasamaan (ay tangi) lamang na sumusunod sa kanilang 
sariling pagnanasa, na salat sa karunungan. Kung gayon, 
sino ang mamamatnubay sa mga tao na hinayaan ni Allah na 
mapaligaw? Sa kanila, walang sinuman ang makakatulong. 

3°- Kaya’t iharap mo (O Muhammad) nang tunay ang 
iyong mukha sa Pananampalatayang dalisay ng Islam at 
Hanifan (alalaong baga, ang tanging sumamba lamang kay 
Allah, at sa Fitrah (ang likas na damdamin ng paniniwala 
sa pagiging tanging Isa ni Allah), na sa pamamagitan nito 
(Fitrah) ay Kanyang nilikha ang sangkatauhan. Huwag 
hayaan na magkaroon ng pagbabago sa Khalq-illah 
(alalaong baga, ang pananampalataya ni Allah, sa Islam at 
sa Kanyang Kaisahan); ito angTuwid na Pananampalataya, 
datapuwa’t ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman. 
3 1 - (Mamalagi) kayong lumilingon sa Kanya (lamang) sa 
pagsisisi at inyong pangambahan Siya at maging masunurin. 
Magsipagtakda kayo ng palagiang pagdarasal (Iqamat- 
us-Salah) at huwag kayong mapabilang sa Al-Mushrikun 
(mga tao na nag-aakibat sa pagsamba sa iba pang diyus- 
diyosan bukod pa kay Allah, walang pananalig, buhong, 
tampalasan, walang paniniwala sa Kaisahan ni Allah, atbp.). 
3 2 At sa mga naghabati-hati sa kanilang Pananampalataya 
(sa pagkakaroon ng mga iba’t ibang sekta at paglisan sa 
Kaisahan ni Allah, ang pagdaragdag ng mga bagong bagay 
{Bid’a] at pagsunod sa kanilang maimbot na hangarin), 
ang bawat isang sekta ay nangagagalak sa anupamang 
nasa sa loob (na pinanghahawakan ng kanilang sekta). 
{Isinalaysay ni Abu Huraira na ang Propeta ay nagsabi: 
Ang mga Hudyo at Kristiyano ay naghiwa-hiwalay sa 



636 


Surah 30 • Ar-Rum 


pitumpu’t isa o pitumpu’t dalawang pangrelihiyong sekta, 
at ang pamayanang ito ay mahahati sa pitumpu’t tatlong 
pangrelihiyong sekta, ang lahat ay nasa Impiyerno, maliban 
sa isa, at ang isang ito ay ako at ang aking mga kapanalig ay 
naroroon ngayon, alalaong baga, ang sumusunod sa Qur’an 
at sa Sunna ng Propeta (mga legal na paraan, kautusan, mga 
gawa ng pagsamba, pahayag, atbp.}). 

33- At kung ang kahirapan ay sumapit sa mga tao, sila ay 
matapat na naninikluhod sa kanilang Panginoon (Allah) 
at nagbabalik-loob sa Kanya sa pagsisisi; datapuwa’t 
kung maipalasap na Niya sa kanila ang Kanyang Habag; 
pagmasdan, ang ilang pangkat sa kanila ay nagtatambal sa 
pagsamba sa ibang pang diyus-diyosan bukod pa sa kanilang 
Panginoon. 34- (Na wari bang) ipinapakita nila ang kawalan 
nila ng pasasalamat sa mga (biyayang) Aming ipinagkaloob 
sa kanila! Kaya’t magpakaligaya kayo (sa maigsing sandali ng 
inyong buhay), hindi magtatagal ay inyong mapag-aalaman 
(ang inyong kahangalan). 35- Q nagbigay ba Kami sa kanila 
ng isang Kasulatan na may kapamahalaan na nagsasabi sa 
mga bagay na kanilang itinatambal sa Kanya (sa pagsamba)? 

3 6 KungAming ipalasap sa mga tao angAming Habag, sila 
ay nagagalak, at kung ang kasamaan ay makasakit sa kanila 
dahilan na rin (sa kagagawan ng kanilang masasamang 
gawa at kasalanan) na inihantong ng kanilang (sariling) mga 
kamay, pagmasdan, sila ay nawawalan ng pag-asa! 37 Hindi 
baga nila napagmamasdan na si Allah ang nagpaparami 
ng kanilang ikabubuhay sa sinumang Kanyang maibigan 
at naghihigpit nito sa sinumang Kanyang maibigan? 
Katotohanang naririto ang mga tiyak na Tanda sa mga 
sumasampalataya. 3». Kaya’t ipagkaloob kung ano ang 



637 


Ang Mga Romano 

nararapat sa mga kamag-anak, at sa nangangailangan, at 
sa naglalakbay; ito ay higit na mabuti sa mga humahanap 
sa Pagsang-ayon ni Allah, at sila ang magsisipagtagumpay 
39- At sa ibinigay ninyong pabuya (interes) sa (ibang tao), 
upang inyong mapalago (ang inyong kayamanan mula sa 
ibang tao sa paghahangad nang higit na malaking ganti 
mula sa kanilang ari-arian), ito ay walang karagdagan 
(grasya) mula kay Allah; datapuwa’t ang anumang ibigay 
ninyo sa kawanggawa (Zakah) na naghahangad ng Pagsang- 
ayon ni Allah (ay madaragdagan); sila yaong ang kabayaran 
ay pararamihin. 

4°- Si Allah ang lumikha sa inyo, at nagkaloob sa inyo 
ng ikabubuhay, at maggagawad sa inyo ng kamatayan, at 
(muli) ay magpapanumbalik ng inyong buhay (sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay). Mayroon kaya sa sinumang inyong 
(sinasabing) katambal (ni Allah) ang makakagawa ng isa 
man sa mga bagay na ito? Luwalhatiin Siya! Higit Siyang 
Mataas sa anupamang (masamang) bagay na kanilang 
iniaakibat (sa Kanya)! 4 1 - Ang mga kasamaan (kasalanan 
at pagsuway kay Allah, atbp.) ay lumitaw sa kalupaan 
at karagatan dahilan sa kagagawan ng mga kamay ng 
mga tao (sa pamamagitan ng pang-aapi at kabuktutan), 
upang si Allah ay magpalasap sa ilang bahagi ng kanilang 
ginawa; nang sa gayon, sila ay magsitalikod (sa kasamaan, 
sa pamamagitan ng pagsisisi kay Allah at paninikluhod sa 
Kanyang Kapatawaran). 4 2 - Ipagbadya (O Muhammad): 
“Magsipaglakbay kayo sa kalupaan at inyong tunghayan 
kung ano ang kinasapitan (ng mga tao) na nauna pa sa inyo! 
Ang karamihan sa kanila ay Mushrikun (mga mapagsamba 



638 


Surah 30 • Ar-Rum 


sa diyus-diyosan, walang pananalig sa Kaisahan ni Allah, 
pagano, walang pananampalataya, huktot, atbp.). 

43 Kaya’t ilingon mo (O Muhammad) ang iyong mukha 
(sa pagsunod kay Allah, ang iyong Panginoon), - sa Tuwid 
at Tunay na pananampalataya (sa Islam at sa Kaisahan ni 
Allah), bago dumating sa inyo mula kay Allah ang Araw na 
walang sinuman ang makakapigil; sa Araw na yaon ang mga 
tao ay mahahati (sa dalawang pangkat, ang isang pangkat ay 
saParaiso at angisangpangkataysaImpiyerno). 44 Sinuman 
ang nagtatakwil sa Pananampalataya ay magdurusa sa 
kanyang pagtatakwil (sa Impiyerno); at sinuman ang 
nagsisigawa ng kabutihan ay magkakaroon sa kanyang sarili 
ng isang baon (sa kalangitan sa Paraiso); 45- Upang Kanyang 
magantimpalaan ang mga sumasampalataya (sa Kaisahan 
ni Allah at sa Islam) at nagsisigawa ng kabutihan mula sa 
Kanyang Kasaganaan, sapagkat katotohanang Siya ay hindi 
nagmamahal sa mga nagtatakwil ng Pananampalataya. 

4 6 - Ang ilan sa Kanyang mga Tanda ay ito; na Siya 
ang nagpapadala sa Hangin bilang tagapagbalita ng 
magandang balita, at nagpapalasap sa inyo ng Kanyang 
Habag (alalaong baga, ng ulan); upang ang mga barko ay 
magsipaglayag sa Kanyang pag-uutos at upang kayo ay 
makasumpong ng Kanyang Kagandahang Loob (Biyaya), 
upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. 
47- At katotohanang Kami ay nagparating bago pa sa iyo 
(O Muhammad) ng mga Tagapagbalita sa kanilang mga 
pamayanan. Sila ay dumatal sa kanila na may maliliwanag 
na Tanda at katibayan; at sa mga lumabag sa (paggawa) 
ng kasalanan (kawalan ng pananalig at pagsamba sa iba 
maliban pa kay Allah, atbp.), sila ay ginawaran Namin ng 



639 


Ang Mga Romano 
kaparusahan; at isang katungkulan sa Amin na Aming 
tulungan ang mga sumasampalataya. 

4 8 - Si Allah ang nagsusugo ng Hangin, na nagtataas sa 
mga ulap, at pinangangalat Niya ito sa kalangitan ayon sa 
Kanyang kagustuhan, at binibiyak Niya ito ng pira-piraso 
hanggang sa inyong mamasdan ang mga patak ng ulan mula 
sa bunton nito! At kung Kanyang hayaan na ito ay mamalisbis 
sa Kanyang mga tagapaglingkod na Kanyang maibigan, 
tunay nga, sila ay nangagagalak! 49- At katotohanang 
bago (pa dumating ang ulan), hindi pa nagtatagal nang 
tanggapin nila ito; sila ay hibang pa sa kawalan ng pag-asa! 
5°- At inyong pagmasdan (O sangkatauhan!) kung ano ang 
kinalabasan ng Habag ni Allah, kung paano Niya binuhay 
ang kalupaan pagkatapos na ito ay mamatay (maging 
tigang). Katotohanang sagayon din, (si Allah) na nagpasigla 
sa tigang na kalupaan ay magbibigay buhay sa mga tao na 
patay (sa Araw ng Muling Pagkabuhay), sapagkat Siya ang 
may Kapangyarihan sa lahat ng bagay. 5 1 - At kung Kami 
ay magparating ng hangin (na nananalanta) at kanilang 
mapagmamasdan (na ang kanilang luntiang halamanan) ay 
nanilaw (nalanta); inyong tunghayan, pagkatapos na sila 
ay magalak, sila ay nawawalan ng pasasalamat (sa kanilang 
Panginoon, bilang mga hindi sumasampalataya). 5 2 - 
Katotohanang ikaw (O Muhammad) ay hindi makakagawa 
na ang patay ay makarinig (alalaong baga, ang mga hindi 
sumasampalataya), gayundin na ang bingi ay makinig sa 
panawagan, kung sila ay tumatalikod at tumatalilis. 53- At 
ikaw rin (O Muhammad) ay hindi makakapamatnubay sa 
bulag sa pagkaligaw; magagawa mo lamang na makarinig 
sila na mga sumasampalataya sa Aming Ayat (mga tanda, 



640 


Surah 30 • Ar-Rum 


katibayan, kapahayagan, aral, atbp.) at tumatalima kay 
Allah sa Islam (bilang mga Muslim). 

54- Si Allah ang lumikha sa inyo sa katayuan ng pagiging 
mahina (murang gulang pa); at nagbigay sa inyo ng lakas 
(paglaki at ganap na gulang) mula sa pagiging mahina; 
at pagkaraan ng lakas, (muli) ay ang pagiging mahina at 
(pagkakaroon) ng maputing buhok. Siya ang lumilikha 
ng anumang Kanyang naisin, at Siya ang may Ganap 
na Karunungan at Tigib ng Kapangyarihan (sa lahat 
ng bagay). 55- At sa Araw na ang Oras (ng Pagsusulit) ay 
ititindig, ang Mujrimun (mga nagsilabag sa utos, kriminal, 
buktot, tampalasan, mapagsamba sa mga diyus-diyosan, 
makasalanan, atbp.) ay manunumpa na sila ay nanatili 
lamang ng isang oras, kaya’t sa ganito sila ay nalinlang sa 
katotohanan (alalaong baga, sila ay nahirati na sa pagsasabi 
ng kasinungalingan at bulaang pagsaksi at tumatalikod 
sa katotohanan sa buhay sa mundong ito)! 5 6 Datapuwa’t 
yaong nagawaran ng karunungan at pananalig ay magsasabi: 
“Katotohanang kayo ay nanatili ayon sa Pagtatakda ni 
Allah hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at ito ang 
Araw ng Muling Pagkabuhay, datapuwa’t ito ay hindi ninyo 
nalalaman!” 57- Kaya’t sa Araw na yaon, walang anumang 
dahilan (katwiran) ang makakatulong sa mga nagsilabag 
(sa pamamagitan nang pagtatambal sa pagsamba kay 
Allah at pagtatatwa sa Araw ng Muling Pagkabuhay), 
gayundin, sila ay hindi na papayagan na makapagbago (o 
makabalik sa lupa) upang hanapin ang kaluguran ni Allah 
(sa pamamagitan ng pagtanggap sa Islam at paggawa 
ng kabutihan at pagtatakwil sa pagsamba sa mga diyus- 
diyosan, at sa mga kasalanan ng may pagtitika). 



641 


Luqman 

5 8 - At katotohanang Aming ipinaunawa nang matiim sa 
mga tao, sa Qur’an na ito, ang lahat ng uri ng talinghaga; 
datapuwa’t kung ikaw (O Muhammad) ay magdala sa kanila 
ng anumangTanda (bilang isang katibayan ng katotohanan 
at pagka-propeta), ang mga hindi sumasampalataya ay 
katiyakang magsasabi (sa mga sumasampalataya): “Ikaw 
ay walang sinusunod kundi kabulaanan at salamangka.” 

59- Kaya’t sa ganito tinakpan ni Allah ang puso ng mga 
hindi nakakaunawa (sa mga katibayan ng pagiging 
Tanging Isa ni Allah at sa hindi sumubok na umunawa sa 
tunay na layon nang pagkasugo ni Muhammad sa kanila). 

60 - Kaya’t ikaw (O Muhammad) ay maging matimtiman sa 
pagtitigaya; sapagkat katotohanang ang pangako ni Allah 
ay katuparan, at huwag hayaan ang mga tao na walang 
katiyakan ang pananampalataya ay makapanghina sa iyo sa 
pagpapalaganap ng Mensahe ni Allah (na iyong marapat na 
maiparating). 


Surah 31 • Luqman 

Luqman 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Alif, Lam, Mim (mga titik A, La, Ma). 

2 - Ito ang mgaTalata ng Aklat ng Karunungan (ang Qur’an). 

3- Isang Patnubay at Habag sa Muhsinun (mga gumagawa 
ng kabutihan at katuwiran), 4- Sila na nag-aalay ng 
palagiang pagdarasal nang mahinusay (Iqamat-us-Salah), 




642 Surah 31 • Luqman 

at nagbibigay ng Zakah (katungkulang kawanggawa), at 
mayroong matibay na pananalig sa Kabilang Buhay. 5- Sila 
ang nasa (tunay) na patnubay mula sa kanilang Panginoon; 
at sila ang magsisipagtagumpay. 

6 Datapuwa’t mayroon sa karamihan ng mga tao ang 
bumibili ng walang kabuluhang pag-uusap (alalaong baga, 
ang musika, pagkanta, atbp.) upang iligaw ang mga tao sa 
Landas ni Allah ng walang kaalaman, at nagtuturing dito (sa 
Landas ni Allah, sa mga Talata ng Qur’an) sa pamamaraan 
ng paghamak; para sa kanila ay mayroong nakahanda na 
kahiya-hiyang kaparusahan (sa Apoy ng Impiyerno). i- 
Kung ang Aming mga Talata (ang Qur’an) ay ipinaparinig 
sa isa sa kanila, siya ay tumatalikod ng may kapalaluan, na 
wari bang hindi niya narinig sila; na wari bang mayroong 
kabingihan sa dalawa niyang tainga. Kaya’t ipagbadya sa 
kanya ang isang kasakit-sakit na kaparusahan. 8 - At sa mga 
sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa Islam) at 
nagsisigawa ng kabutihan, sasakanila ang Halamanan ng 
Kaligayahan (Paraiso), 9- Upang sila ay manahan dito. Ang 
pangako ni Allah ay tunay; at Siya ang Pinakamataas sa 
Kapangyarihan, ang Pinakamaalam. 

IO - Nilikha Niya ang kalangitan (alapaap) ng walang mga 
haligi na inyong namamasdan; itinindig Niya sa kalupaan 
ang mga kabundukan na nakatanim nang matatag, (kung 
hindi) baka ito ay umuga sa inyo; at Kanyang ikinalat dito 
ang lahat ng uri ng hayop. At Kami ang nagpamalisbis 
ng tubig (ulan) mula sa alapaap at nagpatubo Kami sa 
kalupaan ng lahat ng uri (ng halaman) sa bawat pares. ”• Ito 
ang Likha ni Allah. Ngayon, ipamalas ninyo sa Akin kung 
anong bagay ang nilikha nila (mga diyus-diyosan na inyong 



643 


Luqman 

sinasamba) bukod pa ang sa Akin. Hindi, ang Zalimun (mga 
mapagsamba sa diyus-diyosan, mapaglabag sa mga utos, 
walang pananalig sa Kaisahan ni Allah), ay nasa hayag na 
kamalian. 

I2 - At katiyakang Kami ay nagkaloob noon ng Al-Hikmah 
(karunungan at pananampalatayang pang-unawa, atbp.) 
kay Luqman na nagsasabi: “Magbigay ka ng pasasalamat 
kay Allah.” Sinuman ang magbigay ng damdamin ng 
pasasalamat, siya ay nagbigay (ng kabutihan) at gumawa 
ng kapakinabangan sa kanyang kaluluwa, datapuwa’t kung 
sinuman ang walang utang na loob, katotohanang si Allah 
ay Sagana (hindi nangangailangan ng anuman) at karapat- 
dapat sa Kanya ang lahat ng pagpupuri. *3- Pagmalasin! 
Nang si Luqman ay nagsabi sa kanyang anak (na lalaki) nang 
may pangangaral: “O aking anak! Huwag kang magtambal 
ng iba pa sa pagsamba kay Allah; katotohanan, ang 
pagtatambal sa pagsamba sa iba pa kay Allah ay katiyakang 
Zulm (pinakamatinding kamalian).” 

'+■ At ipinagtagubilin Namin sa tao (na maging mabuti 
at masunurin) sa kanilang magulang. Ang kanyang ina 
ay nagsilang sa kanya sa kahinaan at kahirapan at muli sa 
kahinaan at kahirapan, at inawat siya (sa pagpapasuso) 
pagkatapos ng dalawang taon. Magbigay kayo ng 
pasasalamat sa Akin at sa inyong magulang; - sa Akin 
ang inyong huling hantungan. ’5- Datapuwa’t kung sila 
(magulang) ay magsikhay upang ikaw ay magtambal ng 
iba pa sa pagsamba sa Akin sa mga bagay na wala kayong 
kaalaman; sila ay huwag ninyong sundin, datapuwa’t maging 
mabuti kayo sa kanila sa mundong ito, at sundin ninyo ang 
landas ng sinumang nagbabalik loob sa Akin sa pagsisisi at 



644 Surah 31 • Luqman 

pagsunod. Sa katapusan, ang hantungan ninyong lahat ay sa 
Akin, at sa inyo ay Aking ipagtuturing ang inyong ginawa. 

l6 - (Sinabi ni Luqman): “O aking anak! Kung mayroong 
(bigat) na katumbas ang isang butil ng buto ng mustasa at 
ito (ay nakatago) sa batuhan, o (saan man) sa kalangitan 
at kalupaan; si Allah ang magbubunyag (magpapatubo) 
nito. Katotohanang si Allah ay Bihasa (sa pagpapatubo 
ng gayong butil) at Ganap na Nakakaalam ng kanyang 
kinalalagyan.” “O aking anak! Magsagawa ka ng 
palagiang pagdarasal (nang mahinusay), ipagtagubilin mo 
ang Al-Ma’ruf (pananalig sa Kaisahan ni Allah at Islam, sa 
lahat ng mabuti at makatarungan), at iyong ipagbawal ang 
Al-Munkar (alalaong baga, ang kawalan ng pananalig sa 
Kaisahan ni Allah, pagsamba sa mga diyus-diyosan, lahat 
ng uri ng kasamaan, kasalanan at kamalian); at ikaw ay 
maging matimtiman sa pagtitiyaga sa anupamang dumatal 
sa iyo.” Katotohanang ito ang ilan sa mahahalagang pag- 
uutos ni Allah na walang pasubali. lS - At huwag mong 
patambukin ang iyong pisngi sa harap ng mga tao (ng may 
kapalaluan), at huwag kang maglakad sa kalupaan ng may 
kabastusan, katotohanang si Allah ay hindi nagmamahal 
sa mga mayayabang at mapagpaimbabaw, IC > At maging 
banayad sa iyong paglakad (at huwag magpamalas ng 
pagmamalaki) at ibaba mo ang iyong tinig. Katotohanan, 
ang pinakamagaspang (magaralgal) sa lahat ng tinig ay ang 
pag-iingay ng mga asno. 

20 - Hindi baga ninyo napagmamasdan (O sangkatauhan) 
na ipinailalim ni Allah ang lahat ng bagay para sa inyong 
(gamit) dito sa kalangitan at kalupaan, at iginawad Niya at 
ginanap ang Kanyang mga biyaya na tigib na dumadaloy 



645 


Luqman 

sa inyo sa angkop na sukat, (na kapwa) lantad (alalaong 
baga, ang paniniwala sa Kaisahan ni Allah at sa Islam, at 
ang mga pinahihintulutang ligaya sa mundong ito, kasama 
na rito ang kalusugan, kayamanan, kagandahan, atbp.) at 
nalilingid (ang pananampalataya ng sinuman kay Allah {at 
sa Islam}, kaalaman, karunungan, patnubay, paggawa ng 
kabutihan, at gayundin ang kasiyahan sa Kabilang Buhay sa 
Paraiso, atbp.)? Datapuwa’t mayroong mga tao sa kanilang 
karamihan ang nakikipagtalo tungkol kay Allah ng walang 
kaalaman o patnubay, o ng isang Aklat na magbibigay ng 
kaliwanagan! 11 ■ At kung ito ay ipinagbabadya sa kanila: 
“Sundin ninyo ang pahayag na ipinanaog ni Allah”, sila 
ay nagsasabi: “Hindi, aming susundin ang mga paraan na 
ginagawa ng aming mga ninuno.” Ano! Ito ba ay kanilang 
gagawin kahit na si Satanas ay nag-aanyaya sa kanila sa 
kaparusahan ng Apoy. 

22 - At sinuman ang magsuko ng kanyang ganap na 
sarili kay Allah (alalaong baga, ang sumunod sa Islam at 
tamang pananampalataya, ang sumamba lamang kay Allah 
nang may mataos na Pananalig sa Kanyang 1 ] Kaisahan 
at Pamamanginoon, 2 } Tanging sa Kanya lamang ang 
Pagsamba, 3 } Kaisahan ng Kanyang mga Pangalan at 
Katangian), samantalang siya ay Muhsin (gumagawa ng 
kabutihan, at nagsasagawa nito tungo sa Kapakanan 
ni Allah ng walang pagpaparangalan at gumagawa nito 
ayon sa Sunna {pamamaraan} ng Tagapagbalita ni Allah 
na si Muhammad), katotohanang siya ay nakasakmal 
ng pinakamatatag at mapagkakatiwalaang dakot (ang 
La ilaha ill Allah, Wala ng iba pang diyos na karapat- 
dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah). At 



646 Surah 31 • Luqman 

kay Allah ang lahat ng bagay ay magbabalik tungo sa 
pagpapasya. 2 3- Datapuwa’t kung sinuman ang magtakwil sa 
Pananampalataya, huwag hayaan ang kanilang pagtatakwil 
ay magbigay hapis sa iyo (O Muhammad); sa Amin ang 
kanilang pagbabalik, at ipapahayag Namin sa kanila ang 
katotohanan ng kanilang mga ginawa. Katotohanang si 
Allah ang Lubos na Nakakahatid kung ano ang lahat ng 
nasa puso (ng mga tao). 2 4- Ipinagkaloob Namin sa kanila 
ang kasiyahan sa maigsing sandali; at sa katapusan, sila ay 
Aming itataboy sa kaparusahan na walang pagmamaliw. 

2 5- At kung sila ay iyong tatanungin (0 Muhammad): 
“Sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan?”, sila ay 
katiyakang magsasabi: “Si Allah”. Ipagbadya: ‘Ang lahat ng 
pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah!” Datapuwa’t ang 
karamihan sa kanila ay walang kaalaman. 26 - Si Allah ang 
nag-aangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan; 
katotohanang si Allah ay Al-Ghani (Masagana at hindi 
nangangailangan ng anuman), ang Karapat-dapat sa lahat 
ng pagpupuri. 2 7- At kung ang lahat ng mga punongkahoy sa 
kalupaan ay mga panulat at ang karagatan (ay tinta na rito 
ay ipangsusulat), at may pitong karagatan sa likuran nito 
upang idagdag (sa tinta bilang panulat), magkagayunman, 
ang mga Salita ni Allah ay hindi magwawakas (o masasaid sa 
pamamagitan ng pagsulat). Katotohanang si Allah ay Tigib 
ng Kapangyarihan, ang Puspos ng Karunungan. 

2§ - Ang pagkakalikha ninyong lahat at ang muling 
pagkabuhay ninyong lahat ay katulad lamang (ng paglikha 
at muling pagbuhay) ng isang tao. Katotohanang si Allah 
ang Ganap na Nakakarinig, ang Lubos na Nakakamasid. 
2 9- Hindi mo ba napagmamalas (O Muhammad) na 



647 


Luqman 

pinaglagom ni Allah ang gabi sa maghapon (alalaong baga, 
ang pag-igsi ng mga oras sa gabi ay idinagdag sa mga oras 
ng maghapon) at pinaglagom din Niya ang maghapon sa 
gabi (alalaong baga, ang pag-igsi ng mga oras sa maghapon 
ay idinagdag sa mga oras ng gabi), at ipinailalim Niya ang 
araw at buwan (sa Kanyang mga Batas), na ang bawat isa 
ay tumatahak sa kanyang landas sa natatakdaang panahon; 
at si Allah ang Lubos na Nakakaalam ng lahat ninyong 
ginagawa. 3°- Sapagkat si Allah, Siya ang Katotohanan, at 
lahat ng anumang kanilang tinatawagan maliban pa kay 
Allah ay Al-Batil (kasinungalingan, kabulaanan, Satanas, 
lahat ng huwad na mga diyos); at si Allah,- Siya ang Kataas- 
taasan, ang Pinakadakila. 

3 1 - Hindi baga ninyo napagmamasdan na ang mga 
barko ay nagsisilayag sa kapahintulutan ni Allah, upang 
maipamalas Niya sa inyo ang Kanyang mga Tanda? 
Katotohanang naririto ang mga Tanda sa lahat ng mga tao 
na matiyaga at nagbibigay ng pasasalamat. 3 2 - At kung ang 
isang alon ay lumukob sa kanila na tulad ng isang bubong 
(ng mga ulap o bundok ng tubig-dagat), sila ay tumatawag 
kay Allah, na nag-aalay lamang sa Kanya ng matapat na 
debosyon, datapuwa’t kung sila ay mailunsad na Niya 
nang iigtas sa kalupaan, mayroon sa kanilang karamihan 
ang nag-aalinlangan sa pagitan (ng katuwiran at kamalian, 
paniniwala at kawalan ng pananalig). Datapuwa’t walang 
sinuman ang nagtatakwil ng Aming mga Tanda maliban sa 
isang taksil at walang pasasalamat! 

33 O sangkatauhan! Tuparin ninyo ang inyong tungkulin 
sa inyong Panginoon (sa pamamagitan ng paniniwala sa 
Kanya, paggawa ng kabutihan at pag-iwas sa lahat ng 



648 


Surah 32 • As-Sajda 

masasama) at pangambahan ninyo (ang pagdatal) ng Araw 
na ang ama ay hindi makikinabang sa sinuman sa kanyang 
anak, gayundin ang anak ay hindi makikinabang sa kanyang 
ama. Katotohanan, ang pangako ni Allah ay tunay, at huwag 
hayaan ang makamundong buhay na ito ay dumaya sa inyo 
at huwag din hayaan ang Punong Manlilinlang (Satanas) ay 
dumaya sa inyo tungkol kay Allah. 34 Katotohanan! Ang 
kaalaman sa Oras (ng Paghuhukom) ay kay Allah (lamang). 
Siya ang nagpapamalisbis ng ulan at Siya ang nakakaalam 
(sa laman) ng mga sinapupunan. At walang sinuman ang 
nakakaalam kung ano ang kanyang kikitain sa kinabukasan; 
at wala ring sinuman ang nakakaalam kung saang lupain 
siya mamatay. Katotohanang na kay Allah ang ganap na 
kaalaman at Siya ang nakakahatid (ng lahat ng bagay). 

Surah 32 • As-Sajda 

Ang Pangangayupapa o Pagpapatirapa 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Alif, Lam, Mim (mga titik A, La, Ma). 2 - (Naririto ang) 
kapahayagan ng Aklat (ang Qur’an) na walang alinlangan 
mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang! 3- O sila ba ay 
nagsasabi: “Siya (Muhammad) ay kumatha (naggawa-gawa) 
lamang nito?” Hindi, ito ang Katotohanan mula sa iyong 
Panginoon upang iyong mapaalalahanan ang mga tao na sa 
kanila ay walang dumatal naTagapagbabala nang una sa iyo; 
upang sila ay tumpak na mapatnubayan. 




Ang Pangangayupapa o Pagpapatirapa 649 

4- Si Allah, Siya ang lumikha ng kalangitan at kalupaan 
at lahat ng mga nasa pagitan nito sa anim na Araw; at in- 
Istawa (itinindig) Niya ang Kanyang sarili sa Luklukan 
(ng kapamahalaan ayon sa paraan na naaayon sa Kanyang 
Kamahalan). Kayo (O sangkatauhan) ay wala ng iba pa 
maliban sa Kanya bilang isang Wali (Tagapangalaga, 
Tagapagtanggol, Kawaksi, atbp.) o isang tagapamagitan 
(sa inyo). Hindi baga kayo tatanggap ng paala-ala? 5- Siya 
ang namamahala (sa bawat) pangyayari mula sa kalangitan 
tungo sa kalupaan; at ito (ang pangyayari) ay pumapanhik 
sa Kanya, sa isang Araw, na ang sukat nito ay katulad ng 
isang libong taon sa inyong pagbilang (alalaong baga, 
ang pagbibilang ayon sa ating pangkasalukuyang oras sa 
mundong ito). 6 - Siya (si Allah), ang Ganap na Nakakaalam 
ng lahat ng bagay, na nakalingid at lantad, ang Pinakamataas 
sa Kapangyarihan, ang Pinakamaawain. 7- Siya na lumikha 
ng lahat ng bagay sa pinakamainam na paraan at sinimulan 
Niya ang paglikha sa tao mula sa putik. s - At ginawa Niya 
ang kanyang (Adan) mga supling mula sa walang katuturang 
katas (ng semilya ng lalaki at babae). 9-At Kanyang hinubog 
siya sa ganap na sukat, at hiningahan Niya ito ng Kanyang 
espiritu (ang kaluluwa na nilikha ni Allah sa gayong tao), 
at iginawad Niya sa inyo ang pandinig (tainga), paningin 
(mata) at pang-unawa (puso). Kakarampot na pasasalamat 
lamang ang inyong ibinibigay! 

IO - At sila ay nagsasabi: ‘Ano! Kung kami ay pumanaw, 
matago at mawala sa kalupaaan, kami baga ay 
lilikhaing muli?” Hindi, datapuwa’t itinatakwil nila ang 
Pakikipagtipan sa kanilang Panginoon! 11 Ipagbadya: 
‘Ang anghel ng kamatayan na nakatalaga sa inyo ay 



650 Surah 32 • As-Sajda 

(walang pagsalang) magtatangan ng inyong kaluluwa; 
at kayo ay muling ibabalik sa inyong Panginoon.” I2 - At 
kung inyo lamang mapagmamasdan kung ang Mujrimun 
(mga makasalanan, walang pananampalataya, kriminal, 
mapagsamba sa mga diyus-diyosan, walang pananalig sa 
Kaisahan ni Allah, atbp.) ay magyuyukod ng kanilang ulo 
sa harapan ng kanilang Panginoon, (na nagsasabi): ‘Aming 
Panginoon! Aming napagmasdan at aming napakinggan; 
kaya’t kami ay muli Ninyong ibalik (sa kalupaan); kami ay 
magiging matuwid at gagawa ng kabutihan. Katotohanan! 
Kami ngayon ay sumasampalataya ng walang alinlangan.” 
’3- Kung Amin lamang ninais; walang pagsala, na mabibigyan 
Namin ang bawat kaluluwa ng tamang patnubay; 
datapuwa’t ang Salita mula sa Akin ay makapangyayari 
(sa mga mapaggawa ng kasalanan): ‘Aking pupunuin 
ang Impiyerno na magkasama ang mga Jinn at mga tao.” 
'4' “Kaya’t lasapin ninyo ngayon (ang kaparusahan ng Apoy), 
sapagkat inyong kinalimutan ang inyong Pakikipagtipan sa 
Araw na ito; at (katotohanang) Kami rin ay makakalimot 
sa inyo; kaya’t lasapin ninyo ngayon ang walang hanggang 
kaparusahan dahilan sa inyong kasamaan!” r 5- Sila lamang 
na mga sumasampalataya sa Aming Ayat (mga tanda, 
kapahayagan, katihayan, aral, atbp.), sila nga, na kung ito 
ay dinadalit sa kanila ay nangangayupapa sa pagsamba, at 
nagpaparangal sa pagluwalhati sa kanilang Panginoon, at 
hindi sila nagmamataas sa kapalaluan. l6 - Iniiwan nila ang 
kanilang mga higaan, na nananalangin sa pangangamba 
at pag-asa; at gumugugol sila sa kawanggawa (tungo sa 
kapakanan ni Allah) mula sa biyaya na Aming ipinagkaloob 
sa kanila. Ngayon, walang sinuman ang nakakaalam sa 



Ang Pangangayupapa o Pagpapatirapa 651 

kaligayahan (ng paningin) na inilingid (bilang panlaan) sa 
kanila, isang gantimpala sa kanilang (mabubuting) gawa. 

l8 - Siya kaya na isang nananampalataya ay katulad niya 
na isang Fasiq (walang pananampalataya at palasuway 
kay Allah)? Sila ay hindi magkatulad. H> - At sa mga 
sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa Islam) at 
nagsisigawa ng katuwiran at kabutihan, sasakanila ang mga 
Halamanan (Paraiso) bilang maasikasong tahanan dahilan 
sa kanilang (mabubuting) gawa. 2 °- At sa kanila na Fasiqun 
(mga walang pananalig, palasuway kay Allah, buktot, atbp.) 
ang kanilang tirahan ay Apoy; sa bawat sandaling naisin 
nila na makalayo rito, sila ay sapilitang ibabalik dito, at sa 
kanila ay ipagbabadya: “Lasapin ninyo ang kaparusahan 
ng Apoy, ang bagay na inyong itinatakwil bilang huwad.” 
2I - At katotohanang hahayaan Namin na lasapin nila ang 
magaan na pagpaparusa (alalaong baga, ang kaparusahan 
sa mundong ito tulad ng mga kalamidad, kapinsalaan, 
atbp.) bago Namin ibigay ang kasaki-sakit na kaparusahan 
(sa Kabilang Buhay) upang sila ay (magtika) at magbalik 
loob (at tumanggap sa Islam). 22 - At sino pa kaya ang higit 
na gumagawa ng kamalian kaysa sa kanya, na kung ang 
Ayat (mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral, atbp.) ng 
kanyang Panginoon ay ipinahahayag, siya ay tumatalilis 
palayo rito? Katotohanang sa Mujrimun (mga lumalabag 
sa kautusan, kriminal, walang pananampalataya, buktot, 
mapagsamba sa diyus-diyosan, atbp.), Aming igagawad sa 
kanila ang (ganap) na ganti. 

2 3- Noon pang una, katiyakang Aming ibinigay ang 
Kasulatan (Torah, ang mga Batas) kay Moises; kaya’t huwag 
kang (Muhammad) mag-alinlangan na makakatagpo mo 



652 Surah 32 • As-Sajda 

siya (alalaong baga, kung iyong makatagpo si Moises sa 
panahon ng Gabi ng Al-Isra at Al-Miraj sa ibabaw ng 
kalangitan); at ginawa Namin ito (ang Torah, ang mga 
Batas) na isang patnubay sa Angkan ng Israel. 2 + At 
Aming hinirang sa karamihan nila (Angkan ng Israel) ang 
mga Pinuno na nagbibigay sa kanila ng mga patnubay sa 
ilalim ng Aming Pag-uutos, habang sila ay nagpupunyagi 
sa pagtitiyaga at patuloy na nananampalataya ng may 
katiyakan sa Aming Ayat (mga tanda, kapahayagan, 
katibayan, aral, atbp.). 2 > Katotohanan, ang iyong 
Panginoon ang hahatol sa pagitan nila sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay, sa mga bagay na kanilang pinagkahidwaan 
(sa kanilang mga sarili). 26 - Ito baga ay hindi nagdudulot sa 
kanila ng aral; kung gaano karaming sali’t saling lahi ang 
Aming winasak noon, na una pa sa kanila, na ang kanilang 
mga tirahan ay kanilang dinadaan-daanan? Katotohanang 
naririto ang mga Tanda; hindi baga sila makikinig? 2 7- At 
hindi baga nila napagmamasdan na Aming itinataboy ang 
tubig (mga ulap na nagdadala ng ulan) sa tigang na lupa (na 
hubad sa halaman), at pinatutubo Namin dito ang pananim, 
na nagsisilbing pagkain sa kanila at sa kanilang hayupan 
(bakahan)? Wala ba silang paningin? 2§ - Sila ay nagsasabi: 
“Hanggang kailan ang Pagpapasyang ito (sa pagitan namin 
at sa iyo, alalaong baga, ang Araw ng Muling Pagkabuhay), 
kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan?” 2 9- Ipagbadya: 
“Sa Araw ng Pagpapasya, ito ay walang kapakinabangan 
sa mga hindi nananampalataya kahit na sila (sa bandang 
huli) ay manalig! Sila rin ay hindi bibigyan ng palugit.” 
3°- Kaya’t lumayo ka sa kanila (O Muhammad) at maghintay; 
katotohanang sila (rin) ay naghihintay. 



Surah 33 'Al-Ahzab 


653 


Ang Magkakaanib o Pederasyon 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 O Propeta (Muhammad)! Pangambahan mo si Allah at 
huwag mong pakinggan ang mga hindi sumasampalataya at 
mga mapagbalatkayo (alalaong baga, huwag mong sundin 
ang kanilang mga payo). Katotohanang si Allah ay Puspos 
ng Karunungan, ang Tigib ng Kaalaman. 2 Datapuwa’t 
iyong sundin ang anumang ipinanaog sa iyo na inspirasyon 
mula sa iyong Panginoon. Katotohanang si Allah ang Ganap 
na Nakakaalam (ng lahat) mong ginagawa. 3- At ibigay mo 
ang iyong pagtitiwala kay Allah, at Sapat na si Allah bilang 
Wakil (Tagapamahala at Tagapagpatupad ng lahat ng mga 
pangyayari). 

4- Si Allah ay hindi naglagay sa sinumang tao ng 
dalawang puso sa kanyang dibdib, gayundin naman ay 
hindi Niya ginawa ang inyong asawang (babae) na inyong 
dinidiborsyo sa pamamagitan ng Az-Zihar [Ang Az-Zihar 
ay nangangahulugan ng: “Ikaw ay katulad ng likod ng 
aking ina, samakatuwid, ikaw ay hindi marapat na aking 
sipingan. ”} na (maging) inyong tunay na ina, at hindi rin Niya 
ginawa ang inyong mga ampong lalaki (na maging) inyong 
tunay na mga anak na lalaki. Ito ay isa lamang sinasambit ng 
inyong bibig. Datapuwa’t si Allah (sa inyo) ay nagsasabi ng 
Katotohanan, at Siya ang nagtuturo ng (tamang) Landas. 
5- Inyong tawagin sila (mga ampong lalaki) sa pangalan ng 




654 


Surah 33 'Al-Ahzab 


kanilang (tunay) na ama, ito ay higit na makatarungan sa 
Paningin ni Allah. Datapuwa’t kung hindi ninyo alam ang 
pangalan ng kanilang ama, (kung gayon sila) ay inyong 
kapatid sa pananampalataya o inyong kaibigan, datapuwa’t 
hindi ninyo ito kasalanan kung kayo ay magkamali rito, 
(ang higit na mahalaga) ay ang saloobin ng inyong puso; at 
si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

6 - AngPropetaayhigitnamalapitsamgasumasampalataya 
kays a s a kanilang s arili, at ang kanyang mga asawa ay kanilang 
(mga sumasampalataya) mga ina (kung tungkol sa paggalang 
at pag-aasawa). Ang pagkakamag-anak sa dugo sa bawat 
isa sa kanila ay mayroong higit na malapit na personal na 
bigkis sa Kautusan ni Allah (hinggil sa mga pamana) kaysa 
(sa pagkakapatiran) ng mga sumasampalataya at Muhajirun 
(mga tao na nagsilikas sa Madinah mula sa Makkah), 
gayunpaman, gawin ninyo kung ano ang makatarungan sa 
inyong pinakamalapit na kaibigan (nang ang Propeta ay 
sumanib sa kanila sa bigkis ng pagkakapatiran). Ito ang 
nasusulat sa Al-Lauh Al-Mahfuz (ang Aklat ng Banal na 
Pag-uutos ni Allah). 

7- (At alalahanin) nang Aming hingin sa mga Propeta ang 
kanilang Kasunduan, at mula sa iyo (O Muhammad), at 
mula kay Noe, Abraham, Moises at Hesus na anak ni Maria; 
hiningi Namin sa kanila ang isang sagradong Kasunduan. 

8 - Upang (si Allah) ay makapagtanong sa mga Matatapat 
(mgaTagapagbalita at Propeta ni Allah), hinggil sa kanilang 
Katapatan (sa pagpapahayag ng Kanyang Mensahe na 
nakaatang sa kanila). At Kanyang inihanda sa mga hindi 
sumasampalataya ang isang kasakit-sakit na kaparusahan 
(sa Apoy ng Impiyerno). 



Ang Magkakaanib o Pederasyon 655 

9- O kayong nagsisisampalataya! Alalahanin ang 
Kagandahang Loob ni Allah (na ipinagkaloob) sa inyo, nang 
may dumatal sa inyo na maraming tao (upang makapanaig 
sa inyo), datapuwa’t ipinadala Namin laban sa kanila ang 
daluyong at lakas na hindi ninyo nakikita (mga pulutong ng 
anghel sa panahon ng digmaan ng Al-Ahzab [pederasyon]). 
At si Allah ang Ganap na Nakakamasid (nang maliwanag) 
sa lahat ninyong ginagawa. I0 - Nang sila ay dumating sa inyo 
mula sa itaas ninyo at mula sa ibaba ninyo, at nang ang mga 
mata ay lumaki sa panlilisik at ang mga puso ay naghikab sa 
lalamunan, at kayo ay nag-iisip ng may pag-aalinlangan kay 
Allah. "• Sa gayong kalagayan, ang mga sumasampalataya ay 
sinubukan at nauga ng matinding pagkalog. 

I2 - At pagmasdan! Nang ang mga mapagkunwari at 
mayroong salot ang mga puso (sa pag-aalinlangan) ay 
nagsabi: “Si Allah at ang Kanyang Tagapagbalita ay walang 
ipinangako sa atin maliban sa kahibangan!” ’3 Pagmasdan! 
Mayisangpangkat sakaramihannilaangnagsabi: “O kayong 
mga tao ng Yathrib (Madinah)! Hindi ninyo matatagalan 
(ang paglusob ng inyong kaaway), kaya’t magsiurong kayo!” 
At ang iba sa karamihan nila ay nagpaalam sa Propeta 
na nagsasabi: “Katotohanan, ang aming mga tahanan 
ay nakalantad (sa mga kaaway)”, bagama’t ito ay hindi 
nakabuyangyang; wala silang hinahangad na iba maliban na 
(sila) ay makatalilis. '4- At kung ang kaaway ay nakapasok 
na sa lahat ng sulok (ng lungsod), at sila ay hinihikayat sa 
Al-Fitnah (alalaong baga, ang magbalik sa kawalan ng 
pananampalataya at sumamha sa mga diyus-diyosan), 
sila ay magsasagawa nito na may kakarampot lamang 
na pag-aatubili. T s- At katotohanang sila ay nagsigawa na 



656 


Surah 33 'Al-Ahzab 


ng Kasunduan kay Allah na hindi sila tatalikod, at ang 
Kasunduan kayAIlah ay dapat napanagutan. 16 ■ Ipagbadya 
(O Muhammad, sa mga mapagkunwari na humihingi ng 
iyong pahintulot na makaalis sa iyo): ‘Ang pagtalilis ay 
walang kapakinabangan sa inyo kung kayo ay tumatalilis sa 
kamatayan o sa pagpatay, kayo ay magtatamasa lamang ng 
kaligayahan sa maigsing sandali!” T "- Ipagbadya: “Sino kaya 
baga ang makakapangalaga sa inyo laban kay Allah kung 
Kanyang naisin na gawaran kayo ng kapinsalaan o bigyan 
kayo ng (Kanyang) habag? At sila ay hindi makakatagpo ng 
anumang Wali (kawaksi, tagapangalaga, tagapagtanggol, 
atbp.) sa kanilang sarili maliban kay Allah. 

lS - Katotohanang nababatid ni Allah kung sino sa 
karamihan ninyo ang pumipigil sa mga tao na makipaglaban 
sa Kapakanan ni Allah, at sila na nagsasabi sa kanyang mga 
kapatid ng: “Halina kayong sumama sa amin”, samantalang 
(sila sa kanilang sarili) ay hindi sumasama sa labanan 
maliban lamang sa kakaunting panahon, r 9 Na maramot 
sa pakikitungo sa inyo (kung pag-uusapan ang tulong sa 
kapakanan ni Allah). At kung sumapit na ang pangamba, 
ay iyong makikita sila na nakatitig sa iyo na ang kanilang 
mata ay namimilog na katulad ng isang nag-aagaw buhay 
Datapuwa’t kung ang pangamba ay nakalipas na, kayo 
ay hinahampas nila ng kanilang matatalim na dila, na 
maramot (sa paggugol) sa anumang mabuti (at matakaw 
lamang sa anumang labi ng digmaan at kayamanan). Ang 
ganitong mga tao ay walang pananalig kaya’t ginawa ni 
Allah ang kanilang mga gawa na walang katuturan; at ito ay 
magaan kay Allah. 20 Inaakala nila na ang Al-Ahzab (mga 
magkakaanib, pederasyon) ay hindi pa nagsiurong; at kung 



Ang Magkakaanib o Pederasyon 657 

ang Al-Ahzab (mga magkakaanib, pederasyon) ay muling 
dumating, ay nanaisin nila na sila ay nasa disyerto (na 
namamayagpag) sa gitna ng mga Bedouin (mga Arabong 
nananahan sa disyerto), at nagbahanap ng balita tungkol 
sa inyo (mula sa malayong lugar), at kung (mangyari) na 
sila ay nasa lipon ninyo, sila ay hindi lalaban maliban sa 
kakarampot lamang. 

2I - Katotohanang nasa Tagapagbalita ni Allah 
(Muhammad) ang isang mahusay na halimbawa upang 
sundin ng sinuman na umaasa (sa Pakikipagtipan) kay Allah 
at sa HulingAraw, at nag-aala-ala kayAllah nang labis. 22 - At 
nang makita ng mga nananampalataya ang Al-Ahzab (lipon 
ng mga magkakaanib, pederasyon) sila ay nagsabi: “Ito ang 
ipinangako sa atin ni Allah at ng Kanyang Tagapagbalita 
(Muhammad), at si Allah at ang Kanyang Tagapagbalita 
(Muhammad) ay nagsabi ng katotohanan.” At ito ay lalong 
nakadagdag sa kanilang pananampalataya at kasiglahan sa 
pagsunod (kay Allah). 2 3- Sa gitna ng mga nananampalataya 
ay mga tao na naging tapat sa kanilang kasunduan kay 
Allah (alalaong baga, sila ay pumalaot sa maka-Diyos 
na digmaan {Jihad} at hindi sila tumalikod sa mga hindi 
nananampalataya); ang iba sa kanila ay nakatupad sa 
kanilang mga tungkulin (alalaong baga, namatay sa labanan 
at naging martir), at ang iba sa kanila ay naghihintay pa 
rin; datapuwa’t kailanman ay hindi nagbawa ang (kanilang 
pagpupunyagi) kahit na kaunti (alalaong baga, sila ay 
hindi naging taksil sa kasunduan na kanilang ginawa kay 
Allah). 2 4' Upang magantimpalaan ni Allah ang mga tao ng 
katotohanan sa kanilang pagiging makatotohanan (alalaong 
baga, ang kanilang pagsasakit na matupad ang kanilang 



658 


Surah 33 'Al-Ahzab 


ipinagkasundo kay Allah), at parusahan Niya ang mga 
mapagkunwari kung ito ay Kanyang naisin o tanggapin ang 
kanilang pagsisisi at bigyan sila ng Habag. Katotohanang 
si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

2 > At itinaboy ni Allah ang mga hindi sumasampalataya 
(sa lahat) ng kanilang pagkapoot; wala silang napalang 
kapakinabangan (sa mga labi ng digmaan, yaman, atbp.); 
at sapat na si Allah sa mga sumasampalataya upang 
makipaglaban (sa pamamagitan ng pagsusugo ng daluyong 
at pulutong ng anghel). At si Allah ay Tigib ng Lakas, ang 
Pinakamataas sa Kapangyarihan. 26 At sila na mga Tao 
ng Kasulatan (Tribu ng Hudyo ng Banu Quraiza na hindi 
sumasampalataya) na tumulong sa kanila (na mga hindi 
sumasampalataya, ang mga kalaban), sila ay dinaklot ni 
Allah mula sa kanilang kanlungan at naghasik Siya ng 
lagim sa kanilang puso, (kaya’t) ang isang pangkat (nila) 
ay inyong napatay, at ang ibang pangkat (nila) ay inyong 
naging mga bihag. 2 7- At Kanyang ginawa kayo na maging 
tagapagmana ng kanilang lupain, ng kanilang mga tahanan 
at kanilang mga ari-arian, at maging ang lupa na hindi ninyo 
napapasyalan noon. At si Allah ang may kapangyarihan sa 
lahat ng bagay. 

2§ - O Propeta (Muhammad)! Sabihin mo sa iyong mga 
asawa: “Kung inyong ninanasa ang buhay sa mundong ito 
at ang kanyang kinang, kung gayon, - kayo ay pumarito! 
Aking bibigyan kayo ng inyong ikaliligaya (at ikabubuhay) 
at kayo ay palalayain ko sa magandang paraan (diborsyo). 
2 9- Datapuwa’t kung hinahanap ninyo si Allah at ang 
KanyangTagapagbalita at angTahanan ng Kabilang Buhay, 
kung gayon, katotohanang si Allah ay naghanda sa Al- 



Ang Magkakaanib o Pederasyon 659 

Muhsinah (mga mapaggawa ng kabutihan) sa karamihan 
ninyo ng isang malaking gantimpala. 3°. O kayong mga 
asawa ng Propeta! Kung sinuman sa inyo ang gumawa nang 
lantad at labag na pakikipagtalik (sa iba), ang kaparusahan 
ay magiging dalawang ulit sa kanya at ito ay lubhang magaan 
kayAllah. 

3 1 - Datapuwa’t kung sinuman sa inyo ang maging 
matimtiman sa paglilingkod kay Allah at sa Kanyang 
Tagapagbalita at nagsisigawa ng katuwiran at kabutihan, sa 
kanya ay Aming ipagkakaloob ang gantimpala ng dalawang 
ulit, at Aming inihanda sa kanya ang Rizqan Kariman (nag- 
uumapaw na panustos, kasaganaan, - ang Paraiso). 3 2 O 
kayong mga asawa ng Propeta! Kayo ay hindi katulad (ng 
ibang) mga babae; kung kayo ay nangangamba (kay Allah), 
huwag kayong maging malambing sa inyong pagsasalita, 
baka kaya siya (ibang lalaki) na may kabulukan sa kanyang 
puso (may hangarin ng kalaswaan, pagkukunwari, 
pakikiapid, atbp.) ay matinag sa pagnanasa; datapuwa’t 
mangusap kayo sa kanila ng salitang makatwiran. 

33- At manatiling tahimik sa inyong mga tahanan, at 
huwag kayong gumawa ng nakakaakit na paglalantad ng 
inyong sarili na kagaya noong panahon ng kamangmangan 
at magsipag-alay kayo ng palagiang pagdarasal (Iqamat-us- 
Salah), magbigay ng Zakah (katungkulang kawanggawa) 
at sundin ninyo si Allah at ang Kanyang Tagapagbalita. 
Hinahangad lamang ni Allah na mawala ang lahat ng Ar- 
Rijs (mga masasamang gawa, kasalanan, atbp.) sa inyo, 
O kayong mga kasapi ng Pamilya (ng Propeta), at gawin 
kayong dalisay at walang bahid dungis. 34- At alalahanin (O 
kayong mga kasapi ng pamilya ng Propeta, ang mga biyaya 



660 


Surah 33 'Al-Ahzab 


ng inyong Panginoon), ang mga dinadalit at ipinaparinig 
sa inyo sa inyong mga tahanan na mga Tanda (mga Talata 
ng Qur’an at Sawikain ng Propeta) ni Allah at Kanyang 
Karunungan; katotohanang si Allah ay Ganap naMapitagan 
at Lubos na Nakakaalam ng lahat ng bagay. 

35- Katotohanan, ang mga Muslim (sila na sumusuko kay 
Allah sa Islam), lalaki at babae, angmga sumasampalatayang 
lalaki at babae (na nananalig sa Kaisahan ni Allah), ang mga 
matimtiman at masunuring lalaki at babae (kay Allah), ang 
mgalalaki at babae nanagsasabi ngkatotohanan (sakanilang 
pananalita at gawa), ang mga lalaki at babae na matiyaga (sa 
pagsasagawa ng lahat ng mga tungkulin na iniatas ni Allah 
at pag-iwas sa lahat ng Kanyang ipinagbabawal), ang mga 
lalaki at babae na nagpapakumbaba (sa barapan ng kanilang 
Panginoon, - Allah), ang mga lalaki at babae na nagbibigay 
ng kawanggawa (ang katungkulang kawanggawa, ang 
Zakah, [gayundin] ang boluntaryong kawanggawa tulad ng 
limos, tulong, atbp.), ang mga lalaki at babae na nag-aayuno 
(ang katungkulang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan at 
mga boluntaryong pag-aayuno o Nawabl), ang mga lalaki 
at babae na nagpapanatili sa kanilang kalinisan (sa mga 
bawal na pakikipagtalik), ang mga lalaki at babae na labis 
na nag-aala-ala kay Allah sa pamamagitan ng kanilang mga 
dila at puso (habang nakaupo, nakatayo at nakahimlay at 
dumadalit ng mga pagpupuri at pagluwalhati sa Kanya), sa 
kanila ay inibanda ni Allah ang pagpapatawad at malaking 
gantimpala (alalaong baga, ang Paraiso). 3 6 Hindi marapat 
sa isang nananampalataya, lalaki man o babae, na kung ang 
isang bagay ay napagpasyahan na ni Allah at ng Kanyang 
Tagapagbalita, na magkaroon pa kayo ng pamimilian sa 



Ang Magkakaanib o Pederasyon 661 

kanilang pasya; at kung sinuman ang sumuway kay Allah at 
sa KanyangTagapagbalita, katotohanang siya ay napaligaw 
sa maling landas. 

37- At alalahanin! Nang iyong sabihin sa kanya (Zaid ibn 
Harithah, ang pinalayang alipin ng Propeta) na nakatanggap 
ng biyaya (liwanag) mula kay Allah (sa pamamagitan nang 
pagbibigay ng patnubay sa kanya sa Islam) at ng iyong 
paglingap (O Muhammad, sa kanya): “Panatilihin mo sa 
iyo (sa pagkakaroon ng kasal) ang iyong asawa (Zainab), 
at pangambahan mo si Allah.” Datapuwa’t ikinubli mo 
(Muhammad) sa iyong puso (alalaong baga, ang bagay na 
ipinaalam na ni Allah sa iyo na siya [Zainab] ay Kanyang 
ibibigay sa iyo sa pag-aasawa), ang bagay na nais na maging 
lantad ni Allah; pinangambahan mo (Muhammad) ang 
mga tao (alalaong baga, na si Muhammad ay ikinasal sa 
diborsyadang asawa ng kanyang alipin), datapuwa’t higit 
na katumpakan na ikaw (Muhammad) ay mangamba kay 
Allah. At nang pawalang bisa ni Zaid (ang kanyang kasal 
sa pamamagitan ng diborsyo) sa kanya [Zainab], ay Aming 
pinagsama kayo ({Muhammad at Zainab} sa kasal) upang sa 
gayon, (sa darating na panahon), ay wala ng maging sagabal 
sa mga sumasampalataya (tungkol sa bagay) ng kanilang 
pag-aasawa sa (naging) mga asawa ng kanilang mga ampong 
lalaki, kung ang huli (mga ampong lalaki) ay magpawalang 
bisa (ng kanilang kasal o magdiborsyo) sa kanila. At ang 
pag-uutos ni Allah ay marapat na maganap. 3 8 Hindi isang 
kasalanan sa Propeta ang anumang bagay na ginawang legal 
(pinahihintulutan) ni Allah sa kanya. Ito ang Pamamaraan 
ni Allah sa mga tao (mga Propeta) ng panahong lumipas. 
At ang Pag-uutos ni Allah ay isang Utos na naitakda na. 



662 


Surah 33 'Al-Ahzab 


39- (Ito ang kinagisnan) ng mga nangangaral ng Mensahe ni 
Allah at nangangamba sa Kanya, at walang kinatatakutan 
maliban kay Allah. At Sapat na si Allah upang tawagin (ang 
mga tao) upang magsulit. 4°- Si Muhammad ay hindi ama ng 
sinuman sa inyo, datapuwa’t siya angTagapagbalita ni Allah 
at Sagka (Panghuli) sa lahat ng mga Propeta; at si Allah ang 
may Ganap na Kabatiran sa lahat ng bagay. 

4 1, O kayong nagsisisampalataya! Alalahanin ninyo si 
Allah ng may ganap na pag-aala-ala; 4 2 - At luwalhatiin ang 
Kanyang mga papuri sa umaga at hapon (ang pang-umagang 
[Fajr] panalangin at panghapong [Asr] panalangin). 43- Siya 
ang Tanging Isa na nagpapadala sa inyo ng Salat (Kanyang 
mga biyaya), gayundin ang ginagawa ng Kanyang mga 
anghel sa inyo (na nananawagan kay Allah na patawarin at 
basbasan kayo), upang kayo ay Kanyang maiahon mula sa 
kailaliman ng kadiliman (kawalan ng pananalig at pagsamba 
sa mga diyus-diyosan) tungo sa kaliwanagan (Tamang 
Pananampalataya at Kaisahan ni Allah sa Islam); at Siya 
ay Lagi nang Puspos ng Habag sa mga sumasampalataya. 
44 Ang pagbati nila sa Araw ng kanilang pakikipagtipan sa 
Kanya ay “Salam: Kapayapaan!” [ang mga anghel ay babati 
sa kanila ng: “Salam-u-alaikum”} at inihanda na Niya sa 
kanila ang isang nag-uumapaw na Gantimpala (Paraiso). 

45 O Propeta (Muhammad)! Katotohanang ikaw ay 
isinugo Namin bilang isang Saksi, isang tagapagtangan 
ng Masayang Balita at bilang isang Tagapagbabala. * 6 - At 
bilang isa na nag-aanyaya sa Habag ni Allah, sa Kanyang 
Kapahintulutan, at bilang isang Tanglaw na nagsasabog ng 
liwanag (sa pamamagitan ng iyong pagtuturo ng Qur’an, 
Sunna at mga paraan ng Propeta). 47- Kaya’t ipaghadya ang 



Ang Magkakaanib o Pederasyon 663 

magandang balita sa mga sumasampalataya (sa Kaisahan 
ni Allah at sa Kanyang Tagapagbalitang si Muhammad), 
na sasakanila mula kay Allah ang nag-uumapaw na Biyaya. 
4 8 - At huwag mong sundin ang mga hindi sumasampalataya 
at mga mapagkunwari at huwag mong pansinin ang kanilang 
panlilibak, datapuwa’t magtiwala ka kay Allah sapagkat 
Sapat na si Allah bilang isang Wakil (Mapagkakatiwalaan at 
Tagapagpaganap ng lahat ng mga pangyayari). 

49- O kayong nagsisisampalataya! Kung inyong 
pinakasalan ang mga sumasampalatayang babae at sila 
ay inyong diniborsyo, bago ninyo sila sipingan, hindi 
kinakailangan na kayo ay magpalipas ng Iddat (paghihintay 
ng apat na buwanang regla) para sa kanila. Sila ay gawaran 
ninyo ng regalo, at inyong palayain (diborsyohin) sila sa 
magandang paraan. 

5°- O Propeta (Muhammad)! Ginawa Naming legal 
(nararapat ayon sa batas) sa iyo ang iyong mga asawa 
matapos na sila ay iyong gawaran ng Mahr (dote o alay na 
salapi na ibinibigay ng lalaki sa kanyang mapapangasawa sa 
sandali ng kasal), at gayundin sa mga angkin ng iyong kanang 
kamay (mula sa mga bihag ng digmaan, atbp.) na itinalaga 
ni Allah sa iyo; at mga anak na babae ng iyong Amm (mga 
amain sa ama), at mga anak na babae ng iyong Ammah (mga 
tiyahin sa ama), at mga anak na babae ng iyong Khal (mga 
amain sa ina), at mga anak na babae ng iyong Khalah (mga 
tiyahin sa ina) na nagsilikas (mula sa Makkah) na kasama ka; 
at sinuman sa mga sumasampalatayang babae na nag-aalay 
ng kanyang sarili sa Propeta, at kung ang Propeta ay nais na 
pakasalan siya; ito ay isang karapatan para sa iyo lamang, 
at hindi sa lahat (at karamihan) ng mga sumasampalataya. 



664 


Surah 33 'Al-Ahzab 


Katotohanang Aming nababatid ang Aming itinalaga sa 
kanila na kanilang mga asawa at ang mga angkin ng kanilang 
kanang kamay, upang sa gayon ay bindi magkaroon ng 
sagabal sa iyo. At si Allah ay Lalagi nang Nagpapatawad, 
ang Pinakamaawain. 

5 1 - At ikaw (O Muhammad) ay maaaring magpaliban (sa 
nakatakdang sunuran) kung sino sa kanila (sa iyong mga 
asawa) ang iyong nais, at maaari mong tanggapin kung 
sino sa kanila ang iyong maibigan. At kung sinuman ang 
iyong maibigan sa kanila (na ang takdang sunuran) ay iyong 
ibinukod muna, hindi isang kasalanan sa iyo (kung iyong 
tanggapin siyang muli), ito ay higit na mabuti, upang sila 
ay makadama ng kaginhawahan at huwag manimdim, 
at silang lahat ay masiyahan sa anumang ibigay mo sa 
kanila. Nababatid ni Allah (ang lahat) ng nasa iyong puso; 
at si Allah ang Ganap na Nakakaalam, ang Lubos na 
Mapagpaumanhin. 5 2 - Hindi nararapat sa iyo (ayon sa batas) 
ang mag-asawa pa (ng ibang babae) matapos ito, o palitan 
sila (ng ibang) asawa, kahit na ang kanilang kagandahan ay 
nakakaakit sa iyo, maliban na lamang sa kanila na angkin ng 
iyong kanang kamay At si Allah ang Lagi nang Nagmamasid 
sa lahat ng bagay. 

53 O kayong nagsisisampalataya! Huwagkayongpumasok 
sa mga bahay ng Propeta, maliban na lamang kung ang 
pahintulot ay ibinigay sa inyo sa pagkain (upang kumain), 
gayundin (ay huwag na lubhang maaga), na kayo ay 
naghihintay sa paghahanda (ng pagkain). Datapuwa’t kung 
kayo ay inaanyayahan, kayo ay tumuloy, at kung matapos 
na kayong kumain, kayo ay lumisan, at huwag nang umupo 
tungo sa pag-uusap. Katotohanan, ang gayong (pag-uugali) 



Ang Magkakaanib o Pederasyon 665 

ay nakakasuya sa Propeta, at siya ay nahihiya (na magsabi) 
na umalis na kayo, datapuwa’t si Allah ay hindi nakikimi 
(na sabihin) sa inyo ang katotohanan. At kung nais ninyong 
magtanong (sa kanyang mga asawa) nang anumang inyong 
naisin, mangusap kayo sa kanila sa likod ng lambong (may 
takip sa inyong pagitan); ito ay higit na nagpapadalisay sa 
inyong puso, gayundin sa kanilang puso. At hindi isang 
katumpakan sa inyo na inyong suyain ang Tagapagbalita 
ni Allah, o inyong pangasawahin ang kanyang mga asawa 
kung mawala na siya (matapos ang kanyang kamatayan). 
Katotohanan! Ang ganitong bagay sa Paningin ni Allah ay 
isang kakila-kilabot na kasamaan. 54- Kahit na inyong ilantad 
ang anumang bagay o ito ay inyong ilingid, katotohanang si 
Allah ang Lalagi nang Ganap na may Kaalaman sa lahat ng 
bagay 

55- Hindi isang kasalanan sa kanila (sa mga asawa ng 
Propeta, kung sila ay magpakita na hindi nalalambungan) 
sa harap ng kanilang ama, o ng kanilang mga anak na 
lalaki, o ng kanilang mga kapatid na lalaki, o sa mga anak 
na lalaki ng kanilang mga kapatid na lalaki, o sa mga anak 
na lalaki ng kanilang mga kapatid na babae, o ng kanilang 
(sumasampalatayang) kababaihan, o mga (babaeng) alipin 
na angkin ng kanilang kanang kamay, at panatilihin ninyo 
ang inyong tungkulin kay Allah. Katotohanang si Allah ang 
Lagi nang Lubos na Saksi sa lahat ng bagay. 

5 6 - Si Allah ang nagpapadala ng Kanyang Salat (mga 
Biyaya, Karangalan, Habag, Bashas, atbp.) sa Propeta 
(Muhammad), gayundin ang Kanyang mga anghel (na 
nananawagan kay Allah na basbasan at patawarin siya). 
O kayong nagsisisampalataya! Iparating ninyo sa kanya 



666 


Surah 33 'Al-Ahzab 


(Muhammad) ang inyong Salat (ang Bendisyon na 
hiniling ninyo kay Allah), at inyong batiin siya ng may 
ganap na paggalang (alalaong baga, ang pagbati sa Islam: 
As-Salam-u-Alaikum- Ang kapayapaan ay sumainyo). 
57- Katotohanan, ang mga nangyayamot kay Allah at sa 
KanyangTagapagbalita; si Allah ay sumusumpa sa kanila sa 
mundong ito at sa Kabilang Buhay, at Kanyang inihanda sa 
kanila ang isang kahiya-hiyang kaparusahan. T At sa mga 
nangyayamot sa mga sumasampalatayang lalaki at babae, 
at ito ay hindi nararapat, ay binibigyan nila ng pabigat ang 
kanilang sarili sa kasamaan ng paninirang puri at lantad na 
kasalanan. 

59 O Propeta! Sabihin mo sa iyong mga asawa at mga 
anak na babae at sa mga sumasampalatayang babae 
na hindi nila dapat hubarin ang kanilang panglabas na 
kasuutan sa kanilang katawan (alalaong baga, ganap 
nilang balutin ang kanilang sarili ng kulambong at balabal 
maliban lamang sa mga mata upang kanilang makita ang 
daan, kung sila ay lumalabas ng bahay). Ito ay higit na 
mainam at magaan na sila ay maalaman (bilang mga malaya 
at kagalang-galang na kababaihan), upang sila ay hindi 
yamutin. At si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain. 6o - Kung ang mga mapagkunwari, at sila 
na ang kanilang puso ay may karamdaman (ng masamang 
pagnanasa sa laman, pangangalunya, atbp.), at sila na 
mapagkalat ng kasinungalingan sa karamihan ng mga tao 
sa Al-Madina, kung sila ay hindi magsisitigil, katotohanang 
Aming hahayaan na inyong madaig sila, at sila ay hindi 
makakapanatili rito bilang inyong kapitbahay kundi sa 
maigsing panahon lamang. 6l - Na sinusumpa, saan man sila 



Ang Magkakaanib o Pederasyon 667 

matagpuan; sila ay sasakmalin at papatayin ng isang (kakila- 
kilabot) na pagpatay fe - Ito ang pamamaraan ni Allah sa 
kaso ng mga pumanaw na noon pang una, at kayo ay hindi 
makakatagpo ng pagbabago sa pamamaraan ni Allah. 

6 3- Ang mga tao ay nagtatanong sa iyo kung kailan ang 
Oras. Iyong ipagbadya: ‘Ang kaalaman dito ay kay Allah 
lamang. Ano ang inyong nalalaman? Maaaring ang Oras 
ay malapit na!” 6 4- Katotohanang si Allah ay sumumpa sa 
mga hindi sumasampalataya, at Kanyang inihanda sa kanila 
ang Naglalagablab na Apoy (Impiyerno), fe - Upang dito 
manahan magpakailanman; sila ay hindi makakahanap 
(dito) ng isang Wali (tagapagtanggol, tagapangalaga) o 
isa mang kawaksi. 66 - Sa Araw na ang kanilang mukha ay 
ihaharap at igugulong sa lahat ng panig ng Apoy, sila ay 
magsasabi: “Kasawian sa amin! Dapat sana ay sumunod 
kami kay Allah at tumalima sa Kanyang Tagapagbalita 
(Muhammad)!” 6 7- At sila ay magsasabi: ‘Aming Panginoon! 
Katotohanang kami ay sumunod sa aming mga pinuno at 
aming mga dakilang (tao), at sila ang nagligaw sa amin sa 
(tamang) Landas. 68 - ‘Aming Panginoon! Inyong gawaran 
sila ng magkatambal na kaparusahan at Inyong sumpain 
sila ng matinding Panunumpa!” 

6c) - O kayong nagsisisampalataya! Huwag kayong tumulad 
sa mga nananakit (ng kalooban) ni Moises, datapuwa’t si 
Allah angnagpatunay ngkanyangkawalangkasalanan samga 
ibinibintang sa kanya, at siya ay karangal-rangal sa Paningin 
ni Allah. 7°- O kayong nagsisisampalataya! Panatilihin ninyo 
ang inyong tungkulin kay Allah at pangambahan Siya, at 
kayo ay laging magsabi ng katotohanan. 7 1 - Ituturo Niya 
sa inyo ang paggawa ng katuwiran at mabubuting bagay 



668 


Surah 34 • Saba 


at magpapatawad ng inyong mga kasalanan. At sinumang 
sumunod kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita, ngayon 
pa man, katiyakang siya ay nakapagtamo ng malaking 
tagumpay (alalaong baga, siya ay maliligtas sa Apoy ng 
Impiyerno at tatanggapin sa Paraiso). 

7 2 Katotohanang Aming ibinigay ang Al-Amanah (ang 
Tiwalang Lagak o moral na pananagutan o katapatan sa 
lahat ng mga tungkulin na ipinag-utos ni Allah) sa kalangi tan 
at kalupaan, at sa kabundukan, datapuwa’t tumanggi sila 
na dalhin ito at sila ay nangangamba rito (alalaong baga, 
sila ay natatakot sa parusa ni Alalh), datapuwa’t ang tao ay 
nagpasan nito. Katotohanang siya ay hindi makatarungan 
(sa kanyang sarili) at walang muwang (sa magiging bunga). 
73- Kaya’t si Allah ang magpaparusa sa mga mapagkunwari, 
mga lalaki at babae, at sa mga lalaki at bahae na nag-aakibat 
ng mga katambal sa pagsamba sa Kanya (Allah). At si 
Allah ang tatanggap ng pagsisisi (magpapatawad) ng mga 
sumasampalataya, mga lalaki at babae. At si Allah ay Lagi 
nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

Surah 34 • Saba 

Sheba 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

Ang lahat ng pagluwalhati at pasasalamat ay kay Allah, 
tanging Siya ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan 
at lahat ng nasa kalupaan. Sa Kanya ang pagpaparangal 




Sheba 


669 


at pasasalamat sa Kabilang Buhay; at Siya ay Puspos ng 
Karunungan, ang Tigib ng Kaalaman. 2 - Talastas Niya kung 
ano ang pumapasok sa kalupaan at kung ano ang lumalabas 
mula rito; kung ano ang lahat nang mga nananaog sa alapaap 
(kalangitan) at kung ano ang lahat nang mga pumapanhik 
doon. At Siya ang Pinakamaawain, ang Malimit na 
N agp ap at awad. 

3- Ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi: “Hindi 
kailanman sasapit sa amin ang Oras”. Ipagbadya: “Hindi! 
Walang pagsala, sa pamamagitan ng aking Panginoon, ito ay 
daratal sa inyo.” (Si Allah), Siya ang Ganap na Nakakaalam 
ng nalilingid; maging ang timbang ng isang atomo (o isang 
maliit na langgam) o anumang bagay na maliit pa rito o 
malaki, sakalangitan at kalupaan, ay hindi makakahulagpos 
sa Kanyang Karunungan (ang lahat), bagkus ay nasa loob ng 
isang Maliwanag naTalaan (Al-Lauh-Al-Mahfuz). 4- Upang 
Kanyang magantimpalaan ang mga sumasampalataya (sa 
Kaisahan ni Allah at sa Islam) at nagsisigawa ng katuwiran 
at kabutihan; sila, sasakanila ang pagpapatawad at Rizqun 
Karim (panustos na nag-uumapaw, alalaong baga, ang 
Paraiso). 5 Datapuwa’t sila na nagsisikap na kalabanin ang 
Aming Ayat (mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral, 
atbp.) upang sila ay kanilang siphayuin, sila, sasakanila ang 
kasakit-sakit na kaparusahan. 6 - At sa mga pinagkalooban 
ng karunungan, nakikita nila na ang ipinahayag sa iyo 
(O Muhammad) mula sa iyong Panginoon ay siyang 
Katotohanan, at namamatnubay tungo sa Landas ng isang 
Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang Nagmamay-ari ng 
lahat ng pagpupuri. 

7- Ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi: ‘Amin 



670 


Surah 34 • Saba 


ba kayong patutunguhin sa isang tao (Muhammad) na 
magsasabi sainyonakung(anginyongmgabuto) aymalansag 
na at maging abo at magsikalat, sa kalaunan, kayo ay 
(muling ibabangon) sa pagkalikha?” 8 Siya ba (Muhammad) 
ay kumatha (naggawa-gawa) ng kasinungalingan laban 
kay Allah, o mayroon bang pagkabaliw sa kanya? Hindi, 
datapuwa’t sila na hindi sumasampalataya sa Kabilang 
Buhay ay tahasang (ang kanilang sarili) ay nasa tunay na 
kaparusahan, at nasa kamalian na lubhang malayo. 9- Hindi 
baga nila napagmamasdan kung ano ang nasa harapan nila 
at kung ano ang nasa likuran nila, ng alapaap (kalangitan) 
at kalupaan? Kung Aming naisin, magagawa Naming 
lagumin sila ng kalupaan o hayaang ang bahagi ng alapaap 
(kalangitan) ay bumagsak sa kanila. Katotohanang naririto 
ang isang Tanda sa bawat matapat na nananampalataya 
(nananalig sa Kaisahan ni Allah) at bumabaling kay Allah 
(sa lahat ng mga pangyayari ng may kapakumbabaan at sa 
pagsisisi.) 

IO - At katiyakang Aming iginawad noon pang una ang 
Biyaya kay David mula sa Amin (na nagsasabi): “O kayong 
kabundukan! Luwalhatiin ninyo (si Allah) na kasama siya! 
Gayundin kayong mga Ibon! At ginawa Namin ang bakal 
na malambot sa kanya,” 11 Na nag-uutos: “Gumawa ka ng 
pulidong baluti (kutamaya) na ganap na pantay ang mga 
sinsing ng kadenang baluti, at magsigawa kayo (mga tao) ng 
kabutihan. KatotohanangAko ang Ganap na Nakakamasid 
ng lahat ninyong ginagawa.” 

I2 - At kay Solomon, (Aming ipinailalim) ang hangin na 
maging masunurin sa kanya; ang kanyang umaga (na ang 
malalaking hakbang mula sa pagsikat ng araw hanggang 



Sheba 


671 


sa tanghali) ay katumbas ng isang buwan (na paglalakbay); 
at ang kanyang gabi (na ang malalaking hakbang mula sa 
tanghali hanggang sa pagkiling ng araw sa takipsilim) ay 
katumbas ng isang buwan (na paglalakbay, alalaong baga, 
sa isang araw, siya ay makakapaglakbay ng katumbas ng 
dalawang buwang paglalakbay). At hinayaan Namin na 
ang Bukal ng (tunaw) na tanso ay umagos sa kanya, at 
mayroong mga Jinn na nagtatrabaho sa harapan niya, mula 
sa pahintulot ng kanyang Panginoon, at sinuman sa kanila 
ang sumuway sa Aming Pag-uutos, Aming hahayaan na 
malasap niya ang kaparusahan ng naglalagablab na Apoy 
’3- Sila ay nagtrabaho sa kanya kung ano ang kanyang 
ninais (na gumagawa ng mga arko o matataas na silid, 
mga imahen, mga palanggana na kasinlaki ng imbakang 
balon, at mga [lutuang} kaldero na nakapirmi sa kanilang 
kinalalagyan). “Magsipagtrabaho kayo, o angkan ni David, 
ng may pasasalamat!” Datapuwa’t kakaunti sa kanila ang 
may pasasalamat! 

T 4- At nang igawad Namin (kay Solomon) ang kanyang 
kamatayan, walang sinuman ang nagbalita sa kanila (mga 
Jinn) ng kanyang kamatayan, maliban sa isang maliit na 
uod sa lupa na patuloy na (marahang) ngumangatngat ng 
kanyang tungkod; kaya’t nang siya ay mapaupo, ang mga 
Jinn ay maliwanag na nakakita, na kung nalalaman lamang 
nila ang mga nakalingid na bagay, sila (sana) ay hindi nanatili 
sa kahiya-biyang kaparusahan. 

'5- Katotohanang mayroon kay Saba (Sheba) ng isang 
Tanda sa kanilang tirahan, - dalawang halamanan sa 
kanan at sa kaliwa (at sa kanila ay ipinagbadya): “Inyong 
kainin ang panustos ng inyong Panginoon at tumanaw ng 



672 


Surah 34 • Saba 


utang na loob sa Kanya; isang lugar na mabuti at masaya; 
at ang inyong Panginoon ay Lagi nang Nagpapatawad! 
16 Datapuwa’t nagsitalikod sila (sa pagsunod kay Allah), 
kaya’t ipinadala Namin laban sa kanila ang Sail Al-Arim 
(baha [tubig} na [pinawalan} mula sa mga prinsa o dam), 
at Aming ginawa ang kanilang dalawang halamanan na 
mamunga ng mapapait na bungangkahoy, at ng tamarisko, 
at ilang punong lote. Ito ang ganti na Aming ibinigay sa 
kanila sapagkat sila ay walang utang na loob at nagtatakwil 
ng pananampalataya. At hindi kailanman Kami naniningil 
sa gayong paraan maliban sa mga walang pasasalamat at 
walang pananalig. 

' 8 - At inilagay Namin sa pagitan nila at sa mga bayan na 
Aming biniyayaan, ang mga bayan na madaling matagpuan, 
at ginawa Namin ang mga antas ng (paglalakbay) sa kanilang 
pagitan na maginhawa (na nagsasabi:) “Magsipaglakbay 
kayo rito ng ligtas sa gabi at araw.” ’9- Datapuwa’t sila ay 
nagsabi: ‘Aming Panginoon! Gawin Ninyong ang mga 
antas sa pagitan ng aming paglalakbay ay mahahaba,” at 
ipinahamak nila ang kanilang sarili sa pagkakamali, kaya’t 
Aming ginawa silang mga kuwento (sa kalupaan), at Aming 
itinaboy silang lahat na ganap na nakakalat. Katotohanang 
naririto ang tunay na mga Tanda sa mga matitiyaga at may 
pasasalamat (na tao). 

2 °- At katotohanang si Iblis (Satanas) ang nagpatunay 
kung ano ang kanyang akala sa kanila, at sila ay sumunod 
sa kanya (Satanas), lahat sila, maliban sa isang lipon ng mga 
sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah). 21 ■ At siya (si Iblis 
o si Satanas) ay walang kapamahalaan sa kanila, - maliban 
na Aming masubukan ang tao, na sumasampalataya sa 



Sheba 


673 


Kabilang Buhay mula sa kanya na may pag-aalinlangan 
tungkol dito. At ang iyong Panginoon ay isang Hafiz sa 
lahat ng bagay (ang Ganap na Nakakaalam ng lahat ng 
bagay, alalaong baga, Siya ang nagtatangan ng Talaan ng 
bawat isang tao hinggil sa kanyang mga gawa at Siya ang 
magbibigay ng gantimpala sa kanila ayon sa kanilang 
ginawa). 

22 Ipagbadya (O Muhammad, sa kanila na mga pagano 
at mapagsamba sa mga diyus-diyosan, atbp.): “Inyong 
tawagan sila na inyong mga (diyus-diyosan) na inyong 
pinapangarap (at iniaakibat) maliban pa kay Allah; sila 
ay walang kapangyarihan, sila ay hindi nag-aangkin kahit 
na isang timbang ng atomo (o isang maliit na langgam), - 
maging sa kalangitan at kalupaan, at wala rin silang kahati 
sa alinman, at wala rin Siyang anumang kawaksi mula 
sa kanila. 2 3- At ang anumang pamamagitan sa Kanya ay 
hindi magbibigay ng kapakinabangan, maliban sa kanila 
na binigyan Niya ng pahintulot. Hanggang kung ang 
pangamba ay mawaksi sa kanilang (mga anghel) puso, sila 
(mga anghel) ay nagsasabi: ‘Ano nga ang sinabi ng inyong 
Panginoon?” Sila ay magsasabi: ‘Ang Katotohanan”. At Siya 
ang Kataas-taasan, ang Pinakadakila. 

2 4 Ipagbadya (O Muhammad, sa kanila na mga pagano 
at mapagsamba sa mga diyus-diyosan, atbp.): “Sino 
ang nagbigay sa inyo ng pagkain (at panustos) mula sa 
kalangitan at kalupaan?” Ipagbadya: “Si Allah; at katiyakan 
na maaaring kami o kayo ang nasa tamang patnubay o sa 
maliwanag na kamalian!” 2 5- Ipagbadya (O Muhammad, sa 
kanila na mga pagano at mapagsamba sa mga diyus-diyosan, 
atbp.): “Ikaw ay hindi tatanungin hinggil sa aming mga 



674 


Surah 34 • Saba 


kasalanan, at gayundin, kami ay hindi tatanungin tungkol 
sa inyong ginawa.” 26 ■ Ipagbadya: “Ang ating Panginoon ang 
magtitipon sa atin nang sama-sama (sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay), at sa katapusan, Siya ang magpapasya sa mga 
bagay sa pagitan natin, sa katotohanan at katarungan; at 
Siya ang Tanging Magpapasya, ang Tanging Hukom na 
Tigib ng Kaalaman.” 2 7- Ipagbadya (O Muhammad, sa kanila 
na mga pagano at mapagsamba sa mga diyus-diyosan): 
“Ipakita ninyo sa akin, sila na inyong iniaakibat bilang mga 
katambal sa Kanya. Hindi, (walang anumang katambal 
Siya sa anumang kaparaanan)! Datapuwa’t (tanging) Siya si 
Allah, ang Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang Sukdol sa 
Karunungan.” 

2§ - At ikaw (O Muhammad) ay hindi Namin isinugo 
maliban na isang Tagapagbalita sa buong sangkatauhan, 
na magbibigay sa kanila ng masayang balita, at isang 
Tagapagbabala sa kanila (sa kasalanan), datapuwa’t ang 
karamiban sa kanila ay walang kaalaman. 2 9- At sila ay 
nagsasabi: “Kailan ba (matutupad) yaong ipinangako mo 
sa amin (alalaong baga, ang Araw ng Muling Pagkabuhay), 
kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan?” 3° Ipagbadya (O 
Muhammad): ‘Ang pakikipagtiyap sa inyo ay sa takdang 
Araw, na hindi ninyo maaaring iurong kahit na sa isang oras 
(o isang sandali lamang) at hindi rin ninyo maaaring gawin 
na maaga.” 

3 1 * At sila na hindi sumasampalataya ay nagsasabi: “Kami 
ay hindi naniniwala sa Qur’an o sa anumang kasulatan na 
una pa rito.” Datapuwa’t kung inyong mapagmamasdan 
ang Zalimun (mga tampalasan, mapagsamba sa mga diyus- 
diyosan, mapaggawa ng kamalian, buktot, atbp.), kung 



Sheba 


675 


sila ay haharap na sa kanilang Panginoon, kung paano 
sila magpapalitan ng salita (na nagsisisihan) sa isa’t isa! 
Sila na itinuturing na mahihina ay magsasabi sa kanila 
na mga palalo: “Kung hindi dahil sa inyo, sana ay naging 
mananampalataya kami!” 3 2 - At sila na mga palalo ay 
magsasabi sa mga itinuturing na mahihina: “Pinigilan ba 
namin kayo na matanggap ang patnubay matapos na ito 
ay dumatal sa inyo? Hindi, datapuwa’t kayo ang Mujrimun 
(mapagsamba sa mga diyus-diyosan, makasalanan, 
kriminal, palasuway kay Allah, mapaglabag sa kautusan, 
atbp.).” 33- Sila na inaakalang mahihina ay magsasabi sa 
kanila na mga palalo: “Hindi! Datapuwa’t ito ang inyong 
pakana sa gabi at araw. Pagmasdan! Kayo (ang patuloy) 
na nag-uudyok sa amin na mawalan ng pananalig at utang 
na loob ng pasasalamat kay Allah at magtambal ng iba 
pa sa Kanya!” At ang bawat isa (sa kanilang pangkat) ay 
mapupuspos ng pagsisisi (sa kanilang pagsuway kay Allah 
sa buhay sa mundong ito), kung kanilang mamalas ang 
kaparusahan. Magpupulupot Kami ng kadenang bakal 
sa leeg ng mga hindi sumasampalataya. Ito ay kahayaran 
lamang sa kanilang (masasamang) gawa. 

34- At hindi Kami nagsugo ng isang Tagapagbabala sa 
isang bayan, na hindi nagsabi yaong mga ginawaran ng 
makamundong kayamanan at karangyaan (sa buhay na 
ito) ng: “Hindi kami naniniwala sa (Mensahe) na ipinadala 
sa iyo.” 35- At sila ay nagsasabi: “Kami ay higit na nag- 
aangkin ng mga kayamanan at mga anak na lalaki, at kami 
ay hindi mapaparusahan.” & Ipagbadya (O Muhammad): 
“Katotohanan, ang aking Panginoon ang nagpaparami o 
naghihigpit ng biyayang panustos sa sinumang Kanyang 



676 


Surah 34 • Saba 


maibigan, datapuwa’t ang karamihan ng mga tao ay walang 
kaalaman.” 37- At hindi ang inyong mga kayamanan o mga 
anak na lalaki ang magdadala sa inyo upang mapalapit kayo 
ng antas sa Amin (alalaong baga, ang nakakalugod kay 
Allah); nguni’t sila lamang na sumasampalataya (sa Kaisahan 
ni Allah at sa Islam) at nagsisigawa ng kabutihan; sila ang 
gagantimpalaan ng maraming biyaya dahilan sa kanilang 
pag-uugali, at sila ay ligtas na mananahan sa matatayog na 
tirahan (Paraiso) sa katahimikan at kapanatagan. 3*- At sila 
na nagsisikap laban sa Aming Ayat (mga tanda, katibayan, 
kapahayagan, aral, atbp.) upang sila ay siphayuin, sila ay 
ibibigay sa kaparusahan. 39- Ipagbadya: “Katotohanan, ang 
aking Panginoon ang nagpapasagana at nagpapadahop 
ng panustos na kabuhayan sa Kanyang mga alipin na 
Kanyang maibigan, at anumang bagay na gugulin ninyo 
(tungo sa Kapakanan ni Allah), katiyakang ito ay Kanyang 
pinapalitan, sapagkat Siya ang Pinakamainam sa lahat ng 
mga nagbibigay ng panustos. 

4°- At (alalahanin) ang Araw na Kanyang titipunin 
silang lahat, at sasabihin sa mga anghel: “Kayo ba ang 
mga sinasamba ng mga taong ito?” 4 1 - Sila (mga anghel) ay 
magsasabi: “Ang Kaluwalhatian ay sa Inyo! Kayo ang tunay 
naming Wali (Panginoon, Tagapangalaga, Tagapagtanggol) 
at hindi sila. Hindi, sila ay sumamba sa mga Jinn; ang 
karamihan (sa mga tao) ay naniniwala sa kanila (mga 
Jinn).” 4 2 - Kaya’t sa Araw na yaon (alalaong baga, ang 
Araw ng Muling Pagkabuhay), walang sinuman sa inyo 
ang may kapangyarihan na magbigay ng kapakinabangan 
o kapinsalaan sa bawat isa; at Aming ipagbabadya sa mga 
tampalasan (alalaong baga, sila na sumamba sa iba pa tulad 



Sheba 


677 


ng mga anghel, Jinn, propeta, banal na tao, santo, espiritu, 
krus, imahen, atbp. maliban pa kay Allah): “Lasapin ninyo 
ang kaparusahan ng Apoy na inyong itinatakwil!” 

43- At kung ang Aming Maliliwanag na mga Talata ay 
dinadalit sa kanila, sila ay nagsasabi: “Siya (Muhammad) 
ay isa lamang tao na nagnanais na hadlangan kayo (sa 
pagsamba) sa kinagisnan ng inyong mga ninuno.” At sila ay 
nagsasabi: “Ito ay isa lamang kasinungalingan na kinatha!” 
At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi (laban) 
sa Katotohanan nang ito ay dumatal sa kanila (alalaong 
baga, si Propeta Muhammad na isinugo ni Allah sa kanila 
na may dalang mga katibayan, kapahayagan, tanda, 
aral, atbp.): “Ito ay wala ng iba maliban sa maliwanag 
na panlilinlang (o mahika)!” 44 Datapuwa’t sila ay hindi 
Namin pinadalhan ng mga Kasulatan na kanilang mapag- 
aaralan, gayundin (Kami) ay hindi nagsugo sa kanila ng 
tagapagbabala, bago pa sa iyo (O Muhammad). 45- At sila na 
nauna sa kanila ay nagpasinungaling (sa katotohanan), sila 
ay hindi nagsitanggap maging ng ikasampung bahagi ( ,/lo) 
ng mga iginawad Namin sa kanila (noong una); datapuwa’t 
sila ay nagpabulaan sa Aking mga Tagapagbalita, kaya’t 
(pagmasdan) kung gaano katindi ang Aking kaparusahan! 

4 6 - Ipagbadya sa kanila (O Muhammad): “Kayo ay aking 
pinaaalalahanan sa isang (bagay) lamang; na kayo ay 
magsitindig sa harapan ni Allah maging (kayo) ay dalawa o 
nag-iisa; at magsipagmuni-muni (kayo sa inyong sarili, sa 
naging buhay ng Propeta), ang inyong Kasama (Muhammad) 
ay hindi inaalihan (ng demonyo); siya ay hindi hihigit 
pa sa isang tagapagbabala, (upang paalalahanan kayo) sa 
harapan ng kasakit-sakit na kaparusahan.” 47 Ipagbadya (O 



678 


Surah 34 • Saba 


Muhammad): “Ang anumang kabayaran (o gantimpala) na 
aking hiniling sa inyo ay sa inyo; ang aking gantimpala ay 
mula kay Allah lamang; at Siya ang Saksi sa lahat ng bagay” 
4 8 - Ipagbadya (O Muhammad): “Katotohanan! Ang 
aking Panginoon ay nagpapanaog ng inspirasyon upang 
maging maliwanag ang Katotohanan (alalaong baga, 
ang Kapahayagan na dumatal sa akin); Siya ang Lubos 
na Nakakaalam ng lahat ng nalilingid.” 49- Ipagbadya 
(O Muhammad): ‘Ang Katotohanan (ang Qur’an at 
inspirasyon mula kay Allah) ay dumatal na at ang Al- 
Batil (kasinungalingan, kabulaanan, Satanas o Iblis) ay 
hindi makakagawa ng anuman o makapagbabalik ng 
buhay (ng anuman).” 5°- Ipagbadya: “Kung ako (man) ay 
naliligaw, ako ay maliligaw lamang sa kapariwaraan ng 
aking sariling kaluluwa; datapuwa’t kung ako ay patuloy 
na napapatnubayan; ito ay dahilan sa inspirasyon na 
ipinagkaloob sa akin ng aking Panginoon; katotohanang 
Siya ang Ganap na Nakakarinig at Laging Malapit (sa 
lahat ng bagay).” s 1 - Kung inyo lamang mapagmamasdan 
sa sandaling sila ay magimbal sa pagkatakot, datapuwa’t 
(sila) ay walang matatakasan, at sila ay sasakmalin mula sa 
malapitnalugar. 5 2 At silaaymagsasabi (saKabilangBuhay): 
“Kami ay sumasampalataya (na ngayon) sa (katotohanan); 
datapuwa’t paano nila matatanggap (ang Pananampalataya 
at ang pagdinig ni Allah sa kanilang pagtitika), sa pook ng 
katayuan na lubhang malayo (alalaong baga, ang muling 
makabalik sa dating buhay sa mundo). 53- Katotohanang sila 
ay nagtakwil sa pananampalataya (sa Kaisahan ni Allah, sa 
Islam, sa Qur’an at kay Muhammad nang lubusan), noon (sa 
mundong ito), at sila ay nag-alinlangan (tungkol) sa bagay na 



679 


Ang Nagsimula ng Paglikha oAng MgaAnghel 
nakalingid (alalaong baga, ang Kabilang Buhay, Impiyerno, 
Paraiso, Muling Pagkabuhay, sa Pangako ni Allah, atbp., 
sa pagsasabi na ang lahat ng mga ito ay kabulaanan) 
sa malayong lugar? 54- At sa pagitan nila at ng kanilang 
pagnanasa (alalaong baga, ang hangaring tumanggap sa 
Pananampalataya) ay ititindig ang isang sagka, na tulad 
din nang ginawa sa mga unang tao na kanilang kauri. 
Katotohanang sila ay nasa malaking pag-aalinlangan. 

Surah 35 • Fatir o Malaika 

Ang Nagsimula ng Paglikha o Ang MgaAnghel 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Ang lahat ng pagluwalhati at pasasalamat ay kay Allah, ang 
(tanging) Nagpasimula ng Paglikha (Tanging Manlilikha) 
sa kalangitan at kalupaan, na lumikha sa mga anghel na 
tagapagbalita ng may pakpak,- dalawa o tatlo o apat (na 
magkakatambal). Siya ang nagdaragdag sa paglikha sa 
anumang Kanyang maibigan. Katotohanang Siya ang may 
kapangyarihan sa lahat ng bagay. 2 - Anumang maibigan 
ni Allah mula sa Kanyang Habag (Kabutihan), na nais 
Niyang ipagkaloob sa sangkatauhan, walang sinuman ang 
makakahadlang; at anumang Kanyang hadlangan, walang 
sinuman ang makapagkakaloob (liban sa Kanya); at Siya 
ang Sukdol sa Kapangyarihan, angTigib ng Karunungan. 

3- O sangkatauhan! Alalahanin ninyo ang mga biyaya ni 
Allah na ipinagkaloob sa inyo! Mayroon pa bang ibang 




680 Surah 35 • Fatir o Malaika 

Manlilikha maliban kay Allah ang makapagbibigay sa inyo 
mula sa alapaap ng panustos (na ulan) at sa kalupaan? La 
ilaha ill Allah (Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat 
pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya). Bakit kayo 
lumalayo (sa Kanya)? 4- At kung ikaw (O Muhammad) ay 
kanilang itakwil, na kagaya rin ng mga Tagapagbalita na 
nauna sa iyo; ang lahat ng mga pangyayari ay kay Allah 
magbabalik (upang pagpasyahan). 

5 O sangkatauhan! Katotohanan, ang pangako ni Allah ay 
tunay, kaya’t huwag hayaan ang pangkasalukuyang buhay 
na ito ay makalinlang sa inyo, at huwag ding hayaan ang 
Pinunong Manlilinlang (Satanas) ay dumaya sa inyo tungkol 
kay Allah. 6 - Katotohanang si Satanas ay isa ninyong 
kaaway; kaya’t ituring siya na isang kaaway. Kanya lamang 
inaanyayahan ang kanyang Hizb (mga tagasunod) upang 
sila ay magsipanirahan sa Naglalagablab na Apoy 7 - Sa mga 
nagtatakwil kay Allah, sila ay may kabayaran ng kasakit- 
sakit na kaparusahan, datapuwa’t sila na sumasampalataya 
(sa Kaisahan ni Allah at sa Islam) at nagsisigawa ng 
kabutihan ay (may kapalit) na kapatawaran at kamangha- 
manghang gantimpala (alalaong baga, ang Paraiso). 

8 - Siya kaya na ang kasamaan ng kanyang mga gawa 
ay ginawang kabigha-bighani sa kanya (ay katulad ng 
isang matuwid na napapatnubayan)? Katotohanang si 
Allah ang nagliligaw sa sinumang Kanyang maibigan at 
namamatnubay sa sinumang Kanyang naisin. Kaya’t huwag 
mong pahirapan ang iyong sarili (kaluluwa) sa pamimighati 
sa kanila, katiyakang si Allah ang Ganap na Nakakaalam ng 
lahat nilang ginagawa! 

9- Si Allah ang nagpapadala ng hanging habagat upang 



681 


Ang Nagsimula ng Paglikha oAng MgaAnghel 

maitaas nito ang mga ulap, at itinaboy Namin ang mga ito 
(mga ulap) sa patay (tigang) na lupa, at (Aming) binuhay ang 
kalupaan pagkaraang mamatay (maging tigang). Ganito 
(ang mangyayari) sa Pagkabuhay (na mag-uli)! IO - Sinuman 
ang magbanap ng karangalan at kapangyarihan, kung 
gayon, si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng karangalan at 
kapangyarihan (at siya ay magkakamit lamangngkarangalan 
sa pamamagitan nang pagtalima at pagsamba kay Allah). Sa 
Kanya ay pumapanhik (ang lahat) ng mga dalisay na salita, at 
Siya ang nagpapadakila sa mga mahubuting gawa (alalaong 
baga, ang mga dalisay na salita ay hindi tinatanggap ni 
Allah maliban na ito ay nalalakipan ng mabuting gawa). At 
sila na nagpapakana ng kasamaan, sasakanila ang kahindik- 
hindik na kaparusahan; at ang pagpapakana nila ay walang 
patutunguhan. n - At si Allah ang lumikha sa iyo (Adan) 
mula sa alabok; at sumunod ay mula sa Nutfa (magkahalong 
semilya ng lalaki at babae, sa kanyang mga supling), at 
Kanyang ginawa kayo na magkapares (lalaki at babae). 
At walang babae ang magbubuntis o manganganak nang 
hindi Niya batid. At walang sinumang may gulang na tao na 
biniyayaan ng mahabang buhay, o binawasan ng bahagi ng 
kanyang buhay (o ng buhay ng iba pang tao) ang hindi nasa 
isang takdang Talaan (Al-Lauh-Al-Mahfuz). Katotohanang 
ito ay magaan lamang kay Allah. 

I2 - At ang dalawang dagat (uri ng tubig) ay hindi 
magkatulad. Ang isa ay maiinom at manamis-namis sa 
panlasa, angisaay maalat at mapait (sapanlasa). Datapuwa’t 
sa magkaibang uri ng tubig, kayo ay kumakain ng sariwa at 
malambot na laman (isda); at kayo ay nakakakuha ng mga 
palamuti na naisusuot; at napagmamasdan ninyo ang mga 



682 Surah 35 • Fatir o Malaika 

barko na (humihiwa sa tubig) habang naglalayag dito; upang 
kayo ay makasumpong ng Kasaganaan ni Allah at kayo ay 
magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. '3- Pinaglalagom 
Niya ang gabi sa araw (alalaong baga, ang pag-igsi ng mga 
oras sa gabi ay idinadagdag sa mga oras ng maghapon) at 
pinaglalagom Niya ang araw sa gabi (alalaong baga, ang pag- 
igsi ng mga oras sa maghapon ay idinadagdag sa mga oras 
ng gabi); at ipinailalim Niya (sa Kanyang kapangyarihan 
at batas) ang araw at buwan, ang bawat isa (sa kanila) ay 
umiikot (tumatakbo) sa takdang daan sa natataningang 
panahon. Siya si Allah, ang inyong Panginoon, Siya ang 
nag-aangkin ng lahat ng Kaharian at Kapamahalaan. Ang 
inyong sinasamba maliban pa sa Kanya ay hindi man lamang 
nag-aangkin kahit na isang Qitmir (isang manipis na hibla 
ng buto ng palmera [datiles]). '+ At kung sila ay inyong 
pinamimintuhunan, sila ay hindi nakakarinig sa inyong 
panawagan, at kung sila (man) ay makakarinig, sila ay hindi 
makakasagot o makapagbibigay sa inyong (paninikluhod). 
At sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay kanilang itatatwa 
ang inyong pagtatambal (sa kanila sa pagsamba kay Allah) 
at paninikluhod. At walang sinuman (O Muhammad) ang 
katulad Niya na makakapagbigay alam sa iyo sapagkat Siya 
ang Ganap na Nakakaalam (ng bawat isa at lahat ng bagay). 

'3- O sangkatauhan! Kayo ang nangangailangan (ng tulong) 
ni Allah; datapuwa’t si Allah ay hindi nangangailangan (ng 
tulong) ninuman, ang karapat-dapat sa lahat ng mga papuri. 
16 Kung Kanyang naisin, kayo ay mawawasak Niya at 
makakagawaSiyangibangnilikha. ‘" At ito ay hindi mahirap 
kay Allah. l8 - At walang sinumang may sala ang maaaring 
magdala ng sala ng iba. At kung sinuman ang nabibigatan 



683 


Ang Nagsimula ng Paglikha oAng MgaAnghel 

at tumawag siya ng iba (upang dalhin) ang kanyang pasan, 
kahit na ang isang maliit na bahagi nito ay hindi maaaring 
dalhin (ng iba), maging ito man ay malapit sa kanya (kamag- 
anak). Ikaw (O Muhammad) ay makakapagbigay babala 
lamang sa mga may pangangamba kay Allah na hindi 
nakikita, at nagsasagawa ng palagiang pagdarasal (Iqamat- 
us-Salah). At sinuman ang nagpapadalisay sa kanyang sarili 
(sa lahat ng mga kasalanan) ay gumagawa nito sa kapakanan 
ng kanyang kaluluwa; at ang Huling Hantungan ng lahat ay 
kayAIlah. 

'9- Ang bulag (walang pananalig sa Kaisahan ni Allah at sa 
Islam) at nakakakita (nananampalataya kay Allah at sa Islam) 
ay hindi magkatulad; 2 °- Gayundin (hindi magkatulad) ang 
kailaliman ng kadiliman (kawalang pananalig) at liwanag 
(pananampalataya); 2I - Gayundin (hindi magkatulad) ang 
lilim at sikat ng araw; 22 - Gayundin (hindi magkatulad) ang 
mga buhay (mga sumasampalataya) at mga patay (walang 
pananampalataya). Katotohanang magagawa ni Allah na 
makarinig ang sinuman na Kanyang maihigan; datapuwa’t 
hindi ninyo magagawa na makarinig ang (mga nakalibing) 
sa kanilang puntod. 2 3- Ikaw (O Muhammad) ay wala ng 
iba maliban sa isang tagapagbabala (alalaong baga, ang 
iyong tungkulin ay maiparating ang Mensahe ni Allah sa 
sangkatauhan, datapuwa’t ang Patnubay ay nasa Kamay 
ni Allah). 2 + Tunay ngang ikaw (O Muhammad) ay isinugo 
Namin ng may Katotohanan, bilang isang tagapagdala ng 
magandang balita, at bilang isang tagapaghabala; at walang 
sinumang pamayanan ang nabuhay dito noon pa mang una 
ang hindi nagkaroon ng tagapagbabala sa kanilang lipon. 
2 5- At kung ikaw man ay itinakwil nila, gayundin ang kanilang 



684 Surah 35 • Fatir o Malaika 

mga ninuno noong una na nagpabulaan sa dumatal na mga 
Tagapagbalita sa kanila na may maliwanag na mga Tanda, 
mga Kasulatan, at Aklat na nagbibigay ng kaliwanagan. 
26 - Sa huli ay Aking pinarusahan ang mga nagtakwil ng 
pananampalataya; at (pagmasdan) kung gaano katindi ang 
Aking pagtatakwil (pagpaparusa)! 

2 7- Hindi baga ninyo namamasdan na si Allah ang 
nagpapamalisbis ng tubig (ulan) mula sa alapaap? Sa 
pamamagitan nito ay inilabas Namin ang iba’t ibang ani 
(bunga ng halaman) na sari-sari ang kulay. At sa gitna ng 
kabundukan ay may mga landas na puti at pula, at iba’t ibang 
kulay, at (ang iba) ay lubhang maitim . 28 ■ At sa mga tao at Ad- 
Dawab (mga nilikhang bagay na may buhay at gumagalaw, 
mga hayop, atbp.) at mga bakahan, sa magkatulad na paraan 
ay iba’t iba ang kulay. Ang tunay na nangangamba kay Allah 
sa gitna ng Kanyang mga alipin ay yaong may karunungan; 
katotohanang si Allah ay Pinakamataas sa Kapangyarihan, 
ang Malimit na Nagpapatawad. 

2 9 Katotohanang sila na dumadalit ng Aklat ni Allah (ang 
Qur’an), at nag-aalay ng palagiang pagdarasal (Iqamat-as- 
Salah), at gumugugol sa kawanggawa mula sa mga biyaya 
na Aming ipinagkaloob sa kanila, nang hayagan at lingid, 
ay makakaasa sa (tiyak) na tubo (kapakinabangan) na hindi 
kailanman maglalaho. 3°- Upang mabayaran Niya nang 
ganap ang kanilang kinita, at magbigay sa kanila (ng higit 
pa) mula sa Kanyang Habag; katotohanang Siya ay Malimit 
na Nagpapatawad at Higit na Nagbibigay Pahalaga (sa mga 
mabubuting gawa at sa Kabayaran). 3 1 - At kung ano ang 
Aming binigyang inspirasyon sa iyo (O Muhammad) sa 
Aklat (ang Qur’an) ay yaong (sukdol) na Katotohanan (na 



685 


Ang Nagsimula ng Paglikha oAng MgaAnghel 

ikaw, O Muhammad at ang iyong mga tagasunod ay marapat 
na magsagawa ayon sa mga tagubilin); na nagpapatotoo 
sa ipinahayag noon pang una. Katotohanang si Allah ang 
Ganap na Nakakaalam at Ganap na Nakakamasid sa lahat 
ng Kanyang mga alipin. 

3 2 - At Aming iginawad ang Aklat (Qur’an) bilang pamana 
sa Aming mga alipin na Aming pinili (ang mga tagasunod 
ni Muhammad), datapuwa’t mayroong ilan sa karamihan 
nila ang nagpahamak sa kanilang sarili (kaluluwa); ang iba 
sa kanila ay sumusunod sa gitnang daan (naniniwala sa ilan 
at nagtatakwil sa iba); at ang iba pa, sa kapahintulutan ni 
Allah ay namumukod tangi sa kanilang magandang pag- 
uugali. At ang (pagmamana ng Qur’an), katiyakang ito ay 
isang dakilang Biyaya. 33- Sa Halamanan ng Walang Hanggan 
(Paraiso), rito sila ay magsisipasok; at sila ay papalamutihan 
ng mga pulseras na ginto at perlas; at dito ang kanilang 
kasuutan ay sutla. 34- At sila ay magsasabi: “Luwalhatiin at 
pasalamatan si Allah na Siyang nag-alis sa amin sa (lahat) 
ng kapighatian, katotohanan, ang aming Panginoon ay 
katiyakang Malimit na Nagpapatawad at Laging Handang 
Magpahalaga (sa mga mabubuting gawa at sa Kabayaran). 
35- Na Siya, mula sa Kanyang habag, ay naglunsad sa amin sa 
Tahanan na hindi magmamaliw; dito ay walang paghihirap, 
ang anumang bahid ng pagkapagal ay hindi makakadantay 
sa amin.” 

3 6 Datapuwa’t sila na nagtatakwil (kay Allah, sa Kanyang 
Kaisahan at sa Islam), sasakanila ang Apoy ng Impiyerno; 
hindi ganap na kamatayan ang kanilang mararamdaman 
upang sila ay mamatay, gayundin ang kaparusahan sa kanila 
ay hindi magbabawa. Sa gayon Namin ginagantimpalaan 



686 Surah 35 • Fatir o Malaika 

ang bawat isa na walang damdamin ng pasasalamat! 37 Dito 
sila ay magsisitaghoy nang malakas (sa paghingi ng tulong): 
“O aming Panginoon! Kami ay ibalik Ninyong muli (sa 
buhay sa mundo); kami ay magsisigawa ng kabutihan 
at hindi ng mga gawaing nakahinatnan namin noon!” 
(Si Allah ay magwiwika): “Hindi baga kayo ay binigyan 
Namin ng mahabang buhay, upang kung sinuman ang 
nais makatanggap ng paala-ala, ay makakatanggap nito? 
At ang tagapagbabala ay dumatal sa inyo. Kaya’t lasapin 
ninyo (ang kasamaan ng inyong mga gawa). At sa Zalimun 
(mga tampalasan, mapagsamba sa mga diyus-diyosan, 
mapaggawa ng kamalian, atbp.), sila ay walang magiging 
kawaksi.” 

3 8 - Katotohanang si Allah ang Lubos na Nakakaalam (ng 
lahat) ng mga bagay na nalilingid sa kalangitan at kalupaan; 
katotohanang Siya ang may Ganap na Kaalaman kung ano 
ang nasa puso (ng mga tao). 39- Siya ang naggawad sa inyo 
upang maging tagapagmana (sa maraming sali’t saling lahi) 
sa kalupaan; kaya’t sinuman ang hindi manampalataya (sa 
Kaisahan ni Allah at sa Islam), ang kanyang hindi pananalig 
ay sasakanya. At ang kawalang pananalig ng mga hindi 
sumasampalataya ay nakakadagdag lamang sa kanilang 
pagkalugi. 

4° Ipagbadya (O Muhammad): “Sabihin ninyo, o ipaalam 
sa akin kung ano ang inyong pag-aakala (sa tinatagurian) 
ninyo na mga katambal (sa pagsamba) bukod pa kay Allah? 
Ipakita ninyo sa akin kung ano ang kanilang nilikha sa 
(malawak) na mundo? O mayroon ba silang bahagi (parte) sa 
mga kalangitan? O pinagkalooban ba Namin sila ng Aklat, 
na rito ay makakapagtamo sila ng maliwanag (na katibayan)? 



687 


Ang Nagsimula ng Paglikha oAng MgaAnghel 

Hindi, ang Zalimun (mga tampalasan, mapagsamba sa 
mga diyus-diyosan, mapaggawa ng kamalian, atbp.) ay 
nagpapangakuan sa bawat isa ng wala ng iba maliban sa 
mga kahibangan. 4 1 - Si Allah ang nagtatangan sa kalangitan 
at kalupaan, kung hindi, ito ay titigil (sa kanilang takdang 
gawain); at kung sila ay magalaw sa kanilang kinalalagyan, 
wala ng iba pa, ang maaaring magtaguyod sa kanilang muli. 
Katotohanang Siya ang Pinakamapagparaya, ang Lagi nang 
Nagpapatawad. 

4 2 - At sila ay nanunumpa kay Allah sa kanilang 
pinakamabuklodnasumpa,nakungangisangtagapagbabala 
ay dumatal sa kanila, sila ay higit na mapapatnubayan 
kaysa sa anumang bansa (pamayanan na una sa kanila), 
datapuwa’t nang ang isang tagapagbabala (Muhammad) ay 
suguin sa kanila, ito ay walang naidagdag sa kanila, maliban 
sa kanilang pag-ayaw (sa katotohanan). 43- (Sila ay tumalilis 
dahilan sa kanilang) kapalaluan sa kalupaan at sa kanilang 
pagpapakana ng kasamaan. Datapuwa’t ang masamang 
pakana ay sumasakop lamang sa kanya na gumagawa nito. 
Ngayon, sila ba ay makakaasa ng anumang pakikitungo, 
maliban kung paano pinakitunguhan ang mga tao noong 
una? Datapuwa’t kayo ay hindi makakatagpo ng pagbabago 
sa Sunna (paraan ng pakikitungo) ni Allah. Walang 
mababago sa paraan ng pakikitungo ni Allah. 44 Hindi baga 
sila nagsipaglakbay sa kalupaan at kanilang namalas kung 
ano ang kinasapitan nila na mga nauna sa kanila, bagama’t 
sila ay higit na malakas sa kanila? At kay Allah, walang 
anupamang nasa kalangitan at kalupaan ang makakaalpas 
sa Kanya; katotohanang Siya ang Ganap na Maalam, ang 
Pinakamakapangyarihan. 



688 


Surah 36 • Ya Seen 


45 - At kung parurusahan ni Allah ang sangkatauhan ng 
ayon sa kanilang dapat makamtan, hindi Siya mag-iiwan 
sa (ibabaw) ng kalupaan ng kahit na isang nabubuhay 
(gumagalaw) na nilikha; datapuwa’t Kanyang binigyan sila 
ng palugit sa natataningang panahon; at kung ang kanilang 
takdang taning ay magwakas na, katotohanang si Allah ang 
Ganap na Nagmamasid sa lahat Niyang mga alipin. 

Surah 36’YaSeen 

MgaTitikYa AT Sa 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Ta Seen (mga titik Ya, Sa). 

2 Sa pamamagitan ng Qur’an na Tigib ng Karunungan 
(alalaong baga, hitik sa mga batas, katibayan, aral, atbp.), 
3- Katotohanang ikaw (0 Muhammad) ay isa sa mga 
Tagapagbalita, 4- Sa Tuwid na Landas (alalaong baga, 
nasa Pananampalataya ni Allah sa Islam at paniniwala 
sa Kanyang Kaisahan). 3- (Ito ay isang) Kapahayagan na 
ipinadala (Niya), ang Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang 
Pinakamaawain. 6 - Upang iyong mapaalalahanan ang isang 
pamayanan na ang mga ninuno ay hindi napaalalahanan, 
kaya’t sila ay hindi sumunod (sa mga aral ni Allah). 

7- Katotohanan, ang Salita (ng kaparusahan) ay ganap na 
naging totoo laban sa karamihan nila, kaya’t sila ay hindi 
sasampalataya. 8 - Tunay nga! Kami (Allah) ay naglagay 
sa kanilang leeg ng mga tanikalang bakal na umaahot 




MgaTitikYa at Sa 689 

hanggang sa kanilang baba, upang ang kanilang ulo ay hindi 
makatungo. 9- At Kami ay naglagay ng hadlang (panakip) 
sa harapan nila at hadlang (panakip) sa likuran nila, at 
sila ay Aming tinakpan upang sila ay hindi makakita. 
I0 - Magkatulad lamang ito sa kanila, kahit na sila ay 
iyong paalalahanan o hindi paalalahanan, sila ay hindi 
mananampalataya. "■ Mapapaalalahanan mo lamang siya na 
sumusunod sa Tagubilin (ng Qur’an) at may pangangamba 
sa Pinakamapagbigay, Siya na nakalingid (Allah). Ibigay mo 
sa kanya (na may pananalig at pagkatakot kay Allah) ang 
magandang balita ng pagpapatawad at nag-uumapaw na 
gantimpala (Paraiso). 

12 Katotohanang Kami ang nagbibigay buhay sa patay, 
at Kami ang nagtatala kung ano ang kanilang ipinadala 
sa (kanilang) harapan, at kung ano ang kanilang iniwanan 
(alalaong baga, ang mga bakas ng kanilang hakbang patungo 
sa Moske sa pag-aalay ng limang takdang panalangin, Jihad 
[makadiyos na pakikipaglaban}, ang lahat ng mga mabuti 
at masama na kanilang ginawa, atbp.); at ang lahat ng bagay 
ay Aming isinulit sa maliwanag na Aklat (bilang katibayan). 

'3' At iyong ihantad sa kanila sa isang paghahambing 
(ang kasaysayan) ng mga naninirahan sa bayan (ng 
Antioeh o Antakiya), nang may dumatal sa kanila na 
mga Tagapagbalita. ’4- Nang Aming suguin sa kanila ang 
dalawang Tagapagbalita, sila ay kapwa nila itinakwil; 
datapuwa’t Aming pinatibay sila sa pangatlo, na nagsasabi: 
“Katotohanang kami ay mga Tagapagbalita na isinugo sa 
inyo para sa isang layunin!” Sila (na mga tao sa bayan) 
ay nagsasabi: “Kayo ay katulad lamang namin na mga tao; 
at ang Pinakamapagbigay (Allah) ay hindi nagpadala ng 



690 


Surah 36 • Ya Seen 


anumang kapahayagan; ikaw ay gumagawa lamang ng mga 
kasinungalingan.” l6 - Ang mga Tagapagbalita ay nagsabi: 
‘Ang aming Panginoon ang nakakabatid na kami ay mga 
Tagapagbalita na isinugo sa inyo sa isang layunin; ’7- Ang 
aming tungkulin ay ipahayag sa inyo ang maliwanag na 
Mensahe.” l8 - Ang (mga tao) ay nagsabi: “Para sa amin, 
nakikita namin na kayo ay may dalang kamalasan, kaya’t 
kung kayo ay hindi titigil, katotohanang kayo ay babatuhin 
namin at isang kasakit-sakit na pagpaparusa ang malalasap 
ninyo sa amin.” ' 9 - Sila (na mga Tagapagbalita) ay nagsabi: 
‘Ang inyong kamalasan (kasamaan) ay nasa inyong mga 
sarili! (Tinatawag ba ninyo na kamalasan [kasamaan} ito) 
kung kayo ay pinapaalalahanan? Hindi, kayo ay mga tao 
na Mushrifun (mga tampalasan, na sumusuway sa lahat 
ng hangganan ng paglabag, nagsisigawa ng malalaking 
kasalanan, atbp.)!” 

2 °- At mayroong isang taong dumating na tumatakbo 
mula sa malayong bahagi ng bayan na nagsasabi: “O aking 
pamayanan, sundinninyo angmgaTagapagbalita !; 21 ■ Inyong 
sundin sila na hindi nanghihingi ng anumang kapalit (at 
pabuya mula sa inyo), sila na tuwid na napapatnubayan.” 

22 - At bakit ako ay hindi sasamba sa Kanya (kay Allah 
lamang), na Siyang lumikha sa akin, at kayong lahat sa 
Kanya ay magbabalik. 2 3- Ako ba ay magtuturing pa (sa 
pagsamba) maliban sa Kanya ng iba pang diyos; kung 
ang Pinakamapagbigay (Allah) ay magnais sa akin ng 
kapinsalaan, ang kanilang pamamagitan ay walang magiging 
silbi sa anumang kaparaanan, gayundin, ako ay hindi nila 
maililigtas? 2 4 - Katotohanan! Kung magkagayon, ako ay 
masasadlak sa maliwanag na kamalian; 2 5 Katotohanan! 



Mga Titik Ya at Sa 691 

Ako ay sumampalataya sa Panginoon ninyong (lahat). 
Magsipakinig kayo sa akin!” 26 - At dito ay ipinagbadya 
(sa kanya na pinatay ng mga hindi sumasampalataya): 
“Pumasok ka sa Halamanan (Paraiso).” Siya ay nagsabi: 
‘Ah! Kung nalalaman lamang ito ng aking pamayanan!, 
2 7- Na ang aking Panginoon (Allah) ay nagkaloob sa akin ng 
kapatawaran at ako ay itinalaga Niya na mapabilang sa mga 
ginawaran ng karangalan!” 

At hindi na Kami nagsugo pa sa kanyang pamayanan, 
pagkaraan nila (tatlong Tagapagbalita) ng sinumang 
Tagapagbalita mula sa kalangitan, gayundin, ito ay hindi 
na kailangan sa Amin na (muling) gawin pa. 2 9- Dito (ay 
sapat na) ang isang matinding pagsabog, at pagmasdan! Sila 
ay katulad (ng abo) na pumatag na (namatay at nawasak). 
3 °- Sayang, (sa aba) ng Sangkatauhan! Kailanman ay 
walang sinumang Tagapagbalita ang dumatal sa kanila na 
hindi nila tinuya. 3 1 - Hindi baga nila namamasdan kung 
ilang sali’t saling lahi na, na una pa sa kanila ang Aming 
winasak? Katotohanang sila ay hindi babalik sa kanila. 3 2 At 
katiyakan, ang lahat,- ang bawat isa sa kanila ay itatanghal 
sa Amin (upang hukuman). 

33 - At ang isang Tanda sa kanila ay ang kalupaan na 
patay (tigang); binigyan Namin ito ng buhay (ulan) at 
nagpasibol dito ng mga butil na kanilang kinakain. 34- At 
nagpatubo Kami rito ng halamanan ng palmera at mga 
ubas, at hinayaan Namin na dumaloy dito ang tubig mula 
sa mga saluysoy 35- Upang kanilang makain ang kanilang 
mga bunga. Ang may gawa nito ay hindi ang kanilang 
mga kamay. Hindi baga sila kung gayon, magbibigay ng 
pasasalamat? 3 6 - Luwalbatiin si Allah na lumikha sa lahat ng 



692 


Surah 36 • Ya Seen 


bagay na magkapares, na tumutubo sa kalupaan, gayundin 
ng kanilang mga sarili (lalaki at babae), at ng iba pang bagay 
na wala silang kaalaman. 

37- At ang isang Tanda sa kanila ay ang gabi. Hinatak 
Namin dito ang liwanag (araw), at pagmasdan, sila ay nasa 
kadiliman! At ang araw ay umiinog sa kanyang takdang 
landas sa natataningang panahon. Ito ang pag-uutos ng 
Kataas-taasan sa Kapangyarihan, ang Pinakamaalam. 39- At 
ng buwan; Aming sinukat sa kanya (upang kanyang tahakin) 
ang mga himpilan (palasyo) hanggang sa siya ay magbalik 
na katulad ng lanta at tuyot na sungot ng palmera. 4° Hindi 
pinahihintulutan na maabot (malampasan) ng araw ang 
buwan, gayundin ang gabi na mahigtan ang maghapon. 
Sila ay kapwa lumalangoy (nakalutang) sa kanilang orbito 
(landas). 

4 1, At ang isang Ayah (Tanda) sa kanila ay yaong Aming 
ipinanganak ang kanilang supling sa nakakargahang barko 
(Arko ni Noe). 4 2 - At nilikha Namin para sa kanila ang 
nakakatulad (na barko) na kanilang sinasakyan. 43- At kung 
Aming naisin, sila ay maaari Naming lunurin; at walang 
sinumang kawaksi roon (na makakarinig sa kanilang 
sigaw), gayundin, sila ay hindi maililigtas. 44 Maliban sa 
pamamagitan ng Habag mula sa Amin, at bilang pagbibigay 
ng pansamantalang kasiyahan sa kanila. 

45- At nang ito ay ipagbadya sa kanila: “Mag-ingat kayo 
sa nasa harapan ninyo (pangmundong mga parusa) at nasa 
likuran ninyo (kaparusahan sa Kabilang Buhay), upang 
kayo ay magsitanggap ng Habag (alalaong baga, kung 
kayo ay mananalig sa Pananampalataya ni Allah, sa Islam 
at sa Kanyang Kaisahan, at iiwas sa pagsamba sa mga 



MgaTitikYa at Sa 693 

diyus-diyosan at susunod kay Allah sa mabubuting gawa). 
4 6 - At hindi kailanman dumating sa kanila ang isang Ayah 
(Tanda) mula sa karamihan ng Ayat (mga tanda, katibayan, 
kapahayagan, aral, atbp.) mula sa kanilang Panginoon, ang 
hindi nila itinakwil. 47- At kung sa kanila ay ipinagbabadya: 
“Gugulin ninyo (ang biyaya) na ipinagkaloob sa inyo ni 
Allah”; ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi sa mga 
sumasampalataya: ‘Amin bagang pakakainin siya, na kung 
nanaisin lamang ni Allah, siya ay Kanyang mapapakain? 
Ikaw ay nasa maliwanag na kamalian lamang.” 

4 8 - At sila ay nagsasabi: “Kailan kaya matutupad ang 
pangakong ito (ang Pagkabuhay na Mag-uli) kung ikaw 
ay nagsasabi ng katotohanan?” 49 Hindi sila marapat 
maghintay sa isang matinding pagsabog lamang; ito ay 
sasaklot sa kanila habang sila ay nagsisipagtalo sa kanilang 
mga sarili. 5° At sila ay hindi magkakaroon ng panahon na 
makapagpamana, gayundin, sila ay hindi na makakabalik 
pa sa kanilang pamilya. ‘> I - At ang Tambuli ay hihipan 
(sa pangalawang pagkakataon), at pagmasdan! Mula sa 
mga libingan ay magsisilabas (ang mga tao) patungo sa 
kanilang Panginoon! 5 2 - Sila ay magsasabi: ‘Ah! Kasawian 
sa amin! Sino ang nagpabangon sa amin mula sa aming 
lugar ng pagkakatulog?” (Isang tinig ang maririnig): “Ito 
ang ipinangako ng Pinakamapagbigay (Allah), at ang mga 
Tagapagbalita ay nagsaysay ng Katotohanan!” 53- Dito ay 
sapat na ang isang matinding pagsabog, kaya’t pagmasdan! 
Silang lahat ay itatanghal sa barapan Namin! 

54- Sa Araw na ito (Araw ng Muling Pagkabuhay), walang 
sinuman ang gagawaran sa anuman ng bindi katampatan, 
at kayo ay hindi babayaran maliban lamang ng ayon sa 



694 


Surah 36 • Ya Seen 


antas nang inyong mga gawa. 55 Katotohanan, ang mga 
naninirahan sa Halamanan (Paraiso), sa Araw na yaon ay 
magkakaroon ng kasiyahan sa lahat nilang ginagawa; 5 6 - Sila 
at ang kanilang kadaupang palad ay mapapasatabi ng kaaya- 
ayang lilim, na nakahilig sa matataas na diban. 57 Sasakanila 
ang lahat ng (uri ng) bungangkahoy, at lahat ng kanilang 
hilingin. 5*- (At sa kanila ay ipagtuturing): “Salamun (Ang 
Kapayapaan ay sumainyo)!” Isang Salita (ng pagbati) mula 
sa Panginoon (Allah), ang Pinakamaawain! 

59- (At dito ay ipagsasaysay): ‘At, O kayong Al-Mujrimun 
(mga tampalasan, kriminal, mapagsamba sa mga diyus- 
diyosan, walang pananalig kay Allah, buktot, atbp.)! 
Magsilayo kayo sa Araw na ito (sa mga sumasampalataya)! 
60 Hindi baga ipinagtagubilin Ko sa inyo, O angkan ni Adan 
na huwag ninyong sambahin si Satanas? Katotohanang siya 
sa inyo ay isang lantad na kaaway. 6l - At kayo ay marapat 
na sumamba sa Akin (lamang, sa Aking Kaisahan, at huwag 
sumamba at mag-akibat sa Akin ng mga diyus-diyosan). 
Ito ang Tuwid na Landas. 6l - At katotohanang iniligaw 
niya (Satanas) ang malaking karamihan sa inyo, hindi 
baga kayo nakakaunawa? A Ito ang Impiyerno na sa inyo 
ay ipinangako! 6 4- Yakapin ninyo ang Apoy sa Araw na ito 
sapagkat kayo (ay patuloy) na nagtatwa (sa katotohanan). 
6 5 - Sa Araw na ito, Aming ilalapat ang kanilang bibig, at ang 
kanilang kamay ay mangungusap sa Amin, at ang kanilang 
binti ay magbibigay saksi sa kanilang pinagdaanang gawa. 
At kung Amin lamang ninais, tunay nga na magagawa 
Namin na bulagin ang kanilang mga mata, upang sila ay 
magsumikap na tumahak sa Landas, subalit paano sila kung 
gayon makakakita? 



MgaTitikYa at Sa 695 

66 ■ At kung Amin lamang ninais, magagawa Namin 
na palitan sila (bilang mga hayop o walang buhay na 
nilikha) sa kanilang kinalalagyan. Sa gayon, sila ay hindi 
makakapangyari na lumakad nang pasulong (lumibot), o 
di kaya ay makatalikod. 6 7- At siya na ginawaran Namin ng 
mahabang buhay, Aming pinanumbalik muli ang kanyang 
pagkalikha (mula sa pagiging mahina hanggang sa maging 
malakas sa paglaki, at muli sa pagiging mahina sa kanyang 
pagtanda). Hindi baga sila nakakaunawa? 68 - At hindi 
Namin tinuruan siya (Muhammad) ng tulain (pagtula), 
gayundin ito ay hindi nalalayon sa kanya; ito ay hindi hihigit 
pa maliban sa isang Paala-ala at isang Qur’an na nagbibigay 
ng kaliwanagan sa mga bagay. 6 9 Upang ito (ang Qur’an) 
o siya (Muhammad) ay magbigay ng paala-ala sa sinuman 
na nabubuhay (may malusog na pag-iisip, isang may 
pananalig), upang ang salita ay mapatibayan laban sa mga 
hindi sumasampalataya (patay, sapagkat sila ay nagtatakwil 
sa mga babala). 7 °- Hindi baga nila napagmamasdan kung 
paano Namin nilikha sa kanila; kung ano ang nilikha ng 
Aming mga Kamay, ang mga hayupan (bakahan), upang sila 
ang maging tagapag-ari nito. 

7 1 - At Aming ipinailalim sila (hayupan, bakahan) sa 
kanila (sa paggamit). Ang iba ay kanilang sinasakyan at 
ang iba ay kanilang kinakain. 7 2 - At sila ay mayroon (pang 
ibang) kapakinabangan sa kanila (maliban pa rito), sila 
ay nakakakuha (ng gatas) bilang inumin. Hindi baga 
sila magkakaroon ng utang na loob ng pasasalamat? 
73- Datapuwa’t sila ay nagturing (sa pagsamba) ng iba 
pang diyos bukod pa kay Allah, (na umaasa) na sila ay 
matutulungan (ng kanilang itinuturing na mga diyos)! 



696 


Surah 36 • Ya Seen 


74- Sila (mga diyus-diyosan) ay walang kapangyarihan 
na tulungan sila, datapuwa’t sila (mga diyus-diyosan) ay 
itatambad bilang isang pangkat laban sa mga sumamba sa 
kanila (sa Sandali ng Pagsusulit). 75- Kaya’t huwag hayaan 
ang kanilang pananalita ay makapagpalumbay sa iyo (O 
Muhammad). Katotohanang batid Namin kung ano ang 
kanilang ikinukubli at kung ano ang kanilang inilalantad. 
7 6 Hindi baga namamalas ng tao na Aming nilikha siya 
mula sa Nutfah (magkahalong semilya ng lalaki at babae)? 
Datapuwa’t pagmasdan! Siya (ay nakatindig) bilang isang 
lantad na kaaway! 

77- At nagturing siya sa Amin ng isang talinghaga, 
at nakalimot sa kanyang sariling pagkalikha. Siya ay 
nagsasabi: “Sino ang magbibigay buhay sa mga butong 
ito na nangabulok na at naging abo?” 78 - Ipagbadya (0 
Muhammad): “Siya ang magbibigay buhay sa kanila na 
Siyang lumikha sa kanila noong una! At siya ang Lubos 
na Nakakaalam ng lahat ng Kanyang mga nilikha! 
79- Siya rin ang naggawad sa inyo ng apoy mula sa luntiang 
puno (alalaong baga, ang tuyong kahoy ay ginagamit na 
panggatong), at pagmasdan! Kayo ay nakapagpaparingas ng 
apoy dito. So - Hindi baga Siya na lumikha ng kalangitan at 
kalupaan ay makakagawa rin na makalikha ng katulad nila? 
Tunay nga, walang pagsala! Sapagkat Siya ang Ganap na 
Maalam, ang Sukdol na Manlilikha (na batbat ng kaalaman 
at karunungang walang maliw)! 8l - Katotohanang kung Siya 
ay magnais (na gumawa) ng isang bagay, ang Kanyang pag- 
uutos lamang ay: “Mangyari nga!” At ito ay magaganap. 
82 Kayat luwalhatiin Siya. Higit Siyang Mataas sa lahat ng 
mga itinatambal sa Kanya, at nasa Kanyang mga Kamay ang 



697 


Ang Nahahanay saAntas 

paghahari at kapamahalaan ng lahat ng bagay, at kayong 
lahat sa Kanya ay magbabalik. 

Surah 37 ’As-Saffat 

Ang Nahahanay sa Antas 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Sapamamagitan(ngmgaanghel) nanahahanay saantas, 2 - Sa 
pamamagitan (ng mga anghel) na matatag na nagtataboy sa 
(kasamaan) sa mabuting paraan. 3 - Sa pamamagitan (ng mga 
anghel) na nagdadala ng Aklat at ng Qur’an sa sangkatauhan 
mula kay Allah. 4 Katotohanan! Katotohanan, ang inyong 
Ilah (Diyos) ay Tanging Isa (si Allah). 5- Na Panginoon ng 
kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito, at 
Panginoon ng lahat ng bawat hanggahan ng sinisikatan ng 
araw! (Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan 
ng pagsamba maliban sa Kanya). 

6 Katotohanang Aming pinalamutihan ang 
pinakamababang kalangitan ng kagandahan (sa 
pamamagitan) ng mga bituin. 7- At bilang bantay laban 
sa bawat naghihimagsik na demonyo (Satanas). 8 - Sila ay 
hindi makakarinig sa mataas na pangkat (mga anghel), 
sapagkat sila ay binabato (itinataboy) sa bawat panig. 
9- Na itinatakwil, at sa kanila ang patuloy (o masakit) na 
pagpaparusa. IO - Maliban sa kanya na katulad nang nang- 
agaw ng isang bagay sa pamamagitan ng pagnanakaw at sila 




698 


Surah 37 • As-Saffat 


ay tinutugis ng naglalagablab na apoy na may nakakatusok 
na liwanag. 

11 Kaya’t tanunginmo (OMuhammad, silanamapagsamba 
sa mga diyus-diyosan): “Sila ba ay higit na matibay bilang 
nilikha, o ang iba pa (katulad ng kabundukan, kalangitan, 
kalupaan, atbp.) na Aming nilikha?” Katotohanang Aming 
nilikha sila mula sa isang malagkit na putik! 12 Hindi, 
ikaw (O Muhammad) ay nagtataka (sa kanilang katigasan 
ng ulo) habang sila ay nangungutya (sa iyo at sa Qur’an). 
'3- At kung sila ay pinapaalalahanan, sila ay hindi nagbibigay 
pahalaga. '4- At kung sila ay makakita ng isang Ayah (isang 
tanda, katibayan), ay ginagawa nila itong katatawanan. 
’ 5 - At sila ay nagsasabi: “Ito ay wala ng iba kundi maliwanag 
na panlilinlang!” ' 6 - ‘Ano! Kung kami ay mamatay at 
maging alabok at mga buto, kami baga (ay katotohanan) na 
muling ibabangon?” “Gayundin ang aming mga ninuno?” 
l8 - Ipagbadya (O Muhammad): “Tunay nga, at kayo ay 
aalispustain (dahilan sa inyong kasamaan).” 

: 9- At ito ay isang matinding pagsabog lamang (alalaong 
baga, sa pangalawang pagtunog ngTambuli), at pagmasdan! 
Sila ay mandidilat! 2 °- Sila ay magsasabi: ‘Ah! Kasawian 
sa amin! Ito ang Araw ng Paghuhukom!” 21 ■ (At dito ay 
ipagbabadya): “Ito ang Araw ng Pagbubukod-bukod 
(Paghuhukom), na ang pagiging tunay ay palagi ninyong 
itinatatwa.” 22 - (At ipagbabadya sa mga anghel): “Tipunin 
ninyo nang sama-sama ang nagsigawa ng kamalian gayundin 
ang kanilang mga kasama (mula sa mga demonyo) at ang 
kanilang sinasamba noon (na mga diyus-diyosan), 2 3 Bukod 
pa kay Allah, at ihantong sila sa daan ng Naglalagablab na 
Apoy (Impiyerno)! 2 4- Datapuwa’t patigilin sila, sapagkat 



699 


Ang Nahahanay saAntas 
sila ay tatanungin: 2 5 - “/Vno ang nangyayari sa inyo? Bakit 
hindi kayo magtulungan sa isa’t isa (na kagaya noong 
ginagawa ninyo sa lupa)?” 26 Hindi, subalit sa Araw na ito, 
sila ay susuko (sa paghuhukom). 

2 7 - At sila ay babaling sa bawat isa at magtatanungan sa 
bawat isa. 28 - Sila ay magsasabi: “Kayo yaong dumarating 
sa amin mula sa kanang bahagi (alalaong baga, sa kanang 
bahagi ng isa sa amin at nagpapaganda sa amin ng 
bawat kasamaan at mga tukso, nag-uutos sa amin sa 
pagsamba sa mga diyus-diyosan at humahadlang sa amin 
sa Katotohanan, sa Kaisahan ni Allah at sa Islam at sa 
bawat mabubuting gawa). 2 9- Sila ay magsisisagot: “Hindi, 
kayo rin sa inyong sarili ay walang pananampalataya! 3°- At 
kami ay walang kapamahalaan sa inyo. Hindi! Datapuwa’t 
kayo ay mga tao na nagmamalabis sa paglabag (palasuway, 
mapagsamba sa mga diyus-diyosan, walang pananalig)!” 
3 1, Kaya’t ngayon, ang Salita ng aming Panginoon ay 
binigyang katarungan laban sa amin, na katiyakang (dapat 
naming) lasapin (ang kaparusahan sa aming kasalanan). 
3 2 * Kaya’t aming iniligaw kayo; sapagkat katotohanang 
kami rin sa aming sarili ay naliligaw.” 33- Katotohanang sa 
Araw na ito, silang lahat ay maghahati sa kaparusaban. 
34 - Katiyakang sa ganitong (paraan), ang Aming pakikitungo 
sa Mujrimun (mga tampalasan, mapagsamba sa mga 
diyus-diyosan, makasalanan, kriminal, palasuway kay 
Allah, walang pananalig, atbp.). 35- Katotohanang kapag 
sila ay pinagsasabihan ng: La ilaha ill Allah (Wala ng iba 
pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban kay Allah), ay pinatatambok nila ang kanilang 
sarili sa kapalaluan (alalaong baga, sila ay nagtatatwa sa 



700 


Surah 37 • As-Saffat 


katotohanan). At sila ay nagsasabi: ‘Ano? Tatalikdan ba 
namin ang aming mga diyos dahilan lamang sa isang makata 
na nasisiraan ng bait?” 37- Hindi! Siya (Muhammad) ay 
dumatal na may (ganap) na katotohanan (alalaong baga, dala 
niya ang Islam, Qur’an at paniniwala sa Kaisahan ni Allah), 
at siya ay nagpapatotoo (sa mensahe) ng mgaTagapagbalita 
(noon pang una na nagdala ng Pananampalataya ni Allah, 
ang Islam at Kanyang Kaisahan). 3 8 - Katotohanang kayo (na 
mga pagano sa Makkah), inyong lalasapin ang kasakit-sakit 
na kaparusahan, 39- At kayo ay gagantihan ng wala ng iba 
maliban lamang sa inyong mga ginawa (masasamang gawa, 
kasalanan, pagsuwaykayAllah, atbp.). 

4°- Maliban sa mga piling tagapaglingkod ni Allah 
(matatapat, masunurin, tunay na may pananalig sa Islam at 
Kaisahan ni Allah). 4 1 - Sasakanila ang nakatakdang biyaya 
(panustos, sa Paraiso). 4 2 - Mga bungangkahoy; at sila ay 
pararangalan, 43- Sa Halamanan ng Kaligayahan (Paraiso), 
44 Na nakaharap sa bawat isa sa matataas na diban. 45 Sa 
palibot nila ay idudulot ang kopa ng inumin mula sa malinaw 
na dalisdis (dalisay na alak), 46 - Na tulad sa kaputian ng 
kristal, na ang lasa ay masarap sa mga umiinom, 47- Na ligtas 
sa Ghoul (hindi magiging mabigat o masakit ang ulo, walang 
sakit sa tiyan, hindi nakakapinsala sa katawan, walang 
damdamin ng kasalanan) mula (sa pag-inom), gayundin 
naman, sila ay hindi makadarama nang pagkalango. 4 8 - At sa 
tabi nila ay mayroong mga busilak na bahae; na nagpipigil 
sa kanilang pagtingin (na hindi nagnanais sa iba maliban sa 
kanilang asawa), na may malalaki at magagandang mata. 
49- (Maselan at dalisay) na (wari bang natatakpang) itlog na 
binabantayan. 



701 


Ang Nahahanay saAntas 

5°- At sila ay haharap sa bawat isa at magkapanabay 
na magtatanungan. 5 1 Ang isa sa kanila ay magsasabi: 
“Katotohanang ako ay may isang malapit na kasama (sa 
kalupaan), 5 2 - Na lagi nang nagsasabi: “Ikaw ba ay isa sa mga 
tunay na nananalig (sa Muling Pagkabuhay matapos ang 
kamatayan)? 53 Na kung tayo ay mamatay at maging alabok 
at mga buto, katotohanang bang tayo (ay muling ibabangon) 
upang tumanggap ng gantimpala o kaparusaban (ayon sa 
ating mga gawa)?” 54- (Ang isang tao) ay nagsabi: “Nais mo 
bang tumingin sa dakong ibaba?” 55- Kaya’t siya ay tumingin 
sa ibaba at kanyang nakita siya sa gitna ng Apoy. 56 - Siya ay 
nagsabi: “Sa pamamagitan (sa Ngalan) ni Allah! Malapit 
mo na (sana) akong nadala sa pagkapanganyaya ng aking 
kaluluwa! 57- At kung hindi sa Habag ng aking Panginoon 
(Allah), walang pagsala na ako ay isa sa mga napasama 
roon (sa Impiyerno)!” 5 8 - (Ang tunay na sumasampalataya 
ay nagsabi): Tayo ba ay hindi na (muling) mamamatay? 

59- Maliban sa ating unang kamatayan, at tayo ba ay hindi 
paparusahan (makaraang tayo ay pumasok sa Paraiso)? 

60 - Katotohanang ito ang Sukdol naTagumpay! 6l - Sa katulad 
nito, hayaan ang lahat ay magsikap, sa mga nagnanais na 
magsikap. 

62 Ito bang (Paraiso) ay higit na mainam sa pagsasaya o 
ang puno ng Zaqqum (isang kahindik-hindik na puno sa 
Impiyerno)? 6 3- Katotohanang Aming ginawa ito (bilang) 
isang buntot sa Zalimun (mapagsamba sa mga diyus- 
diyosan, walang pananalig, mapaggawa ng kamalian, 
buktot, atbp.). 6 + Katotobanang ito ay isang puno na 
tumutubo sa kailaliman ng Impiyerno, 6 5 Na ang supling 
(usbong) ng kanyang buwig ay katulad ng ulo ng mga 



702 


Surah 37 • As-Saffat 


demonyo. 66 Katotohanang sila ay kakain nito at ang 
kanilang tiyan ay mapupuno ng mga ito. 6 7- At bukod pa 
rito, sila ay bibigyan ng kumukulong tubig upang inumin na 
magiging magkasangkap (ang pinakulong tubig at Zaqqum 
sa kanilang tiyan). 68 - At pagkatapos, katotohanang sila 
ay ibabalik sa Naglalagablab na Apoy ng Impiyerno. 
6 9- Katotohanang kanilang natagpuan ang kanilang mga 
ninuno sa maling Landas. 7 °- Kaya’t sila rin ay nagmadali 
na sundan ang kanilang mga yapak! 7 1 - At katotohanan, 
ang mga tao noong una ay naligaw rin bago pa sa kanila; 

7 2 Datapuwa’tkatotohanangnoonpaman,silaaypinadalhan 
na Namin ng mga tagapagbabala (mga Tagapagbalita). 

73 Kaya’t pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng mga 
pinaalalahanan (subalit hindi nakinig). 74- Maliban sa mga 
piling tagapaglingkod ni Allah (matapat, masunurin, tunay 
na may pananalig sa Kaisahan ni Allah at sa Islam). 

75 (Noon), katotohanangsi Noe aynanikluhod saAmin, at 
Kami ang Pinakamainam sa mga dumirinig (sa panalangin). 
7 6 - At Aming iniadya siya at ang kanyang pamayanan sa 
malaking kapinsalaan (sa pagkalunod). 77- At ginawa Namin 
ang kanyang kalahian na mamalagi (sa kalupaan) at ang 
mga nakaligtas (alalaong baga, si Shem, Ham at Japheth). 

7 8 - At iniwan Namin sa kanya (ang magandang ala-ala) para 
sa kanyang mga lahi na susunod sa darating na panahon. 

79 - “Salamun (Kapayapaan) at pagbati kay Noe (mula sa 
Amin) at sa lahat ng mga nilalang!” 80 Katotohanan, sa 
ganito Namin ginagantimpalaan ang Muhsinun (mga 
gumagawa ng katuwiran at kabutihan sa kapakanan ni 
Allah na walang pagpapasikat o naghahangad ng papuri, 
bagkus ay gumagawa nito ayon sa pag-uutos ni Allah). 



703 


Ang Nahahanay saAntas 

81 Katotohanang siya ay isa sa Aming tagapaglingkod na 
may pananalig. Hl - At Aming nilunod ang iba (na walang 
pananampalataya, buktot, mapagsamba sa mga diyus- 
diyosan, atbp.). 

8 3- At katotohanan, ang isa sa mga sumunod sa kanya (Noe) 
sa landas (ng Islam at Kaisahan ni Allah) ay si Abraham. 
8 4 Pagmasdan! Nang siya ay lumapit sa kanyang Panginoon 
na may dalisay na puso (tanging kay Allah lamang ang 
kanyang pagsamba at malinis siya sa dumi ng pananalig 
sa mga diyus-diyosan). 8 5- Pagmasdan! Nang sinabi niya 
sa kanyang ama at sa mga tao: ‘Ano baga yaong inyong 
sinasamba ?” 86 - “Ito ay isang kabulaanan, mga diyus-diyosan 
bukod pa kay Allah, ang inyong pinaninikluhuran?” 8 7- ‘At 
ano ang inyong pag-aakala tungkol sa Panginoon ng lahat 
ng mga nilalang?” 

88 - At siya ay tumanaw nang malalim sa mga bituin (upang 
sila ay linlangin). 8 9- At siya ay nagsabi: “Katotohanang ako 
ay maysakit (dahil sa salot na bigay ng mga bituin). {Ginawa 
niya ang pamamaraang ito upang siya ay makapanatili sa 
templo ng kanilang mga diyus-diyosan at kanyang mawasak 
ang mga ito, at upang siya ay hindi mapasama sa kanilang 
paganong pagdiriwang}. 9 °- Kaya’t sila ay tumalikod sa 
kanya, at nagsilisan (dahilan sa pangangamba sa kanyang 
sakit). 9i- At siya (Abraham) ay humarap sa kanilang mga 
diyus-diyosan at nagsabi: “Hindi ba ninyo kakainin ang mga 
handog sa harapan ninyo? 9 2 - At ano ang nangyayari sa inyo 
at kayo ay hindi nagsasalita?” 93- At siya ay lumapit sa kanila 
at kanyang sinuntok (hinampas) sila ng (kanyang) kanang 
kamay. 94- At dumating (ang mga sumasamba sa mga diyus- 
diyosan) na nagmamadali patungo sa kanya (Abraham). 



704 


Surah 37 • As-Saffat 


95- Siya (Abraham) ay nagsabi: “Sinasamba ba ninyo ang 
mga bagay na (kayo rin sa inyong sarili) ang lumilok? 
9 6 Datapuwa’t si Allah ang lumikha sa inyo at sa ginawa ng 
inyong mga kamay!” 97- Sila ay nagsabi: “Inyong igawa siya 
ng pugon at itapon siya sa naglalagablab na apoy!” 9 8 - (Ito 
ay hindi magtatagumpay). At sila ay nagbalak nang laban sa 
kanya, datapuwa’t Aming inilaan sila sa pinakaaba! 99- Siya 
(Abraham) ay nagsabi (matapos na makaligtas siya sa apoy): 
“Katotohanang ako ay patutungo sa aking Panginoon! Siya 
ang mamamatnubay sa akin!” IO °- “O aking Panginoon! 
Ako ay pagkalooban Ninyo ng (mabuting) anak na lalaki 
mula sa matutuwid!” IDI - Kaya’t ibinigay Namin sa kanya 
ang magandang balita ng matimtimang anak (na lalaki, si 
Ismail). 

I02 - At nang ang (anak na) lalaki ay sumapit na sa hustong 
gulang, siya (Abraham) ay nagsabi: “O aking anak! Ako 
ay nanaginip na iaalay kita bilang sakripisyo (kay Allah); 
iyong sabihin kung ano ang iyong nasasaloob!” (Ang anak) 
ay nagsabi: “O aking ama! Inyong sundin kung ano ang 
sa inyo ay ipinag-utos. Insha Allah (Kung pahihintulutan 
ni Allah), matatagpuan ninyo ako (kung ito ang kalooban 
ni Allah) na isang mapagbata.” io 3- At nang sila ay kapwa 
nagsuko ng kanilang sarili (sa pagsunod kay Allah), at 
kanyang inihiga na siya na nakapatirapa sa kanyang noo 
(upang isakripisyo), I0 4- Amin (Allah) siyang tinawag: “O 
Abraham! ,0 > Iyo nang natupad nang ganap ang panaginip!” 
Katotohanang sa ganito Namin ginagantimpalaan ang 
Muhsinun (mga gumagawa ng katuwiran at kabutihan na 
ganap na nagsasagawa ng mga ito tungo sa kapakanan ni 
Allah ng walang kapalaluan at hindi naghihintay ng papuri 



705 


Ang Nahahanay saAntas 

o katanyagan, bagkus ay gumagawa nito ayon sa pag-uutos 
ni Allah). lo6 - Katotohanang ito ay isang tunay na lantad 
na pagsubok. 10 ~' At siya ay tinubos (iniligtas) Namin sa 
isang malaking sakripisyo (ipinalit sa kanya ang isang 
hayop, alalaong baga, isang lalaking tupa). Io8 - At iniwan 
Namin sa kanila (ang isang magandang ala-ala, upang 
makintal sa isipan) ng mga sali’t saling lahi (na susunod) 
sa darating na panahon. io 9 - “Salamun (Kapayapaan) at 
pagbati kay Abraham!” 110 Kaya’t katotohanang sa ganito 
Namin binibiyayaan ang Muhsinun (mga nagsisigawa ng 
kabutihan at katuwiran). m - Katotohanang siya ay isa sa 
Aming tagapaglingkod na nananampalataya. II2 - At Aming 
ginawaran siya ng magandang balita (nang pagdating) ni 
Isaae, isang propeta, isa sa mga matutuwid. n 3- Aming 
ginawaran siya at si Isaae ng biyaya, at mula sa kanilang 
lahi, (ang iba) ay gumagawa ng kabutihan at ang ilan ay 
gumagawa ng kamalian. 

n 4 At muli (tulad din noong una), Aming ibinigay ang 
Aming paglingap kay Moises at Aaron. At Aming 
iniadya sila at ang kanilang pamayanan sa malaking 
kasiphayuan. " 6 - At sila ay tinulungan Namin, at sila ay 
nagsipagtagumpay. At iginawad Namin sa kanila ang 
Kasulatan na nagpapaliwanag sa mga bagay-bagay. " 8 - At 
sila ay pinatnubayan Namin sa Matuwid na Landas. "9- At 
iniwan Namin sa kanila (ang isang magandang ala-ala, upang 
makintal sa isipan) ng mga sali’t saling lahi (na susunod) 
sa darating na panahon. I2 °- “Salamun (Kapayapaan) at 
pagbati kina Moises at Aaron!” I21 - Katotohanang sa ganito 
Namin ginagantimpalaan ang Muhsinun (mga nagsisigawa 



706 


Surah 37 • As-Saffat 


ng kabutihan at katuwiran). T22 - Sapagkat sila ay dalawa sa 
Aming mga tagapaglingkod na nananampalataya. 

I2 3- At katotohanang si Elias ay isa rin sa Aming mga 
Tagapagbalita. I2 + Pagmasdan! Nang kanyang ipahayag sa 
kanyang pamayanan: “Hindi baga ninyo pangangambahan 
si Allah?” I2 5- “Kayo ba ay magsisidalangin kay Baal (isang 
tanyag na diyus-diyosan sa kanilang pamayanan na kanilang 
sinasamba) at inyong tatalikuran ang Pinakamainam salahat 
ng mga Manlilikha?” T2<5 - “Si Allah, ang inyong Panginoon 
at Tagapagtaguyod, at Panginoon at Tagapagtaguyod ng 
inyong ninuno noong pang una?” I2 7- Datapuwa’t kanilang 
itinakwil siya (Elias), at katotohanan na walang pagsala na 
sila ay tatawagin (sa kaparusahan ). lzS - Maliban sa mga piling 
tagapaglingkod ni Allah (sa kanilang lipon). I2 9- At iniwan 
Namin sa kanila (ang isang magandang ala-ala, upang 
makintal sa isipan) ng mga sali’t saling lahi (na susunod) 
sa darating na panahon. T 3°- “Salamun (Kapayapaan) at 
pagbati kay Ilyasin (Elias)!” T 3 T - Katotohanang sa ganito 
Namin ginagantimpalaan ang Muhsinun (mga nagsisigawa 
ng kabutihan at katuwiran tungo sa kapakanan ni Allah). 
T 3 2 - Katotohanang siya ay isa sa Aming tagapaglingkod na 
nananampalataya. 

T 33- At katotohanang si Lut ay isa sa Aming mga 
Tagapagbalita. T 34- Pagmasdan! Nang Aming iniligtas siya 
at ang kanyang pamilya, silang lahat, T 35 Maliban sa isang 
matandang babae (ang kanyang asawa) na isa sa mga 
nagpaiwan. T 3 6 - At Aming winasak ang natira (alalaong 
baga, ang mga bayan ng Sodom na nasa lugar ng Patay na 
Dagat [Dead Sea} sa Palestina). T 37- Katotohanang kayo ay 



707 


Ang Nahahanay saAntas 

dumaraan (sa kanilang pook) sa umaga, '3 8 - At sa gabi; kayo 
baga ay hindi nakakaunawa? 

"39- At katotohanang si Jonah ay isa sa Aming mga 
Tagapagbalita. '4°- Nang siya ay tumakbo (na parang isang 
alipin) sa barko na puno ng karga. '4 L Siya (ay pumayag) na 
magpalabunutan, at siya ay isa sa mga talunan. '4 2 - Kaya’t 
isang (malaking) isda ang lumulon sa kanya, at siya ang 
dapat sisihin sa kanyang ginawa. '43- Datapuwa’t kung siya ay 
hindi (lamang) humingi ng kapatawaran at lumuwalhati kay 
Allah, '44- Katotohanan na walang pagsala na mananatili siya 
sa tiyan (ng isda) hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay 
2 45- Subalit siya ay iniluwa Namin sa patag na pasigan (ng 
dagat) samantalang (siya) ay may sakit. '4 6 - At Aming 
pinatubo sa ibabaw (sa tabi) niya ang isang malabay na puno. 
'47- At Aming isinugo siya (sa isang misyon) sa isang daang 
libong tao o higit pa. '4 X - At sila ay nagsisampalataya, kaya’t 
Aming hinayaan na sila ay magsaya sa kaunting sandali. 

'49- Kaya’t ngayon (O Muhammad), iyong tanungin sila 
kung ano ang kanilang palagay Tunay kaya baga na ang 
inyong Panginoon (ay mayroon lamang) ng mga anak na 
babae, at ang kanila ay mga anak na lalaki? '5°- O nilikha 
ba Namin ang mga babaeng anghel, samantalang sila ang 
mga saksi? m- Pagmasdan! Sila (mga paganong Quraish) ay 
nagsasabi mula sa kanilang mga kabulaanan (gawa-gawang 
kasinungalingan) ng: '5 2 - “Si Allah ay nagkaroon ng mga 
anak (alalaong baga, ang mga anghel ay mga anak na babae 
ni Allah)?” Katotohanang sila ay mga sinungaling! "53- Siya 
(Allah) baga ay pumili ng mga anak na babae kaysa sa mga 
anak na lalaki? r 54- Ano ang nangyayari sa inyo? Paano kayo 
humahatol? "55- Hindi baga kayo tatanggap ng paala-ala? 



708 


Surah 37 • As-Saffat 


^ 6 - O mayroon ba kayong maliwanag na kapamahalaan? 
'57- Kung gayon, inyong dalhin ang (inyong) Aklat (ng 
kapamahalaan) kung kayo ay makatotohanan! 

'5 X /Vt sila ay kumatha (naggawa-gawa ng kasinungalingan) 
na may pagkakamag-anak sa pagitan Niya at ng mga Jinn, 
datapuwa’t ang mgajinn na rin (ang lubos na nakakaalam) na 
sila ay tatawaginupangmagsulit saKanya. '59- Luwalhatiin si 
Allah! (Siya ay ganap na malaya) sa lahat ng bagay na kanilang 
itinatambal sa Kanya! l6 °- (Sila ay nasa kamalian) maliban sa 
mga tagapaglingkod ni Allah na Kanyang pinili (sa Kanyang 
Habag, alalaong baga, mga tunay na nananampalataya 
sa Kaisahan ni Allah at hindi nag-aakibat ng mga huwad 
na bagay kay Allah). 161 ■ Kaya’t katotohanang kayong 
(mga pagano), at ang inyong mga sinasamba (na diyus- 
diyosan ), l6z - Ay hindi makakapagligaw (sa kanila na tunay 
na sumasampalataya kay Allah na makalimot at lumayo sa 
Kanya), l6 3- Maliban sa kanila na nakatakdang masunog sa 
Naglalagablab na Apoy (Impiyerno)! l6 4- Walang sinuman 
sa amin (mga anghel) ang hindi nakakaalam sa aming 
takdang kalalagyan (o puwesto); l6 $ Katotohanan, kaming 
(mga anghel) ay nakatindig sa mga hanay sa pagdarasal (na 
katulad din ninyong mga Muslim sa inyong pagdarasal); 
l66 - At katotohanan, kaming (mga anghel), kami ay 
sumasambit ng kaluwalhatian (ni Allah sa aming 
pananalangin)!” 

l6 i- At katotohanang sila (mga paganong Arabo) ay laging 
nagsasabi: l68 - “Kung kami lamang ay nakatanggap ng 
Mensahe noong una (bago dumatal si Propeta Muhammad 
bilangisangTagapagbalitaniAllah), i 6 9- Katotohanangkami 
ay walang pagsala na magiging tagapaglingkod ni Allah, 



709 


Ang Nahahanay saAntas 

matapat at matimtiman (at tunay na nananampalataya sa 
Kanyang Kaisahan at sa Islam)!” '7°- Datapuwa’t (ngayon 
na ang Qur’an ay dumating), sila ay nagtakwil dito (sa 
Qur’an at kay Propeta Muhammad at sa lahat ng kanyang 
mga dinalang kapahayagan); ngunit hindi magtatagal ay 
kanilang mapag-aalaman!” J 7 T - At katotohanan, ang Aming 
Salita ay pumalaot na noon pa mang una sa Aming mga 
tagapaglingkod, ang mga Tagapagbalita na Aming isinugo, 
T 7 2 -At katotohanang sila ay ginawaran namagsipagtagumpay 
T 73■ At ang Aming mga tagapaglingkod, katotohanang 
sila ay magwawagi. T 74 Kaya’t tumalikod ka sa kanila (O 
Muhammad), nang pansamantala. T 75- At pagmasdan mo 
sila, at makikita nila (ang kaparusahan)! 

T 7 6 - Sila baga ay naghahanap na madaliin ang Aming 
Kaparusahan? "77 Datapuwa’t kung ito ay pababain 
na sa kanilang bakuran sa harapan nila, kasamaan ang 
magiging umaga ng mga pinaalalahanan (subalit hindi 
nakinig)! T 7 8 - Kaya’t talikuran mo sila (O Muhammad), nang 
pansamantala. T 79- At pagmasdan, kanilang makikita (ang 
kaparusahan)! 180 Maluwalhati ang iyong Panginoon! Ang 
Panginoon ng Karangalan at Kapangyarihan! (Siya ay ganap 
na malaya) sa lahat ng mga itinatambal nila sa Kanya! lSl - At 
kapayapaan sa mga Tagapagbalita! l82 - At ang lahat ng mga 
Pagpupuri ay kay Allah, ang Panginoon at Tagapanustos ng 
lahat ng mga nilalang. 



710 

Surah 38 • Sad 

AngTitikSa 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’• Sad (titik Sa): Sa pamamagitan ng Qur’an na tigib ng 
pagpapaala-ala (na ito ang katotohanan). 

2 - Hindi, ang mga walang pananampalataya ay nasa huwad 
na kapalaluan at pagtutol. 3- Ilan na bang mga sali’t saling 
lahi na una pa sa kanila ang Aming winasak? Sa katapusan, 
sila ay nanikluhod (ng habag), nang wala ng panahon na sila 
ay maliligtas! 

4- Kaya’t sila (mga paganong Arabo) ay nagtataka na ang 
isang Tagapagbabala (Muhammad) ay isinugo sa kanila 
mula sa kanilang lipon! At ang mga hindi sumasampalataya 
ay nagsasabi: ‘Ang (Propetang ito, Muhammad) ay isang 
manggagaway na nagsasalaysay ng kasinungalingan!” 

5- “Ginawa ba niyang lahat ang mga diyos na maging Isang 
Diyos (Allah)? Katotohanang ito ay isang naiibang hagay!” 

6 - At ang mga pinuno sa kanila ay lumalayo (ng walang 
pasensiya) at (nagsasabi): “Magsialis na kayo at maging 
matimtiman sa inyong mga diyos! Sapagkat katotohanang 
ito ay isang gawang bagay (na laban sa inyo)! i- Hindi namin 
kailanman narinig (ang katulad nito) sa lipon ng mga tao 
ng huling relihiyon, ito ay wala ng iba kundi isang hinabing 
kuwento!” 8 - Ano? Ang Paala-ala baga ay ipinadala lamang 
sa kanya (sa gitna ng mga tao) mula sa karamihan namin? 
Hindi! Datapuwa’t sila ay nag-aalinlangan hinggil sa 




AngTitikSa 711 

Aking Paala-ala (Qur’an)! Hindi! Datapuwa’t hindi pa nila 
nalalasap (ang Aking) Kaparusahan! 

9- O mayroon ba silang mga Kaban ng Habag ng inyong 
Panginoon, - ang Kataas-taasan sa Kapangyariban, ang 
Tagapagkaloob ng mga Biyaya ng walang pasubali? IO - 0 
kanila ba ang kapamahalaan at paghahari sa kalangitan at 
kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito? Kung tunay ngang 
gayon, hayaan silang pumanhik sa lahat ng paraang kanilang 
magagawa (sa kalangitan)! n - (At sapagkat itinakwil nila ang 
Mensahe ni Allah), sila ay magiging talunan na katulad ng 
magkakaanib (na pangkat o tao) nang unang panahon (na 
nagapi). I2 Bagopasakanila(aymaramina) angnagpabulaan 
sa mga Tagapagbalita. Ang pamayanan ni Noe; at ni A’ad; 
at ni Paraon - ang panginoon ng pakikipagsapalaran (na 
sa gayong paraan ay kanyang pinarurusahan ang mga tao). 
'3- At ni Thamud, at pamayanan ni Lut, at ang mga 
nananahan sa kakahuyan; sila ang mga magkakaanib. 
T 4- Wala isa man (sa kanila) ang hindi nagtakwil sa mga 
Tagapagbalita, kaya’t ang Aking Kaparusahan ay sumapit 
na makatarungan sa kanila. '5- At sila ay naghihintay lamang 
sa isang Matinding Sigaw (alalaong baga, ang pag-ihip sa 
Tambuli ni Anghel Israhl - Sarahl), at (sa sandaling ito ay 
sumapit), ito ay hindi magbabawa o maglulubay (hanggang 
ang lahat ay maglaho maliban kay Allah [ang tunay na Diyos 
na Puspos ng Kamahalan, Kasaganaan at Karangalan}). 
l6 - Sila ay nagsasabi: “O Panginoon! Madaliin Ninyo sa amin 
ang Inyong Qittana (paghatol, alalaong baga, ang Talaan 
ng mabubuti at masasamang gawa upang ito ay aming 
mamalas), bago pa dumatal ang Araw ng Pagsusulit!” 

'7- Maging matiyaga (O Muhammad) sa anumang sinasabi 



712 


Surah 38 • Sad 


nila, at iyong alalahanin ang Aming tagapaglingkod 
na si David, isang tao na ginawaran ng katatagan at 
kapangyarihan. Katotohanang siya ay lagi nang lumilingon 
sa lahat ng bagay at sa pagsisisi (kay Allah). l8 - Katotohanang 
Aming ginawa ang kabundukan na magsisambit ng mga 
pagpupuri sa Amin na kasama siya (David), sa sandali ng 
dapithapon at bukang liwayway. IC > At gayundin, ang mga 
ibon ay nagtitipon na kasama niya (David) at lumilingon 
kay Allah (sa pagluwalhati sa Kanyang Kapurihan). 
2 °- Aming pinatatag ang kanyang kaharian at siya ay 
ginawaran Namin ng karunungan at makatarungang 
paghatol sa pagsasalita at pagpapasya. 

21 ■ Nakarating na ba sa inyo ang kasaysayan ng mga 
May Usapin (Nagtatalo-talo)? Pagmasdan, nang sila ay 
umakyat sa bakod tungo sa (kanyang) Mihrab (isang lugar 
na pinagdarasalan o isang pribadong silid); 22 Nang sila 
ay tumungo kay David, siya ay nagulumihanan sa kanila, 
ngunit sila ay nagsabi: “Huwag kang matakot! Kami 
ay dalawang (tao) na may usapin (pagtatalo), ang isa ay 
nakagawa ng kamalian sa isa, kaya’t kami ay iyong hatulan 
ng may katotohanan, at kami ay huwag mong turingan ng 
di-katarungan, datapuwa’t kami ay iyong gabayan saTuwid 
na Landas. 

2 3- “Katotohanan, ang taong ito ay aking kapatid (sa 
pananampalataya), siya ay mayroong siyamnapu at siyam na 
tupang babae, samantalang ako ay mayroon (lamang) isang 
tupang babae, at siya ay nagsabi: “Ibigay mo yaon sa akin, 
at ako ay natalo niya sa pagsasalita (pangangatwiran).” 2 4- (Si 
David ay nangusap na hindi muna nakinig sa inihihinaing): 
“Siya ay walang alinlangan na nakagawa sa iyo ng kamalian 



AngTitikSa 713 

nang kanyang hingin ang nag-iisa mong babaeng tupa 
upang idagdag sa kanyang (kawan) ng babaeng tupa. 
At katotohanang marami sa mga magkakasama ang 
nang-aapi ng iba, maliban sa mga sumasampalataya at 
nagsisigawa ng kabutihan, at sila ay iilan lamang. At si 
David ay nakaramdam na siya ay Aming sinubukan at 
humingi siya ng kapatawaran sa kanyang Panginoon, 
nanikluhod, at yumuko (sa pagpapatirapa), at bumaling 
(kay Allah) sa pagsisisi. 2 > Kaya’t siya ay pinatawad Namin, 
at katotohanang sasakanya ang pagiging malapit niya sa 
Amin, at ng isang mainam na lugar (ng huling) Pagbabalik 
(Paraiso). 

26 ■ O David! Katotohanang ikaw ay ginawa Namin na 
maging tagapagmana sa kalupaan, kaya’t ikaw ay humatol 
sa pagitan ng mga tao sa katotohanan (at katarungan), at 
huwag mong sundin ang iyong pagnanasa, sapagkat ito ang 
magliligaw sa iyo sa Landas ni Allah. Katotohanang sila na 
naglilibot nang ligaw sa landas ni Allah ay makakasumpong 
ng matinding kaparusahan sapagkat kinalimutan nila ang 
Araw ng Pagsusulit. 

2 7 - At hindi Namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at 
lahat ng nasa pagitan nito ng walang kadahilanan! Ito ang 
napag-aakala ng mga hindi sumasampalataya! Datapuwa’t 
kasawian sa mga walang pananampalataya (sa Islam at 
KaisahanniAllah) mulasaApoy (ng Impiyerno)! 2§ - Ituturing 
ba Namin na magkatulad ang mga sumasampalataya (sa 
Islam at Kaisahan ni Allah) at nagsisigawa ng kabutihan 
sa Mufsidun (mga mapagsamba sa mga diyus-diyosan at 
mapaggawa ng kabuktutan) sa kalupaan? Ituturing ba 
Namin ang Muttaqun (mga matutuwid at mabubuting tao 



714 


Surah 38 • Sad 


na labis na nangangamba kay Allah at nagsisikap na malayo 
sa kasamaan at umiiwas sa Kanyang ipinagbabawal) bilang 
mgaFujjar (tampalasan, kriminal, walangpananalig, buktot, 
buhong, atbp.)? 29 ' Naririto ang isang Aklat (Qur’an) na 
Aming ipinanaog sa iyo na puspos ng biyaya, upang sila ay 
makapagmuni-muni sa mga Talata (Tanda) nito, at upang 
ang mga tao na may pang-unawa ay makatanggap ng paala- 
ala. 

3 °- At kay David ay Aming ibinigay si Solomon (bilang 
anak). Gaano kainam siyang tagapaglingkod! Katotohanang 
siyaaylagingbumabalingsaAmin sapagsisisi! 3' Pagmasdan, 
itinambad sa kanyang harapan nang kinahapunan ang 
mga kabayo na lubos na sinanay at may mataas na lahi (na 
magagamit sa Jihad tungo sa Kapakanan ni Allah). 3 2 - At 
siya ay nagsabi: “Tunay ngang higit kong pinahahalagahan 
ang kayamanan (mga kabayo) kaysa sa pag-aala-ala sa aking 
Panginoon (sa panghapong [Asr} pagdarasal)”, hanggang 
ang oras ay lumipas at ang (araw) ay natakpan na ng lambong 
(ng gabi). 33- At kanyang sinabi: “Dalhin silang (mga kabayo) 
muli sa akin”. At sinimulan niyang paraanin ang kanyang 
kamay sa ibabaw ng kanilang mga binti at kanilang leeg 
(hanggang sa huling kabayo). 

34- At katotohanang Aming sinubukan si Solomon at 
Aming inilagay sa kanyang luklukan ang Jasadan (isang 
demonyo, upang pansamantalang mawala ang kanyang 
pinamamahalaang kaharian) datapuwa’t nakabalik siya (sa 
kanyang luklukan at kaharian sa pamamagitan ng Kanyang 
I labag) kay Allah ng may pagsunod at sa pagsisisi. 35- Siya 
ay nagsabi: “O aking Panginoon! Ako ay patawarin Ninyo 
at Inyong pagkalooban ako ng isang kaharian na hindi 



AngTitikSa 715 

mapapasakamay ng iba pagkatapos ko. Katotohanang 
Kayo ang Tagapagbigay ng mga Biyaya nang walang 
pasubali. 3 6 - At ipinailalim Namin ang Hangin sa kanyang 
kapangyarihan na umihip nang mabanayad sa kanyang pag- 
uutos anuman ang kanyang naisin, 37- At gayundin ang mga 
demonyo sa lipon ng mgajinn (na kasama) ang lahat ng uri 
ng mga manggagawa at manlalangoy, 3 8 - At gayundin ang iba 
pa na natatalian ng mga kadena. 39- (Winika ni Allah kay 
Solomon): “Ito ang Aming mga biyaya, kung ito man ay 
iyong ibigay (sa iba) o angkinin ito, walang pagsusulit ang 
itatanong (sa iyo).” 4°- At katotohanang siya ay nasiyahan 
sa pagiging malapit sa Amin, at ng isang mainam na huling 
Pagbabalik (Paraiso). 

4 1 - At alalahanin ang Aming tagapaglingkod na si 
Job, nang siya ay manawagan sa Amin (na nagsasabi): 
“Katotohanan, ang demonyo ay naggawad sa akin ng 
siphayo (sa pagkakaroon ng sakit) at ng pagdurusa (sa 
pagkawala ng aking kayamanan). 4 2 - (At winika ni Allah sa 
kanya): “Ipadyak mo ang iyong paa sa lupa; naririto ang 
sibol ng tubig upang ikaw ay makapaghugas, malamig, at 
nakakapagpaginhawang inumin.” 43- At ibinalik Naming 
muli sa kanya ang kanyang angkan at pinarami ito sa gayon 
ding bilang, bilang isang Habag mula sa Amin at isang 
Paala-ala sa mga may pang-unawa. 44- ‘At hawakan mo 
ang isang bungkos ng manipis na damo at iyong hampasin 
(ang iyong asawa) at huwag mong sirain ang iyong sumpa 
(pangako).” Katotohanang siya ay natagpuan Namin na 
lubos na matiyaga at matimtiman. Gaano kainam siyang 
tagapaglingkod! Katotohanang siya ay laging bumabaling 
saAmin sapagsisisi! 



716 


Surah 38 • Sad 


45- At alalahanin ang Aming mga tagapaglingkod na si 
Abraham, Isaae at Hakob, na nagtataglay ng katatagan 
(sa pagsamba sa Amin), gayundin ng pang-unawa sa 
pananampalataya. A- Katotohanang sila ay hinirang Namin 
sa pamamagitan nang pagkakalooh sa kanila ng mabuting 
bagay (ang pag-aala-ala sa tahanan sa Kabilang Buhay at ang 
kanilang pagpapaala-ala at pag-aanyaya sa mga tao na sundin 
si Allah at gumawa ng mabuting bagay tungo sa Kabilang 
Buhay). 47- At sila sa Aming Paningin ay katotohanang nasa 
lipon ng mga Hinirang at Pinakamainam! 4*- At alalahanin 
si Ismail, Elisha at Dhul-KiA; ang bawat isa sa kanila ay 
nasa lipon ng mga Pinakamainam. 

49 Ito ay isang Paala-ala at katotohanang sa Muttaqun 
(mga matutuwid at matimtimang tao na labis na 
nangangamba kay Allah at umiiwas sa lahat ng uri ng 
kasalanan at masasamang gawa at nagmamahal kay Allah ng 
higit at gumagawa ng mabubuting bagay ayon sa Kanyang 
pag-uutos), ay mayroong isang magandang lugar ng huling 
Pagbabalik (Paraiso), ‘>°- Isang Halamanan ng Walang 
Hanggan (Paraiso), na ang pintuan ay ibubukas sa kanila, 
5 1 Rito sila ay magpapahingalay; dito sila ay magsisitawag 
sa mga bungangkahoy na masagana, at sa malinamnam 
na inumin, J 2 - At sa piling nila ay mga busilak na babae na 
tumitingin lamang sa kanilang asawa na katulad nila ang 
gulang. 53- Ito ang pangako sa inyo (na Muttaqun, mga 
matutuwid at matimtimang tao) sa Araw ng Pagsusulit! 
54 (Sa kanila ay ipagbabadya): “Katotohanang ito ang 
Kasaganaan mula sa Amin na hindi magmamaliw.” 

55- Oo, ito nga! Datapuwa’t saTaghun (mga mapaggawa ng 
kamalian, palasuway kay Allah at sa KanyangTagapagbalita, 



AngTitikSa 717 

walang pananalig sa Kaisahan ni Allah, kriminal, buhong, 
atbp.) sasakanila ang lugar ng kasamaan (Apoy ng 
Impiyerno) sa huling Pagbabalik! 5 6 - Sa Impiyerno! Dito 
sila ay masusunog, at tunay ngang kasamaan ang lugar na 
ito para mamahinga! 57- Oo, ito nga! Kaya’t hayaang ito ay 
lasapin nila. Isang kumukulong likido; at likido na maitim, 
madumi (mula sa nana ng sugat) at lubhang malamig! 
5 8 - At iba pang kaparusahan na katulad nito, lahat, nang 
sama-sama! 59- Ito ay isang pangkat na papasok na kasama 
ninyo (sa Apoy ng Impiyerno). Walang pagsalubong sa 
kanila! Katotohanang sila ay masusunog sa Apoy! 6o - (Ang 
mga ligaw na tagasunod ay magsasabi sa nagligaw na mga 
pinuno): “Hindi, kayo rin! Wala ring pagsalubong sa inyo! 
Kayo (na mga manlilinlang) ang naging dahilan ng aming 
pagkapasok dito (sapagkat kami ay iniligaw ninyo sa buhay 
sa kalupaan), kaya’t pagkasama-sama ng lugar na ito para 
himpilan!” 6l - Sila ay magsasabi: “O Panginoon! Kung 
sinuman ang nagdala sa amin sa katatayuang ito, idagdag 
Ninyo sa kanila ang dalawang beses na kaparusahan sa 
Apoy!” 6l - At sila ay magsasabi: ‘Ano ang nangyari sa amin, 
na hindi namin nakita ang mga tao na noon ay lagi naming 
ibinibilang sa lipon ng masasama?” 6 3- Sila ba ay itinuring 
namin bilang isang bagay ng panunuya, o ang aming mga 
mata kaya ay nabigo na mabiwatigan sila?” 6 4 Katiyakang 
ito ang tunay na katotohanan, ang magkapanabay na 
pagtatalo ng mga tao ng Apoy! 

6 5- Ipagbadya mo (O Muhammad): ‘Ako ay isa lamang 
tagapagbabala at wala ng ibang Ilah (Diyos) maliban kay 
Allah (na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba), ang 
Nag-iisa, ang Kataas-taasan, ang Hindi Mapapasubalian, 



718 


Surah 38 • Sad 


66 - Ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at lahat ng 
nasa pagitan nito, ang Pinakamataas sa Kapangyarihan, 
ang Lagi nang Nagpapatawad.” 6 ?- Ipagbadya: “ Ito (ang 
Qur’an) ay isang dakilang balita, 6S - Na inyong nilalayuan! 
6 9- Wala akong kaalaman sa mga pinuno (ng anghel) sa 
kaitaasan nang sila ay nagsisipagtalo at nagsasang-usapan 
sa kani-kanilang sarili (tungkol sa paglikha kay Adan). 7 °- Ito 
lamang ang ipinahayag sa akin; ako ay marapat na magbigay 
ng babala sa lahat nang maliwanag.” 

7 1 - Pagmasdan! Nang ang iyong Panginoon ay nagwika 
sa mga anghel: “Katotohanang Ako ay lilikha ng tao mula 
sa malagkit na putik.” 7 2 - Nang Aking mahubog siya at 
mahingahan siya ng Aking espiritu (kanyang kaluluwa), 
kayo ay magsiluhod at magpatirapa sa kanya (bilang 
paggalang at hindi pagsamba). 73- Kaya’t ang mga anghel 
ay nagpatira sa kanilang sarili, lahat sila nang sama-sama; 
74 Maliban kay Iblis (isang Jinn na kasama ng mga anghel); 
siya ay mapagpalalo at naging isa sa mga palasuway sa 
pananampalataya (walang pananalig sa Karunungan ni 
Allah). 75 - (SiAllah) ay nagwika: “O Iblis! Ano ang pumipigil 
sa iyong sarili na magpatirapa sa kanya na Aking nilikha 
ng Aking mga Kamay? Ikaw ba ay lubhang mapagmataas 
(upang magpatirapa kay Adan)? 0 ikaw ba ay isa sa mga 
mataas (sa kapangyarihan)?” 7 6 - (Si Iblis) ay nagsabi: ‘Ako 
ay higit na mainam sa kanya. Ako ay nilikha Ninyo mula sa 
apoy, at siya ay Inyong nilikha mula sa malagkit na putik.” 

77- (Si Allah) ay nagwika: “Kung gayon, ikaw ay lumayas 
dito, sapagkat ikaw ay katotohanang itinakwil at isinumpa. 

7 8 - At katotohanan, ang Aking sumpa ay mananatili sa iyo 
hanggang sa Araw ng Paghuhukom.” 



AngTitikSa 719 

79- (Si Iblis) aynagsabi: “O aking Panginoon! Ako ay bigyan 
Ninyo ng palugit hanggang sa araw na (ang mga patay) ay 
ibabangon!” 8o - (Si Allah) ay nagwika: “Katotohanan, ang 
palugit ay ipinagkaloob sa iyo, 8l - Hanggang sa araw ng 
takdang panahon.” §2 - (Si Iblis) ay nagsabi: “Kung gayon, sa 
pamamagitan ng Inyong Kapangyarihan, aking hahatakin 
silanglahatsapagkaligaw(saTuwidnaLandas), s 3 Malibansa 
Inyong mga lingkod sa lipon nila (na matatapat, masunurin, 
tunay na may pananalig at pinadalisay [ng Inyong biyaya}). 
8 4- (Si Allah) ay nagwika: “Ito ang Katotohanan, at ang 
Katotohanan ay aking sinasabi, 8 J- Walang pagsala na Aking 
pupunuin ang Impiyerno na kasama ka (Iblis) at sila na 
susunod sa iyo (sangkatauhan), lahat (kayo) nang sama- 
sama.” 

86 Ipagbadya (O Muhammad): “Wala akong hinihintayna 
kabayaran sa inyo rito (sa Qur’an), gayundin, ako ay hindi 
isa sa Mutakallbun (sila na nagkukunwari at gumagawa 
ng mga kabulaanan). 8 7- Ito (ang Qur’an) ay isa lamang 
Paala-ala sa lahat ng mga nilalang. 88 - At katiyakang inyong 
mapag-aalaman ang katotohanan nito, makaraan lamang 
ang sandaling (paghihintay).” 



720 

Surah 39 ’Az-Zumar 

Ang Mga Pangkat 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

Ang kapahayagan ng Aklat na ito (ang Qur’an) ay mula 
kayAllah, angPinakamataas saKapangyarihan, angTigib ng 
Karunungan. 2 - Walang alinlangang Kami ang nagpapanaog 
ng Aklat sa iyo (O Muhammad) sa katotohanan. Kaya’t 
tanging paglingkuran si Allah (sa pamamagitan nang 
pagsunod sa mga gawa ng pananampalataya ng may 
katapatan tungo sa Kanyang Kapakanan at hindi bilang 
pagpapakita lamang), at huwag kang mag-akibat sa Kanya 
ng mga katambal sa pagsamba. 3- Hindi haga ang matapat 
na panalangin (at pagsunod) ay nararapat lamang kay 
Allah? Datapuwa’t sila na nananalig sa iba pang Auliya 
(mga tagapagtanggol, tagapangalaga at kawaksi) bukod 
pa kay Allah ay nagsasabi: ‘Aming sinasamba lamang sila 
(mga diyus-diyosan) upang kami ay higit na mapalapit kay 
Allah.” Katotohanang si Allah ang hahatol sa pagitan nila sa 
mga bagay na hindi nila pinagkasunduan. Katotohanang si 
Allah ay hindi namamatnubay sa kanya na isang sinungaling 
at walang pananampalataya. 

4- Kung ninais lamang ni Allah na magkaroon ng anak 
(na lalaki, o mga supling) ay maaari Siyang pumili kung 
sino ang nakakalugod sa Kanya sa lipon ng Kanyang 
mga nilikha. Datapuwa’t luwalhatiin Siya! (Higit Siyang 
mataas sa mga ito). Siya si Allah, ang Tanging Isa, ang 




721 


Ang Mga Pangkat 

Hindi Mapapasubalian. 5- Nilikha Niya ang kalangitan 
at kalupaan sa katotohanan (ganap na sukat). Kanyang 
ginawa na ang gabi ay lumagom sa maghapon, at ang 
maghapon ay lumagom sa gabi. Ipinailalim Niya ang araw 
at buwan (sa Kanyang pag-uutos); at ang bawat isa ay 
tumatakbo (sa takdang daan) sa natataningang panahon. 
Katotohanang Siya ang Pinakamakapangyarihan, ang Lagi 
nang Nagpapatawad. 

6 - Kanyang nilikha kayong lahat mula sa iisang tao (Adan); 
at nilikha Niya (sa katulad na kalikasan, alalaong baga, 
mula sa malagkit na putik) ang kanyang kasama (Eba). At 
ipinadala Niya sa inyo ang walong pares ng hayop (lalaki 
at babaeng tupa, kambing, baka, at kamelyo). Kanyang 
nilikha kayo sa sinapupunan ng inyong ina sa maraming 
baitang (antas) nang magkakasunod sa tatlong lambong 
ng kadiliman. Siya si Allah, ang inyong Panginoon at 
Tagapanustos; sa Kanya ang lahat ng Kapamahalaan at 
Paghahari. La ilaha ill Allah (Wala ng iba pang diyos na 
karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah). 
Paano kayo napalayo (sa inyong tunay na Panginoon)? 

7- Kung inyong itatakwil (si Allah), katotohanang si 
Allah ay hindi nangangailangan sa inyo; datapuwa’t hindi 
Niya naiibigan ang kawalan ng pasasalamat sa Kanyang 
mga alipin. Kung kayo ay may loob ng pasasalamat (sa 
pamamagitan ng pananampalataya), Siya ay nalulugod sa 
inyo. Walang sinumang may dala ng pasanin (kasalanan) ang 
maaaring magdala ng pasanin (kasalanan) ng iba. Sa huli, 
sa inyong Panginoon ang inyong pagbabalik, at Kanyang 
sasabihin sa inyo kung ano ang inyong ginawa (sa buhay 



722 


Surah 39 *Az-Zumar 


na ito). Sapagkat katotohanang ganap Niyang talastas ang 
lahat ng nasa puso (ng mga tao). 

8 - Kung ang ilang kaguluhan ay dumatal sa tao, siya ay 
naninikluhod sa kanyang Panginoon, at bumabaling sa 
Kanya sa pagsisisi; datapuwa’t kung maigawad na Niya 
ang Kanyang paglingap sa kanya mula sa Kanyang Sarili 
ay nakakalimutan na niya ang kanyang ipinanikluhod 
noong una, at siya ay nagtatambal ng iba pa (sa pagsamba) 
kay Allah, upang iligaw ang iba sa Kanyang Tuwid na 
Landas. Ipagbadya: “Magpakaligaya kayo sa inyong 
kawalan ng pananampalataya sa maigsing sandali (lamang); 
katotohanang ikaw ay (isa) sa mga magsisipanahan sa Apoy!” 

9- Siya kaya na masunurin kay Allah, na nagpapatirapa sa 
kanyang sarili o nakatindig (sa pagdarasal) sa mga oras ng 
gabi, na nangangamba sa Kabilang Buhay at umaasa sa 
Habag ng kanyang Panginoon (ay katulad ng isa na hindi 
nananampalataya)? Ipagbadya: “Sila kaya na may kaalaman 
ay katulad nila na walang kaalaman? Sila lamang na mga tao 
na may pang-unawa ang tatanggap ng paala-ala (alalaong 
baga, ang makakakuha ng aral sa mga Tanda at Talata ni 
Allah). 

IO - Ipagbadya (O Muhammad): “O kayo, na Aking (Allah) 
mga alipin na sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah at 
sa Islam), pangambahan ang inyong Panginoon (Allah) at 
panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya. Kabutihan (ang 
gantimpala) sa mga gumagawa ng kabutihan sa mundong 
ito, at ang kalupaan ni Allah ay malawak (kaya’t kung kayo 
ay hindi makasamba kay Allah sa isang pook, kung gayon, 
ay lumipat sa iba)! Sila lamang na matitiyaga ang tatanggap 
nang ganap ng kanilang gantimpala na hindi masusukat.” 



723 


Ang Mga Pangkat 

11 Ipagbadya (O Muhammad): “Katotohanang ako 
ay pinag-utusan na sumamba lamang kay Allah (sa 
pamamagitan nang pagsunod sa Kanya at paggawa ng 
mga gawang pananampalataya ng may katapatan tungo 
sa Kapakanan ni Allah at hindi isang pagpapakita lamang 
at huwag mag-akibat ng anumang katambal sa Kanya sa 
pagsamba).” I2 - At ako ay pinag-utusan na manguna sa mga 
nagsusuko ng kanilang sarili kay Allah (sa Islam) bilang mga 
Muslim. '3- Ipagbadya (O Muhammad): “Katotohanang ako 
ay nangangamba kung ako ay susuway sa aking Panginoon, 
(at) sa Kaparusahan ng Dakilang Araw.” T 4- Ipagbadya (O 
Muhammad): “Si Allah lamang ang aking pinaglilingkuran, 
ng aking matapat (at natatanging) debosyon (pagiging 
matimtiman); T 5- Maglingkod kayo kung sino ang nais 
ninyo maliban pa sa Kanya.” Ipagbadya (O Muhammad): 
“Katotohanan, ang mga talunan ay sila na nagpalungi sa 
kanilang sariling kaluluwa at sa kanilang pamilya sa Araw 
ngMulingPagkabuhay.” Katotohanan, ito ang nagliliwanag 
na pagkatalo! l6 - Sila ay natatakpan ng Apoy sa kanilang 
itaas at nasasapnan ng Apoy sa kanilang ibaba; sa ganito ay 
binabalaan ni Allah ang Kanyang mga tagapaglingkod: “O 
aking mga alipin! Kung gayon, inyong pangambahan Ako! ” 

'7- At sa mga umiiwas sa Taghut (mga huwad na diyus- 
diyosan) sa pamamagitan ng hindi pagsamba sa kanila, 
at bumabaling kay Allah sa pagsisisi; sasakanila ang 
magandang balita; kaya’t (iyong) ipahayag ang magandang 
balita sa Aking mga alipin, l8 - Sila na nakikinig sa Salita 
(mabuting payo, La ilaha ill Allah [Wala ng iba pang diyos 
na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay 
Allah}, sa Kaisahan ni Allah, sa Islam, atbp.), at sumusunod 



724 


Surah 39 *Az-Zumar 


sa pinakamainam dito (tulad ng pagsamba lamang kay 
Allah at pag-iwas sa Taghut [mga diyus-diyosan}); sila ang 
mga pinatnubayan ni Allah at sila ang (mga tao) na may 
pang-unawa. 

K) - Siya kaya na ang Pag-uutos (Salita) ng kaparusahan 
ay inilapat sa kanya nang makatarungan (ay katulad niya 
na umiiwas sa kasamaan). Ikaw ba (O Muhammad) ay 
magliligtas sa kanya na nasa Apoy? 20 Datapuwa’t sila na 
may pangangamba kay Allah at nagpapanatili ng kanilang 
katungkulan sa kanilang Panginoon; (para) sa kanila ay 
itinayo ang matatayog na mansiyon na patong-patong, na 
sa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy (alalaong 
baga, ang Paraiso). Ito ang Pangako ni Allah, at si Allah 
kailanman ay hindi sumisira sa Kanyang Pangako. 

21 ■ Hindi baga ninyo namamasdan na si Allah ang 
nagpapamalisbis ng tubig (ulan) mula sa alapaap at hinayaan 
Niya na ito ay sipsipin ng lupa, at pagkatapos ay Kanyang 
ginawa na ito ay sumibol bilang batis? At hinayaan Niya na 
sumibol dito ang iba’t ibang pananim na may iba’t ibang 
kulay; at pagkatapos ito ay nalanta at nanilaw, at ginawa 
Niya na ito ay matuyot at malasog. Katotohanang nasa sa 
mga ito ang isang Paala-ala sa mga tao na may pang-unawa. 
22 - Siya kaya na ang puso ay binuksan ni Allah sa Islam 
(naging Muslim) upang siya ay makatanggap ng liwanag 
mula kay Allah (ay hindi mainam kaysa sa may matigas na 
puso, alalaong baga, hindi Muslim)? Kasawian sa kanila na 
ang puso ay tumigas dahilan sa kawalan ng pag-aala-ala kay 
Allah! Sila ay lantad na naglilibot sa kamalian! 

2 3 - Si Allah ang nagpapapanaog sa pana-panahon ng 
pinakamagandang mensahe sa anyo ng isang Aklat, na ang 



725 


Ang Mga Pangkat 

mga bahagi nito (Qur’an) ay magkakawangki sa kabutihan 
at katotohanan, at malimit na binabanggit. Ang balat 
ng mga may pangangamba sa kanilang Panginoon ay 
nanginginig (kung ito [ang Qur’an} ay kanilang dinadalit 
o napapakinggan). At ang kanilang balat at kanilang puso 
ay lumalambot sa pag-aala-ala kay Allah. Ito ang patnubay 
ni Allah. Pinapatnubayan Niya ang sinumang Kanyang 
maibigan at sinumang hayaan ni Allah na mapaligaw, sa 
kanya ay walang makakapamatnubay. 

2 4- Siya kaya na haharapin niya ng kanyang mukha ang 
kahiya-hiyang Kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay 
(ay katulad niya na napapangalagaan dito, at papasok nang 
mapayapa sa Paraiso)? At sa Zalimun (mga mapaggawa 
ng kamalian at mapagsamba sa mga diyus-diyosan) ay 
ipagbabadya: “Lasapin ninyo (ang bunga) ng inyong kinita!” 
2 5- Sila na mga nauna sa kanila ay nagpasinungaling (sa 
kapahayagan), kaya’t ang kaparusahan ay dumatal sa kanila 
sa landas na hindi nila inaasahan . 26 - Kaya’t ginawaran sila ni 
Allah na lasapin ang pagkaaba sa pangkasalukuyang buhay, 
datapuwa’t higit na matindi ang Kaparusahan sa Kabilang 
Buhay, kung kanila lamang nalalaman! 

2 7 At katotohanang Aming inihantad sa mga tao sa Qur’an 
na ito ang lahat ng uri ng paghahambing (talinghaga) 
upang sila ay makatanggap ng paala-ala. 28 Isang Qur’an 
sa (wikang) Arabik na walang anumang kalihisan (dito), 
upang kanilang maiwasan ang lahat ng kasamaan na 
ipinag-utos ni Allah na kanilang talikdan. 2 9- Si Allah ay 
nagpahayag ng isang talinghaga: Isang (lingkod) na tao na 
kasama sa karamihan ng mga nag-aakibat ng katambal (sa 
pagsamba kay Allah) at nagtatalo-talo sa bawat isa, at ng 



726 


Surah 39 *Az-Zumar 


isang (lingkod) na tao na nabibilang nang ganap sa isang 
panginoon (na sumasamba lamang kay Allah); sila baga 
ay magkatulad kung paghahambingin? Ang lahat ng mga 
pagluwalhati at pasasalamat ay kay Allah! Datapuwa’t ang 
karamihan sa kanila ay walang kaalaman. 3° Katotohanang 
ikaw (O Muhammad, isang araw) ay mamamatay at 
katotohanang (isang araw) sila rin ay mamamatay. 3 1 - At sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay, kayo ay magsisipagtalo-talo 
sa harapan ng inyong Panginoon. 

3 2 - Kung gayon, sino pa kaya ang higit na gumagawa ng 
kamalian maliban sa kanya na umuusal ng kasinungalingan 
laban kay Allah, at nagtatakwil sa Katotohanan (sa Qur’an, 
kay Propeta Muhammad, sa Islam, sa Muling Pagkabuhay, 
sa gantimpala o kaparusahan ng mabubuti at masasamang 
gawa) kung ito ay dumatal sa kanya! Wala kaya sa Impiyerno 
ang tirahan ng mga walang pananampalataya? 33- At siya 
(Muhammad), na nagdala ng Katotohanan (ng Qur’an, Islam 
at Kaisahan ni Allah) at (sila) na nagpapatotoo dito (mga 
tunay na sumasampalataya sa Islam at Kaisahan ni Allah), 
sila ang mga tao na Muttaqun (mga banal, matimtimang 
tao na gumagawa ng katuwiran at kabutihan). 34- Sasakanila 
ang lahat ng kanilang naisin sa kanilang Panginoon; ito ang 
gantimpala ng Muhsinun (mga gumagawa ng kabutihan 
tungo sa Kapakanan ni Allah at ayon sa Sunna [pamamaraan 
at pagtuturo} ni Propeta Muhammad). 35- Upang si Allah ay 
magpatawad sa kanila sa kasamaan na kanilang ginawa at 
upang mabigyan sila ng gantimpala ayon sa pinakamainam 
na kanilang nagawa. 

3 6 - Hindi baga si Allah ay Sapat na para sa Kanyang 
tagapaglingkod? Datapuwa’t sila ay nagtangka na takutin 



727 


Ang Mga Pangkat 

kayo sa pamamagitan ng (mga diyus-diyosan na kanilang 
sinasamba) maliban pa sa Kanya! At sinumang pabayaan ni 
Allah na maligaw, sa kanya ay walang makakapamatnubay. 
37- At sinumang patnubayan ni Allah, walang sinuman 
ang makapagliligaw sa kanya. Hindi baga si Allah ang 
Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang Panginoon ng 
Kagantihan (sa kasamaan o kabutihan)? 

3 S - At katotohanan, kung sila ay inyong tatanungin kung 
sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, walang pagsala 
na kanilang sasabihin: “Si Allah (ang lumikha sa kanila).” 
Ipagbadya: “(Kung gayon), sabihin ninyo sa akin ang mga 
bagay na inyong tinatawagan maliban pa kay Allah; kung 
si Allah ay magnais sa akin ng panganib, sila ba (mga diyus- 
diyosan) ay makapagpapaalis ng Kanyang panganib; at 
kung si Allah ay magnais ng ilang habag sa akin, sila ba 
(mga diyus-diyosan) ay makakapigil sa Kanyang Habag?” 
Ipagbadya: “Sapat na sa akin si Allah! Ang mga nagtitiwala 
sa Kanya (alalaong baga, ang mga sumasampalataya), ay 
nararapat na magbigay (sa Kanya) ng kanilang pagtitiwala.” 
39- Ipagbadya (O Muhammad): “O akingpamayanan! Gawin 
ninyo kung ano ang paraan ninyo, at gagawin ko rin ang 
ayon sa akin. Hindi maglalaon at inyong mapag-aalaman, 
4 ° Kung kanino daratal ang kahiya-hiyang kaparusahan at 
kung kanino papanaog ang walang hanggang kaparusahan.” 
4 1 - Katiyakang Aming ipinanaog sa iyo (0 Muhammad) ang 
Aklat (ang Qur’an) sa Katotohanan upang (mapatnubayan) 
ang sangkatauhan. Siya na tumatanggap ng patnubay ay 
nagbibigay kapakinabangan sa kanyang sarili (kaluluwa); 
datapuwa’t siya na naliligaw ay nagbibigay kapinsalaan sa 
kanyang sarili (kaluluwa). At ikaw (O Muhammad) ay hindi 



728 


Surah 39 *Az-Zumar 


isang Wakil (tagapamahala, katiwala o tagapagpatupad ng 
kanilang ginagawa) sa kanila. 

4 2 - Si Allah ang kumukuha ng kaluluwa (ng mga tao) sa 
sandali ng kanilang kamatayan, gayundin (sa kaluluwa ng 
mga tao) na hindi namatay sa sandali ng kanilang pagtulog. 
Hinahawakan Niya ang (kaluluwa) ng mga tao na ang 
kamatayan ay naitakda na (upang hindi na makabalik 
muli sa buhay, alalaong baga, sa kanyang nahihimlay na 
katawan), at ibinabalik Niyang muli (ang ibang kaluluwa 
sa kanilang katawan, alalaong baga, sa mga hindi pa 
nakatakdang mamatay), sa natataningan na panahon. 
Katotohanang naririto ang mgaTanda sa mga tao na matiim 
na nagmumuni-muni. 

43- Ano? Kumuha ba sila ng iba bilang mga 
tagapamagitan maliban pa kay Allah? Ipagbadya: “Kahit 
na sila ay walang anumang kapangyarihan at karunungan?” 

44 - Ipagbadya: “Kay Allah lamang ang pag-aangkin ng 
(lahat ng) pamamagitan. Sa Kanya ang pagmamay-ari 
ng lahat ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan. Sa 
katapusan, sa Kanya kayong lahat ay muling ibabalik.” 

45- At kung si Allah lamang ang binabanggit, ang puso ng 
mga hindi nananampalataya ay napupuno ng pagkayamot 
(sa Kaisahan ni Allah); datapuwa’t kung (ang ibang mga 
diyus-diyosan, halimbawa, ang lahat ng kanilang mga 
sinasamba katulad ni Hesus na anak ni Maria, Ezra, anghel, 
santo o santa, imahen, Jinn, pari, krus, atbp.) maliban pa 
sa Kanya ay nababanggit, pagmasdan, sila ay napupuspos 
ng kagalakan! 4 6 - Ipagbadya (O Muhammad): “O Allah! Ang 
Tagapaglikha ng kalangitan at kalupaan! Ang Ganap na 
Nakakabatid ng lahat ng Ghaib (mga nakalingid, Kabilang 



729 


Ang Mga Pangkat 

Buhay) at nakalantad. Kayo lamang ang makakapaghusga 
sa lipon ng Inyong mga alipin sa mga hagay na hindi nila 
pinagkasunduan.” 47- At sa mga nagsigawa ng kamalian 
(mga sumasamba sa diyus-diyosan at walang pananalig sa 
Kaisahan ni Allah), kung kanila ang lahat ng nasa kalupaan 
at dito ay may higit pang iba; katotohanang ito ay iaalay 
nila upang ipangtubos sa kanilang sarili sa masamang 
kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay; datapuwa’t 
dito ay tatambad sa kanila (at magiging maliwanag) 
mula kay Allah, ang mga bagay na hindi nila naaala-ala! 
4 8 - Sapagkat ang kasamaan ng kanilang mga gawa ay 
tatambad sa kanila, at sila ay ganap na mapapalibutan ng 
mga bagay na noon ay tinutuya nila! 

49- Ngayon, kung ang kapinsalaan ay dumapo sa tao, siya 
ay naninikluhod sa Amin; datapuwa’t kung maigawad na 
Namin ang biyaya (mailigtas siya sa gayong kapinsalaan) 
mula sa Amin, siya ay nagsasabi: “Ito ay aking nakamtan 
dahilan sa tiyak na karunungan (na aking angkin)! Hindi, ito 
ay isa lamang pagsubok, datapuwa’t ang karamihan sa kanila 
ay hindi nakakaunawa! 5° Katotohanan! Ang mga nauna 
sa kanila ay nagsasabi rin ng ganito. Datapuwa’t ang lahat 
ng kanilang ginawa ay walang kapakinabangan sa kanila. 
5' Kaya’tangbungangkanilangmasamanggawaaysumakmal 
sa kanila. At ang mapaggawa ng kamalian (sa lahing ito, sa 
mga tao, na ikaw Muhammad ay isinugo), ang masamang 
bunga ng kanilang gawa ay sasakmal din sa kanila, at sila ay 
hindi makakatakas! 5 2 - Hindi baga nila nababatid na si Allah 
ang nagkakaloob ng mga ikabubuhay o nagkakait nito sa 
sinumang Kanyang maibigan? Katotohanan! Naririto ang 
mgaTanha sa mga may pananampalataya! 53- Ipagbadya “ O 



730 


Surah 39 *Az-Zumar 


Ibadi (Aking mga alipin) na nagkasala (sa pagsuway) laban 
sa kanilang kaluluwa (sa pamamagitan nang paggawa nang 
masasamang asal at kasalanan)! Huwag kayong mawalan ng 
pag-asa sa Habag ni Allah; sapagkat katotohanang si Allah 
ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Katotohanang 
Siya ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 
54- Datapuwa’t magsibaling kayo sa inyong Panginoon (sa 
pagtitika) at isuko (ninyo ang inyong sarili) sa Kanya, bago 
dumatal sa inyo ang pagpaparusa. Matapos ito, kayo ay 
hindi na matutulungan. 

55 At sundin ang Pinakamainam (ang Qur’an, gawin ninyo 
ang ipinag-uutos nito at talikdan ang ipinagbabawal nito) 
na ipinahayag sa inyo mula sa inyong Panginoon, bago 
ang Kaparusahan ay sumapit sa inyo nang walang kaabog- 
abog, sa panahon na hindi ninyo napag-aakala! 5 6 - (Marahil) 
baka ang isang tao (kaluluwa) ay magsasabi: ‘Ah! Kasawian 
sa akin! Aking napabayaan (ang aking tungkulin) kay 
Allah, at ako ay isa lamang sa bunton ng mga nanunuya (sa 
katotohanan ng La ilaha ill Allah [Wala ng iba pang diyos 
na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay 
Allah})! 57- O (marahil) baka siya ay makapagsabi: “Kung 
si Allah ay namatnubay lamang sa akin, walang pagsala, 
disin sana ako ay napabilang sa Muttaqun (mga matutuwid 
at mabubuting tao na nangangamba nang labis kay Allah 
at umiiiwas sa lahat ng mga kasalanan at nagmamahal sa 
Kanya ng higit at nagsasagawa ng lahat Niyang ipinag- 
uutos)!” 5 8 - O (marahil) baka siya ay magsabi, kung kanyang 
(lantad) na mamasdan ang Kaparusahan: “Kung mayroon 
lamang sana ako na isa pang pagkakataon (upang makabalik 
sa makamundong buhay), kung gayon, walang pagsala 



731 


Ang Mga Pangkat 

na ako ay mapapabilang sa Muhsinun (mga gumagawa 
ng katuwiran at kabutihan)!” 59- (Ang kasagutan ay ito): 
“Tunay! Katotohanang dumatal sa inyo ang Aking Ayat 
(mga tanda, aral, katibayan, kapahayagan, atbp.) at inyong 
itinakwil ang mga ito; at kayo ay mga palalo at napabilang 
sa mga nagtatatwa ng pananampalataya!” 6o - At sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay ay inyong mapagmamasdan sila 
na nagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah (alalaong 
baga, nag-akibat sa Kanya ng mga anak, katambal, kahati, 
atbp.). Ang kanilang mukha ay nangingitim; wala baga sa 
Impiyerno ang tirahan ng mga palalo? 6l - Datapuwa’t si 
Allah ang magliligtas sa Muttaqun (mga matutuwid at 
mabubuting tao na labis na nagmamahal at nangangamba 
kay Allah) sapagkat kanilang inani ang kanilang kaligtasan. 
Walang anumang kasamaan ang darapo sa kanila, gayundin, 
sila ay hindi malulumbay 

62 ■ Si Allah ang Manlilikha ng lahat ng bagay, at Siya ang 
Wakil (Katiwala,Tagapangalaga atTagapagpatupad) ng mga 
pangyayari sa lahat ng bagay. 6 3- Sa Kanya ang pagmamay- 
ari ng mga susi ng kalangitan at kalupaan. At sinuman 
ang nagtatakwil sa Ayat (mga tanda, aral, katibayan, 
kapahayagan, atbp.) ni Allah, sila ang mapapariwara. 
6 4 Ipagbadya mo (O Muhammad sa mga sumasamba sa 
diyus-diyosan): ‘Ako ba ay inuutusan ninyo na sumamba 
sa iba maliban pa kay Allah? O kayo na mga walang pag- 
iisip!” 6 5- Datapuwa’t katiyakang ito ay inihayag sa iyo 
(O Muhammad), na katulad din nang pagkapahayag (sa 
mga Tagapagbalita ni Allah) na una pa sa iyo: “Kung kayo 
ay magtatambal (ng iba pang diyus-diyosan kay Allah), 
katotohanang walang magiging saysay ang inyong mga 



732 


Surah 39 *Az-Zumar 


gawa (sa buhay na ito), at walang pagsala na kayo ay kasama 
sa mga mapapariwara.” 66 - Hindi, datapuwa’t sambahin 
(lamang) ninyo si Allah, at nang kayo ay mapabilang sa mga 
nagbibigay ng pasasalamat. 

6 7- Hindi sila nagbigay ng makatuwirang pagtuturing kay 
Allah na nalalaan sa Kanya. Sa Araw ng Muling Pagkabuhay, 
ang buong kalupaan ay isang dakot lamang ng Kanyang 
Kamay, at ang kalangitan ay gugulong sa Kanyang kanang 
Kamay. Luwalhatiin Siya! Higit Siyang mataas sa lahat ng 
mgaitinatambal saKanya! 68 -At angTambuli aypatutunugin, 
at ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay hihimatayin, 
maliban sa kanya na pinili ni Allah. Hindi magtatagal, ang 
pangalawang pagtunog ay gagawin, at pagmasdan, sila ay 
magsisitindig at magsisitanaw (sa paghihintay)! 6 9- At ang 
kalupaan ay magluluningning mula sa liwanag ng kanyang 
Panginoon (si Allah, sa Kanyang pagparito upang hatulan 
ang sangkatauhan). AngTalaan (ng mga gawa) ay ipapatong 
nang nakabukas. Ang mga propeta at mga saksi ay 
itatanghal sa harapan at ang makatarungang pagpapasya ay 
ipagbabadya sa kanila; at sila ay hindi malalapatan ng kahit 
na anumang katiting na kamalian (kawalang katarungan). 
7 °- At ang bawat tao (kaluluwa) ay babayaran nang ganap (sa 
naging bunga) ng kanyang mga gawa; at si Allah ang Ganap 
na Nakakaalam ng lahat nilang ginagawa. 

7 1 - Ang mga hindi sumasampalataya ay itataboy sa 
Impiyerno sa mga pangkat, hanggang nang kanilang 
marating ito, ang mga tarangkahan nito ay biglang bubukas 
(na katulad ng isang bilangguan sa pagdating ng mga 
bilanggo), at ang kanyang mga tagapagbantay ay magsasabi: 
“Hindi baga dumatal sa inyo ang mga Tagapagbalita na mula 



733 


Ang Mga Pangkat 

sa lipon ninyo na dumadalit sa inyo ng mgaTalata ng inyong 
Panginoon at nagbababala sa inyo ng inyong pakikipagtipan 
sa Araw na ito? Sila ay magsasabi: “Tunay nga, datapuwa’t 
ang salita ng Kaparusahan ay ginawang makatarungan 
laban sa mga walang panananampalataya!” 7 2 - Sa kanila ay 
ipagbabadya: “Magsipasok kayo sa mga tarangkahan ng 
Impiyerno upang manahan dito. At katotohanang ito ay 
masamang tirahan sa mga mapagpaimbabaw!” 

73- At sila na may pagkatakot sa kanilang Panginoon ay 
aakayin sa Halamanan (Paraiso) sa mga pangkat, hanggang 
nang kanilang sapitin at mamasdan ito, ang kanyang mga 
tarangkahan ay ibubukas (bago ang kanilang pagpasok 
sa pagtanggap sa kanila), at ang tagapagbantay nito ay 
mangungusap: “Salamun Alaikum (Ang kapayapaan 
ay sumainyo)! Nagsigawa kayo ng kagalingan, kaya’t 
magsituloy kayo upang dito manirahan.” 74- At sila ay 
mangungusap: ‘Ang lahat ng pagluwalhati at pasasalamat ay 
kay Allah, na katotohanang tumupad sa Kanyang pangako 
sa amin at naggawad sa amin ng lupang ito bilang pamana. 
Kami ay makakapanirahan sa Paraiso saan man namin 
naisin. Pagmalasin kung gaano kainam ang gantimpala 
sa mga (matimtiman) na nagsigawa ng kabutihan!” 75- At 
inyong mapagmamalas ang mga anghel na nakapalibot sa 
Luklukan (ni Allah) sa lahat ng paligid na humihimig ng 
pagluwalhati at pagpupuri sa kanilang Panginoon (Allah). 
At ang (lahat ng mga nilikha) ay hahatulan sa katotohanan, 
at (sa bawat sulok) ang lahat ng panambitan ay: ‘Ang lahat 
ng pagluwalhati at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon 
ng lahat ng mga nilalang!” 



734 


Surah 40 • Ghafir 

Ang Mga Sumasampalataya 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Ha, Mim (mga titik Ha, Ma). 

2 - Ang kapahayagan ng Aklat na ito (Qur’an) ay mula kay 
Allah, ang Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang Puspos 
ng Karunungan. 3- Na nagpapatawad ng kasalanan, ang 
tumatanggap ng pagsisisi, ang mahigpit sa kaparusahan, 
ang ganap na mapagkaloob. La ilaha illa Huwa (Wala ng 
iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Kanya), sa Kanya ang Huling Hantungan. 

4- Walang sinuman ang makakapagpasubali (sa pagtatalo) 
sa Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.) 
ni Allah maliban sa mga hindi sumasampalataya. Kaya’t 
huwag hayaan ang kanilang paglilibot sa kalupaan 
(sa kanilang mga minimithi) ay makadaya sa iyo (O 
Muhammad, ang kanilang pangwakas na hantungan ay 
Apoy ng Impiyerno)! Datapuwa’t (may mga tao) bago 
pa sa kanila ang nagtatwa sa (mgaTanda). Ang mga tao ni 
Noe at ang magkakapangkat na sumunod sa kanila; at ang 
bawat pamayanan ay nagtangka ng masama sa kanilang 
propeta upang hulihin siya, ang makipagtalo sa kanya sa 
paraan ng mga kapalaluan upang kanilang mabaligtad ang 
katotohanan. Datapuwa’t Ako ang sumakmal sa kanila (sa 
kaparusahan)! At gaano katindi ang Aking pagpaparusa! 
6 - Kaya’t sa ganito ang Salita ng inyong Panginoon ay naging 




735 


Ang Mga Sumasampalataya 

makatuwiran laban sa mga walang pananampalataya at 
katotohanang sila ay magsisipanirahan sa Apoy! 

7- Sila (na mga anghel) na nagtatangan ng Luklukan 
(ni Allah) at sila na nakapalibot dito ay humihimig 
nang pagluwalhati at pagpupuri sa kanilang Panginoon; 
at sumasampalataya sa Kanya; at naninilukhod ng 
pagpapatawad sa mga sumasampalataya (na sumasambit): 
“O aming Panginoon! Kayo ang nakakasakop sa lahat ng 
bagay, sa biyaya at karunungan; Inyong patawarin sila na 
nagbabalik loob sapagsisisi at tumatahak sa InyongLandas 
at sila ay iadya Ninyo sa kaparusahan ng Naglalagablab na 
Apoy!” s - ‘At ipagkaloob Ninyo, O aming Panginoon!, na sila 
ay magsipasok sa Halamanan ng Walang Hanggan (Paraiso) 
na Inyongipinangako sakanila, at samgamatutuwid salipon 
ng kanilang mga ama, ng kanilang mga asawa, at sa kanilang 
mga angkan! Sapagkat Kayo lamang ang Pinakamataas sa 
Kapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan. 9- At Inyong 
panatilihin sila na ligtas sa (lahat) ng mga karamdaman 
(at kaparusahan) dahilan sa kanilang mga kasalanan at 
sinuman ang Inyong iligtas (sa kaparusahan) sa Araw na 
yaon, katotohanan na siya ay Inyong kinupkop ng Inyong 
habag, at ito ang tunay na mataas na tagumpay.” 

IO - Ang mga hindi sumasampalataya ay pagsasabihan 
(sa sandali ng kanilang pagpasok sa Apoy): “Higit ang 
pagkaayaw ni Allah sa inyo (sa buhay sa mundong ito 
noong sila ay nagtakwil sa Pananampalataya) kaysa ang 
pag-ayaw ninyo sa inyong sarili sa isa’t isa (na ngayon ay 
nasa Apoy ng Impiyerno), dahilan sa kayo ay tinawagan 
sa pananampalataya at naging hirati na kayo sa pag-ayaw.” 
IT ' Sila ay mangungusap: ‘Aming Panginoon! Dalawang 



736 


Surah 40 • Ghafir 


ulit na kami ay Inyong ginawa na mamatay (alalaong baga, 
kami ay patay mula sa laman ng aming ama at naging 
patay pagkatapos na pumanaw sa mundong ito) at kami ay 
dalawang ulit na ginawa Ninyo na mabuhay (alalaong baga, 
ang mabuhay ng kami ay ipinanganak at mabuhay muli sa 
araw ng pagbangon)! Ngayon ay aming nakilala ang aming 
mga kasalanan, mayroon baga kayang paraan na kami 
ay makawala rito?” I2 - (At dito ay ipagbabadya): “Ito’y sa 
dahilan na noong si Allah lamang ang tinatawagan (upang 
sambahin), kayo ay nagtatakwil sa pananampalataya, 
datapuwa’t kung ang iba pang diyus-diyosan ay itambal sa 
Kanya, kayo ay nagsisisampalataya! Ang pag-uutos ay na 
kay Allah, ang Kataas-taasan, ang Pinakadakila!” 

'3' Siya (Allah) ang nagpamalas sa inyo ng Kanyang 
Ayat (mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda, atbp.) 
at nagparating sa inyo ng inyong ikabubuhay mula sa 
kalangitan; datapuwa’t sila lamang na tumatanggap ng 
paala-ala ang nagbabalik loob (kay Allah). T 4- Kaya’t tawagan 
mo (O Muhammad at kayo na mga sumasampalataya) si 
Allah ng may matimtimang debosyon sa Kanya kahit na 
ang mga hindi sumasampalataya ay mapoot dito. Siya ay 
Mataas sa Kanyang mga Katangian. Siya ang Panginoon 
ng Luklukan. Sa pamamagitan ng Kanyang pag-uutos ay 
Kanyang isinusugo ang Kanyang inspirasyon (patnubay) 
sa sinuman sa Kanyang mga alipin na Kanyang maibigan, 
upang (Kanyang) mabigyang babala (ang mga tao) sa 
araw ng pakikipagtipan (Araw ng Muling Pagkabuhay), 
16 Ang Araw na silang (lahat) ay magsisitambad. Walang 
anumang bagay ang nakalingid kay Allah. Kanino pa kaya 
ang kaharian sa araw na yaon? Ito ay kay Allah, ang Nag- 



737 


Ang Mga Sumasampalataya 

iisa, ang hindi mapapangibabawan! '/■ Sa Araw na yaon ang 
bawat tao (kaluluwa) ay babayaran sa anumang kanyang 
kinita. Walang anumang di katarungan ang mananaig sa 
Araw na yaon sapagkat si Allah ay Maagap sa pagsusulit. 

lS - Sila ay bigyan mo (O Muhammad) ng babala sa Araw 
na papalapit na (alalaong baga, ang Araw ng Muling 
Pagkabuhay), kung ang mga puso ay mangyaring bumara sa 
kanilang lalamunan at hindi nila maibabalik ang kanilang 
(mga puso) sa kanilang dibdib at gayundin na ito ay kanilang 
iluwa. Walang sinumang kaibigan o tagapamagitan ang 
makakamtan ng Zalimun (mga hindi sumasampalataya, 
mapagsamba sa mga diyus-diyosan, mapaggawa ng 
kabuktutan, atbp.) upang makinig sa kanila. r 9- Si Allah 
ang nakakabatid sa lahat ng pagtataksil (kadayaan) ng 
mga mata, at ng lahat ng mga itinatago ng mga puso (ng 
mga tao). 2 °- At si Allah ay hahatol sa katotohanan (ng may 
katarungan) datapuwa’t ang kanilang mga tinatawagan 
maliban pa sa Kanya ay hindi makakahatol sa anumang 
bagay Katotohanang si Allah ang Ganap na Nakakamasid, 
ang Lubos na Nakakarinig (ng lahat ng bagay). 

21 ■ Hindi baga sila nagsisipaglakbay sa kalupaan at 
napagmamalas kung ano ang kinasapitan ng mga nangauna 
sa kanila? Sila ay higit na mainam sa kanila sa lakas at sa mga 
bakas (nakanilangnaiwan) sakalupaan. Datapuwa’t siAllah 
ay sumakmal sa kanila sa kaparusahan dahilan sa kanilang 
kasalanan. At walang sinuman ang makakapangalaga sa 
kanila laban kay Allah. 22 - Sapagkat sa kanila ay dumatal 
ang mga Tagapagbalita na may maliwanag (na mga Tanda), 
datapuwa’t itinakwil nila ito, kaya’t sila ay sinakmal ni 



738 


Surah 40 • Ghafir 


Allah ng kaparusahan. Katotohanang si Allah ay Ganap na 
Malakas, ang Mahigpit sa Kaparusahan. 

2 3- Noon panguna, katotohanang Aming isinugo si Moises 
na dala ang Aming Ayat (mga kapahayagan, katibayan, aral, 
tanda, atbp.) at nang nagliliwanag na kapamahalaan, 2 4- Kay 
Paraon, Haman at Korah; datapuwa’t kanilang tinawag (siya 
na): “Isang manggagaway na nagsasabi ng kasinungalingan!” 
2 5 At nang ibigay niya sa kanila ang Katotohanan mula sa 
Amin, sila ay nangusap: “Patayin ninyo ang mga anak na 
lalaki ng mga mananalig sa kanya, at hayaan ninyo ang 
kanilang kababaihan na mabuhay.” Datapuwa’t ang tangka 
ng mga hindi sumasampalataya (ay nagwakas) sa wala 
maliban sa kamalian (at maling haka-haka)! 

26 ■ Sinabi ni Paraon: ‘Ako ay iwan ninyo upang (aking) 
patayin si Moises; at hayaan siyang tumawag sa kanyang 
Panginoon! Ang aking pinangangambahan ay baka baguhin 
niya ang inyong paniniwala, o baka siya ay maging sanhi ng 
mga kalokohan dito sa kalupaan!” 2 7- Si Moises ay nagsabi: 
“Katotohanang ako ay nanawagan sa aking Panginoon at 
inyong Panginoon (bilang pananggalang) sa bawat palalo na 
hindi sumasampalataya sa Araw ng Pagsusulit!” 

28 Isang nananampalataya, isang tao mula sa pamayanan 
ni Paraon, na naglilingid ng kanyang pananampalataya ang 
nagsabi: “Iyo bang papatayin ang isang tao dahilan sa siya 
ay nagsasabi ng: ‘Ang aking Panginoon ay si Allah?”, kung 
siya ay katotohanang pumarito sa iyo na may maliwanag 
na mga Tanda (mga katibayan) mula sa iyong Panginoon? 
At kung siya man ay maging sinungaling, sasakanya (ang 
kasalanan) ng kanyang kasinungalingan; datapuwa’t kung 
siya ay nagsasabi ng katotohanan, kung gayon ay sasapit 



739 


Ang Mga Sumasampalataya 

sa iyo ang mga bagay (ng kapinsalaan) na kung saan ikaw 
ay kanyang pinaaalalahanan. Katotohanang si Allah ay 
hindi namamatnubay sa Musrif (isang mapagsamba sa 
diyus-diyosan, isang mamatay tao na nagpapadanak ng 
dugo ng walang karapatan, sila na gumagawa ng malalaking 
kasalanan, mapang-api at lumalabag sa mga utos), na isang 
nagsisinungaling!” 2 9- “O aking pamayanan!, nasa sa inyo 
ngayon ang kapamahalaan sa araw na ito. Nasa sa inyo ang 
mataas na kamay (kapangyarihan) sa kalupaan; datapuwa’t 
sino ang tutulong sa atin sa kaparusahan ni Allah kung ito 
ay dumatal sa atin?” Si Paraon ay nagsabi: “Itinuturo ko 
lamang sa iyo kung ano ang aking nakikita (sa aking sarili); 
at hindi rin kita pinapatnubayan maliban sa landas ng 
katuwiran!” 

3°- At nangusap ang tao na sumasampalataya: “O aking 
pamayanan! Katotohanang ako ay nangangamba para sa 
inyo sa isang bagay na katulad ng araw (ng kapahamakan) 
ng mga magkakapangkat (ng panahong nauna)! 3 1 - Na 
katulad nang kinasapitan ng mga angkan ni Noe, ni A’ad, 
at ni Thamud, at sa mga sumunod sa kanila. Datapuwa’t 
si Allah ay hindi kailanman naghahangad ng kawalang 
katarungan sa Kanyang mga lingkod. 3 2 - ‘At, O aking 
pamayanan! Pinangangambahan ko sa inyo ang Araw na 
magkakaroon nang sabay na pagtatawagan (sa pagitan ng 
mga tao nang Impiyerno at Paraiso), 33- Sa Araw na kayo 
ay tatalikod at tatalilis. Walang sinumang tagapagtanggol 
ang maaasahan ninyo mula kay Allah. Sinumang naisin 
ni Allah na mapaligaw, walang sinuman ang sa kanya ay 
makakap amat nub ay. 

34- ‘At sa inyo ay dumatal si Hosep, sa mga panahong 



740 


Surah 40 • Ghafir 


lumipas na may dalang maliwanag na mgaTanda, datapuwa’t 
hindi kayo tumigil sa pag-aalinlangan tungkol (sa misyon) 
kung bakit siya ay isinugo; at sa kalaunan nang siya ay 
mamatay, kayo ay nagsabi: Wala ng iba pang Tagapagbalita 
ang ipapadala ni Allah pagkatapos niya”. At sa ganito ay 
hinahayaan ni Allah na maligaw ang isang tampalasan 
at isang lagi nang may pag-aalinlangan (sa mensahe at 
Kaisahan ni Allah). 35- Sila na nagsisipagtalo tungkol sa 
mgaTanda ni Allah na walang anumang kapamahalaan ang 
iginawad sa kanila, ito ay katotohanang nakakasuklam sa 
paningin ni Allah at ng mga sumasampalataya. Sa ganito ay 
ipinipinid ni Allah ang puso ng bawat mapagpaimbabaw 
at mapaniil (upang hindi nila mapatnubayan ang kanilang 
sarili sa tamang landas). 

3 6 Si Paraon ay nagsabi: “O Haman! Itindig mo sa akin ang 
isang matayog na palasyo, upang aking marating ang mga 
daan, 37- Ang mga daan upang (maabot) ko ang kalangitan, 
at doon ay aking makita ang Diyos ni Moises; datapuwa’t 
katotohanan, inaakala ko na siya ay sinungaling!” Kaya’t 
ito ay ginawang kalugod-lugod sa paningin ni Paraon, ang 
kasamaan ng kanyang mga gawa, at siya ay hinadlangan sa 
tamang landas at ang tangka ni Paraon ay naghatid sa kanya 
sa wala maliban sa pagkapariwara at kapinsalaan (sa kanya). 

3 8 - Ang tao na sumasampalataya ay muling nagsalita: 
“O aking pamayanan! Inyong sundin ako, at aking 
papatnubayan kayo sa tumpak na landas (alalaong 
baga, aking papatnubayan kayo sa Relihiyon ni Allah, 
ang Kaisahan ni Allah at sa Islam na rito ay isinugo si 
Moises).” 39- “O aking pamayanan! Ang pangkasalukuyang 
buhay na ito ay isa lamang (pansamantalang) kasiyahan. 




741 


Ang Mga Sumasampalataya 

Ang Kabilang Buhay ang siyang tahanan na magtatagal.” 
4°- “Siya na gumawa ng kasamaan ay hindi babayaran 
maliban sa katumbas nito; at siya na gumawa ng matutuwid 
na gawa, lalaki man o babae, at isang mananampalataya; 
sila ang magsisipasok sa Halamanan (ng kaligayahan). 
Dito, sasakanila ang kasaganaan na walang hanggan.” 
4 1 - ‘At, O aking pamayanan! (Lubhang pambihira) na 
kayo ay tinatawagan ko para sa inyong kaligtasan habang 
ako naman ay tinatawagan ninyo sa Apoy!” 4 2 - ‘Ako ay 
tinatawagan ninyo upang manungayaw nang laban kay 
Allah at mag-akibat sa Kanya ng mga katambal na rito 
ay wala akong kaalaman. Aking tinatawagan kayo sa 
Kanya na Kataas-taasan sa Kapangyarihan at Lagi nang 
Nagpapatawad (ng mga kasalanan) nang Paulit-ulit!” 
43- “Walang alinlangan na hinahangad ninyong manawagan 
ako sa kanya (diyus-diyosan) na walang kaangkinan upang 
tawagan maging sa mundong ito o sa Kabilang Buhay. Ang 
ating pagbabalik ay kay Allah at ang mga tampalasan sa 
paglabag ay maninirahan sa Apoy!” 44- “Hindi magtatagal 
ay inyong maaala-ala kung ano ang aking sinasabi sa inyo 
(ngayon). Ang aking (sariling) pangyayari (kahahantungan) 
ay inilalaan ko kay Allah; sapagkat si Allah ay lagi nang 
nagmamasid sa Kanyang mga lingkod.” 

45- Kaya’t iniligtas siya ni Allah sa lahat ng mga kasamaan 
na tinangka nila (laban sa kanya), habang ang masamang 
kaparusahan ay bumalot sa pamayanan ni Paraon. 4<5- Sa 
Apoy; sila ay nakatambad dito sa umaga at hapon at sa 
araw na ang Takdang Sandali ay ititindig (ang mga anghel 
ay pagsasabihan): “Hayaan ang pamayanan ni Paraon ay 
pumasok sa pinakamatinding kaparusahan!” 



Surah 40 • Ghafir 


742 

47- At pagmasdan! Sila ay magsisipagtalo-talo sa apoy! Ang 
mga mahihina (na sumunod) ay magsasabi sa mga palalo: 
‘Aming sinunod lamang kayo, mangyaring kunin ninyo sa 
amin ang ilang bahagi ng Apoy?” A Sila na mga palalo ay 
magsasahi: “Tayong lahat (ay sama-sama) sa (Apoy) na ito. 
Katotohanang si Allah ay humatol sa pagitan ng Kanyang 
mga lingkod!” 49- Sila na nasa Apoy ay magsasabi sa mga 
tagapagbantay ng Impiyerno: “Manalangin kayo sa inyong 
Panginoon na pagaanin sa amin ang kaparusahan ng Apoy 
kahit na sa isang araw (lamang)!” 5°- Sila ay mangungusap: 
“Hindi baga nakarating sa inyo ang mga Tagapagbalita na 
may dalang maliwanag na mga Tanda at Katibayan?” Sila 
ay magsasabi: “Tunay nga.” Sila ay papakli: “Kung gayon, 
manalanginkayo (sanais ninyo)! Datapuwa’t angpanalangin 
ng mga walang pananampalataya ay walang saysay maliban 
sa kamalian!” 

5 1 - Katotohanan na walang pagsala na Aming gagawin na 
matagumpay ang Aming mga Tagapagbalita at ang mga 
sumasampalataya(saKaisahan niAllah, sa Islam) sabuhay sa 
mundong ito at sa Araw na ang mga saksi ay magsisitambad 
(sa Araw ng Muling Pagkabuhay), 5 2 - Sa Araw na ang 
kanilang mga dahilan ay walang magiging kapakinabangan 
sa Zalimun (mga tampalasan, buktot, mapagsamba sa 
diyus-diyosan, walang pananalig sa Kaisahan ni Allah, 
atbp.). Sasakanila ang sumpa at ang tahanan ng kapighatian 
(kaparusahan sa Impiyerno). 53- Noong panahong nauna ay 
katotohanang Aming ibinigay kay Moises ang Patnubay 
at hinayaan Namin ang Angkan ng Israel ay magmana sa 
Kasulatan (alalaong baga, angTorah {mga Batas}). 54- Isang 
patnubay at paala-ala sa mga tao na may pang-unawa. 



743 


Ang Mga Sumasampalataya 
55- Kaya’t maging matimtiman (O Muhammad). 
Katotohanan, ang pangako ni Allah ay tunay, at humingi 
ng kapatawaran sa iyong pagkukulang at luwalhatiin sa 
pagpupuri ang iyong Panginoon sa dapithapon at sa umaga. 

5 6 - Katotohanan, sila na nagsisipagtalo sa Ayat (mga 
tanda, katibayan, kapahayagan, aral, atbp.) ni Allah, na 
sa kanila ay walang kapamahalaang iginawad, wala ng iba 
pa ang nasa kanilang dibdib maliban (sa paghanap) ng 
kapalaluan (ayaw tumanggap kay Propeta Muhammad 
bilang isang Tagapagbalita ni Allah at sundin siya). 
Hindi nila ito makakamit (ang pagiging propeta na 
ipinagkaloob ni Allah sa iyo). Kaya’t humanap ka (O 
Muhammad) ng kanlungan kay Allah (laban sa mga palalo); 
katotohanang Siya ang Lubos na Nakakarinig, ang Ganap 
na Nakakamasid (ng lahat ng bagay). 57- Katotohanan, 
ang pagkalikha sa mga kalangitan at kalupaan ay higit na 
mataas (na bagay) kaysa sa pagkalikha ng tao; datapuwa’t 
ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman. A Hindi 
magkatulad ang mga bulag at mga nakakakita (nang maigi); 
gayundin naman, hindi magkatulad ang mga gumagawa ng 
kabutihan at mga gumagawa ng kabuktutan. Kakarampot 
lamang ang natutuhan ninyo mula sa pagpapaala-ala! 
59- Ang Sandali ay walang pagsalang daratal; dito ay walang 
alinlangan. Datapuwa’t ang karamihan ng mga tao ay hindi 
sumasampalataya. 

6o - At ang inyong Panginoon ay nagsabi: “Manawagan 
kayo sa Akin; diringgin Ko ang inyong panalangin, 
datapuwa’t sila na lubhang palalo na maglingkod sa Akin ay 
katotohanang papasok sa Impiyerno na hindi magbabawa 
(ang Apoy).” 6l - Si Allah ang lumikha ng Gabi sa inyo upang 



744 


Surah 40 • Ghafir 


kayo ay makapagpahingalay, at ng Araw, upang mabigyan 
kayo ng liwanag. Katotohanang si Allah ay Tigib ng Biyaya 
sa mga tao; datapuwa’t ang karamihan sa mga tao ay walang 
pasasalamat. 6z - Siya si Allah, ang inyong Panginoon, ang 
lumikha ng lahat ng bagay La ilaha illa Huwa (Wala ng 
iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Kanya); kung gayon, bakit kayo naligaw nang 
malayo sa katotohanan (sa pagsamba sa iba pa maliban pa 
kay Allah)! A Sa ganito Namin itinataboy ang mga tao na 
nagtatakwil sa Ayat (mga tanda, katibayan, kapahayagan, 
aral, atbp.) ni Allah. 

6 + Si Allah ang lumikha para sa inyo ng kalupaan bilang 
inyong pahingahan, at ng alapaap bilang isang kulandong, 
at Kanyang binigyan kayo ng hubog at ginawa Niya ang 
inyong mga hugis na maganda, at naggawad Siya sa inyo 
ng ikabubuhay; ng mga bagay na dalisay at mabuti. Siya si 
Allah, ang inyong Panginoon. Kaya’t luwalhatiin si Allah, 
ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang! 6 > Siya ang Walang 
Hanggang Buhay. La ilaha illa Huwa (Wala ng iba pang 
diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa 
Kanya); kaya’t manawagan kayo sa Kanya at ibigay ninyo sa 
Kanya ang inyong matapat na debosyon. Puribin si Allah, 
ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang! 

66 - Ipagbadya (O Muhammad): ‘Ako ay pinagbawalan 
na sambahin ang anumang inyong sinasamba tangi pa kay 
Allah; sapagkat aking namasdan ang mga maliwanag na 
Tanda na dumatal sa akin mula sa aking Panginoon at ako 
ay pinag-utusan na tumalima (sa Islam) at sa Panginoon ng 
lahat ng mga nilalang.” 6 7- Siya (Allah) ang lumikha sa inyo 
mula sa alabok (Adan), at pagkatapos ay mula sa Nutfah 



745 


Ang Mga Sumasampalataya 

(magkahalong patak ng semilya ng lalaki at babae, alalaong 
baga, mga supling ni Adan), at pagkatapos ay naging tila 
lintang kimpal ng laman, at pagkatapos ay inilabas kayo (sa 
liwanag) bilang isang sanggol; at Kanyang hinayaan kayo (na 
lumaki) sa hustong gulang na puno ng lakas; at pagkatapos 
ay Kanyang hinayaan kayo sa pagtanda, bagama’t ang 
iba sa inyo ay namatay nang maaga; at hinayaan Niya na 
marating ninyo ang natataningang panahon; upang kayo ay 
makaunawa. 68 - Siya (Allah) ang naggagawad ng Buhay at 
Kamatayan; at kung Siya ay magpasya sa isang pangyayari, 
Siya ay magwiwika lamang ng: “Mangyari nga!” at ito ay 
magaganap. 

6 9- Hindi baga ninyo namamasdan sila na nagsisipagtalo 
tungkol sa Ayat (mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral, 
atbp.) ni Allah? Tingnan kung paano sila lumalayo (sa 
Katotohanan, alalaong baga, ang Kaisahan ni Allah laban sa 
kabulaanan nang pagsamba sa mga diyus-diyosan)? 7°- Sila 
na nagtatakwil sa Aklat (ang Qur’an) at sa (kapahayagan) 
na Aming ipinadala sa Aming mga Tagapagbalita (alalaong 
baga, ang sumamba lamang kay Allah at magtakwil sa lahat 
ng mga huwad na diyus-diyosan at magpahayag ng muling 
pagkabuhay matapos ang kamatayan); hindi maglalaon ay 
kanilang mapag-aalaman (kung sila ay ihahagis na sa apoy 
ng Impiyerno), 7 1 - Kung ang kuwelyong bakal ay ipupulupot 
na sa kanilang leeg, at ang kadena; sila ay hahataking 
kasama nito, 7 2 - Sa kumukulong tubig na maanta, at sa Apoy 
sila ay susunugin. 73- At sa kanila ay ipagsasaysay: “Nasaan 
ang (lahat) ng mga diyus-diyosan na inyong binibigyan 
ng inyong pagsamba (at iniaakibat bilang mga katambal) 
- 74- Maliban pa kay Allah?” Sila ay magsisisagot: “Sila ay 



746 


Surah 40 • Ghafir 


nawalang bula sa amin. Hindi, kami ay hindi nanawagan 
(sa pagsamba) sa anupaman maging noong una.” Kaya’t sa 
ganito inaakay ni Allah ang mga hindi sumasampalataya sa 
pagkaligaw. 75- “Ito’y sa dahilan na kayo ay nangagagalak 
dito sa kalupaan sa mga bagay na iba sa katotohanan (sa 
pamamagitan nang pagsamba sa iba sa halip na si Allah at 
sa paggawa ng mga katampalasanan) at kayo ay lubhang 
nagsisipagsaya (sa kamalian). 7<S- “Magsipasok kayo sa 
mga tarangkahan ng Impiyerno upang dito manahan; at 
kasamaan ang tirahan ng mga mapagpalalo!” 

77- Kaya’t maging matiyaga ka (O Muhammad). Tunay 
ngang ang pangako ni Allah ay Katotohanan; at kahit na 
Aking ipamalas sa iyo (sa buhay na ito) ang ilang bahagi ng 
Aming ipinangako sa kanila, o pahintulutan Namin na ikaw 
ay mamatay (sa Aming Habag), magkagayunman, sa Amin 
pa rin ang kanilang pagbabalik. 

7 8 - At katotohanang Kami ay nagpadala ng mga 
Tagapagbalita nang una pa sa iyo (O Muhammad); ang iba 
ay Aming inilahad sa iyo ang kanilang kasaysayan at ang iba 
ay hindi Namin inilahad sa iyo, at hindi (Namin) binigyan 
ng kapamahalaan ang sinumang Tagapagbalita na magdala 
siya ngTanda maliban na pahintulutan ni Allah. Datapuwa’t 
kung ang pag-uutos ni Allah ay naipalabas na, at ang bagay- 
bagay ay napagpasiyahan na sa katotohanan at katarungan, 
ang mga tagasunod ng kasinungalingan ay maglalaho (sa 
kapariwaraan). 

79- Si Allah ang lumikha ng hayop (bakahan at kauri 
nito) para sa inyo upang kayo ay makasakay sa ilan sa 
kanila, at ang iba ay bilang inyong pagkain. 8o - At kayo ay 
marami pang ibang kapakinabangan sa kanila, gayundin 



747 


Ang Mga Sumasampalataya 

sa pamamagitan nila ay inyong maaabot ang inyong naisin 
na nasa inyong dibdib (magdala ng mga paninda, dalahin, 
atbp.) at sa pamamagitan nila, at sa mga barko kayo ay 
dinadala (isinasakay). 8l - At ipinamamalas Niya sa inyo 
(nang palagian) ang Kanyang mga Tanda at Katibayan (ng 
Kanyang Kaisahan sa lahat ng mga binanggit sa itaas); kung 
gayon, alin sa mga Tanda at Katibayan ni Allah ang inyong 
itinatatwa? 

82 - Hindi baga sila nagsisipaglakbay sa kalupaan at 
napagmamalas kung ano ang kinasapitan noong mga 
nangauna sa kanila? Sila ay higit na marami kaysa sa kanila 
at higit na malakas, at sa mga bakas (na kanilang naiwan) 
sa kalupaan; gayunman ang lahat ng kanilang nakamtan ay 
walang kapakinabangan sa kanila. 8 3- At kung ang kanilang 
mgaTagapagbalita ay dumatal sa kanila na may maliwanag 
na katibayan, sila ay masaya (at nagmamalaki) sa mga bagay 
na sila ay may kaalaman (sa makamundong bagay), at ang 
bagay na lagi nang tinutuya nila noon ay nakapaligid sa kanila 
(alalaong baga, ang kaparusahan). 8 4- Kaya’t nang kanilang 
mapagmalas ang Aming kaparusahan, sila ay nagsabi: 
“Kami ay sumasampalataya lamang kay Allah at kami ay 
nagtatakwil (sa lahat) ng anupaman na aming iniaakibat 
sa Kanya bilang (Kanyang) katambal. 8 > Datapuwa’t ang 
pagsasabi nila ng kanilang pananampalataya (sa Islam at 
sa Kaisahan ni Allah) sa sandaling makita nila ang Aming 
kaparusahan ay hindi makakapagbigay ng kapakinabangan 
sa kanila. Ito, noon pa, ang paraan nang pakikitungo 
ni Allah sa Kanyang mga alipin. At dito ang mga hindi 
sumasampalataya ay lubusang napariwara (nang ang Aming 
kaparusahan ay lumagom sa kanila). 



748 

Surah 41 • Fussilat 

MgaTitik Ha at Ma 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’• Ha, Mim (mga titik Ha, Ma). 

2 - Isang kapahayagan mula kay Allah, ang Pinakamapagpala, 
ang Pinakamaawain; 3- Isang Aklat, na ang mga talata ay 
ipinaliwanag nang puspusan. Isang Qur’an sa (wikang) 
Arabik para sa mga tao na may pang-unawa; 4- Na nagbibigay 
ng Magandang Balita (ng Paraiso sa mga nananalig sa 
Kaisahan ni Allah at sa Islam) at Babala (ng kaparusahan 
sa Apoy ng Impiyerno sa mga hindi nananalig sa Kaisahan 
ni Allah); datapuwa’t ang karamihan sa kanila ay lumalayo, 
kaya’t sila ay hindi nakakarinig. 5- Sila ay nagsasabi: ‘Ang 
aming puso ay natatakpan hinggil sa mga bagay na kami ay 
iyong inaanyayahan, at sa aming mga tainga ay kabingihan, 
at sa pagitan mo at namin ay may isang lambong, kaya’t 
gawin mo (ang gusto mong gawin) para sa amin, gagawin 
namin (ang nais naming gawin). 

6 - Ipagbadya (O Muhammad): ‘Ako ay isa lamang tao 
na katulad ninyo. Ito ay ipinahayag sa akin sa inspirasyon 
na ang inyong Ilah (Diyos) ay Isang Ilah (Diyos, si Allah), 
kaya’t tahakin ninyo ang Tuwid na Landas tungo sa Kanya 
(sa Tunay na Pananalig, sa Islam) at maging masunurin sa 
Kanya at humingi (kayo) ng Kanyang pagpapatawad.” At 
kasawian sa Al-Mushrikun (mga pagano, mapagsamba 
sa mga diyus-diyosan, walang pananalig sa Kaisahan ni 




749 


MgaTitik Ha at Ma 

Allah, sila na nagtatambal sa pagsamba sa Kanya at nag- 
aakibat ng karibal sa Kanya). 7 Sila na hindi nagbabayad ng 
Zakah (pinadalisay na kayamanan na ukol sa katungkulang 
kawanggawa), at nagtatatwa sa Kabilang Buhay 
8 - Katotohanan, sila na sumasampalataya (sa Kaisahan 
ni Allah at sa Kanyang Tagapagbalita) at gumagawa ng 
katuwiran ay mayroong gantimpala na hindi magmamaliw 
(sa Paraiso). 9- Ipagbadya (O Muhammad): “Tunay bang 
hindi kayo sumasampalataya sa Kanya na lumikha ng 
kalupaan sa dalawang Araw? At kayo ay nagtindig ng mga 
katambal (sa pagsamba) sa Kanya? Siya ang Panginoon ng 
lahat ng mga nilalang. IO - Inilagay Niya (sa kalupaan) ang 
mga bundok na nakatindig nang matatag sa ibabaw nito, at 
nagkaloob Siya ng mga biyaya sa kalupaan, at sinukat dito 
ang laang ikabubuhay (ng mga nananahan) sa apat na Araw 
(alalaong baga, ang apat na araw na ito ay magkakatulad sa 
haba ng panahon), para sa lahat ng nagtatanong (tungkol 
sa pagkalikha nito). n - At Siya ay nag-Istawa (pumaibabaw) 
sa kalangitan (alapaap) {sa paraang naaangkop sa Kanyang 
Kamahalan} nang ito ay isa pang us ok, at Siya ay nagwika rito 
at sa kalupaan: “Magsiparito kayo kapwa sa Akin maging 
sa nais ninyo o sa ayaw ninyo.” Sila ay nagsabi: “Kami ay 
pumaparito sa aming kagustuhan”. I2 - At naganap Niyang 
malikha sila bilang pitong kalangitan (alapaap) sa dalawang 
Araw at itinakda Niya sa bawat kalangitan (alapaap)ang 
kanilang tungkulin at kautusan. At Aming pinalamutihan 
ang ibabang kalangitan (alapaap) ng mga ilaw (bituin) at 
(ginawaran) ito ng tagapagbantay (laban sa mga demonyo). 
Ito ang pag-uutos Niya, ang Pinakamakapangyarihan, ang 
Puspos ng Karunungan. 



750 


Surah 41 • Fussilat 


'3- Datapuwa’t kung sila ay magsitalikod, iyong ipagbadya 
(O Muhammad): ‘Aking binigyan kayo ng babala ng 
isang Sa’iqa (matinding pagkidlat) na katulad ng Sa’iqa 
(matinding pagkidlat, na nagwasak sa pamayanan) ni A’ad 
at Thamud.” r 4 Pagmalasin! Ang mga Tagapagbalita ay 
dumatal sa kanila sa kanilang harapan at sa kanilang likuran 
(na nangangaral): “Huwag kayong sumamba sa iba maliban 
pa kay Allah.” Sila ay sumagot: “Kung ang aming Panginoon 
ay magnais, walang pagsala na Kanyang susuguin ang mga 
anghel. Katotohanang kami ay hindi sumasampalataya sa 
anumang pahayag na iyong dinala!” 

'3* At si A’ad ay kumilos ng may kapalaluan sa kalupaan 
ng walang anumang karapatan, at nagsabi: “Sino ang higit 
na makapangyarihan sa amin sa tibay at lakas?” Ano? Hindi 
baga nila napagmamalas na si Allah na Siyang lumikha sa 
kanila ay higit na makapangyarihan sa kapamahalaan? 
Datapuwa’t sila ay nagpatuloy sa pagtatakwil sa Aming 
Ayat (mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral, atbp.)! 
16 Kaya’t Aming ipinadala laban sa kanila ang nagngangalit 
na hangin sa araw ng masamang pangitain (kapinsalaan), 
upang Aming maibigay sa kanila na kanilang malasap ang 
kaparusahan at pagkaaba sa makamundong buhay na ito; 
datapuwa’t ang Kaparusahan ng Kabilang Buhay ay higit 
na kaaba-aba; at sila ay hindi makakahanap ng kawaksi. 

At kay Thamud, sila ay Aming pinakitaan, at ginawang 
maliwanag sa kanila ang Landas ng Katotohanan (Kaisahan 
ni Allah at Islam) sa pamamagitan ngAmingTagapagbalita 
(alalaong baga, ipinakita sa kanila ang landas ng tagumpay), 
datapuwa’t pinili nila ang pagiging bulag (ng kanilang puso) 
kaysa sa patnubay. Kaya’t ang Sa’iqa (kidlat ng kaparusahan, 



751 


MgaTitik Ha at Ma 

mapaminsalang sigaw, pinsala) ng pagkaaba ang sumakmal 
sa kanila dahilan sa kanilang kinita. 18 Datapuwa’t Aming 
iniligtas ang mga sumasampalataya at nangangamba kay 
Allah at nagsisigawa ng kabutihan. 

K) - At (alalahanin) ang Araw na ang mga kaaway ni Allah 
ay titipunin nang sama-sama sa Apoy; sila ay magsisilakad 
sa hanay. 2 °- At hanggang kanilang sapitin (ang Apoy), ang 
kanilang pandinig, ang kanilang paningin, at ang kanilang 
balat ay magbibigay patotoo laban sa kanila sa (lahat) 
nilang mga ginawa. 21 ■ Sila ay magsasabi sa kanilang balat: 
“Bakit kayo nagbibigay patotoo laban sa amin? Sila (ang 
kanilang balat) ay magsasabi: “Si Allah ay nagpapangyari 
sa amin na makapangusap, (Siya) na nagbigay sa lahat na 
makapangusap; at Siya ang lumikha sa inyo noong una at 
sa Kanya rin kayo magbabalik.” 22 - At hindi ninyo ninais 
na ikubli ang inyong sarili, baka ang inyong pandinig, ang 
inyong paningin, at ang inyong balat ay magbigay saksi 
laban sa inyo! Datapuwa’t inyong napag-akala na si Allah 
ay nakakabatid lamang ng ilan sa inyong mga ginagawa! 
2 3 Datapuwa’t ang pag-aakala ninyong ito na inyong iniisip 
tungkol sa inyong Panginoon ay naghantong sa inyo sa 
pagkawasak, at ngayon (sa Araw na ito), kayo ay napabilang 
sa mga tandisang talunan! 2 4- Ngayon, kung kayo ay 
mayroong katiyagaan, ang Apoy ang inyong magiging 
Tahanan! At kung sila ay magmakaawa sa kapatawaran, ang 
kanilang pakiusap ay hindi pagbibigyan. 

2 5- At Aming itinakda sa kanila na maging matalik nilang 
kasama (ang katulad nila) na gumawa na maging kaakit-akit 
sa kanila ang nasa harapan nila (kasamaan sa buhay na ito) 
at kung ano ang nasa likuran nila (pagtanggi sa katotohanan 



752 


Surah 41 • Fussilat 


ng Kabilang Buhay). At ang Salita (kaparusahan) ay naging 
makatarungan laban sa kanila at ito ay makatarungan din 
sa naunang henerasyon ng mga Jinn at tao na pumanaw na 
noong una. Katotohanan, silang lahat ay talunan. 

26 Ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi: “Huwag 
kayong makinig sa Qur’an, at kayo ay mangusap sa gitna 
nang (pagbasa) nito, upang kayo ay maging nakakaangat!” 

2 7- Datapuwa’t walang pagsala na Aming igagawad sa mga 
hindi sumasampalataya ang lasa ng matinding kaparusahan, 
at Aming susuklian sila sa pinakamasasama nilang gawa. 

28 - Ito ang kabayaran sa mga kaaway ni Allah, ang Apoy; dito 
ay sasakanila ang walang hanggang tahanan; isang (angkop) 
na kabayaran sa ginawa nilang pagtatakwil sa Aming Ayat 
(mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral, atbp.). 

2 9- At ang mga hindi sumasampalataya ay magsasabi: 
‘Aming Panginoon! Ipakita Ninyo sa Amin ang mgajinn at 
tao na nagligaw sa amin; aming dudurugin sila sa ilalim ng 
kanilang mga paa, upang sila ay maging pinakamababa sa 
kaabahan.” 3°- Katotohanan! Sila na nagsasabi: ‘Ang aming 
Panginoon ay si Allah (lamang),” at higit pa rito ay nag- 
Istaqamu (tumindig nang matuwid, alalaong baga, tunay na 
sumusunod sa Relihiyon ng Islam at naniniwala sa Kaisahan 
ni Allah at sumasamba lamang sa Kanya, at matimtiman sa 
kabutihan), ang mga anghel ay papanaog sa kanila (sa sandali 
nang kanilang kamatayan, na nagsasabi): “Huwag kayong 
mangamba, gayundin ang malumbay! Datapuwa’t inyong 
tanggapin ang magandang balita ng Halamanan (Paraiso) 
na sa inyo ay ipinangako!” 3'- Kami ang inyong naging 
tagapangalaga sa buhay sa mundong ito at (gayundin) sa 
Kabilang Buhay; dito ay sasainyo ang lahat ninyong naisin; 



753 


Mga Titik Ha at Ma 
dito ay sasainyo ang lahat ninyong hihilingin! 3 2 - “Isang 
mabiyayang gantimpala mula sa Nag-iisang (si Allah), ang 
Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain!” 

33- Sino baga kaya ang higit na mabuti sa pagsasalita 
maliban sa kanya na nananawagan (sa mga tao) tungkol 
kay Allah, at gumagawa ng kabutihan at nagsasabi: ‘Ako ay 
isa sa mga Muslim (sumusuko sa Islam).” 34- Ang mabuting 
gawa at masamang gawa ay hindi magkatulad. Talikdan 
(ang masama) sa isang bagay na mabuti (alalaong baga, si 
Allah ay nag-utos sa mga matimtiman na sumasampalataya 
na maging matiisin sa panahon ng pagkagalit at 
pagpaumanhinan sila na nakikitungo sa kanila ng hindi 
mabuti), at katotohanan na siya, sa pagitan ng sinuman 
at kayo na mayroong pagkagalit noon, (ay mangyayari) na 
tila ba siya ay dati nang malapit na kaibigan. 35 Datapuwa’t 
walang bibigyan nito (ng katangiang nabanggit sa itaas) 
maliban sa mga matitiyaga, at walang sinuman ang bibigyan 
nito maliban sa nagmamay-ari ng malaking bahagi (ng 
kaligayahan sa Kabilang Buhay, alalaong baga, sa Paraiso 
at sa buhay na ito ng isang mataas na pag-uugali). 3<>- At 
kung ang masamang bulong sa iyo ni Satanas ay magtangka 
na ikaw ay tumalikod (O Muhammad, {sa paggawa ng 
kabutihan}), kung gayon, ikaw ay humanap ng pagkalinga 
kay Allah. Katotohanang Siya ang Ganap na Nakakarinig, 
ang Ganap na Nakakamasid. 

37- At ang ilan sa Kanyang mga Tanda ay ang gabi at 
liwanag, ang araw at buwan. Huwag kang magpatirapa 
sa araw gayundin sa buwan, datapuwa’t magpatirapa ka 
lamang kay Allah na Siyang lumikha sa kanila, kung ikaw 
(ay tunay) na sumasamba sa Kanya. 3 8 Datapuwa’t kung sila 



754 


Surah 41 • Fussilat 


aylubhangpalalo (naisagawaito), kunggayon, aymayroong 
(mga anghel) na nasa (paligid) ng iyong Panginoon na 
lumuluwalhati sa Kanya sa gabi at araw, at sila kailanman ay 
hindi nangapapagal. 

39- At ang ilan sa Kanyang mga Tanda (ay ito), na inyong 
napagmamasdan ang kalupaan na tuyot, datapuwa’t nang 
magpamalisbis Kami ng tubig (ulan) sa mga ito, ito ay 
sumigla sa pagkabuhay at nagpatubo (sa mga halaman). 
Katotohanang Siya na nagbigay ng buhay, walang pagsala, 
(Siya) ay makakapagbigay ng buhay sa patay (sa Araw ng 
Pagbangon). Katotohanan! Siya ay makakagawa ng lahat ng 
bagay 4° Katotohanan, sila na tumatalikod sa Aming Ayat 
(mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral, atbp.) ay hindi 
nalilingid sa Amin. Siya kaya na ihahagis sa Apoy ay higit 
na mainam, o siya kaya na darating na napapangalagaan 
sa Araw ng Pagkabuhay? Gawin ninyo ang inyong nais. 
Katotohanan! Siya ang Ganap na Nakakamasid ng inyong 
ginagawa (ito ay isang matinding babala sa mga hindi 
sumasampalataya). 

4 1 Katotohanan! Sila na hindi nananalig sa Paala-ala 
(Qur’an) nang ito ay dumatal sa kanila (ay tatanggap ng 
kaparusahan). At katiyakan na ito ay isang Kapuri-puri at 
Kagalang-galang na Aklat (sapagkat ito ay Pahayag ni Allah 
at Kanyang pinangalagaan ito sa anumang pagbabago at 
kamalian). 4 2 - Ang kasinungalingan ay hindi sasanib dito 
(Qur’an), maging sa harapan o likuran nito. Ito ay ipinadala 
ng Isang Tigib ng Karunungan, ng Isang Karapat-dapat 
sa lahat ng Pagpupuri. 43- Wala nang nabanggit sa iyo (O 
Muhammad), maliban sa nabanggit sa mga Tagapagbalita 
na nauna sa iyo. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang 



755 


MgaTitik Ha at Ma 

Nagtataglay ng lahat ng pagpapatawad, gayundin ng 
Paghahawak ng kasakit-sakit na kaparusahan. 

44- At kung Aming ipinadala ang Qur’an na ito sa ibang 
wika na iba sa Arahik, ay kanilang sasabihin: “Bakit ang 
kanyang mga talata ay hindi ipinaliwanag nang puspos (sa 
aming wika)? Ano! (Isang aklat) na hindi sa (wikang) Arabik 
at (ang Tagapagbalita) ay isang Arabo?” Ipagbadya: “Ito ay 
para sa mga sumasampalataya, isang patnubay at lunas. At 
sa mga hindi sumasampalataya, ay mayroong kabigatan 
(pagkabingi) sa kanilang mga tainga, at ito (Qur’an) ay 
isang pagkabulag sa kanilang (mga mata). Sila (ay wari 
bang) tinawag sa isang malayong lugar (kaya’t sila ay hindi 
nakikinig o nakakaunawa)!” 

45- At katiyakang ibinigay Namin kay Moises ang 
kasulatan noong pang una; datapuwa’t ang pagtatalo ay 
sumibol dito. At kung hindi lamang sa Salita na ipinangusap 
noong una mula sa iyong Panginoon, (ang kanilang 
pagkakahidwa) ay malaon nang nalutas sa pagitan nila. 
Datapuwa’t katotohanang sila ay nasa malaking alinlangan 
dito. 46 - Sinuman ang gumawa ng kabutihan, ito ay para sa 
kapakinabangan ng kanyang sariling kaluluwa; sinumang 
gumawa ng kabuktutan, ito ay laban sa kanyang sariling 
kaluluwa. Ang inyong Panginoon ay hindi kailanman 
naging di-makatarungan (kahit na katiting) sa Kanyang 
mga lingkod. 

47- Ipinagkakatiwala (lamang) sa Kanya (ng mga 
marurunongnatao) angkaalamansaOras (ngPaghuhukom). 
Walang anumang bunga ng kahoy ang lumabas sa kanyang 
hibla (balot), gayundin ay walang babae ang nabuntis (sa 
kanyang sinapupunan), gayundin ay walang nagsilang (ng 



756 


Surah 41 • Fussilat 


bata) o nagsibol (ng mura, buko o bubot), na hindi batid 
ng Kanyang karunungan. At sa Araw na Siya ay tatawag sa 
kanila (namga pagano at mapagsamba samga diyus-diyosan) 
na (nagsasabi): “Nasaan (ang sinasabi) ninyo na Aking mga 
katambal?” Sila ay magsasabi: “Ipinaaalam namin sa Inyo na 
walang sinuman sa amin ang makakapagbigay saksi (na sila 
ay Inyong mga katambal)!” A At ang (mga diyus-diyosan) 
na nakahiratihan nilang pinananalanginan noon ay bibigo 
sa kanila, at kanilang mapag-aakala na sila ay walang lugar 
ng kaligtasan (sa kaparusahan ni Allah). 

49- Ang tao (na walang pananalig) ay hindi nahahapo sa 
paghingi ng mabuting bagay (mula kay Allah), datapuwa’t 
kung ang kasawian ay dumatal sa kanya, ganap siyang 
nawawalan ng pag-asa at nagiging talunan sa kawalan ng 
pag-asa. 5°- At kung ipalasap Namin sa kanya ang ilang 
habag mula sa Amin, pagkaraan na ang ilang kahirapan 
(paghihikahos o karamdaman, atbp.) ay dumatal sa 
kanya, katiyakan na kanyang sasabihin: “Ito ay dahilan sa 
aking (kagalingan); hindi ko iniisip na ang Oras (Araw ng 
Paghuhukom) ay mangyayari, datapuwa’t kung ako man 
ay ibabalik sa aking Panginoon, katotohanang sasaakin 
ang pinakamainam (kayamanan, atbp.) sa Kanyang 
paningin!” Datapuwa’t Aming ipamamalas sa mga hindi 
sumasampalataya ang katotohanan ng lahat nilang ginawa, 
at Aming igagawad sa kanila ang lasa ng matinding 
kaparusahan. 

5 1 - At kung Aming igawad ang mga pabuya sa tao, siya ay 
tumatalikod at lumalayo; datapuwa’t kung ang kasamaan 
ay sumapit sa kanya, (siya ay lumalapit) sa mahabang 
pagdarasal! 5 2 - Ipagbadya: “Nakikita mo ba kung ito (ang 



757 


Ang Pagsasanggunian 
Qur’an) ay (katiyakang) mula kay Allah, magkagayunman 
ay iyong itinatakwil ito? Sino pa kaya ang higit na naliligaw 
maliban sa kanya na nasa malayong pagtutol (sa Tuwid na 
Landas at pagsunod kay Allah). 53- Hindi magtatagal ay 
ipakikita Namin sa kanila ang Aming mgaTanda sa huong 
santinakpan at sa kanilang sariling kaluluwa hanggang 
sa ito ay maging maliwanag sa kanila na ito (Qur’an) ang 
katotohanan. Hindi pa ba sapat na ang inyong Panginoon 
ang saksi sa lahat ng bagay? 54- Katotohanan! Sila ay 
nag-aalinlangan tungkol sa Pakikipagtipan sa kanilang 
Panginoon? (alalaong baga, ang Muling Pagkabuhay 
pagkatapos ng kamatayan at ang kanilang pagbabalik sa 
kanilang Panginoon). Katotohanang Siya ang nakakasakop 
sa lahat ng bagay! 


Surah 42 • SuratAs-Shura 

Ang Pagsasanggunian 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Ha, Mim. (mga titik Ha, Ma). 

2 - Ain, Sin, Qa£ (mga titik Ain, Sa, Q). 3- Sa ganito (Siya) 
ay nagpadala ng inspirasyon sa iyo (O Muhammad) na 
kagaya rin naman ng mga nangauna sa iyo. Si Allah ang 
Pinakamakapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan. 4- Sa 
Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat 
ng nasa kalupaan; at Siya ang Kataas-taasan, Ang Sukdol 
sa Kadakilaan. 5- Ang mga kalangitan ay halos mabiyak sa 




758 Surah 42 • Surat As-Shura 

pagkalansag-lansag sa kanilang ibabaw (sa pamamagitan ng 
Kanyang Kamahalan), at ang mga anghel ay lumuluwalhati 
ng mga papuri ng kanilang Panginoon at nagsusumamo sa 
kapatawaran ng mga nasa kalupaan. Katotohanan! Siya si 
Allah, ang Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

6 - At sa kanila na tumatangkilik ng Auliya (tagapangalaga, 
tagapagtaguyod, kawaksi, atbp.) ng iba pa malihan sa 
Kanya (alalaong baga, sila ay nananawagan sa mga diyus- 
diyosan bilang tagapangalaga at ito ay kanilang sinasamba), 
si Allah ang Hafiz (Tagapangalaga) sa kanila (nakakamasid 
sa kanilang ginagawa at Siyang gaganti sa kanila), at ikaw 
(O Muhammad) ay hindi isang Wakil (tagapamahala) ng 
mga pangyayari sa kanilang buhay (upang pangalagaan 
ang kanilang mga gawa). 7- At ikaw (O Muhammad) ay 
binigyan Namin ng Qur’an (sa wikang Arabik) upang iyong 
mapaalalahanan ang Ina ng mga Lungsod (Makkah) at ang 
nakapaligid dito, at upang bigyang babala (sila) ng Araw ng 
Paghahanay na walang alinlangan; (na kung saan) ang ibang 
pangkat ay tutungo sa Halamanan (Paraiso, alalaong baga, 
sila na sumampalataya kay Allah at sumunod sa anumang 
ipinahayag sa kanila ngTagapagbalita ni Allah), at ang ibang 
pangkat ay (tutungo) sa Naglalagablab na Apoy (Impiyerno, 
alalaong baga, ang hindi sumampalataya kay Allah at 
sumuway sa ipinahayag ngTagapagbalita niAllah). 8 - Kung 
ninais lamang ni Allah, magagawa Niya na likhain sila na 
iisang bansa (pamayanan); datapuwa’t tinatanggap Niya 
ang sinumang Kanyang maibigan sa Kanyang Habag. Ang 
Zalimun (mga tampalasan, pagano, mapagsamba sa diyus- 
diyosan, mapaggawa ng kamalian) ay walang magiging Wali 
(tagapangalaga), gayundin ng kawaksi. 



759 


Ang Pagsasanggunian 

9- Ano! Nagturing ba sila (sa pagsamba) ng iba pang Auliya 
(tagapangalaga, tagapagtaguyod, kawaksi, atbp.) maliban 
pa sa Kanya? Datapuwa’t si Allah, Siya lamang ang Wali 
(Tagapangalaga, atbp.). At Siya ang naggagawad ng buhay 
sa patay at Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. 
I0 - At sa anumang bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan, 
ang pasya rito ay na kay Allah (Siya ang Namamayaning 
Hukom). Siya si Allah, ang aking Panginoon; sa Kanya 
ako ay nagtitiwala, at sa Kanya ako bumabaling sa lahat 
ng mga pangyayari sa akin at sa pagtitika. n - (Siya) ang 
Tagapaglikha ng kalangitan at kalupaan. Ginawa Niya 
para sa inyo ang katambal (kabiyak, kapareha) mula sa 
inyong sarili at gayundin ang katambal sa hayupan. Sa 
ganitong paraan ay Kanyang nilikha kayo (sa sinapupunan, 
alalaong baga, kayo ay pinarami Niya). Walang anupamang 
bagay ang makakatulad sa Kanya, at Siya ang Ganap na 
Nakakarinig, ang Ganap na Nakakamasid. I2 - Sa Kanya ang 
pag-aangkin ng mga susi ng kalangitan at kalupaan. Siya 
ang nagpapasagana ng ikabubuhay ng sinumang Kanyang 
maibigan at naghihigpit din naman (sa sinumang Kanyang 
naisin). Katotohanang Siya ang Lubos na Nakakaalam ng 
lahat ng bagay. 

'3' Siya (Allah) ang nagtakda sa inyo ng gayong ding 
Pananalig (Islam) na Kanyang itinakda (ipinag-utos) 
kay Noe, at gayundin ang Aming ipinahayag sa iyo (O 
Muhammad) at gayundin ang Aming ipinahayag kay 
Abraham, Moises at Hesus, na nagsasabi na kayo ay 
manatiling matimtiman sa Pananalig, at huwag kayong 
gumawa ng pagkakabaha-bahagi rito (sa Pananampalataya, 
alalaong baga, pagkakaroon ng iba’t ibang sekta). Ang iyong 



760 Surah 42 • Surat As-Shura 

ipinangangaral (O Muhammad), ito ay hindi katanggap- 
tanggap sa Mushrikun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, 
pagano, walang pananalig sa Kaisahan ni Allah). Si Allah 
ang pumipili para sa Kanyang Sarili ng sinumang Kanyang 
mapusuan at Siya ang namamatnubay tungo sa Kanya sa 
sinumang bumabaling sa Kanya sa pagsisisi at pagtalima. 
r r- At sila ay nagbaha-bahagi lamang nang ang kaalaman 
ay makarating sa kanila, sila na lumalabag sa makasariling 
pagsuway sa hawat isa. At kung hindi lamang sa Salita na 
ipinangusap sa kanila noong una mula sa iyong Panginoon sa 
natatakdaang panahon, ang pangyayari ay napagpasiyahan 
na sa pagitan nila. Datapuwa’t katotohanan, ang mga 
ginawaran na magmana ng Aklat (Torah [mga Batas} at 
Ebanghelyo) pagkatapos nila (mga Hudyo at Kristiyano) ay 
nasa malaking alinlangan patungkol dito (alalaong baga, sa 
Relihiyon ni Allah, sa Islam o sa Qur’an). 

'5- Ngayon, sa ganitong dahilan (sa Relihiyon ng Islam 
at sa Qur’an), ikaw (O Muhammad) ay matimtimang 
manawagan sa kanila sa paraang ikaw ay pinag-utusan at 
huwag mong tularan ang kanilang maimbot na pagnanasa, 
at ikaw ay magbadya: “Ako ay nananalig sa anumang Aklat na 
ipinarating ni Allah (ang Qur’an na ito, at ang mga Aklat ng 
Torah noon panguna, at ng Ebanghelyo o ang mga Kalatas ni 
Abraham), at ako ay pinag-utusan na maging makatarungan 
sa inyo. Si Allah ang ating Panginoon at inyong Panginon. 
Sa amin (ang pananagutan) ng aming mga gawa at sa inyo 
ang inyong mga gawa. Walang pagtatalo sa pagitan natin. Si 
Allah ang magtitipon sa atin at sa Kanya ang ating Huling 
Pagbabalik. l6 - At sa mga nagsisipagtalo-talo tungkol kay 
Allah (sa Kanyang Relihiyong Islam, sa Kanyang Kaisahan, 



761 


Ang Pagsasanggunian 

sa kanila ay isinugo si Propeta Muhammad), matapos na ito 
ay tanggapin (ng mga tao), walang saysay ang kanilang mga 
pagtatalo-talo sa Paningin ni Allah, at sasakanila ang Poot, 
at sa kanila ay sasapit ang Matinding Kaparusahan. Si 
Allah ang nagpapanaog ng Aklat (Qur’an) sa katotohanan 
at ng Timbangan (upang maging makatarungan). At ano 
ang makakapagbigay sa inyo ng kaalaman, na marahil, ang 
Takdang Oras ay nalalapit na? 18 Sila na hindi nananalig 
dito ay naghahangad na madaliin ito, datapuwa’t ang mga 
sumasampalataya ay nangangamba rito, at nababatid nila 
na ito ang sukdol na Katotohanan. Katotohanan, ang mga 
nagtatalo-talo tungkol saTakdang Oras ay katiyakang nasa 
pagkaligaw na malayo. 

K) - Si Allah ang Pinakamapagbigay at Pinakamabuti sa 
Kanyang mga alipin; Siya ang nagtataguyod ng ikabubuhay 
ng sinumang Kanyang maibigan, at Siya ay Tigib ng Lakas, 
ang Ganap na Makapangyarihan. 2 °- Sinumang magnais 
(sa pamamagitan ng kanyang mga gawa) ng gantimpala 
ng Kabilang Buhay, Kami ang nagbibigay ng dagdag sa 
kanyang gantimpala, at sinumang magnais ng gantimpala 
sa mundong ito (sa pamamagitan ng kanyang mga gawa), 
ibibigay din Namin ito sa kanya (kung anuman ang 
nasusulat sa kanya), datapuwa’t siya ay walang magiging 
bahagi sa Kabilang Buhay. 2I - Ano! Sila ba ay mayroong 
mga katambal kay Allah (mga huwad na diyus-diyosan), 
na nagtindig para sa kanila ng ibang pananampalataya na 
hindi pinahintulutan ni Allah? At kung hindi lamang sa 
Pag-uutos ng Katarungan, ang pangyayari ay malaon nang 
napagpasiyahan sa pagitan nila. Datapuwa’t katotohanan, 
ang Zalimun (mga tampalasan, pagano, mapagsamba sa 



762 


Surah 42 • Surat As-Shura 


mga diyus-diyosan, walang pananalig sa Kaisahan ni Allah, 
mapaggawa ng kamalian, atbp.) ay may kasakit-sakit na 
kaparusahan. 22 - Inyong mapagmamalas ang Zalimun (mga 
tampalasan, pagano, atbp.) sa (Araw ng Paghuhukom) na 
nasisindak sa pagsusulit sa kanilang kinita (pinagpaguran), 
at (ang bigat ng kaparusahan) ay katiyakang hahantong sa 
kanila. Datapuwa’t ang mga sumasampalataya (sa Kaisahan 
ni Allah) at nagsisigawa ng kabutihan ay mapapasa-hardin 
ng mga bulaklak (Paraiso), mapapasakanila ang lahat 
ng kanilang hilingin sa harapan ng kanilang Panginoon. 
Katiyakang ito ang Sukdol na Biyaya (Paraiso, mula kay 
Allah). 2 3- Ito ang (Biyaya ng Paraiso) na ibinibigay na 
magandang balita ni Allah sa Kanyang mga alipin na 
sumasampalataya (sa Kanyang Kaisahan) at gumagawa 
ng kabutihan. Ipagbadya (O Muhammad): “Wala akong 
hinihinging pabuya sa inyo maliban sa pagmamahal (ng 
tulad) ng mga malalapit na kaanak (alalaong baga, hindi siya 
nangangailangan ng kayamanan, salapi, atbp. sa kanyang 
pangangaral ng Islam, datapuwa’t siya ay nakikiusap 
sa kanila na huwag siyang saktan bilang kanilang kaisa 
sa pamayanan, at siya ay kanilang sundin sa kanyang 
ipinangangaral). At sinuman ang kumita ng anumang 
magandang bagay, igagawad Namin sa kanya ang dagdag na 
kabutihan na katumbas nito, sapagkat si Allah ay Lagi nang 
Nagpapatawad, at Laging Nagpapahalaga (sa gawa ng mga 
sumusunod sa Kanya). 2 4- Ano! Sila ba ay nagsasabi: “Siya 
ay kumatha lamang ng kasinungalingan laban kay Allah?” 
Datapuwa’t kung naisin ni Allah ay magagawa Niyang 
takpan ang iyong puso (upang iyong makalimutan ang lahat 
mong nalalaman tungkol sa Qur’an). Si Allah ang pumapalis 



763 


Ang Pagsasanggunian 

sa kasinungalingan at nagtitindig sa Katotohanan (ng Islam) 
sa pamamagitan ng Kanyang Salita (Qur’an). Katotohanang 
ganap Niyang talastas ang (mga lihim) na nasa dibdib (ng 
mga tao). 

2 > At Siya ang tumatanggap sa pagtitika ng Kanyang mga 
alipin, at nagpapatawad ng mga kasalanan, at batid Niya 
ang inyong ginagawa. 

26 ■ At Siya ang dumirinig (sa mga panalangin) ng mga 
sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah) at nagsisigawa ng 
kabutihan; at Siya ang nagdaragdag sa kanila ng Kanyang 
biyaya, datapuwa’t sa mga hindi sumasampalataya, 
sasakanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. z i- At kung 
naisin ni Allah na pasaganahin ang Kanyang biyaya sa 
Kanyang mga alipin, katiyakang sila ay lalampas sa lahat 
ng hangganan ng pagsuway dito sa kalupaan; datapuwa’t 
ipinaaabot Niya ito sa ganap na sukat sa sinumang 
Kanyang mapusuan. Katotohanan! Siya ang Ganap na 
Nakakaalam, ang Ganap na Nakamamasid (sa bagay ng 
kapakinabangan) ng Kanyang mga alipin. zS - (Si Allah), 
Siya ang nagpapamalisbis ng ulan (kahima’t) ang (mga tao) 
ay nawalan na ng lahat ng pag-asa at nagpapamudmod ng 
Kanyang habag (nang malayo at malawak). At Siya ang Wali 
(Tagapangalaga, Tagapanustos, Tagapagtaguyod, atbp.), 
ang Karapat-dapat sa lahat ng mga Pagpupuri. 

2 9- At ang ilan sa Kanyang Ayat (mga tanda, katibayan, 
aral, kapahayagan, atbp.) ay ang paglikha sa kalangitan at 
kalupaan, at ang mga nilikhang may buhay ay Kanyang 
ikinalat dito; at Siya ang may kapangyarihan na tipunin 
sila nang sama-sama (alalaong baga, ang muli silang 
ibangon matapos ang kanilang kamatayan sa Araw 



764 Surah 42 • Surat As-Shura 

ng Muling Pagkabuhay) kailanma’t Kanyang naisin. 
3°- Anumang kamalasan ang sumapit sa inyo; ito ay dahilan 
sa anumang kinita ng inyong mga kamay, at sa maraming 
(kasalanan) Siya ay lubhang nagpapatawad. 3 1 - At kayo ay 
hindi makakatalilis sa kalupaan (alalaong baga, sa Kanyang 
kaparusahan), at maliban kay Allah, kayo ay wala ng ibang 
Wali (tagapangalaga, tagapagtaguyod), gayundin ng 
kawaksi. 3 2 - At ang ilan sa Kanyang mga Tanda ay ang mga 
barko, na makinis na naglalayag sa karagatan, na waring 
mga bundok. 

33 Kung Kanyang naisin, magagawa Niyang patigilin ang 
hangin, sa gayon sila ay hindi makakagalaw sa kanilang 
likuran (na nakasayad sa dagat). Katotohanan, naririto 
ang mga Tanda sa sinumang matimtiman at may loob 
ng pasasalamat. 34- O magagawa Niyang wasakin sila (sa 
pagkalunod) dahilan sa (kasamaan) na kanilang kinita, 
datapuwa’t Siya ay higit na nagpapatawad. 35- At sila (mga 
pagano, mapagsamba sa maraming diyus-diyosan, atbp.) 
na nagsisipagtalo-talo tungkol sa Aming Ayat (mga tanda, 
katibayan, kapahayagan, aral, atbp.), kanilang mapag- 
aalaman na walang lugar ng kaligtasan para sa kanila (sa 
kaparusahan ni Allah). 3 6 - At anumang ibinigay ninyo ay isa 
lamang nagdaang kasiyahan sa makamundong buhay na 
ito, datapuwat ang (nakalaan) mula kay Allah (Paraiso) ay 
higit na mainam at nagtatagal sa mga sumasampalataya (sa 
Kaisahan ni Allah) at nagbibigay ng kanilang pagtitiwala 
sa kanilang Panginoon (sa lahat ng pangyayari sa kanilang 
buhay). 

37- Sila na umiiwas sa malaking kasalanan at Al-Fawahish 
(mga kalaswaan at bawal na pakikipagtalik), at kung sila 



765 


Ang Pagsasanggunian 
ay nagagalit ay nagpapatawad; 3§- At sila na dumirinig 
sa panawagan ng kanilang Panginoon at nagsasagawa 
ng palagiang pagdarasal, na nagpapalakad ng kanilang 
buhay-buhay at mga pangyayari sa pamamagitan ng 
pagsasanggunian; at gumugugol (sa kawanggawa) sa 
anumang ipinagkaloob Namin sa kanila; 

39- At sila, na kung ang pang-aapi ay gawin sa kanila, (ay 
hindi naduduwag at) nagtutulungan upang ipagtanggol 
ang kanilang sarili. 4°- Ang katumbas sa isang kasamaan ay 
isang kasamaan din na katulad nito, datapuwa’t sinumang 
magpatawad at makipagkasundo, ang kanyang gantimpala 
ay mula kay Allah; sapagkat si Allah ay hindi nagmamahal 
sa Zalimun (mga tampalasan, buhong, buktot, mapang- 
api, mapagsamba sa mga diyus-diyosan, mapaggawa ng 
kamalian, atbp.). 

4 1 At katotohanan, kung sinuman ang tumulong at 
magtanggol ng kanyang sarili makaraang ang kabuktutan 
ay (ginawa) sa kanya; ito ay hindi kasalanan at walang 
maisusumbat laban sakanila. 4 2 Angparaan (ngpanunumbat 
o kasalanan) ay laban lamang sa mga nang-aapi sa mga 
tao at tandisang nagmamalabis sa lahat ng hangganan 
ng pagsuway sa kalupaan, na yumuyurak sa katuwiran at 
katarungan; sasakanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. 
43 Datapuwa’t katiyakan, kung sinuman ang magpamalas 
ng pagtitiyaga at magpatawad, walang pagsala na ito ang 
bagay na ikinalulugod ni Allah. 

44- At sinumang naisin ni Allah na maligaw, walang 
sinumang Wali (tagapangalaga) ang sasakanya maliban 
sa Kanya (Allah). At inyong mapagmamalas ang Zalimun 
(mga tampasalan, mapaggawa ng kamalian, mapagsamba 



766 Surah 42 • Surat As-Shura 

sa mga diyus-diyosan), kung kanilang mamasdan ang 
kaparusahan, ay magsasabi: “Mayroon baga kayang paraan 
upang makabalik (sa kalupaan)?” 

45- At inyong mapagmamalas sila na itatambad (sa 
Impiyerno), na kaaba-aba sa kawalan ng dangal, at 
nagsisitingin nang panakaw. At ang mga sumasampalataya 
ay magsasabi: “Katotohanan, ang mga talunan ay sila na 
nagpalungi ng kanilang sarili at kanilang pamilya sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay. Pagmasdan! Ang Zalimun (mga 
tampalasan, mapagsamba sa diyus-diyosan, mapaggawa ng 
kamalian, atbp.) ay nasa walang hanggang kaparusahan!” 

4 6 - At walang sinumang Auliya (tagapangalaga) ang 
makakatulong sa kanila maliban kay Allah. At sinuman na 
hinayaan ni Allah na maligaw, sa kanya ay walang paraan (ng 
pag-asa). 

47 - Magsipakinig kayo sa panawagan ng inyong Panginoon 
(alalaong baga, tanggapin ninyo ang Islam, ang Kaisahan ni 
Allah, O kayo na mga tao at mgajinn) bago dumatal sa inyo 
ang Araw na hindi na maaantala (sa pag-uutos) ni Allah! 
Wala kayong pagtataguan (sa kaligtasan) sa Araw na ito at 
gayundin naman ay hindi ninyo maipagkakaila (ang inyong 
mga kasalanan na nakasulat na lahat saTalaan ng inyong mga 
gawa). 48 Nguni’t kung sila aymagsitalikod (O Muhammad, 
sa Islam at sa Kaisahan ni Allah), ikaw ay hindi Namin 
isinugo upang maging Hafiz (tagapangalaga, tagapamahala 
at tagapagbayad ng kanilang mga gawa) sa kanila. Ang iyo 
lamang tungkulin ay upang iparating (ang Kapahayagan). 
At katotohanan, nang Aming gawaran ang tao na malasap 
ang Habag mula sa Amin, siya ay nagagalak dito; datapuwa’t 
kung ang ilang kahirapan ay sumapit sa kanila dahilan sa 



767 


Ang Pagsasanggunian 

masamang ginawa ng kanilang kamay, katiyakan na ang tao 
ay walang utang na loob ng pasasalamat! 

49- Kay Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng 
kalangitan at kalupaan. Lumilikha Siya ng Kanyang 
maibigan. Siya ang nagkakaloob (ng mga anak), lalaki 
man o babae ayon sa Kanyang kapasiyahan, 5 ° O Siya 
ang nagkakaloob ng kapwa lalaki at babae, at hinahayaan 
Niyang mabaog ang sinumang Kanyang naisin; sapagkat 
katotohanang Siya ay Puspos ng Kaalaman at may 
kapangyarihan sa lahat ng bagay. 

5 1 Hindi isang katampatan sa sinumang tao na si Allah ay 
makipag-usap sa kanya maliban (lamang) sa pamamagitan 
ng inspirasyon, o sa likod ng lambong, o kung Siya ay 
magsusugo ng isang Tagapagbalita upang ipahayag Niya 
ang Kanyang layon sa Kanyang nais. Katotohanang Siya 
ang Kataas-taasan, ang Pinakamaalam. 5 2 - At sa gayon ay 
Aming ipinadala sa iyo (O Muhammad) ang Ruhan (isang 
inspirasyon at Habag) mula sa Aming pag-uutos. Hindi 
mo nababatid kung ano ang Aklat, gayundin kung ano ang 
Pananampalataya? Datapuwa’t ginawa Namin ito (Qur’an) 
bilang isang Liwanag upang Aming mapatnubayan 
ang sinuman sa Aming alipin na Aming mapusuan. At 
katotohanang ikaw (O Muhammad) ay katunayang 
namamatnubay (sa sangkatauhan) sa Tuwid na Landas 
(alalaong baga, sa Islam at sa Kaisahan ni Allah), 

53 - Sa Landas ni Allah, na Siyang nag-aangkin ng lahat ng 
nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Katotohanan, 
ang lahat ng mga pangyayari ay nasa (pagpapasya) ni Allah. 



768 

Surah 43 • Az-Zukhruf 

Mga Palamuting Ginto 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’• Ha, Mim (mga titik Ha, Ma). 

2 - Sa pamamagitan ng hayag na Aklat na nagsasaad na maging 
maliwanag ang lahat ng bagay (ang Qur’an). 3- Katotohanang 
Aming ginawa ang Qur’an sa (wikang) Arabik upang inyong 
maunawaan (ang kanyang kahulugan at kanyang mga paala- 
ala). 4 At katotohanang ito (Qur’an) ay nasa Ina ng Aklat 
(Al-Lauh Al-Mahfuz), sa Aming harapan, at katiyakang 
Mataas sa Karangalan at Tigib sa Karunungan. 

5- Hindi baga Namin (kayo paaalalahanan) at Aming 
kukunin ang Paala-ala (Qur’an) sa inyo sapagkat kayo ay 
mga tao na Musrihm (mga lumampas sa lahat ng hangganan 
ng pagsuway bilang mga mapagsamba sa mga diyus- 
diyosan, pagano, walang pananalig sa Kaisahan ni Allah at 
sa Kanyang Tagapagbalitang si Muhammad, makasalanan, 
atbp.)? 6 - At ilan na nga ba ang propeta na Aming isinugo 
sa mga tao noon pang una. 7- At walang sinumang propeta 
ang dumatal sa kanila na hindi nila pinagtawanan at tinuya. 
8 - Kaya’t Aming winasak ang mga tao, na higit ang lakas 
kaysa rito; at ito ang halimbawa ng mga pumanaw na noon 
pang una (bago pa sa kanila). 

9- At katiyakang kung sila ay inyong tatanungin, “Sino 
ang lumikha ng kalangitan at kalupaan?” Tunay nga nilang 
sasabihin: ‘Ang Pinakamakapangyarihan, ang Puspos ng 




Mga Palamuting Ginto 769 

Kaalaman ang lumikha sa kanila.” IO - Na Siyang lumikha 
sa kalupaan na tila higaan (nakalatag), at gumawa sa inyo 
rito ng mga daan (at landas) upang kayo ay makatagpo ng 
patnubay (sa pagtahak). n - Na nagpapamalisbis (sa tuwi- 
tuwina) ng ulan mula sa alapaap sa ganap na sukat; at Aming 
pinasigla sa pagkabuhay ang lupaing tigang; sa gayunding 
paraan, kayo ay ibabangon (mula sa mga patay), I2 - At Siyang 
lumikha ng lahat ng bagay na may katambal (kapares), 
at gumawa sa inyo ng mga barko at hayupan na inyong 
masasakyan, ' 3 - Upang kayo ay makaupo nang matatag at 
lapat sa kanilang mga likod, at kung kayo ay nakaupo na, 
ay inyong maaala-ala ang (magandang) biyaya ng inyong 
Panginoon, at magsasabi: “Luwalhatiin Siya na nagbigay 
sa mga ito na mapailalim sa aming kapamahalaan, para 
sa aming (gamit), sapagkat ito ay hindi kailanman namin 
makakamtan (sa aming mga gawa), '+ At katotohanang sa 
Aming Panginoon, katiyakang kami ay magbabalik!” 

'5- Datapuwa’t sila ay nag-aakibat sa ilan sa Kanyang 
mga alipin ng katambal sa Kanya (sa pagsasabi na Siya ay 
may anak o mga supling at nagtuturing sa kanila bilang 
mga karibal sa pagsamba sa Kanya). Katotohanan, ang 
tao ay maliwanag na walang pasasalamat! l6 - Ano! Siya ba 
ay kumuha ng mga anak na babae mula sa bagay na Siya sa 
Kanyang Sarili ang lumikha, at pumili para sa inyo ng mga 
anak na lalaki? T " At kung ang isa sa kanila ay makatanggap 
ng balita (ng pagsilang) ng isa sa kanilang inihahalintulad 
sa Pinakamagbigay (Allah) {tulad ng isang batang babae), 
ang kanyang mukha ay nagdidilim, nalulumbay, at siya 
ay napupuspos ng kapighatian! l8 - (Inihahalintulad baga 
nila kay Allah) ang isang nilikha na pinalaki sa pagsusuot 



770 


Surah 43 *Az-Zukhruf 


ng mga palamuti (alalaong baga, ang mga babae), na sa 
isang pagtatalo ay hindi makapagbigay nang malinaw 
na pagsusulit sa kanyang sarili? JC >- At itinuturing nila 
ang mga anghel, na sila sa kanilang sarili ay alipin ng 
Pinakamapagbigay (Allah); na mga babae. Napagmalas ba 
nila ang kanilang pagkalikha? Ang kanilang katibayan ay 
itatala, at sila ay tatanungin upang magsulit! 

2 °- (Ah!) Sila ay nagsasabi: “Kung ito ang naging Kalooban 
ng Pinakamapagbigay (Allah), hindi sana natin sinamba 
(ang huwad na mga diyus-diyosan). Sa ganito, sila ay 
walang anumang kaalaman! Wala silang ginagawa kundi 
ang kasinungalingan! 21 ■ Ano? Sila ba ay pinagkalooban 
Namin ng Aklat bago pa rito (sa Qur’an), na kanilang 
pinanananganan? 22 - Hindi! Sila ay nagsasabi: “Natagpuan 
namin ang aming mga ninuno na sumusunod sa isang 
tanging paraan at paniniwala, at aming pinatnubayan ang 
aming sarili sa kanilang mga yapak.” 2 3 - At gayundin naman, 
Kami ay hindi nagsugo ng isang Tagapagbabala bago pa sa 
iyo (O Muhammad) sa anumang bayan (pamayanan), na 
ang mga maalwan sa lipon nila ay hindi nagsabi ng ganito: 
“Natagpuan namin ang aming mga ninuno na sumusunod 
sa isang tanging paraan ng pananalig, at walang pagsala 
na aming susundin ang kanilang mga yapak.” 2 4 - (Ang 
tagapagbabala) ay nagsabi: “Kahit na magdala ako sa 
inyo ng higit na mainam na patnubay kaysa sa natagpuan 
ninyong sinusunod ng inyong mga ninuno?” Sila ay 
nagsabi: “Katotohanang kami ay hindi nananalig sa mga 
bagay na ipinadala sa iyo.” 2 5- Kaya’t Kami ay naningil ng 
ganti sa kanila, ngayon, inyong pagmasdan kung ano ang 



Mga Palamuting Ginto 771 

kinahinatnan ng mga nagtakwil (sa katotohanan, sa Islam 
at sa Kaisahan ni Allah)! 

26 Pagmasdan! Nang si Abraham ay nagsabi sa kanyang 
amaatsakanyangpamayanan:“Katotohanangakoaywalang 
kinalaman sa anumang inyong sinasamba, 2 7- Maliban sa 
Kanya (na tangi ko lamang sinasamba), nalumikha sa akin, at 
walang pagsala na ako ay Kanyang gagabayan.” 2§ - At iniwan 
niya ang Salita (La ilaha ill Allah, Wala ng iba pang Diyos na 
karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah), 
isang Salita na mananatili sa kanyang mga lahi na susunod sa 
kanya (ito ay ang pananalig sa tunay na Kaisahan ni Allah), 
upang sila ay magsipagbalik loob (sa pagsisisi at tumanggap 
ng paala-ala mula kay Allah). 2 9- Hindi! Datapuwa’t Ako 
(Allah) ay nagbigay ng magagandang bagay sa buhay na 
ito sa kanila (mga mapagsamba sa diyus-diyosan) at sa 
kanilang mga ninuno upang maging maligaya, hanggang sa 
dumatal sa kanila ang Katotohanan (Qur’an), at ng isang 
Tagapagbalita (Muhammad) upang magbigay paliwanag 
sa mga bagay-bagay. 3 °- At nang ang Katotohanan (Qur’an) 
ay dumatal sa kanila, ang (mga hindi sumasampalataya sa 
Qur’an) ay nagsabi: “Ito ay isang salamangka, at kami ay 
hindi naniniwala rito.” 

3 1 - At sila ay nagsasabi: “Bakit kaya ang Qur’an na ito 
ay hindi ipinanaog sa ilang dakilang lalaki ng dalawang 
bayan (Makkah at Taif)? 32 - Sila baga ang naghahati- 
hati sa Habag ng iyong Panginoon? Kami (Allah) ang 
naghahati-hati sa gitna nila ng kanilang ikabubuhay 
sa mundong ito, at Aming itinaas ang iba sa kanila sa 
hanay (katatayuan), upang ang iba ay mabigyan nila ng 
gawain sa kanilang hanapbuhay. Datapuwa’t ang Habag 



772 Surah 43 • Az-Zukhruf 

(Paraiso) ng iyong Panginoon (O Muhammad) ay higit 
na mainam (sa kayamanan ng mundong ito) na kanilang 
natipon. 33- At kung hindi lamang na ang sangkatauhan 
ay hahantong sa pagiging isang pamayanan (lahat ng mga 
hindi sumasampalataya na naghahangad sa makamundong 
buhay lamang), Amin sanang pagkakalooban ang mga 
hindi sumasampalataya sa Pinakamapagbigay (Allah) ng 
pilak na mga bubong para sa kanilang bahay, at (pilak) na 
mga hagdan upang sila ay makapanhik, 34- At ng (pilak) na 
mga pintuan para sa kanilang bahay, at ng mga diban at 
luklukan (na yari sa pilak) upang kanilang pagpahingalayan, 
35- At gayundin ng mga palamuting ginto. Magkagayunman, 
ang lahat ng ito (alalaong baga, ang mga bubong, pinto, 
hagdan, luklukan, atbp.) ay walang saysay maliban sa isang 
pagsasaya sa pangkasalukuyang buhay sa mundong ito. 
Ang Kabilang Buhay sa Paningin ng inyong Panginoon ay 
para sa Muttaqun (mga matutuwid at matimtimang tao 
na nangangamba kay Allah nang labis at umiiwas sa lahat 
ng mga kasalanan at masasamang gawa at nagmamahal 
kay Allah nang higit at nagsasagawa ng lahat ng uri ng 
kabutihan na Kanyang ipinag-utos). 

3 6 * At kung sinuman ang tumalikod sa pag-aala-ala sa 
Pinakamapagbigay (Allah), Kami ay nagtalaga sa kanya ng 
demonyo (Satanas) upang kanyang maging Qarin (matalik 
na kasama). 37- At katotohanan, sila (na mga demonyo) ang 
humahadlang sa kanila sa Landas (ni Allah), datapuwa’t 
napag-aakala nila na sila ay tunay na napapatnubayan! 
3 8 - At sa kalaunan, kung (siya na ganoon) ay lumapit sa 
Amin, siya ay nagsasabi (sa kanyang Qarin o masamang 
kasama): “Sana ang naging pagitan nating dalawa ay katulad 



Mga Palamuting Ginto 773 

ng pagkakalayo ng Silangan at Kanluran.” (Sa sandali nang 
pakikipagharap kay Allah o sa Oras ng Paghuhukom, ang 
nalinlang na kaluluwa ay makakakita sa katotohanan at 
maghahangad na sana ay malayo siya kay Satanas). Ah! 
(Tunay) ngang masamang (uri) ng kasama! 39- Walang 
magiging kapakinabangan sa iyo sa Araw na ito (O ikaw 
na tumalikod sa pag-aala-ala kay Allah at sa pagsamba sa 
Kanya, atbp.), sapagkat ikaw ay nakagawa ng kabuktutan, 
at sa Araw na ito, ikaw (at ang iyong mga Qarin, masamang 
mga kasama) ay magiging kabahagi sa kaparusahan! 

4 °- Ikaw ba (0 Muhammad) ay makakagawa na makarinig 
ang bingi, o iyong mabigyan ng patnubay ang bulag o siya 
kaya na namamayagpag sa malaking kamalian? 4 1 - At kahit 
na ikaw (O Muhammad) ay Aming kunin, katotohanang 
Kami ay maghihiganti laban sa kanila. 4 2 - O (kung) Aming 
ipamamalas sa iyo kung ano ang Aming banta (ipinangako) 
sa kanila, kung gayon, katotohanang Kami ang may ganap 
na pag-uutos (kapangyarihan) laban sa kanila. 43 Kaya’t 
ikaw ay manangan (O Muhammad) nang taimtim sa 
kapahayagan na Aming ipinadala sa iyo. Katotohanang 
ikaw ay nasa isang Tuwid na Landas. 44- At katotohanan, 
(ang Qur’an) ay katiyakang Paala-ala sa iyo (O Muhammad) 
at sa iyong pamayanan (mga Quraish at iyong mga 
tagasunod); at hindi magtatagal, kayong lahat ay itatambad 
upang magsulit. 45- At iyong tanungin (O Muhammad) ang 
Aming mga Tagapagbalita na Aming isinugo nang una pa sa 
iyo: “Kami (Allah) baga ay nagtalaga ng anumang mga diyos 
tangi pa sa Pinakamapagbigay (Allah) upang sambahin?” 

4 6 - At katotohanang isinugo Namin si Moises na taglay 
ang Aming Ayat (mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral, 



774 Surah 43 • Az-Zukhruf 

atbp.) kay Paraon at sa kanyang mga pinuno (na nag-aanyaya 
sa Islam, ang Relihiyon ni Allah). Siya (Moises) ay nagsabi: 
“Katotohanang ako ay Tagapagbalita ng Panginoon ng lahat 
ng mga nilalang.” 47- Datapuwa’t nang sila (Moises at Aaron) 
ay pumaroon sa kanila na taglay ang Aming Ayat (mga 
tanda, katibayan, kapahayagan, aral, atbp.), pagmalasin, 
sila ay nagtawa sa kanila. T- Kami (Allah) ay nagpamalas sa 
kanila ng Ayat (mga tanda, atbp.) sa tuwi-tuwina, na higit 
na dakila kaysa sa kanilang kasama; at Aming sinakmal 
sila ng kaparusahan upang sila ay tumalikod (sa pagsamba 
sa mga diyus-diyosan) at magbalik loob (sa Amin). 49- At 
sila ay nagsabi (kay Moises): “O ikaw na manggagaway! 
Tawagan mo ang iyong Panginoon para sa amin ng ayon 
sa Kanyang kasunduan sa iyo; katotohanang kami ay 
tatanggap ng patnubay.” s°- Datapuwa’t nang Aming palisin 
ang kaparusahan sa kanila, pagmasdan, sila ay sumira sa 
kanilang salita (na sila ay mananampalataya kung Aming 
ibsan ang kaparusahan sa kanila). 

5 1 - At si Paraon ay nagpahayag sa kanyang pamayanan, 
na nagsasabi: “O aking pamayanan! Hindi baga ang 
pamamahala sa Ehipto ay tangi lamang sa akin, at sa mga 
ilog na nagsisidaloy sa ilalim (ng aking kinatatayuan). Hindi 
baga ninyo napagmamalas? 5 2 Hindi baga ako ay higit na 
mainam sa kanya (Moises), siya na Mahin (walang dangal 
at hindi iginagalang, mahina at kasuklam-suklam), at halos 
hindi makapangusap sa kanyang sarili nang maliwanag?” 

53 - “ Bakit kaya hindi siya ginawaran ng mga gintong 
pulseras o di kaya ang mga anghel ay pinasama sa kanya?” 

54 - Sa ganito nilinlang at iniligaw (ni Paraon) ang kanyang 
pamayanan, at sila ay sumunod sa kanya. Katotohanang 



Mga Palamuting Ginto 775 

sila ay Fasiqun (mga tao na palasuway at mapaghimagsik 
kay Allah). 55- Kaya’t nang kanilang pinagalit Kami, Aming 
pinarusahan sila at nilunod silang lahat. A At Aming ginawa 
silang halintulad (bilang aral sa mga susunod na henerasyon 
pagkatapos nila) at bilang halimbawa sa mga darating na 
henerasyon. 

57- At nang ang anak ni Maria ay hinirang na isang 
halimbawa (alalaong baga, si I Iesus ay sinasamha na tulad 
ng kanilang mga diyus-diyosan), pagmasdan!, ang iyong 
mga tao ay nagkakamayaw (sa pagtatawa). 5 8 - At nagsasabi: 
‘Ang aming mga diyos baga ay higit na mainam o siya kaya 
(Hesus)? Inihahalintulad lamang nila ito hindi sa anupaman 
liban sa pagtatalo-talo. Hindi! Sila ay mga palaaway na tao. 
59- Siya (Hesus) ay hindi hihigit pa sa isang alipin. Aming 
iginawad ang Aming paglingap sa kanya at Aming ginawa 
siyang halimbawa sa Angkan ng Israel (alalaong baga, siya 
ay nilikha na walang ama). 6o - At kung ito lamang ay Aming 
Kalooban, magagawa Namin (na wasakin kayong lahat na 
mga tao) at ipalit sa inyo ang mga anghel dito sa kalupaan. 
6l - At siya (Hesus, na anak ni Maria) ay magiging isangTanda 
(sa pagdating) ng Oras (Araw ng Muling Pagkabuhay; {na 
si Hesus ay mananaog sa lupa bago dumatal ito}), kaya’t 
huwag kayong mag-alinlangan (sa Oras), datapuwa’t Ako ay 
inyong sundin; ito ang Tuwid na Landas (tungo kay Allah 
at sa Paraiso). 62 - Huwag ninyong hayaan si Satanas na 
humadlang sa inyo (sa Tamang Pananalig). Katotohanang 
siya sa inyo ay isang lantad na kaaway. 

6 3- Nang si Hesus ay dumatal na may Maliwanag na 
mga Katibayan (mula sa Amin), siya ay nagsabi: ‘Ako ay 
dumatal sa inyo na may Hikmah (karunungan ng isang 



776 


Surah 43 *Az-Zukhruf 


propeta), upang aking gawing maliwanag sa inyo ang ilan 
(sa mga bagay-bagay) na inyong pinagtatalunan; kaya’t 
inyong pangambaban si Allah at ako ay inyong sundin.” 
6 4- “Katotohanang si Allah, Siya ang aking Panginoon at 
inyong Panginoon; kaya’t tanging Siya ang inyong sambahin; 
ito (lamang) ang Matuwid na Landas.” 6 > Datapuwa’t ang 
mga sekta sa pagitan nila ay nabulid sa hindi pagkakasundo- 
sundo; kaya’t kasawian sa mga gumagawa ng kamalian (sa 
pamamagitan ng pagtuturing ng mga bagay kay Hesus na 
walang katotohanan) mula sa kaparusahan ng kahindik- 
hindik na Araw (ang Araw ng Muling Pagkabuhay)! 

66 - Sila baga’y nagsisipaghintay lamang sa Oras, na ito ay 
dumatal sa kanila nang kaginsa-ginsa, habang ito ay hindi 
nila napag-aakala? 6 7- Ang mga magkakaibigan sa Araw 
na ito ay magiging magkaaway, ang bawa’t isa sa kanila; 
maliban sa Muttaqun (mga matutuwid at matimtimang 
tao na nangangamba kay Allah at umiiwas sa lahat ng mga 
masasamang gawa at kasalanan at gumagawa ng kabutihan 
na ipinag-utos ni Allah). 6S - (At dito ay ipagsusulit): “O 
Aking mga lingkod (tagapagsamba)! Sa Araw na ito ay 
walang pangangamba sa inyo, gayundin kayo ay hindi 
mamimighati, 6 9 (Kayo) na mga nagsisampalataya saAming 
Ayat (mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral, atbp.) at 
mga Muslim (buong ganap na nagsitalima sa kapasyahan 
at Kaisahan ni Allah at sa Islam). '°- Magsipasok kayo sa 
Halamanan (Paraiso), kayo at ang inyong mga asawa, sa 
kaligayahan. ~ l - Sa buong paligid nila ay idudulot ang mga 
kubyertos at kopita na gawa sa ginto; (naroroong) lahat ang 
anumang bawat naisin ng kanilang kaluluwa, ang lahat ng 
bagay na magbibigay ligaya sa kanilang paningin; at kayo ay 



Mga Palamuting Ginto 777 

magsisipanahan dito magpakailanman. ' 2 - Ito ang Paraiso 
na itinakda sa inyo na inyong manahin dahilan sa inyong 
(mabubuting) gawa na ginawa ninyo (sa buhay sa mundong 
ito). 73- Naririto sa inyo ang masaganang bungangkahoy na 
inyong kakainin (sa inyong maibigan). 

74- Katotohanan, ang Mujrimun (mga tampalasan, 
kriminal, makasalanan, walang pananalig kay Allah, 
sa Kanyang Kaisahan at sa Kanyang Propetang si 
Muhammad, buktot, mapagsamba sa diyus-diyosan, 
atbp.) ay nasa Kaparusahan ng Impiyerno upang manahan 
dito magpakailanman. 75- (Ang Kaparusahan) ay hindi 
magbabawa sa kanila, at sila ay ihuhulog sa pagkawasak 
na may matinding pagsisisi, kapighatian at kasawian at 
kawalang pag-asa. Kailanman ay hindi Kami nagbigay 
nang kamalian o naging di makatarungan sa kanila, 
datapuwa’t sila ay Zalimun (mga tampalasan, mapagsamba 
sa diyus-diyosan, mapaggawa ng kamalian, atbp.). 
77- Sila ay magsisitaghoy: “O Malik (ang Tagapagbantay ng 
Impiyerno)! Hayaan ang iyong Panginoon ay magbigay 
wakas sa amin!” Siya ay magsasabi: “Hindi, katotohanang 
kayo ay mananatili rito magpakailanman!” 78 - Tunay ngang 
inihayag Namin sa inyo ang Katotohanan (sa pagsusugo 
kay Muhammad na may taglay na Qur’an), datapuwa’t 
ang karamihan sa inyo ay nasusuklam sa Katotohanan. 
79- Ano! Sila ba ay nagsigawa ng ilang balakin (sa kanilang 
mga sarili)? Datapuwa’t Kami rin ay may balak. 8o - O napag- 
aakala baga nila na hindi Namin naririnig ang kanilang mga 
lihim at kanilang mga lingid na usapan at pagsasanggunian? 
Tunay nga (na Kami ay makakagawa), at ang Aming mga 



778 


Surah 43 *Az-Zukhruf 


Tagapagbalita (mga itinakdang anghel sa sangkatauhan) ay 
nasa lipon nila upang magtala. 

8l - Ipagbadya (O Muhammad): “Kung ang 
Pinakamapagpala (Allah) ay may anak na lalaki, (o mga 
supling na inyong iniaakibat sa Kanya), kung gayon, ako 
ang magiging una sa mga sasamba sa Kanya (datapuwa’t 
Siya, si Allah ay walang anak na lalaki o mga supling, 
kaya’t ako ang unang nagtatatwa at sumasalansang ng 
inyong paniniwala at una sa mga sasampalataya sa Kanya 
lamang at magpapatotoo na Siya ay walang mga anak).” 
82 Kaluwalhatian sa Panginoon ng kalangitan at kalupaan, 
at sa Panginoon ng Luklukan! Higit Siyang mataas sa lahat 
ng mga inihahalintulad (sa Kanya)! 8 3- Kaya’t hayaan sila na 
mangusap ng walang katuturan at magsipaglaro hanggang 
sa kanilang sapitin ang kanilang Araw na sa kanila ay 
ipinangako. 

8 4- Siya (lamang, si Allah) ang tanging Ilah (Diyos na dapat 
sambahin) sa kalangitan at Ilah (Diyos na dapat sambahin) 
sa kalupaan; at Siya ay Tigib ng Karunungan at Puspos ng 
Kaalaman. 8 5- At kapuri-puri Siya na nag-aangkin ng lahat ng 
Kaharian sa kalangitan at kalupaan, at lahat ng nasa pagitan 
nito, at nasa Kanya lamang ang kaalaman sa Oras, at sa Kanya 
kayong (lahat) ay magbabalik. 86 ■ At yaong mga sinasamba 
nila maliban sa Kanya ay walang anumang kapangyarihan 
upang makapamagitan; maliban sa kanila na nagbibigay 
saksi sa Katotohanan (alalaong baga, sumampalataya sa 
Kaisahan ni Allah, at sumunod sa Kanyang mga pag-uutos), 
at may ganap na kaalaman (tungkol sa katotohanan ng 
Kaisahan ni Allah). 8 /- At kung sila ay iyong tatanungin kung 
sino ang lumikha sa kanila, walang pagsala na kanilang 



779 


Ang Usok 

sasabihin: “Si Allah.” Paano sila kung gayon naligaw (sa 
katotohanan at sa pagsamba kay Allah na Siyang lumikha 
sa kanila)? 8S - (Si Allah ay may Kaalaman) sa panambitan (ni 
Propeta Muhammad) na nagsasabi: “O aking Panginoon, 
katotohanang sila ang mga tao na walang pananalig!” 
8 9 Kaya’t tumalikod ka (O Muhammad) sa kanila, at ikaw ay 
magsabi: “Salam (Kapayapaan)!” Subalit (hindi magtatagal) 
ay kanilang mapag-aalaman! [Ang pag-uutos saTalatang ito 
ay pinawalang saysay sa pamamagitan ng mga pahayag ng 
mga Talata ng pakikipaglaban laban sa kanila, talatang 9 : 5 
ng Qur’an). 


Surah 44 •Ad-Dukhan 

Ang Usok 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Ha, Mim (mga titik Ha, Ma). 

2 - Sa pamamagitan ng lantad na Aklat (ang Qur’an), na 
nagbibigay kaliwanagan sa mga bagay, 3- Ipinanaog Namin 
ito (ang Qur’an) sa pinagpalang Gabi (alalaong baga, ang 
Gabi ng Qadr, [sa buwan ng Ramadhan, ang pangsiyam na 
buwan ng kalendaryong Islamiko}). Katotohanang Kami 
ay lagi nang nagbababala (sa sangkatauhan, na ang Aming 
Kaparusahan ay sasapit sa kanila na hindi nananalig sa 
Aming Kaisahan at pagiging Panginoon at sa Kaisahan ng 
PagsambasaAmin). 4 Dito (sanatatangingGabi) ayitinakda 
ang lahat ng mga (pag-uutos) sa mga pangyayari (alalaong 




780 


Surah 44 • Ad-Dukhan 


baga, lahat ng mga bagay tungkol sa kamatayan, pagsilang, 
ikabubuhay, kapinsalaan, atbp. {sa susunod} na buong taon 
ayon sa itinalaga ni Allah). 5- “Amran” (alalaong baga, ang 
pag-uutos sa Qur’an o ang Katakdaan ng bawat bagay) sa 
pamamagitan ng Aming pag-uutos. Katotohanang Kami 
ay lagi nang nagsusugo (ng mga Tagapagbalita). 6 (Bilang) 
Habag mula sa inyong Panginoon. Katotohanan! Siya 
ang Ganap na Nakakarinig, ang Ganap na Nakakaalam. 
7- Ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at lahat ng 
nasa pagitan nito, kung kayo (lamang) ay may tiyak na 
pananalig. 8 - La ilaha illa Huwa (Wala ng iba pang diyos na 
karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya). 
Siya ang naggagawad ng buhay at gayundin ng kamatayan, 
ang inyong Panginoon (na nagkakandili sa inyo), at ang 
Panginoon ng nauna ninyong mga lahi (ninuno). 9- Hindi! 
Sila ay naglalaro sa pag-aalinlangan. 10 Kung gayon, kayo 
ay maghintay sa Araw na ang alapaap ay maglalabas ng 
usok na (inyong) mamamasdan. 11 Na lalambong sa mga 
tao. Ito ay isang Kasakit-sakit na Kaparusahan. 12 • (At 
sila ay magsasabi): “O aming Panginoon! Pawiin Ninyo sa 
amin ang Kaparusahang ito, katiyakang kami ay tunay na 
sasampalataya!” '3- Paano silang magkakaroon ng paala-ala 
(sa sandaling ang Kaparusahan ay sumapit sa kanila), gayong 
ang isang Tagapagpaala-ala ay dumatal na sa kanila na 
nagpapaliwanag sa mga bagay nang malinaw. '4- Datapuwa’t 
sila ay tumalikod sa kanya (Muhammad) at nagsabi: “Isang 
tinuruan lamang (ng ibang tao), isang tao na may sira 
ang pag-iisip!” 2 5- Katotohanang pansamantala Naming 
papawiin ang Kaparusahan sa ngayon. Katotohanang kayo 
ay magbabalik loob! l6 - SaAraw na kayo ayAming susukulin 



AngUsok 781 

ng matinding Sakmal. Katotohanang Aming igagawad ang 
kabayaran! 

'7' At katotohanang Aming sinubukan nang una pa sa 
kanila ang mga tao ni Paraon nang dumatal sa kanila 
ang isang matimtimang Tagapagbalita (Moises). l8 - Na 
nagsasabi: “Ibalik mo sa akin ang mga tagapaglingkod ni 
Allah (alalaong baga, ang Angkan ng Israel). Katotohanang 
ako sa inyo ay isang Tagapagbalita na karapat-dapat 
sa lahat (ng inyong) pagtitiwala, r 9- At huwag kayong 
maging mapagmalaki (sa inyong sarili) ng laban kay Allah. 
Katotohanang ako ay dumatal sa inyo na may maliwanag 
na kapamahalaan, 2 °- At tunay ngang ako ay lumuluhog ng 
kaligtasan mula sa aking Panginoon at inyong Panginoon, 
baka ako ay inyong batuhin (o saktan o tawagin akong isang 
manggagaway), 2I - Datapuwa’t kung ako ay hindi ninyo 
paniwalaan, kung gayon, magsilayo kayo sa akin at ako ay 
iwan ninyong mag-isa.” 

22 - (Nguni’t sila ay palalo), kaya’t siya (Moises) ay humibik 
sa kanyang Panginoon (na nagsasabi): “Katotohanang 
sila ang mga tao na Mujrimun (mga tampalasan, walang 
pananalig, makasalanan, kriminal, atbp.).” 2 3- (Si Allah ay 
nagwika): ‘At sa gabi, humayo ka na kasama ang Aking 
mga lingkod, katotohanang kayo ay tutugisin.” 2 4- At iwan 
ninyo ang dagat na parang tudling (na tahimik at nahahati), 
sapagkat sila ay lipon (na nakatakdang) malunod. 2 5 Gaano 
karaming halamanan at mga batis ang maiiwan (ng mga tao 
ni Paraon)? 26 - At mga bukirin ng mais at mabubuting lugar, 

2 7- At mga kaaliwan ng buhay na labis nilang kinatutuwaan! 

28 - Kaya’t ito nga (ang kanilang naging hantungan)! At 
ginawa Namin ang mga tao (Angkan ng Israel) na siyang 



782 


Surah 44 • Ad-Dukhan 


magmana (ng kaharian ng Ehipto). 2 9- At ang kalangitan at 
kalupaan ay hindi lumuha sa kanila, gayundin naman sila ay 
hindi binigyan ng palugit. 

3°- At katotohanang iniligtas Namin ang Angkan ng 
Israel sa Kaaba-abang Kaparusahan, Mula kay Paraon, 
katotohanang siya ay mapagpalalo at kabilang sa Musrihm 
(mga tampalasan, sila na lumalagpas sa hangganan ng 
paggugol at sa iba pang bagay at gumagawa ng malalaking 
kasalanan). 3 2 - At Aming pinili ang Angkan ng Israel nang 
higit sa lahat ng mga nilalalang (sa panahon ni Moises) ng 
may Kaalaman, 33- At iginawad sa kanila ang mga Tanda na 
naroroon ang maliliwanag na pagsubok. 

34- Katotohanan, ang mga taong ito (Quraish) ay 
nagsasabi: 35- “Wala ng iba pa malihan sa aming unang 
kamatayan, at kami ay hindi na muling ibabangon. 3 6 - Kaya’t 
ibangon mong muli ang aming mga ninuno kung ikaw ay 
nagsasabi ng katotohanan!” 37- Sila ba ay higit na mainam 
o ang mga tao ng “Tubba” at sila na nauna sa kanila? Sila ay 
Aming winasak sapagkat katotohanang sila ay Mujrimun 
(mga walang pananalig, mapagsamba sa mga diyus-diyosan, 
makasalanan, kriminal, atbp.). 

3 8 - At hindi Namin nilikha ang kalangitan at ang kalupaan, 
at lahat ng nasa pagitan nito bilang isang laro lamang, 
39- Hindi Namin nilikha sila maliban na may katotohanan 
(alalaong baga, upang suriin at subukan ang mga masunurin 
at palasuway at upang gantimpalaan ang palasunod at 
parusahan ang palasuway), datapuwa’t ang karamihan sa 
kanila ay hindi nakakaalam. 4°. Katotohanan, ang Araw ng 
Paghuhukom (kung si Allah ay hahatol na sa pagitan ng mga 
nilalang) ay siyang sandali na itinalaga sa kanilang lahat, 



783 


Ang Usok 

4 1 - Sa Araw kung ang mawlan (isang malapit na kamag- 
anak) ay hindi makakaasa ng tulong sa mawlan (isang 
malapit na kamag-anak), at walang tulong ang kanilang 
matatanggap, 4 2 - Maliban sa kanya na gawaran ng Habag 
ni Allah. Katotohanang Siya ang Pinakamakapangyarihan, 
ang Pinakamaawain. 

43 Katotohanan, ang puno ng Zaqqum, 44- Ang siyang 
magiging pagkain ng mga Makasalanan, 45- Na tulad ng 
kumukulong langis, ito ay kukulo sa mga tiyan, 46 - Na 
katulad ng pagkulo nang nakakabanling tubig. 47- (At dito 
ay ipagbabadya): “Sakmalin siya at kaladkarin siya sa gitna 
ng Naglalagablab na Apoy, A Kaya’t ibuhos sa kanyang 
ulo ang Kaparusahan ng Kumukulong Tubig, 49- Lasapin 
mo (ito)! Katotohanang ikaw (ay nagkukunwari) na 
makapangyarihan, ang mapagbigay! 5°- Katotohanang ito 
ang iyong pinag-aalinlanganan noon!” 

5 1 Katotohanan, ang Muttaqun (mga matimtiman at 
matuwid na tao na nangangamba kay Allah ng labis at 
umiiwas sa lahat ng mga kasalanan at masasamang gawa 
na Kanyang ipinagbawal at nagmamahal kay Allah ng higit 
at nagsasagawa ng lahat ng uri ng mabubuting gawa na 
Kanyang ipinag-utos), ay mapapasalugar ng Kapanatagan 
(Paraiso). 5 2 - Sa gitna ng Halamanan at mga Batis; 
53- Na nadaramtan ng madulas na sutla at (gayundin) ng 
makapal na sutla, na nakaharap sa isa’t isa, 54- (Kaya’t ito 
ang mangyayari), at sila ay Aming ipapangasawa sa Houris 
(lubhang maputing mga babae na nilikha ni Allah ngunit 
hindi mula sa supling ni Adan, na may tampok na itim 
ng mata at puti ng mata). 55- Sila ay tatawag dito sa lahat 
ng uri ng bungangkahoy sa kapayapaan at kapanatagan; 



784 Surah 45 • Al-Jathiya 

5 6 Sila ay hindi kailanman makakalasap ng kamatayan dito 
maliban sa unang kamatayan (sa buhay sa mundong ito), at 
Kanyang ililigtas sila sa Kaparusahan ng Naglalagablab na 
Apoy, 57 Bilang isang Biyaya mula sa iyong Panginoon! Ito 
ang sukdol na tagumpay! 

5 8 Katiyakang Aming ginawa ito (ang Qur’an) na magaan 
sa iyong dila upang sila ay makaala-ala. 59- Kung gayon, 
maghintay ka (O Muhammad); katotohanang sila (rin) ay 
naghihintay 


Surah 45 • Al-Jathiya 

Ang Pagluhod 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Ha Mim (mga titik Ha, Ma). 

2 - Ang Kapahayagan ng Aklat (ang Qur’an) ay mula 
kay Allah, ang Mataas sa Kapangyarihan, ang Tigib ng 
Karunungan. 3- Katotohanang sa kalangitan at kalupaan, 
naririto ang mga Tanda sa mga sumasampalataya. 4- At sa 
pagkakalikha sa inyong sarili, at sa anumang Kanyang 
ikinalat (sa kalupaan) na gumagalaw (may buhay) na mga 
nilalang. Ito ay mgaTanda para sa mga tao na may matibay 
at tiyak na pananalig. 5 - At sa pagpapalitan ng araw at gabi, 
at katotohanang si Allah ang nagpamalisbis ng panustos (na 
ulan) na (Kanyang) ipinanaog mula sa alapaap at nagbigay 
buhay sa tigang na lupa, at sa pagbabago ng direksyon ng 
ihip ng hangin (alalaong baga, kung minsan ay patungo 




785 


Ang Pagluhod 

sa silangan o hilaga, at kung minsan ay patungo sa timog 
o kanluran, at kung minsan ay nagdadala ng masayang 
balita ng ulan at kung minsan ay nagdadala ng kaparusahan 
[bagyo}), ito ay mgaTanda para sa mga tao na may kaalaman 
at pang-unawa. 6 - Ito ang Ayat (mga tanda, kapahayagan, 
katibayan, aral, atbp.) ni Allah, na Aming ipinahayag sa iyo 
(O Muhammad) ng may katotohanan, kaya’t sa alin (at ano) 
pa kayang pahayag na iba pa kay Allah at sa Kanyang Ayat 
(mga katibayan, aral, kapahayagan, tanda, atbp.), sila ay 
maniniwala? 

7 - Kasawian sa bawat makasalanan na mapagkunwari! 
8 - Na nakakarinig sa mga Talata ni Allah na ipinahayag sa 
kanya. Datapuwa’t siya ay matigas at mapagmataas na wari 
bang wala siyang naririnig. Kung gayon, ipagbadya sa kanya 
ang kasakit-sakit na parusa. 9- At kung siya ay makaalam 
ng ilan sa Aming mga Talata (ang Qur’an), tinatanggap 
niya ito ng may panunuya. Sa ganitong (mga tao) ay may 
naghihintay na kaaba-abang Parusa. IO Sa harapan nila ay 
mayroong Impiyerno, at walang kapakinabangan sa kanila 
ang anumang kanilang pinagpaguran (kinita) gayundin (ay 
walang kapakinabangan sa kanila) ang mga tinangkilik nila 
na Auliya (mga tagapangalaga, kawaksi, tagapagtanggol, 
atbp.) maliban kay Allah. At sasakanila ang nag-uumapaw 
na Parusa. 11 Ito (ang Qur’an) ang tunay na Patnubay. At 
sa mga nagtatakwil sa Ayat (mga tanda, kapahayagan, 
katibayan, aral, atbp.) ng kanilang Panginoon, sasakanila 
ang isang kasakit-sakit na Parusa na kasuklam-suklam. 

' 2 - Si Allah ang naggawad na ang karagatan ay mapasailalim 
sa inyo (mahawakan sa pag-uutos), upang ang mga barko ay 
lumayag dito sa pamamagitan ng Kanyang Kautusan upang 



786 Surah 45 • Al-Jathiya 

kayo ay magsihanap ng Kanyang mga Biyaya, at kayo ay 
magkaroon ng damdamin ng pasasalamat, T 3- At ipinailalim 
Niya sa inyo (sa Kanyang kapahintulutan) ang lahat ng nasa 
kalangitan at lahat ng nasa kalupaan; ang lahat ng mga ito 
ay bilang kaloob at kabaitan mula sa Kanya. Pagmasdan! 
Katotohanang naririto ang mga Tanda sa mga tao na 
nagmumuni-muni. 

T 4- Ipagbadya mo (O Muhammad) sa mga 
sumasampalataya, na patawarin (nila) ang mga (gumagawa 
ng kasahulan sa kanila) at hindi umaasa sa Araw ni Allah 
(alalaong baga, ang Kanyang Kabayaran). Nasa sa Kanya 
ang kabayaran (para sa mabuti o masama) ng mga tao, 
ng ayon sa kanilang pinagsumikapan.[Ang kautusan sa 
Talatang ito ay pinawalang saysay ngTalata ngjihad (Banal 
na Pakikipaglaban) laban sa mga mapagsamba sa diyus- 
diyosan, Qur’an 9 : 36 ]. 15 - Kung sinuman ang gumawa ng 
matuwid na gawa, ito ay para sa kanyang sariling kapakanan; 
at kung sinuman ang gumawa ng masama, ito ay gawa na 
laban sa kanyang (sariling) kaluluwa. Sa huli, kayo ay muling 
magbabalik sa inyong Panginoon. 

' 6 - At katotohanang (noon pang una) ay Aming 
ipinagkaloob sa Angkan ng Israel ang Kasulatan, ang pang- 
unawa sa Kasulatan at sa kanyang mga Batas (kapangyarihan 
sa Pag-uutos), at ang Pagka-propeta. Iginawad Namin sa 
kanila ang kanilang ikabubuhay, ang mga bagay na mainam 
at dalisay, at Aming ginawaran sila ng higit na biyaya sa 
lahat ng mga nilalang (sa kanilang panahon). ' 7 - At sila ay 
biniyayaan Namin ng Maliwanag na mga Katibayan sa 
kapakanan (ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan 
nang pagpapahayag sa kanila ng Torah, mga Batas). 



787 


Ang Pagluhod 

Pagkaraan lamang nang ang karunungan ay maipagkaloob 
sa kanila, sila ay nabulid sa pagkakawatak-watak ng dahil 
sa hayagang inggit sa kanilang mga sarili. Katotohanan, 
ang iyong Panginoon ang huhusga sa kanila sa Araw ng 
Paghuhukom, samgabagaynahindi nilapinagkakasunduan. 
l8 - At inilagay ka Namin (O Muhammad) sa tamang landas 
ng Pananampalataya (katulad ng Aming ipinag-utos sa 
Aming mgaTagapagbalita na una sa iyo tungkol sa Kaisahan 
ni Allah at sa mga legal na batas ng Islam). Kaya’t sundin 
mo ang Landas (Kaisahan ni Allah at Islam), at huwag 
kang sumunod sa pagnanais ng mga walang kaalaman. 
'9 Katotohanang sila ay walang silbi sa iyo sa paningin ni 
Allah. Katotohanan, ang Zalimun (mga mapaggawa ng 
kasamaan, mapagsamba sa diyus-diyosan, buktot, atbp.) 
ay mga Auliya (tagapangalaga, tagapagtanggol, kawaksi, 
atbp.), at magkakabuklod sa isa’t isa. Datapuwa’t si Allah 
ang Wali (Tagapangalaga, Tagapagtanggol, atbp.) ng 
Mutaqqun (mga matutuwid at matimtimang tao na labis 
na nangangamba kay Allah at umiiwas sa lahat ng mga 
kasalanan at masasamang gawa at nagmamahal kay Allah 
ng higit at nagsasagawa ng mga mabubuting gawa na ipinag- 
utos ni Allah). 20 Ito (ang Qur’an) ay maliwanag na pananaw 
at katibayan sa sangkatauhan, at isang Patnubay at Habag 
sa mga tao na may matatag na Pananalig. 

2I - Ano! Sila baga na nagsisigawa ng mga kasamaan ay 
nag-aakala na sila ay ituturing Namin na katulad ng mga 
nananampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa Islam) at 
nagsisigawa ng kabutihan na maging magkatulad ang 
kanilang pangkasalukuyang buhay at pagkatapos ng 
kamatayan? Tunay na kasamaan ang kahatulan na kanilang 



788 Surah 45 • Al-Jathiya 

ginawa. 22 - At nilikha ni Allah ang kalangitan at kalupaan 
ng may kapakinabangan, upang ang bawat kaluluwa ay 
makatagpo ng kabayaran sa kanyang kinita. At walang 
sinuman sa kanila ang hahatulan ng walang katuwiran. 

2 3- Napagmamasdan mo ba siya na nagtuturing sa kanyang 
pagnanasa (walang kapararakang hangarin) bilang kanyang 
diyos? Si Allah na nakakatalos sa kanya ay hinayaan siya 
na naliligaw. At sinarhan Niya ang kanyang pandinig at 
kanyang puso (sa pang-unawa) at humadlang sa kanyang 
paningin. Sino kaya baga ang makakapamatnubay sa kanya 
(pagkaraang alisin ni Allah ang Kanyang patnubay)? Hindi 
ba kayo magsisitanggap ng paala-ala? 

2 4- At sila ay nagsasabi: “Mayroon pa ba kayang ibang 
buhay maliban sa aming buhay sa mundong ito? Kami 
ay mamamatay at kami ay nabubuhay at tanging Dahr 
(Panahon) lamang ang makakasira sa amin.” Datapuwa’t 
ang tungkol dito (Kabilang Buhay), sila ay walang kaalaman, 
bagkus, sila ay naghahaka-haka lamang. 2 5- At kung ang 
Aming maliliwanag na mga Talata ay ipinapahayag sa 
kanila, ang kanilang panambitan ay walang iba kundi ito: 
“Ibalik mong muli ang aming mga (patay) na ninuno (sa 
pagkabuhay), kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan!” 
l6 - Ipagbadya (sa kanila): “Si Allah ang naggawad sa inyo ng 
buhay, at Siya rin ang magkakaloob sa inyo ng kamatayan. 
Siya rin ang magtitipon sa inyo sa Araw ng Paghuhukom 
(Araw ng Muling Pagkabuhay) na walang alinlangan. 
Datapuwa’t ang karamiban ng mga tao ay hindi nakakaalam. 

2 7- Kay Allah lamang ang pag-aangkin ng Kapamahalaan 
(Kaharian) ng kalangitan at kalupaan. At sa Araw na ang 
Oras (ng Paghuhukom) ay ititindig, sa Araw na ito, ang 



789 


Ang Pagluhod 

mga tagasunod ng kabulaaan (sinungaling, mapagsamba sa 
mga diyus-diyosan, walang pananalig, atbp.) ay paglalahuan 
(ng lahat-lahat). 28 - At inyong mapagmamalas na ang bawat 
bansa (pamayanan) ay mangangayupapa sa kanyang mga 
tuhod (na nakaluhod), ang bawat bansa ay tatawagin sa 
kanyang Talaan (ng mga gawa). “Sa Araw na ito, kayo ay 
babayaran sa lahat ng inyong mga ginawa.” 2 9 “Naririto, 
ang Aming Talaan ay magpapahayag sa inyo ng may 
katotohanan, sapagkat katotohanang hindi Kami nakaligta 
na ilagay sa Talaan (ang Aming mga anghel ay nagtatala ng 
inyong mga gawa) ang lahat-lahat ng inyong mga ginawa.” 

3°- At sa mga nagsisampalataya (sa Kaisahan ni 
Allah at sa Islam) at nagsigawa ng kabutihan, sila ay 
tatanggapin ng kanilang Panginoon sa Kanyang Habag. 
Ito ang Pinakamataas na Tagumpay 3 1 Datapuwa’t sa 
mga nagsipagtakwil kay Allah, (sa kanila ay ipahahayag): 
“Hindi baga ang Aming mga Talata ay ipinahayag sa 
inyo? Datapuwa’t kayo ay mapagmataas, at kayo ay mga 
tao na naging Mujrimun (mga nalulong sa kasalanan, 
walang pananalig, mapagsamba sa mga diyus-diyosan, 
makasalanan, kriminal, atbp.).” 3 2 At nang ito ay ipahayag: 
“Katiyakan! Ang pangako ni Allah ay ang katotohanan at 
ang sandali nang pagdatal ng Oras ay walang pasubali.” 
Kayo ay nagsasabi: “Hindi namin alam kung ano ang 
Takdang Oras. Itinuturing lamang namin ito na isang haka- 
haka, at kami ay walangganap na katiyakan (dito).” 

33- At sa kanila ay matatambad ang mga masasamang 
bunga ng kanilang ginawa, at sila ay lubusang mapapaligiran 
ng mga bagay na kanilang kinukutya! 34 Gayundin naman, 
sa kanila ay ipagbabadya: “Sa Araw na ito ay Aming 



790 


Surah 46 *AI-Ahqaf 
kakaligtaan kayo kung paano rin naman hindi ninyo 
binigyang pansin ang (inyong) Araw ng Pakikipagtipan. 
Ang inyong pananahanan ay Apoy at walang sinuman ang 
makakatulong sa inyo!” 35- Sapagkat kayo ay namihasa na 
nagturing sa mga Pahayag ni Allah (ang Qur’an) bilang 
katuwaan, at ang buhay sa mundong ito ang dumaya sa 
inyo. Kaya’t mula sa Araw na ito, sila ay hindi na maiaalis 
pa rito (Impiyerno), gayundin naman sila ay hindi magiging 
Yasta’tabun (alalaong baga, hindi na sila makakabalik sa 
makamundong buhay upang sila ay magtika kay Allah at 
manikluhod sa Kanyang Kapatawaran ng kanilang mga 
kasalanan). 

3 6 - Kaya’t ang lahat ng mga Pagpupuri at Pasasalamat 
ay kay Allah lamang, ang Panginoon ng kalangitan at 
Panginoon ng kalupaan at Panginoon at Tagapagtaguyod ng 
lahat ng mga nilalang. 37- At tanging sa Kanya (lamang) ang 
pag-aangkin ng Kapamahalaan (Kamahalan) sa kalangitan 
at kalupaan, at Siya ang Pinakamakapangyarihan, angTigib 
ng Karunungan. 


Surah 46 *Al-Ahqaf 

Ang Liku-likong Landas 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Ha, Mim (mga titik Ha, Ma). 

2 - Ang kapahayagan ng Aklat (ang Qur’an) ay mula kay 
Allah, ang Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang Sukdol 




791 


Ang Liku-likong Landas 
sa Karunungan. 3- Hindi Namin nilikha ang kalangitan 
at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito ng walang 
kadahilanan (maliban sa katotohanan), at sa isang 
natatakdaang panahon, datapuwa’t sila na nagtatakwil 
sa pananampalataya ay tumatalikod sa bagay na sila ay 
binabalaan. 

4 Ipagbadya (O Muhammad sa mga paganong ito): 
“Magsipag-isip! Ang lahat ng inyong tinatawagan maliban 
pa kay Allah ay inyong ipamalas sa akin! Ano ang kanilang 
nilikha sa kalupaan? 0 sila ba ay may bahagi (sa paglikha) 
sa kalangitan? Dalhin ninyo sa Akin ang isang Aklat 
(na ipinahayag) nang una pa rito, o ng anumang latak ng 
karunungan (namayroonkayo), kungkayo ay nagpapahayag 
ng katotohanan!” 5- At sino baga kaya ang higit na 
napapaligaw maliban sa kanya na nananawagan sa iba 
maliban pa kay Allah, (sa kanila) na hindi makakapagbigay 
sa kanya ng kasagutan hanggang sa Araw ng Paghuhukom, 
at hindi (man lamang) nakakaalam sa kanilang mga 
panawagan (sa kanila)? 6 - At kung ang sangkatauhan ay 
tipunin nang sama-sama (sa Araw ng Muling Pagkabuhay), 
sila (na mga huwad na diyus-diyosan) ay magiging mabagsik 
sa kanila (bilang kaaway) at itatatwa nila ang pagsamba (ng 
mga tao) sa kanila. 

7- At kung ang Aming Maliwanag na mga Talata ay 
dinadalit sa kanila, ang mga hindi sumasampalataya 
ay nagsasabi kung ang katotohanan (ang Qur’an) ay 
sumapit sa kanila: “Ito ay maliwanag na salamangka!” 
8 - At sila ba ay nagsasabi: “Hinuwad (kinopya) lamang niya 
(Muhammad) ito!” Ipagbadya: “Kung hinuwad ko lamang 
ito, magkagayunman, kayo ay walang kapangyarihan na 



792 Surah 46 *AI-Ahqaf 

patunayan ako laban kay Allah. Lubos Niyang batid kung 
ano ang inyong pinag-uusapan tungkol dito (Qur’an). Sapat 
na Siya bilang isang Saksi sa pagitan ko at ninyo! At Siya ay 
Lagi nang Nagpapatawad, angTigib ng Habag.” 

9 Ipagbadya (O Muhammad): ‘Ako ay hindi naiiba 
sa mga Tagapagbalita (ni Allah, at ako ay hindi unang 
Tagapagbalita), gayundin ay hindi ko nalalaman kung ano 
ang magaganap sa akin o sa inyo. Sinusunod ko lamang 
kung ano ang ipinahayag sa akin at ako ay isa lamang 
lantad na Tagapagbabala. IO - Ipagbadya: “Nakikita ba 
ninyo (at inyong sabihin sa akin)! Kung ang aral na ito 
(ang Qur’an) ay mula kay Allah, at itinatakwil ninyo ito, 
at ang isang saksi mula sa Angkan ng Israel (Abdullah bin 
Salam) ay nagpapatunay na ang Qur’an (na ito) ay mula kay 
Allah (na nakakahawig ngTorah, ang naunang Kasulatan), 
at sumampalataya rito (yumakap sa Islam), habang 
kayo ay lubhang mapagpaimbabaw (upang manalig).” 
Katotohanang si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao 
na Zalimun (mapagsamba sa mga diyus-diyosan, walang 
pananalig, mapaggawa ng kamalian, hindi makatarungan, 
atbp.). 

”• Ang mga hindi sumasampalataya (malakas at mayaman) 
ay nagsasabi sa mga sumasampalataya (mahina at mahirap): 
“Kung ang kalatas (na ito, ang Islam na siyang ipinararating 
ni Propeta Muhammad) ay tunay na magandang bagay, 
(ang mga taong ito na mahina at mahirap) ay hindi dapat 
na nauna pa sa amin! At nang hindi nila hinayaan na ang 
kanilang sarili ay mapatnubayan (ng Qur’an), sila ay 
nagsasabi: “Ito ay isang sinaunang kasinungalingan!” 

12 ■ At bago pa rito ay (mayroong) Aklat ni Moises bilang 



793 


Ang Liku-likong Landas 

isang patnubay at habag, at ang Aklat na ito (ang Qur’an), 
sa dilang Arabik, ang nagpapatotoo (roon sa unang Aklat), 
upang mapaalalahanan ang mga hindi makatarungan, 
at bilang isang magandang balita sa Muhsinun (mga 
nagsisigawa ng kabutihan). z 3- Katotohanan, sila na 
nagsasabi: ‘Ang aming Panginoon ay (tanging) si Allah”, at 
sa ganito ay nag-Istaqamu (nananatiling matimtiman, at 
naninindigan nang matatag at matuwid sa tamang landas, 
sa Pananalig sa Islam at Kaisahan ni Allah, at nagsisigawa 
ng kabutihan at umiiwas sa lahat ng mga kasalanan), sa 
kanila ay walang pangangamba at walang pagdurusa. r 4- Sila 
ang magsisipanahan sa Halamanan (Paraiso), at mananatili 
rito ng walang hanggan, bilang isang kabayaran sa kanilang 
mabubuting gawa. 

'5- At Aming itinagubilin sa tao ang magpakita ng 
kabutihan at pagkamasunurin sa kanyang mga magulang. 
Sa pagbabata ng sakit, ang kanyang ina ay nagdalang 
tao sa kanya, at sa hirap ay (kanyang) isinilang siya. 
Ang pagpapalaki (pagpapasuso) sa kanya (bata) sa loob 
ng tatlumpung buwan, at sa kalaunan, kung siya ay 
sumapit na sa gulang ng hustong lakas at dumating na sa 
apatnapung taon, siya ay nagsasabi: “O aking Panginoon! 
Ako ay gawaran Ninyo ng lakas at kakayahan upang ako ay 
magkaroon ng pasasalamat sa Inyong mga biyaya na Inyong 
iginawad sa akin at sa aking mga magulang, at upang ako 
ay makagawa ng kabutihan, na magiging kalugud-lugod 
sa Inyo, at gayundin naman, na ang aking anak ay maging 
mabuti. Katotohanang ako ay naninikluhod sa Inyo sa 
pagsisisi, at katotohanan na isa ako sa mga Muslim (na 
tumatalima sa Inyong kalooban).” l6 - Sila (ang mga tao) 



794 Surah 46 *AI-Ahqaf 

na Aming tatanggapin ang kanilang mabubuting gawa at 
kaliligtaan Namin ang kanilang masasamang gawa. Sila ang 
mananahan sa Paraiso, isang pangako ng katotohanan, na 
sa kanila ay (Aming) ipinangako. 

'7' Datapuwa’t siya na nagsasabi sa kanyang magulang: 
“Kapwa kayo sumpain! Kayo baga ay nananangan sa 
pangako sa akin na ako ay muling ibabangon (mula sa 
kamatayan), kahima’t ang maraming sali’t saling lahi ay 
namatay na noon pang una (na hindi naman nagbangon 
sa muling pagkabuhay)?” At sila ay nanalangin ng tulong 
ni Allah (at sumalansang sa kanilang anak): “Kasawian sa 
iyo! Magkaroon ka ng pananalig! Katiyakan, ang pangako 
ni Allah ay katotohanan.” Subalit siya ay nagsabi: “Ito ay 
wala ng iba maliban sa mga kuwento ng panahong sinauna!” 
l8 - Sila yaong ang Salita (ng Kaparusahan) laban sa kanila ay 
makatwiran sa lipon ng mga nakaraang henerasyon ng mga 
Jinn at tao na nangamatay na. Katotohanang sila ang mga 
talunan. 

: 9- At sa lahat ay mayroon mga antas ayon sa kanilang 
mga ginawa, upang Kanyang (Allah) magantimpalaan sila 
nang ganap sa kanilang mga gawa, at walang anumang di 
katarungan ang igagawad sa kanila. 2 °-At sa Araw na ang mga 
hindi sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa Islam) ay 
ihahagis sa Apoy, (sa kanila ay ipahahayag): “Inaksaya ninyo 
ang inyong mabubuting bagay sa buhay sa mundong ito at 
nagdanas kayo ng kasiyahan dito. Ngayon, sa Araw na ito, 
kayo ay susuklian ng kabayaran ng may parusa ng kaabahan 
sapagkat kayo ay naging mayabang ng walang karapatan 
sa kalupaan at sapagkat kayo ay tandisang sumuway at 
naghimagsik (kayAllah).” 



795 


Ang Liku-likong Landas 

21 ■ At gunitain si Hud, ang isang kapatid na lalaki ni A’ad. 
Pagmasdan! Pinagsabihan niya ang kanyang mga tao sa tabi 
ng landas ng Al-Ahqaf (ang liku-liko at mabuhanging burol 
sa timog na bahagi ng Arabeng kalupaan). At katiyakang 
mayroon din silang mga Tagapagpaala-ala na pumanaw na 
bago pa sa kanya (na nagsasabi): “Sambahin ninyo si Allah 
at wala ng iba, katotohanang pinangangambahan ko sa inyo 
ang kaparusahan ng Dakilang Araw.” 22 - Sila ay nagsasabi: 
“ikaw ba ay naparito upang aming talikdan ang aming mga 
diyos? Kung gayon, ganapin mo sa amin (ang kapinsalaan 
o kalamidad) na iyong ipinananakot sa amin kung ikaw 
ay nagsasabi ng katotohanan!” 2 3- Ipinagbadya niya 
(Muhammad): ‘Ang Karunungan (kung kailan ang Araw na 
ito ay darating) ay na kay Allah lamang. Ipinahahayag ko sa 
inyo ang dahilan ng pagsusugo sa akin, datapuwa’t nakikita 
ko na kayo ay mga tao na walang kaalaman!” 

2 4- At nang kanilang mamasdan ang makapal na ulap 
na pasadsad sa kanilang kapatagan, sila ay nagsabi: 
‘Ang ulap na ito ay magbibigay sa atin ng ulan!” Hindi, 
ngunit ito (ay ang kalamidad o kaparusahan) na inyong 
hinahangad na madaliin! Isang hangin na may kasakit- 
sakit na Kaparusahan! 2 5- Ang lahat ay mawawasak nito 
sa pag-uutos ng inyong Panginoon! At sa kinaumagahan, 
walang mapagmamalas sa kanila maliban sa kanilang wasak 
na tirahan! Sa ganito Namin sinusuklian ang mga tao na 
Mujrimun (makasalanan, mapagsamba sa diyus-diyosan, 
walang pananalig, tampalasan, atbp.)! 

26 - At katiyakan, Aming ginawaran sila ng kasaganaan 
at kapangyarihan na hindi Namin naigawad sa inyo (O 
Quraish!). At ipinagkaloob Namin sa kanila ang kanilang 



796 Surah 46 *AI-Ahqaf 

pandinig (mga tainga), pangmasid (mga mata), puso at 
katalinuhan, datapuwa’t walang naging kapakinabangan 
sa kanila ang kanilang pandinig, pangmasid, puso at 
katalinuhan nang sila ay magpatuloy sa hindi pagtanggap 
sa Ayat ni Allah (mga Propeta ni Allah, katibayan, 
kapahayagan, aral, tanda, atbp.), at sila ay ganap na 
napalibutan ng mga bagay na kanilang dating nililibak! 
2 7 At katotohanang winasak Namin noon pa mang una 
ang mga bayan (pamayanan) sa paligid ninyo, at (paulit- 
ulit) na ipinamalas Namin ang Ayat (mga tanda, katibayan, 
kapahayagan, aral, atbp.) sa (kanila) sa iba’t ibang paraan 
upang sila ay magbalik loob sa Amin (sa Katotohanan 
at sa Kaisahan ni Allah at sa Islam). 28 Bakit kaya walang 
dumaratal na tulong para sa kanila mula sa mga sinasamba 
nilang diyos maliban pa kay Allah, bilang isang paraan ng 
paglapit (kay Allah)? Hindi, ganap silang naglabo sa kanila 
(nang dumating ang kaparusahan). At ito ang kanilang 
kasinungalingan at mga gawang kabulaanan na pinagtagni- 
tagni lamang (mula sa wala, bago dumating ang kanilang 
pagkawasak). 

2 9- (At alalahanin) nang isinugo Namin sa iyo (O 
Muhammad) ang Nafran (tatlo hanggang sampu) na lipon 
ngjinn (na tahimik) na nakikinig sa Qur’an, at kung sila 
ay nakatindig (habang ito ay binabasa), sila ay nagsasabi: 
“Makinig nang tahimik!” At kung ang paglalahad ay natapos 
na, sila ay nagsisibalik sa kanilang pamayanan upang sila ay 
bigyanngbahala. 3°- Silaaynagsasabi: “O aming pamayanan! 
Katotohanang aming napakinggan ang Aklat (Qur’an) 
na ipinanaog pagkatapos ni Moises, na nagpapatotoo 
sa mga ipinabayag bago pa rito. Ito ay namamatnubay sa 



797 


Ang Liku-likong Landas 

Katotohanan at sa Matuwid na Landas (Islam). O aming 
pamayanan! Magsitugon kayo (ng may pagsunod) sa kanya 
(Muhammad) na nag-aanyaya sa inyo tungo kay Allah, at 
manalig kayo sa kanya (paniwalaan ang mga ipinadala 
sa kanya mula kay Allah at sundin siya). Siya (Allah) ay 
magpapatawad sa inyong mga kamalian at Kanyang 
iaadya kayo sa kasakit-sakit na kaparusahan (Impiyerno).” 
3 2 - At sinuman ang hindi tumugon sa Tagapagpaala-ala ni 
Allah, siya ay hindi makakatakas sa kalupaan at walang 
sinumang Auliya (tagapagtanggol, tagapangalaga, atbp.) 
ang makakapagligtas sa kanya (sa kaparusahan) maliban 
kay Allah. Sila ang nasa maliwanag na kamalian. 

33 Hindi baga nila napagtatanto na si Allah, na Siyang 
lumikha ng kalangitan at kalupaan, at hindi kailanman 
napapagal sa Kanyang mga likha ay makapangyayaring 
magbigay buhay sa patay? Tunay nga, Siya ay may 
kapangyarihan sa lahat ng bagay. 34- At sa Araw na ang mga 
hindi sumasampalataya ay itatambad sa harap ng Apoy, 
(sila ay tatanungin): “Hindi baga ito ang katotohanan?”. 
Sila ay magsisipakli: “Tunay nga, sa pamamagitan ng 
aming Panginoon!” (Si Allah ay magwiwika): “Kung gayon, 
inyong tamasahin ang kaparusahan sapagkat kayo ay hindi 
nagsisampalataya!” 

35- Kaya’t ikaw ay maging matimtiman (O Muhammad) na 
kagaya rin ng mga ginawa (noon) ng mga Tagapagbalita na 
may matatag na hangarin at huwag mong madaliin ang mga 
hindi sumasampalataya. Sa Araw na kanilang mamamasdan 
(ang kaparusahan) na ipinangako sa kanila, (rito ay wari 
bang) sila ay hindi man lamang nagtagal ng isang oras sa 
buong maghapon. (Ang iyong tungkulin) ay upang ihatid 



798 


Surah 47 • Muhammad 


lamang ang Paala-ala. (O sangkatauhan, ang Qur’an na 
ito ay isang maliwanag na Tagubilin o Pahayag upang 
iligtas ninyo ang inyong sarili sa pagkawasak). Datapuwa’t 
walang mawawasak maliban sa mga tao na Al-Fasiqun (mga 
lumalabag sa pagmamalabis at mapaghimagsik kay Allah). 

Surah 47 • Muhammad 

Propeta Muhammad 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Sila na nagtatakwil (sa Kaisahan ni Allah at sa Mensahe 
ni Propeta Muhammad) at humahadlang sa mga tao tungo 
sa landas ni Allah, sa Islam), ang kanilang mga gawa ay 
hindi magwawagi kay Allah. 2 - Datapuwa’t sila na mga 
sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan at nananalig 
sa kapahayagan na ipinanaog kay Muhammad, - sapagkat 
ito ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon, ay 
Kanyang papawiin sa kanila ang kanilang mga kasalanan at 
pagdurusa at pag-iibayuhin Niya ang kanilang kalagayan na 
maging mainam. 3- Sapagkat sila na nagtatakwil kay Allah ay 
sumusunod sa kabulaanan, ngunit sila na sumasampalataya 
ay sumusunod sa Katotohanan mula sa kanilang Panginoon. 
Sa ganitong pagtutulad ay ipinadarama ni Allah sa mga tao 
ang mga ito upang sa kanila ay maging aral. 

4- Kaya’t kung inyong makaharap sa labanan (Jihad, maka- 
Diyos na pakikibaka tungo sa Kapakanan ni Allah) ang 
mga hindi sumasampalataya, hampasin ninyo ang kanilang 




Propeta Muhammad 799 

leeg hanggang (sa kalaunan), kung ang karamihan sa kanila 
ay inyo nang napatay o nasugatan, inyo silang talian ng 
panggapos ng mahigpit (alalaong baga, sila ay gawin ninyong 
bihag). Sa gayon, makaraan nito, naririto na ang sandali ng 
pagpaparaya (palayain sila ng walang tubos), o ipatubos 
(ayon sa kapakinabangan ng Islam), hanggang ang hilahil 
ng digmaan ay humupa. Sa ganito, kayo ay pinag-utusan 
(ni Allah na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng Jihad laban sa 
mga hindi sumasampalataya hanggang sa sila ay yumakap sa 
Islam [alalaong baga, ang mailigtas sila sa kaparusahan ng 
Apoy ng Impiyerno}, o di kaya ay mapabilang sila sa ilalim 
ng inyong pangangalaga) , datapuwa’t kung ninais lamang 
ni Allah ay magagawa Niya na matalo sila (kahit na wala 
kayo), datapuwa’t ninais Niya na kayo ay lumaban upang 
Kanyang masubok kayo at ang iba pa. Datapuwa’t sila na 
nasawi dahil sa Landas ni Allah, ay hindi Niya hahayaan 
na ang kanilang mga gawa ay mawalang saysay. 5- Hindi 
magluluwat ay Kanyang papatnubayan sila at pauunlarin 
ang kanilang kalagayan. 6 - At Kanyang tatanggapin sila 
sa Halamanan (Paraiso) na Kanyang ipinaaalam sa kanila 
(alalaong baga, malalaman nila ang kanilang lugar sa Paraiso 
ng higit sa pagkaalam nila sa kanilang tahanan sa mundong 
ito). 

7- O kayong nagsisisampalataya! Kung kayo ay tutulong (sa 
kapakanan ni Allah) ay Kanyang tutulungan kayo at ititindig 
Niya ang inyong mga paa nang matatag. 8 Datapuwa’t sila 
na nagtatakwil (sa Kaisahan ni Allah at sa Islam), sasakanila 
ang kapinsalaan at si Allah ang magpapasiya na wala 
silang matamasa sa kanilang mga gawa. 9- Sapagkat sila ay 
namumuhi sa kapahayagan na ipinanaog sa kanila ni Allah 



800 


Surah 47 • Muhammad 


(ang Qur’an, mga batas Islamiko, atbp.), kaya’t ginawa 
Niya ang kanilang mga gawa na walang kapakinabangan. 
10 Hindi baga sila nagsipaglakbay sa kahabaan ng mga lupain 
at namasdan kung ano ang kinahinatnan ng mga nauna sa 
kanila (na nagsigawa ng kabuktutan)? Si Allah ang naggawad 
sa kanila ng tandisang kapinsalaan at gayundin naman 
ang kahihinatnan ng mga hindi sumasampalataya (kay 
Allah). n - Ito’y sa dahilang si Allah ang Maula (Panginoon, 
Kawaksi, Tagapangalaga, Tagapagtanggol, atbp.) ng mga 
sumasampalataya, datapuwa’t sila na nagtatakwil kay Allah 
ay walang Maula (Panginoon, Kawaksi, Tagapangalaga, 
Tagapagtanggol, atbp.). 

I2 - Katotohanan! Si Allah ang tatanggap sa kanila na 
sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa Islam) at 
nagsisigawa ng kabutihan, sa Halamanan na sa ilalim nito 
ay may mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso), datapuwa’t sila 
na nagtatakwil kay Allah ay nagpapakaligaya sa kanilang 
sarili (sa mundong ito) at kumakain na tulad ng mga baka, 
at ang Apoy ang kanilang magiging tahanan. z 3- At ilan baga 
ang mga bayan (pamayanan) na may higit na kapangyarihan 
sa iyong lungsod (Makkah, [O Muhammad}), na nagtaboy 
sa iyo, ang Aming winasak (dahil sa kanilang kasamaan)? At 
walang sinuman ang makakatulong sa kanila. 

'4- Siya kaya na nasa maliwanag na katibayan (landas) 
mula sa kanyang Panginoon ay katulad nila na ang 
kanilang masasamang gawa na kanilang isinasakatuparan 
ay ginawang makapang-akit at maging maganda sa kanila, 
habang kanilang sinusunod ang kanilang sariling pagnanasa 
(masasamang hangarin)? '5- Narito ang paglalarawan ng 
Halamanan (Paraiso) na sa Mutaqqun (mga matutuwid 



Propeta Muhammad 801 

at matimtimang tao na labis na nagmamahal kay Allah at 
umiiwas sa lahat ng mga masasamang gawa na Kanyang 
ipinagbabawal at nagmamahal kay Allah ng higit at 
nagsasagawa ng mga mabubuting gawa na Kanyang ipinag- 
uutos) ay ipinangako: Naririto angmgailogna ang tubignito 
sa lasa at samyo ay hindi nagmamaliw (sa kasariwaan); mga 
batis ng gatas na ang lasa ay hindi kailanman nagbabago; 
mga batis ng alak na ang linamnam ay isang kasiyahan sa 
mga umiinom, at mga batis ng pulot-pukyutan na puro 
at dalisay. Naririto ang lahat ng uri ng bungangkahoy; at 
Pagpapatawad mula sa kanilang Panginoon. (Sila kaya na 
maninirahan sa kaligayahan) ay maihahalintulad sa mga 
magsisipanahan sa Apoy, na bibigyan dito upang uminom 
ng kumukulong tubig na humihiwa (ng pira-piraso) sa 
laman ng kanilang mga bituka? 

16 - At sa karamihan nila ay mayroon mga tao na nakikinig 
sa iyo (O Muhammad), hanggang sa sila ay magpaalam na 
sa iyo, at sila ay nagsasabi sa mga tao na tumanggap ng 
Karunungan: ‘Ano baga yaong sinabi niya ngayon (lamang)? 
Sila ang mga tao na ang puso ay sinarhan ni Allah, at sila 
ay sumusunod lamang sa kanilang mga pita (masasamang 
pagnanasa). '7- Datapuwa’t sila na tumatanggap ng Patnubay, 
ay pinag-iibayo Niya ang kanilang Patnubay, at iginawad 
Niya sa kanila ang pagiging matimtiman at mapagtimpi (sa 
paggawa ng kasamaan). 

' 8 - Sila baga ay naghihintay lamang (ng kahit na ano) ng 
iba pa sa Takdang Oras, - na ito ay sumapit sa kanila nang 
bigla at hindi inaasahan? Datapuwa’t ang ilan sa kanyang 
mga tanda (mga pahiwatig at palatandaan) ay dumatal na sa 
kanila, at kung ito ay igawad na sa kanila, ano ang magiging 



802 


Surah 47 • Muhammad 


kapakinabangan kung gayon ng, kanilang Tagapagpaala- 
ala? '9- Kaya’t iyong maalaman (O Muhammad) na ang La 
ilaha ill Allah (Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat 
pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah), at ikaw ay 
humingi ng kapatawaran sa iyong pagkakamali; at gayundin 
(sa mga pagkakasala) ng mga sumasampalatayang lalaki at 
mga sumasampalatayang babae. At ganap na nababatid ni 
Allah ang inyong pagkilos at kung paano kayo nananahan 
sa inyong mga tahanan. 

2 °- Sila na sumasampalataya ay nagsasabi: “Bakit kaya 
hindi ipinanaog (sa amin) ang isang Surah (Kabanata 
ng Qur’an)? Datapuwa’t kung ang isang Surah na may 
tampok na kahulugan (na nagpapaliwanag at nag-uutos 
ng mga bagay-bagay) ay ipinanaog, at ang pakikipaglaban 
(Jihad, ang maka-Diyos na pakikidigma) ay nababanggit 
dito (alalaong baga, ipinag-uutos), iyong mapagmamalas 
ang mga tao na sa kanilang puso ay may karamdaman 
(ng pagkukunwari) na tumitingin sa iyo na (katulad ng) 
isang sulyap ng isang nangangapos ang hininga dahilan sa 
napipintong kamatayan. Ngunit higit na mainam sa kanila 
(na mapagkunwari, ang makinig kay Allah at tumalima 
sa Kanya). 2I - Ang pagsunod (kay Allah) at mabubuting 
gawa (ay higit na mainam sa kanila). At kung ang mga 
bagay-bagay (ang paghahanda sa Jihad, ang maka-Diyos 
na pakikidigma) ay napagpasiyahan na, kung gayon, ito ay 
higit na makakabuti sa kanila kung sila ay tapat kay Allah. 
22 - At kayo ba, kung kayo ay bigyan ng kapamahalaan, 
ay magsisigawa ng kabuktutan sa kalupaan, at inyong 
puputulin ang gapos ng pagkakaibigan at pagkakamag- 



Propeta Muhammad 803 

anak? 2 3- Sila nga ang mga tao na isinumpa ni Allah, kaya’t 
Kanyang ginawa silang bingi at nadirimlan ang paningin. 

2 4 Hindi baga sila nagnanais na mainam na maunawaan 
ang Qur’an, o may sagka ba ang kanilang mga puso (upang 
makaunawa)? 2 5- Katotohanang sila na nagsitalikod (sa 
pananampalataya) bilang mga hindi sumasampalataya, 
kahima’t ang Patnubay ay maliwanag na ipinamalas sa 
kanila, si Satanas ang nag-udyok sa kanila at nagbuyo sa 
maling pag-asam, at (si Allah) ang nagpalawig ng kanilang 
taning (gulang). 26 - Ito’y sa dahilang sila ay nagsasabi sa mga 
namumuhi sa mga ipinahayag ni Allah: “Kami ay susunod 
sa inyo sa bahagi ng (ganitong) bagay-bagay,” datapuwa’t 
talastas ni Allah (ang pinakatago) sa kanilang lihim. 
2 7- Datapuwa’t paano (ang pangyayari) kung ang mga anghel 
ay kukuha na ng kanilang kaluluwa sa (sandali nang) kanilang 
kamatayan na humahampas sa kanilang mukha at kanilang 
likuran? 2§ - Sapagka’t sila ay sumunod sa mga bagay na 
nagbibigay poot kay Allah at (kanilang) kinasuklamam ang 
nagbibigay lugod at kasiyahan kay Allah, kaya’t Kanyang 
ginawa na ang kanilang mga gawa ay walang saysay. 

2 9- O sila kayang mga tao na sa kanilang puso ay may 
sakit (ng pagkukunwari) ay nag-aakala na si Allah ay 
hindi maglalantad ng lahat ng natatago nilang masamang 
damdamin at pagnanasa? 3°- Kung Aming ninais lamang, ay 
magagawa Naming maipakita sila sa inyo, sa gayon, sila ay 
inyong mapag-aalaman sa pamamagitan ng kanilang mga 
tanda (marka), datapuwa’t katotohanang sila ay makikilala 
ninyo sa taginting ng kanilang pananalita! At si Allah ang 
nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. 

3 1 * At katiyakang kayo ay susuhukan Namin hanggang 



804 


Surah 47 • Muhammad 


sa Aming masubok kung sino sa inyo ang nagsisikap nang 
lubusan (tungo sa Kapakanan ni Allah) at may pagtitiyaga 
at pagtitiis, at Aming susubukan ang inyong ipinahahayag 
(alalaong baga, kung sino ang sinungaling at sino ang 
nagsasabi ng katotohanan). 3 2 Katotohanang sila na hindi 
sumasampalataya, na humahadlang sa mga tao tungo sa 
Landas ni Allah (Islam) at tumututol sa Tagapagbalita 
(kay Muhammad, sa pamamagitan ng paninindigan 
laban sa kanya at pananakit sa kanya), kahima’t ang 
Patnubay ay malinaw na ipinamalas sa kanila, sila ay hindi 
makakapagbigay ng kahit na anumang maliit na kasahulan 
o pasakit kay Allah, bagkus ay Kanyang gagawin ang 
kanilang mga gawa na walang kabuluhan. 

33 O kayong nagsisisampalataya! Sundin ninyo si Allah 
at sundin ang Tagapagbalita (Muhammad) at huwag 
ninyong ituring na walang saysay ang inyong mga gawa! 
34 Katotohanang sila na hindi sumasampalataya at 
humahadlang sa mga tao tungo sa Landas ni Allah (Islam), 
at namatay sa kalagayan nang kawalang pananalig, - si 
Allah ay hindi magpapatawad sa kanila. 35- Kaya’t huwag 
kayong mapagal at manglumo sa inyong puso at humibik 
ng kapayapaan (sa mga kaaway ng Islam), habang kayo ang 
nakakahigit (sa kapakinabangan). Si Allah ay nasa sa inyo 
at hindi kailanman Niya hahayaan na mawalang katuturan 
ang inyong mabubuting gawa. 

3 6 - Ang buhay sa mundong ito ay isa lamang paglalaro at 
pagsasaya, datapuwa’t kung kayo ay mananampalataya (sa 
Kaisahan ni Allah at sa Islam), at may pangangamba at 
lumalayo sa kasamaan, ay ipagkakaloob Niya sa inyo ang 
inyong kabayaran, at hindi Niya hihilingin na isuko ninyo 



AngTagumpay 805 

ang inyong kayamanan. 37 Kung Siya ay humiling sa inyo ng 
mga ito, at pilitin kayo, kayo ay magtatangka na itago at 
bimbinin ito, at ilalantad Niyang lahat ang inyong (lihim) 
na masasamang saloobin at nasa. 3 8 Pagmasdan! Kayo ang 
mga inaanyayahan na gumugol (ng inyong yaman) tungo 
sa Landas ni Allah, datapuwa’t sa lipon ninyo ay may mga 
sakim, at kung sinuman ang maging sakim, siya ay gumawa 
ng kapahamakan ng kanyang kaluluwa. Datapuwa’t si Allah 
ay Masagana (na hindi nangangailangan ng anuman) at 
kayong sangkatauhan ay mahirap (at nangangailangan ng 
lahat). At kung kayo ay tumalikod (sa Islam at sa pagtalima 
sa Landas ni Allah), ay Kanyang ipagpapalit kayo sa ibang 
mga tao, at sila ay hindi ninyo magiging katulad! 

Surah 48 • Al-Fath 

AngTagumpay 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, Ang 
Pinakamaawain 

1 Katotohanang ikaw (O Muhammad) ay pinagkalooban 
Namin ng lantad na tagumpay. 2 - Upang si Allah ay 
magpatawad sa iyong mga pagkakamali ng mga panahong 
nagdaan at (gayundin) sa panahong darating, at upang 
ganapin Niya ang Kanyang paglingap sa iyo at ikaw ay 
patnubayan Niya sa Matuwid na Landas. 3- At upang si 
Allah ay tumulong sa iyo ng isang lubusang pagtulong. 

4- Siya (Allah) ang naghahatid ng As-Sakinah (katahimikan 
at kapanatagan) sa puso ng mga sumasampalataya, upang 




806 


Surah 48 • Al-Fath 


mapag-ibayo nila ang kanilang Pananalig, na katambal ng 
kanilang Pananalig sa ngayon. At si Allah ang nag-aangkin 
ng mga laksa-laksang bagay sa kalangitan at kalupaan, 
at si Allah ang may Ganap na Kaalaman, ang Puspos 
ng Karunungan. 5- Upang Kanyang tanggapin ang mga 
sumasampalatayang lalaki at mga sumasampalatayang 
babae sa Halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na 
nagsisidaloy (Paraiso), upang manahan dito sa kasiyahan 
magpakailanman, at (Kanyang) pawiin sa kanila ang 
kanilang mga kasalanan, at ito sa paningin ni Allah ay isang 
sukdol na tagumpay, 6 - At upang Kanyang maparusahan 
ang Munahqun (mga mapagpaimbabaw, mapagkunwari), 
mga lalaki at babae, at gayundin ang Mushrikun (mga 
mapagsamba sa maraming diyus-diyosan at nag-aakibat ng 
mga katambal sa pagsamba kay Allah), mga lalaki at babae, 
na nag-iisip ng masamang saloobin kay Allah, sa kanila ay 
may isang kaaba-abang kaparusahan. Ang Poot ni Allah ay 
nasa kanila at Kanyang isinumpa sila at (Kanyang) inihanda 
ang Impiyerno para sa kanila, at tunay namang pagkasama- 
sama ng gayong hantungan. 7- Kay Allah ang pag-aangkin 
ng lahat ng laksa-laksang bagay sa kalangitan at kalupaan, 
at si Allah ang Lalagi nang Ganap na Maalam, ang Tigib ng 
Karunungan. 

8 - Katotohanang ikaw (O Muhammad) ay isinugo Namin 
bilang isang saksi, at tagapaghatid ng Magandang Balita, at 
isang Tagapagbabala. 9- Upang kayo (O sangkatauhan) ay 
manampalataya kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita, at 
kayo ay tumulong at magparangal sa kanya (Muhammad) 
at (upang inyong) ipagbunyi ang mga pagluwalhati sa 
Kanya (Allah) sa umaga at hapon. IO - Katotohanang sila 



AngTagumpay 807 

na nagbibigay ng kanilang Bai’a (pagpanig, pagtangkilik 
at katapatan) sa iyo (O Muhammad), sila ay nagbibigay ng 
Bai’a (pagpanig, pagtangkilik at katapatan) sa katotohanan 
kay Allah. Ang Kamay ni Allah ay nasa ibabaw ng kanilang 
mga kamay, kaya’t kung sinuman ang lumabag sa kanyang 
katapatan (sa pagpanig at pagtangkilik) ay gumawa nito 
tungo sa kasahulan ng kanyang kaluluwa, at kung sinuman 
ang tumupad ng kanyang ipinangako (o kasunduan) kay 
Allah, si Allah ay dagling maggagawad sa kanya ng malaking 
Gantimpala. 

11 Sila na mga Bedouin (Arabong nananahan sa disyerto) 
na nagpaiwan ay magsasabi sa iyo. “Kami ay naging abala sa 
pamamahala ng aming mga manukan at hayupan at sa aming 
pamilya, - maaari bang hingin mo ang kapatawaran tungo 
sa amin?” Sila ay nagsisipagbadya sa kanilang dila (ngunit) 
wala naman sa kanilang puso. Ipagsaysay: “Sino kaya baga 
ang may ganap na kapangyarihan, ang makakahadlang 
sa inyong kapakanan sa harap ni Allah, kung Kanyang 
naisin na bigyan kayo ng kasahulan o pagkalooban kayo 
ng kapakinabangan? Hindi, datapuwa’t si Allah ang Lalagi 
nang Lubos na Nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. 
12 Hindi, napag-akala ninyo na angTagapagbalita at ang mga 
sumasampalataya ay hindi na kailanman makakabalik sa 
kanilang mga pamilya, at ito ay naghatid ng lugod sa inyong 
puso, at kayo ay nag-isip ng maraming isipin, sapagka’t kayo 
ay mga walang halagang tao na tutungo sa pagkawasak.” 
'3- At kung sinuman ang hindi nananampalataya kay Allah at 
saKanyangTagapagbalita(Muhammad),inihandanaNamin 
sa mga nagtatakwil kay Allah ang Naglalagablab na Apoy! 
'4- Kay Allah lamang ang paghahawak ng kapamahalaan ng 



808 


Surah 48 • Al-Fath 


kalangitan at kalupaan. Siya ay nagpapatawad sa sinumang 
Kanyang maibigan at nagpaparusa sa sinumang Kanyang 
maibigan. At si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain. 

'5- Sila na nagpaiwan (ay magsasabi), kung kayo ay humayo 
na upang sinupin ang mga labi ng digmaan: “Kami ay 
payagan ninyo na sumunod sa inyo.” Nais nila na baguhin 
ang Salita ni Allah. Ipagbadya: “Kayo ay hindi susunod sa 
amin; ito ay winika na ni Allah noon pa man.” At sila ay 
magsasabi: “Hindi, kayo ay nangingimbulo sa amin.” Hindi, 
datapuwa’t kakarampot lamang ang kanilang nauunawaan 
(sa gayong bagay). 

l6 - Ipagbadya (O Muhammad) sa mga Bedouin (mga 
Arabong nananahan sa disyerto na nagpaiwan): “Kayo ay 
ipatatawag upang makipaglaban sa mga tao na ibinigay sa 
makabuluhang labanan, kaya’t kayo ay makikipaglaban sa 
kanila, o sila ay susuko. Ngayon, kung kayo ay magpapakita 
ng pagtalima, si Allah ay magkakaloob sa inyo ng 
makatarungang gantimpala, datapuwa’t kung kayo ay 
magsisitalikod na kagaya nang ginawa ninyong pagtalikod 
noong una, ay Kanyang parurusahan kayo ng kasakit- 
sakit na Kaparusahan”. '/■ Dito ay hindi susumbatan (o 
walang kasalanan) ang bulag, gayundin naman ang lumpo, 
o kaya ang maysakit (kung sila ay hindi nakasama sa 
labanan), at sinuman ang sumunod kay Allah at sa Kanyang 
Tagapagbalita (Muhammad), si Allah ay tatanggap sa 
kanya sa Halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na 
nagsisidaloy (Paraiso), at kung sinuman ang tumatalikod, 
si Allah ay magpaparusa sa kanya ng kasakit-sakit na 
Kaparusahan. 



AngTagumpay 809 

lS - Katotohanang si Allah ay nalulugod sa mga 
sumasampalataya nang sila ay nagbigay ng Ba’ia 
(panunumpa ng katapatan) sa iyo (O Muhammad) sa ilalim 
ng punongkahoy. Batid Niya ang nasa kanilang puso at 
Siya ang nagpapanaog ng As-Sakinah (katahimikan at 
kapanatagan) sa kanila at Kanyang ginantimpalaan sila ng 
abot-kamay na Tagumpay. *9- (Bukod pa rito), maraming 
kapakinabangan mula sa mga labi ng digmaan ang kanilang 
matatamasa, at si Allah ay Lalagi nang Pinakamataas sa 
Kapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan. 2 °- Si Allah ay 
nangako sa inyo ng maraming kapakinabangan mula sa mga 
labi ng digmaan na inyong matatamasa, at ang mga ito ay 
daglian Niyang ibinigay sa inyo, at pinigilan Niya ang kamay 
ng mga tao na malapit sa inyo, upang ito ay maging isang 
Tanda sa mga Sumasampalataya at upang kayo ay Kanyang 
magabayan sa isang Matuwid na Landas . 21 ■ At ang iba pang 
kapakinabangan (mga tagumpay at mga labi ng digmaan na 
Kanyang ipinangangako sa inyo) na bindi abot ng inyong 
lakas at kapangyarihan, katotohanang ito ay iginawad sa 
inyo ni Allah, at si Allah ang may kapangyarihan sa lahat 
ngbagay. 

22 - At kung ang mga hindi sumasampalataya ay 
makipaglaban sa inyo, katotohanang sila ay magsisitalikod, 
sa gayon sila ay hindi makakatagpo ng anumang Wali 
(tagapangalaga, tagapagtanggol) gayundin ng kawaksi 
o tulong. 2 3- Gayon ang naging Landas (mga palakad at 
pagtuturing) ni Allah sa kanila na pumanaw na noon pang 
una, at walang pagbabago kayong makikita sa naging 
Landas (mga palakad at pagtuturing) ni Allah. 2 4- At Siya 
ang pumigil ng kanilang kamay sa inyo (upang kayo ay hindi 



810 


Surah 48 • Al-Fath 


masaktan), gayundin naman ng inyong kamay sa kanila 
(upang kayo ay hindi makasakit) doon sa libis ng Makkah, 
pagkaraang igawad Niya sa inyo ang Tagumpay laban sa 
kanila. At si Allah ang Lagi nang Lubos na Nakakamasid ng 
lahat ng inyong ginagawa. 

2 5' Sila yaong hindi sumasampalataya (sa Kaisahan ni 
Allah at sa Islam), at humahadlang sa inyo sa Masjid- 
ul-Haram (ang Banal na Bahay Dalanginan sa Makkah), 
at gayundin naman sa inyong pangsakripisyong alay na 
hayop na kanilang ikinulong upang ito ay hindi makaabot 
sa pook na pag-aalayan ng inyong sakripisyo. Kung hindi 
lamang sana sa mga nananampalatayang lalaki at mga 
nananampalatayang babae na hindi ninyo nakikilala na 
maaari ninyong mapatay, at dahil dito, ito ay magiging sanhi 
upang kayo ay makagawa ng pagkakasala (na hindi ninyo 
nababatid, {si Allah sana ay magpapahintulot sa inyo na sila 
ay inyong lusubin, datapuwa’t pinigilan Niya ang inyong 
mga kamay}), upang Kanyang tanggapin sa Kanyang Habag 
ang sinumang Kanyang maibigan. Kung sila lamang ay 
magkalayo (hindi magkalapit ang mga sumasampalataya at 
mga hindi sumasampalataya), katotohanan, ang mga hindi 
sumasampalataya sa kanilang lipon ay Aming pinarusahan 
ng kasakit-sakit na kaparusaban. 

26 Nang ang mga hindi sumasampalataya ay naglagay sa 
kanilang puso ng kapalaluan at kayabangan, - ang kapalaluan 
at kayabangan nang panahon ng kawalang muwang, - si 
Allah ay nagpapanaog ng Kanyang Sakinab (katahimikan 
at kapanatagan) sa Kanyang Tagapagbalita at gayundin 
sa mga Sumasampalataya at hinayaan Niya na manangan 
sila sa salita ng kabanalan (alalaong baga, wala ng iba pang 



AngTagumpay 81 I 

diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban 
kay Allah), at ito ay ganap na marapat sa kanila at (sila) ay 
karapat-dapat dito. At si Allah ang Ganap na Nakakabatid 
ng lahat ng bagay. 

2 7 Katotohanang tutuparin ni Allah ang tunay na 
pangitain na Kanyang ipinamalas sa KanyangTagapagbalita 
(alalaong baga, si Propeta Muhammad ay nakakita sa 
panaginip na siya ay pumasok sa Makkah na kasama ang 
kanyang mga kapanalig, na ang kanilang buhok {sa ulo} ay 
ahit at nagugupitan ng maikli), sa tampok na katotohanan. 
Katiyakang kayo ay magsisipasok sa Masjid-ul-Haram 
(Banal na Bahay Dalanginan), kung pahihintulutan ni 
Allah, na may panatag na kaisipan, na ahit ang kanilang 
buhok sa ulo, at ang ibang buhok ay pinutulan ng maikli, at 
walang pangangamba, sapagka’t nababatid Niya ang hindi 
ninyo nalalaman at nagkakaloob Siya maliban pa rito ng 
abot-kamay naTagumpay. 

l!i - Siya (Allah) ang nagpadala ng Kanyang Tagapagbalita 
(Muhammad) ng may Patnubay at ng Pananampalataya ng 
Katotohanan (Islam), upang Kanyang magawa ito (Islam) 
na mangibabaw sa lahat ng mga pananampalataya, at Ganap 
na Sapat si Allah bilang isang Saksi. 

2 9- Si Muhammad ang Tagapagbalita ni Allah, at ang mga 
tao na sumama sa kanya ay matatag laban sa mga hindi 
sumasampalataya, at sila ay mapagmahal sa isa’t isa. Iyong 
mapagmamalas sila na yumuyukod at nagpapatirapa sa 
kanilang pagdalangin na naninilukhod ng Kasaganaan 
mula kay Allah at ng (Kanyang) Mabuting Pagkalugod. 
Sa kanilang mukha ay may mga marka (alalaong baga, ng 
kanilang pananampalataya) mula sa mga bakas ng kanilang 



812 


Surah 49 • Al-Hujurat 

pangangayupapa(sapagdalangin). Ito angnakakahalintulad 
nila sa Torah (mga Batas), at ang nakakahalintulad nila sa 
Ebanghelyo ay ito: Katulad nila ay buto (na itinanim) at 
bumukadkad sa pagtubo, at naging matatag, at sa kalaunan 
ay lumago at tumindig nang matuwid sa kanilang katawan, 
na nagbibigay sa mga nagtanim ng pagkamangha at 
kasiyahan. Dahilan dito, ang mga hindi sumasampalataya 
ay napuspos ng pagkagalit sa kanila. Si Allah ay nangako 
sa kanila na mga sumasampalataya (alalaong baga, sila na 
mga sumusunod sa Islam at nanalig sa Kaisahan ni Allah, 
ang Pananampalataya ni Propeta Muhammad hanggang sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay), at nagsisigawa ng kabutihan, 
ng pagpapatawad at ng isang malaking gantimpala. 

Surah 49 • Al-Hujurat 

Ang Mga Nagigitnang Silid 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ O kayong sumasampalataya! Huwag ninyong gawin 
ang inyong sarili na manguna sa harapan ni Allah at sa 
Kanyang Sugo, datapuwa’t pangambahan ninyo si Allah. 
Katotohanang si Allah ang Ganap naNakakarinig at Ganap 
na Nakakabatid sa lahat ng bagay 
2 - O kayong sumasampalataya! Huwag ninyong itaas 
ang inyong tinig nang higit sa tinig ng Propeta, at huwag 
din namang mangusap sa kanya ng malakas na katulad ng 
inyong pag-uusap sa isa’t isa, baka ang inyong mga gawain ay 




813 


Ang Mga Nagigitnang Silid 

mawalan ng saysay habang ito ay hindi ninyo napag-aakala. 
3- Katotohanan, ang mga nagbababa ng kanilang tinig 
sa harapan ng Tagapagbalita ni Allah, sila yaong ang mga 
puso ay nasubok na ni Allah sa kataimtiman at kabanalan. 
Sasakanila ang Kapatawaran at saganang Gantimpala. 
4 Katotohanan, sila na tumatawag sa iyo (O Muhammad) 
sa likod ng mga nagigitnang silid, ang karamihan sa 
kanila ay kapos sa pang-unawa. 5- Kung mayroon lamang 
silang pagtitiyaga na maghintay hanggang sa sila ay iyong 
pakiharapan, ito ay higit na mainam sa kanila. At si Allah ay 
Malimit na Pagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

6 - O kayong sumasampalataya! Kung ang isang 
mapaghimagsik at makasalanang tao ay dumatal sa inyo 
na may hatid na anumang balita, inyong tiyakin ang 
katotohanan, baka kayo ay makapinsala sa inyong kapwa 
nang hindi ninyo sinasadya, at sa bandang huli ay matigib 
kayo sa pagsisisi sa inyong nagawa. 7- At inyong maalaman 
na sa lipon ninyo ay naroroon ang Tagapagbalita ni Allah. 
Kung kayo ay kanyang susundin sa maraming mga bagay- 
bagay (alalaong baga, sa inyong mga kuru-kuro at hangarin), 
katiyakang kayo ay malalagay sa kaguluhan. Datapuwa’t si 
Allah ang nagtanim ng pananalig sa inyo, at ginawa Niya 
ito na maganda sa inyong puso, at ginawa Niya na inyong 
kamuhian ang kawalan ng pananalig, ang kabuktutan at 
paghihimagsik at hindi pagsunod (kay Allah at sa Kanyang 
Tagapagbalita). Sila sa katotohanan ang mga tumatahak sa 
kabutihan. 8 - Isang biyaya at gantimpala mula kay Allah, at 
si Allah ay Tigib ng Kaalaman at Puspos ng Karunungan. 

9- At kung ang dalawang pangkat sa lipon ng mga 
sumasampalataya ay humantong sa isang tunggalian, kung 



814 Surah 49 • Al-Hujurat 

gayon, payapain ninyo sila sa isa’t isa, datapuwa’t kung ang 
isa sa kanila ay lumampas sa hangganan ng pagmamalabis 
laban sa isa, kung gayon, inyong labanan ang nagmamalabis 
hanggang sa sila ay makasunod sa ipinag-uutos ni Allah. 
Subali’t kung sila ay sumunod, kung gayon, kayo ay 
makipag-unawaan sa kanila ng may katarungan at maging 
pantay sa katarungan, sapagkat katotohanang si Allab ay 
nagmamahal sa kanila na makatarungan. IO Katotohanan, 
ang mga sumasampalataya ay wala ng iba maliban na isang 
pagkakapatiran (sa Pananampalatayang Islam), kaya’t 
makipagpayapaan at makipag-unawaan sa pagitan ng 
inyong nagtutunggaliang mga kapatid, at pangambahan 
ninyo si Allah upang kayo ay magkamit ng Habag. 

"■ O kayong sumasampalataya! Huwag hayaan ang 
isang pangkat sa inyong kalalakihan ay mangutya sa ibang 
pangkat. Maaaring ang huli ay higit na mainam kaysa sa 
una at huwag din namang hayaan na ang ilan sa inyong 
kababaihan ay mangutya sa ibang kababaihan, maaaring 
ang huli ay higit na mainam kaysa sa una. Gayundin naman, 
huwag ninyong siraan ang bawat isa, at gayundin, huwag 
ninyong tawagin ang bawat isa sa nakakasakit na mga 
palayaw. Tunay namang masama na inyong hiyain ang isang 
kapatid matapos na siya ay magkaroon ng Pananampalataya 
(alalaong baga, ang tawagin ang inyong Muslim na kapatid 
na naging isang matapat na mananampalataya ng: “O 
makasalanan, o O buktot”, atbp.). At kung sinuman 
ang hindi magsisi, katotohanang sila ang Zalimun (mga 
gumagawa ng kamalian, buktot, buhong, atbp.). 

I2 - O kayong sumasampalataya! Inyong iwasan ang 
maraming pagdududa, katiyakang ang ilang pagdududa 



815 


Ang Mga Nagigitnang Silid 

(sa ilang katatayuan) ay mga kasalanan. At huwag kayong 
manubok, gayundin huwag kayong magpamalas ng 
panlalait sa bawat isa sa talikuran. Mayroon bang isa sa 
inyo ang ibig na kumain ng laman ng patay niyang kapatid? 
Tunay ngang kasusuklaman ninyo ito (kaya’t kamuhian 
ninyo ang panlalait sa talikuran), datapuwa’t inyong 
pangambahan si Allah, katotohanang si Allah ang Tanging 
Isa na tumatanggap ng pagsisisi, ang Pinakamaawain. 

'3- O sangkatauhan! Aming nilikha kayo mula sa isang 
pares ng lalaki at babae, at Aming ginawa kayo sa maraming 
bansa [pamayanan] at mga tribo upang mangakilala ninyo 
ang isa’t isa (hindi upang kasuklaman ninyo ang isa’t isa). 
Katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin 
ni Allah ay (yaong sumasampalataya) na may At-Taqwa 
(siya na pinakamatuwid sa kabutihan, isa sa Muttaqun, 
alalaong baga, mga matimtiman at mabuting tao na labis 
na nangangamba kay Allah at umiiwas sa lahat ng mga 
kasalanan at masasamang gawa na Kanyang ipinagbawal at 
nagmamahal kay Allah ng higit at nagsasagawa ng lahat ng 
uri ng kabutihan na Kanyang ipinag-utos). Katotohanang 
si Allah ayTigib ng Kaalaman at Luhos na Nakakabatid ng 
lahat ng bagay. 

T 4- Ang mga Bedouin (mga Arabong nananahan sa 
disyerto) ay nagsasabi: “Kami ay sumasampalataya.” 
Ipagbadya: “Kayo ay hindi sumasampalataya, bagkus 
ay nagsasabi lamang” ng: “Kami ay nagsuko ng aming 
kalooban kay Allah (sa Islam)”, sapagkat hindi pa pumasok 
ang pananampalataya sa inyong puso. Datapuwa’t kung 
inyong susundin si Allah at ang Kanyang Tagapagbalita, 
hindi Niya mamaliitin ang inyong mga gawa at babawasan 



816 Surah 49 • Al-Hujurat 

ang inyong gantimpala. Katotohanang si Allah ay Malimit 
na Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. '5- Ang mga 
sumasampalataya ay sila lamang na nananalig kay Allah at 
sa KanyangTagapagbalita, at hindi nagkaroon ng anumang 
pag-aalinlangan sa pasimula pa, bagkus ay nagsikhay na 
kasama ang kanilang mga ari-arian at kanilang buhay tungo 
sa Kapakanan ni Allah. Sila nga! Sila ang matatapat. 

l6 - Ipagbadya: ‘Ano? Ipaaalam ba ninyo kay Allah ang 
tungkol sa inyong relihiyon?” Samantalang si Allah ang 
nakakabatid ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan. Si 
Allah ang may Ganap na Kaalaman sa lahat ng bagay. '/■ Sila 
ay nagtuturing na isang kagandahang loob (mula sa kanila) 
tungo sa iyo (O Muhammad) na sila ay yumakap sa Islam. 
Iyong ipagbadya: “Huwag ninyong ituring ang inyong Islam 
bilang isang kagandahang loob (ninyo) sa akin.” Hindi, 
datapuwa’t si Allah ang nagkaloob ng kagandahang loob 
sa inyo, at Kanyang ginabayan kayo sa Pananalig upang 
kayo ay maging matuwid at matapat. 18 Katotohanang si 
Allah ang nakakabatid ng mga nalilingid sa kalangitan at 
kalupaan, at si Allah ang Ganap na Nakakamasid ng lahat 
ninyong ginagawa. 



Surah 50 ’Al-Qaf 


817 


AngTitik Q 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Qaf (titik Q): 

Sa pamamagitan ng Maluwalhating Qur’an (ikaw 
O Muhammad ay tunay na Tagapagbalita ni Allah). 

2 Datapuwa’t sila ay namangha nang dumatal sa kanilang 
lipon ang isang Tagapagbabala. Kaya’t ang mga hindi 
sumasampalataya ay nagsabi: “Ito ay isang kamangha- 
manghang bagay!”. 3- ‘Ano? Na kung kami ay mamatay at 
maging abo, (kami ay muling mabubuhay?) Ito ay isang 
paraan ng Pagbabalik na malayo (sa aming pang-unawa).” 
4- Talastas Namin kung ilan sa kanila ang kinuha (inilibing) 
ng lupa (na mga patay na katawan). At nasa Amin ang isang 
Talaan (na nag-iingat sa lahat ng pagsusulit). 5- Datapuwa’t 
itinatwa nila ang katotohanan (ang Qur’an) nang ito ay 
dumatal sa kanila, at sila ay nasa kalituhan (alalaong baga, 
hindi nila makilala ang pagkakaiba ng tumpak at mali). 

6 - Hindi baga sila nagmamasid sa alapaap (langit) sa 
kaitaasan? Kung paano Namin nilikha at ginayakan yaon, 
at doon ay walang anumang kasahulan ? 7 - At ang kalupaan! 
Aming inilatag ito at nilagyan ng kabundukan na nakatayo 
nang matatag, at nagpatubo (Kami) rito ng lahat ng uri 
ng magagandang pananim (na magkakatambal). 8 Bilang 
pananaw at pagunita (paala-ala) sa bawat tagapaglingkod 
na nagbabalik-loob kay Allah (alalaong baga, siya na 




818 Surah 50 • Al-Qaf 

sumasampalataya kay Allah at gumagawa ng mga pagsunod 
sa Kanya at laging humihingi ng Kanyang kapatawaran). 
9- At pinamalishis Namin mula sa alapaap ang ulan na puno 
ng biyaya, at pinasibol Namin dito (sa kalupaan) ang mga 
halamanan at butil sa mga pag-aani. IO - At matataas (at 
mabibikas) na punong palmera (datiles) na may mga piling 
na hitik sa bunga. 11 Bilang mga pagkain at ikabubuhay 
ng mga tagapaglingkod (ni Allah); at ginawaran Namin 
ng (bagong) buhay ang patay (tigang) na lupa. Sa ganitong 
(paghahambing) ang Muling Pagkabuhay (ng patay). 

12 Bago pa man sila, ay itinatwa na ng Pamayanan ni Noe, 
ng mga Kasamahan ni Rass, (ng tribu) ni Thamud (ang 
Kabilang Buhay), '3- Ni A’ad, Paraon, at mga kapatid ni Lut, 
r 4- At ng mga Naninirahan sa Kakahuyan, at ng pamayanan 
ngTubba. Ang bawat isa sa kanila ay nagtakwil sa (kanilang) 
mga Tagapagbalita, kaya’t ang Aking Babala ay ipinatupad 
sa kanila. '> Kami (Allah) baga ay napagal sa Aming Unang 
Paglikha, at sila ay naguguluhan at nag-aalinlangan sa 
bagong Paglikha (alalaong baga, ang Muling Pagkabuhay)? 

‘ 6 - At katotohanang Kami ang lumikha sa tao, at batid 
Namin kung ano ang ibinubulong ng kanyang kaluluwa; 
sapagkat higit Kaming malapit sa kanya (sa Aming 
karunungan) kaysa sa kanyang ugat sa leeg. T "- Pagmasdan 
ang dalawang (nagbabantay na anghel) na nakatalaga upang 
maalaman (ang kanyang mga gawa), mabatid (at maitala 
ito). Isa ang nakaupo sa kanan at isa sa kaliwa. l8 - Walang 
isa mang salita na kanyang usalin ang makakahulagpos sa 
matamang Tagapagbantay. 

'9- At ang pagkabaghan (pagkatuliro) sa kamatayan 
ay daratal sa katotohanan. “Ito ang bagay na 



AngTitik Q 819 

pinagsusumikapan mong takasan!” 2 °- At ang Tambuli ay 
hihipan. Ito ang Araw na ang Babala ay iginawad (alalaong 
baga, ang Araw ng Muling Pagkabuhay). 2I - At ang bawat 
kaluluwa ay magsisilapit; na sa bawat isa ay (may anghel) 
na humihila at (anghel) na nagbibigay patotoo. 22 - (At sa 
makasalanan ay ipagsasaysay ): “Katotohanang ikaw ay 
hindi nakinig dito, ngayon ay Aming tinanggal ang iyong 
lambong, at higit na matalim ang iyong paningin sa Araw 
na ito!” 2 3- At ang kanyang kasamang (anghel) ay magsasabi: 
“Narito sa akin ang Talaan na laging nakahanda!” 2 4- (At 
ang kahatulan ay ito:) “Kayong dalawa (mga anghel), 
inyong itapon sa Impiyerno ang bawat isang matigas ang 
ulo na walang pananalig (sa Kaisahan ni Allah, sa Kanyang 
mga Tagapagbalita, athp.)!” 2 5- “ Na nagbabawal sa mga 
mabubuti, na nagmalabis sa hangganan (ng pagsuway), at 
nag-aalinlangan; 2<5 - Na nagtitindig ng iba pang diyos bilang 
katambal ni Allah, siya ay kapwa ninyo (ang mga anghel) 
itapon sa Kasakit-sakit na Kaparusahan.” 2 7 Ang kanyang 
kasama (si Satanas) ay magsasabi: ‘Aming Panginoon! Siya 
ay hindi ko itinulak na magmalabis sa pagsuway (kawalan 
ng pananalig, pang-aapi, kabuktutan), datapuwa’t siya (sa 
kanyang sarili) ay nasa kamalian at pagkaligaw na malayo.” 
28 - Si Allah ay magwiwika: “Huwag kayong magtalo sa Aking 
Harapan. Noon pa mang una, Ako ay nagparating na sa 
inyo ng Babala.” 2 9- ‘Ang Aking Salita ay hindi maghabago, 
at Ako ay hindi maggagawad ng kahit isa mang katiting ng 
di katarungan sa Aking mga alipin”. 

3°- Sa Araw na Aming tatanungin ang Impiyerno:, “Ikaw 
baga ay nalalagyan na ng husto?” Ito ay magsasabi: “ 
Mayroon pa bang ibang darating?” 3 1 - At ang Halamanan 



820 Surah 50 • Al-Qaf 

(Paraiso) ay itatambad nang malapit sa Muttaqun (mga 
matutuwid at matimtimang tao na umiiwas sa lahat ng mga 
ipinagbabawal at sumusunod sa lahat ng mga ipinag-uutos 
ni Allah). 3 2 - (At dito ay ipagbabadya): “ Ito ang ipinangako 
sa inyo, (ito ay para) sa kanila na lagi nang nagbabalik-loob 
(kay Allah) sa taos na pagsisisi at nagpapanatili sa kanilang 
kasunduan kay Allah (sa pagsunod sa Kanya sa lahat ng 
Kanyang ipinag-utos at sumasamba lamang sa Kanya), 
33- “ Na nangangamba sa Pinakamapagbigay (Allah) sa Ghaib 
(Lingid) [alalaong baga, sa buhay sa mundong ito bago ang 
pagkikita at pakikipagtipan sa Kanya, at nag-aalay ng puso 
na sagana sa debosyon (sa Kanya)}”. 34- “ Magsipasok kayo 
rito sa kapayapaan at kapanatagan; ito ang Araw ng Walang 
Hanggang Buhay!” 35- Matatamasa nila rito ang lahat nilang 
ninanais, at mayroon pang ibang nakalaan na nasa Amin. 

3 6 - Ngunit ilan na bang mga lahi ang winasak Namin 
nang una pa rito (dahilan sa kanilang kabuktutan), na 
higit na malakas sa kapangyarihan sa kanila? (At nang 
ang Kaparusahan ay dumatal), sila ay nagsipamayagpag sa 
kalupaan (upang maghanap ng kanlungan)! Makakatagpo 
ba sila ng anumang pook ng kanlungan (upang iligtas ang 
kanilang sarili sa pagkawasak)? 37 Katotohanang naririto 
ang isang tiyak na Paala-ala sa sinuman na may puso at 
pang-unawa o siya na dumirinig at isang saksi. 

3 8 - Katotohanang nilikha Namin ang kalangitan at 
kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito sa anim na araw, 
at walang anumang pagkapagal ang nakapanaig sa Amin? 
39- Kaya’t iyong pagtiisan (O Muhammad) ang lahat nilang 
sinasabi, at ipagbunyi mo ang mga pagpupuri sa iyong 
Panginoon, bago dumatal ang pagbubukang liwayway at 



AngTitik Q 821 

bago kumagat ang dilim (alalaong baga, ang pang-umaga, 
pangtanghali at panghapong panalangin - Fajr, Dhuhur at 
Asr). 4°- At (gayundin) sa mga bahagi ng gabi, ipagbunyi ang 
Kanyang mga papuri (alalaong baga, ang pangtakipsilim at 
panggabing panalangin - Maghrib at Isha), (at gayundin 
naman) pagkatapos ng pagpapatirapa (sa pananalangin), 
{katulad halimbawa ng pagdalit ng isang daang beses ng 
Subhan Allah, Alhamdu lillah, Allahu Akbar]. 

4 1, At pakinggan sa Araw (na yaon) kung ang Tagatawag 
ay tumawag na sa isang pook na lubhang malapit. 4 2 - Sa 
Araw na sila ay makakarinig ng (malakas) na Pagsambulat 
na (walang pagsala), at sa katotohanan (alalaong baga, 
ang paglabas ng mga tao sa kanilang libingan), ito ang 
Araw ng Muling Pagkabuhay 43- Katotohanang Kami ang 
naggagawad ng Buhay at nagkakaloob ng Kamatayan; at sa 
Amin ang Huling Pagbabalik. 44- Sa Araw na ang Kalupaan 
ay malalansag (sa pagkabiyak), na hinahayaan sila na 
nagmamadali sa paglabas: ito ang takdang pagtitipon na 
lubhang magaan sa Amin. 

45- Labis Naming nababatid ang kanilang sinasabi; at 
ikaw (O Muhammad) ay hindi (siyang) makakapagpasunod 
nang sapilitan sa kanila (upang manampalataya). Kaya’t 
pagtagubilinan mo sila sa pamamagitan ng Qur’an na 
pangambahan nila ang Aking Babala! 



822 

Surah 51 •Az-Zariyat 

Ang mga Hangin na Nagsisipangalat 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Sa pamamagitan (ng hangin) na nagkakalat ng alikabok. 
2 - At sa (mga ulap) na nag-aangat (at nagdadala) ng mabigat 
na timbang ng tubig; 3- At sa (mga barko) na umuusad ng 
madali at banayad; 4- At ang (mga anghel) na namamahagi 
(ng mga ikabubuhay, ulan at ibang mga biyaya) sa pag- 
uutos (ni Allah)- 5 Katotohanan, ang ipinangako sa inyo 
(alalaong baga, ang Muling Pagkabuhay at ang pagtanggap 
ng gantimpala o kaparusahan sa mabuti o masamang gawa) 
ay katiyakang tunay. 6 - At walang pagsala, ang Kabayaran 
(kahatulan sa katarungan) ay katotohanang magaganap. 
Sa pamamagitan ng alapaap (langit) na may maraming 
Landas. 7- Katotohanang kayo ay may magkakaibang 
pananaw (tungkol kay Muhammad at sa Qur’an). 8 - Siya 
kaya na tumalikod dito (alalaong baga, kay Muhammad at 
sa Qur’an) ay siya kaya na natalikod (sa pamamagitan ng 
Pag-uutos at Takdang Kahihinatnan ni Allah). 9- Sumpain 
ang mga mapaggawa ng kabulaanan. 

IO - Sila na nasa ilalim ng lambong ng kawalang pakikinig 
at pagsunod (na nagwawalang bahala sa kahalagahan ng 
Kabilang Buhay). u - Sila ay nagtatanong; “Kailan nga ba 
ang Araw ng Kabayaran (Paghuhukom sa Katarungan)?” 
I2 - (Ito ang) Araw na sila ay isusugba (at susubukan) sa Apoy! 
’3- “Lasapin ninyo ang inyong pagsubok (pagkasunog)! Ito 




823 


Ang mga Hangin na Nagsisipangalat 
ang inyong itinatanong na madaliin!” ! 4 Katotohanan, 
ang Muttaqun (mga matutuwid, matimtimang tao na 
umiiwas sa lahat ng mga ipinagbabawal at sumusunod sa 
lahat ng mga ipinag-uutos ni Allah), sila ay magigitna sa 
Halamanan at Batisan (sa Paraiso). '5- Na nagtatamasa 
ng kasiyahan sa mga bagay na iginawad ng kanilang 
Panginoon. Katotohanang noong una pa rito, sila ay 
naging Muhsinun (mga mapaggawa ng mga kabutihan 
at katuwiran). l6 - Sila ay nahirati nang matulog ng maigsi 
lamang sa oras nang gabi (na naninikluhod sa kanilang 
Panginoon {Allah} at nananalangin ng may pangangamba 
at pag-asa). T ~- At sa mga oras ng bukang liwayway, sila ay 
(natagpuan) na nagsisipanalangin ng kapatawaran (kay 
Allah), l8 - At sa kanilang kayamanan ay mayroon dapat na 
ibahagi sa mga pulubi at sa Mahrum (mga naghihikahos na 
hindi nanglilimos sa iba). T 9- At sa Kalupaan ay naririto ang 
mgaTanda sa mga may Pananalig na may katiyakan. 

2 °- At gayundin sa inyong mga sarili. Hindi baga ninyo 
nakikita? 21 At sa kalangitan ay naroroon ang inyong 
biyaya, na sa inyo ay ipinangako. 22 - Kaya’t sa pamamagitan 
ng Panginoon ng kalangitan at kalupaan, ito ang tunay na 
Katotohanan (alalaong baga, ang ipinangako sa inyo), at 
gayundin ang katunayan na kayo ay makakapangusap sa 
isa’t isa ng may katalinuhan. 2 3- Nakarating na ba sa iyo 
ang kasaysayan ng marangal na Panauhin ni Abraham (ang 
tatlong anghel; si Gabriel at dalawang iba pa)? 

2 4- Pagmasdan, nang sila (mga anghel) ay magsitambad sa 
kanyangharapan at nagsabi: “Kapayapaan!” Siya (Abraham) 
ay pumakli: “Kapayapaan!, at nagsabi: “Kayo ay mga tao 
na hindi ko kakilala.” 2 > At siya ay maligsing bumaling sa 



824 Surah 51 *Az-Zariyat 

kanyang kasambahay, at siya ay naglabas ng isang litsong 
baka (ang karamihan ng ari-arian ni Abraham ay mga 
baka). 26 - At inilatag (inihain) niya ito sa kanilang harapan 
at nagsabi: “ Hindi ba kayo kakain? “ 2 7- (At nang sila ay 
hindi kumain), siya ay nakadama ng pagkatakot sa kanila. 
Sila ay nagbadya: “ Huwag kang matakot.”, (nang mapuna 
ng mga anghel ang pangamba sa mukha ni Abraham, sila ay 
nagpakilala na sila ay mgaTagapagbalita ni Allah), at sila ay 
nagbigay sa kanya ng masayang balita (nang pagdatal) ng 
isang anak na lalaki (Isaae) na may karunungan (tungkol 
kay Allah at sa Kanyang Kaisahan, sa Kanyang Relihiyon 
at Islam). 28 - Datapuwa’t ang kanyang asawa ay lumapit sa 
kanila na nag-iingay; na tumatampal sa kanyang mukha, 
at nagsabi: “(Ako) ay isang baog at matandang babae!” 
(alalaong baga, paano siya [Sarah] magkakaanak gayong 
siya ay humigit-kumulang na sa 99 taon). 2 9- Sila (mga anghel) 
ay nagturing: “Kahit na, ang wika ng iyong Panginoon. 
Katotohanang Siya ay Tigib ng Karunungan, ang Puspos 
ng Kaalaman.” 3°- (Si Abraham) ay nagsabi: “Kung gayon, 
O kayong mga Sugo, ano ang inyong layunin sa inyong 
pagparito? 

3 1 - Sila ay nagturing: “Kami ay isinugo sa mga tao 
na Mujrimun (mga nakalubog sa kasalanan, buktot, 
tampalasan, walang pananalig kay Allah, kriminal, atbp.); 
3 2 - Upang ihatid sa kanila, (ang ulan) ng mga batong putik. 
33 Na itinakda ng iyong Panginoon sa Musrifun (mga 
mapagsamba sa diyus-diyosan, nagmamalabis sa pagsuway 
sa lahat ng hangganan, makasalanan, atbp.).” 34- Kaya’t 
Aming inilikas ang mga nananampalataya na naroroon. 
35- Ngunit wala Kaming natagpuan doon na anumang 



825 


Ang mga Hangin na Nagsisipangalat 

sambahayang Muslim maliban sa isa (alalaong baga, si Lut 
at ang kanyang dalawang anak na babae). At nag-iwan 
Kami roon ng isangTanda (alalaong baga, ang pook ng Patay 
na Dagat [Dead Sea} na bantog sa Palestina), sa mga may 
pangangamba sa Kasakit-sakit na Kaparusahan. 37- At kay 
Moises din (ay may isangTanda). Pagmasdan, nang isinugo 
Namin siya kay Paraon na may lantad na kapamahalaan. 

3 8 Datapuwa’t (si Paraon) ay tumalikod (sa 
pananampalataya ng may karahasan) na kasama ang 
kanyang mga kabig, at nagsabi: “Isang manggagaway, 
isang inaalihan (ng demonyo)!” 39- Kaya’t Aming sinukol 
siya at ang kanyang mga kabig, at sila ay inihagis Namin 
sa dagat, habang nasa kanya ang bunton ng paninisi. 
4°- At kay A’ad (ay mayroon ding isangTanda): Pagmasdan, 
nang Aming ipinadala laban sa kanila ang mapaminsalang 
Hangin; 4 1 Ito (ang Hangin) ay hindi nag-iwan ng anuman 
sa landas na kanyang tinahak maliban sa pagkasira at 
pagkabulok. 4 2 - At kay Thamud (ay mayroon ding isang 
Tanda): Pagmasdan, sila ay pinagsabihan: “Pansamantala 
kayong magpakasaya sa inyong sarili!” 43- Datapuwa’t sila 
ay tandisang tumutol sa pag-uutos ng kanilang Panginoon, 
kaya’t ang Sa’iqa (ang mapaminsalang hiyaw, kaparusahan, 
nag-aapoy na kidlat, atbp.) ay lumukob sa kanila habang 
sila ay nagmamasid. 44- At hindi nila nakuhang makatindig 
sa kanilang sarili, gayundin ay hindi nila matulungan ang 
kanilang sarili. 45- (At gayundin naman) ang mga tao ni 
Noe na una pa sa kanila. Katotohanang sila ay mga tao na 
Fasiqun (mapaghimagsik, palasuway kay Allah, buktot, 
buhong). 46 - Aming itinayo ang Kalangitan (sa kaitaasan) ng 



826 Surah 51 *Az-Zariyat 

may kapangyarihan. Katotohanang magagawa Namin na 
palawigin ang kalawakang yaon. 

47- At Aming inilatag ang (maaliwalas) na kalupaan. 
Pagmasdan kung paano Namin inilatag ito ng may 
kagalingan! A At sa bawat bagay ay lumikha Kami ng 
pares, upang inyong magunita (ang Biyaya ni Allah). 
49- Kaya’t pasaklolo kayo (sa Habag) ni Allah. Katotohanang 
ako (Muhammad) ay isang Tagapagbabala sa inyo mula 
sa Kanya. 5°- At huwag ninyong ituring ang iba pang 
bagay (sa inyong pagsamba) na katambal ni Allah (Siya 
lamang ang luwalhatiin, higit Siyang Mataas sa lahat nang 
iniaakibat sa Kanya). Katotohanang ako (Muhammad) ay 
isang Tagapagbabala sa inyo mula sa Kanya. 5 1 Gayundin 
naman, walang sinumang Tagapagbalita ang dumatal sa 
kanilang pamayanan na hindi nila pinagwikaan maliban 
sa magkakatulad na bintang: “Isang manggagaway o isang 
inaalihan (ng demonyo)!” 

5 2 - Sila baga (na mga tao ng panahong sinauna) ay 
nagpamana ng palipat-lipat na salita sa kanila (na mga 
paganong Quraish)? Tunay nga, sila ang mga tao na lumabag 
sa pagsuway sa lahat ng hangganan (ng kawalang pananalig)! 
53- Kaya’t lumayo ka (O Muhammad) sa kanila (na paganong 
Quraish), ikaw ay hindi bibigyang sisi (sapagkat naipaabot 
mo ang Mensahe ni Allah). 54 Datapuwa’t paalalahanan 
mo sila (O Muhammad) sa pamamagitan ng pangangaral 
(ng Qur’an), sapagkat katotohanan, ang pagpapaala-ala 
ay kapakinabangan sa mga sumasampalataya. 55- At hindi 
Ko nilikha ang mga Jinn at mga Tao maliban na tanging 
sambahin lamang Ako. 

5 6 HindiAko naghahangad ngpagtataguyod mula sakanila 



827 


Ang Bundok 

(alalaong baga, ng ikabubuhay sa kanilang sarili o sa Aking 
mga nilalang), gayundin naman Ako ay hindi naghihingi 
sa kanila na Ako ay kanilang pakainin (alalaong baga, ang 
pakainin ang kanilang sarili o ang Aking mga nilalang). 

57- Sapagkat katotohanang si Allah ang Tagapanustos ng 
Lahat, (Siya ang nagbibigay ng lahat ng ikinabubuhay), ang 
PanginoonngKapamahalaan,angPinakamakapangyarihan. 

5 8 - At katotohanang sa mga mapaggawa ng kamalian, ay 
mayroong isang bahagi ng kaparusahan na katulad ng 
masamang bahagi ng kaparusahan (na dumatal) sa kanilang 
mga kasamahan (ng sinaunang lahi), kaya’t huwag nilang 
hilingin sa Akin na madaliin Ko ( ang gayong bahagi)! 59- 
Kung gayon, kasawian sa mga hindi sumasampalataya (kay 
Allah at sa Kanyang Kaisahan; sa Islam) sa takdang Araw na 
laan para sa kanila, na sa kanila ay ipinangako! 

Surah 52 •At-Tur 

Ang Bundok 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Sa pamamagitan ng Bundok (ng kapahayagan); 2 - At sa 
pamamagitan ng isang Aklat na nakatitik, 3- Sa kalatas 
(dahon) na nakalantad; 4 Sapamamagitan ng Bait-ul-Mamur 
(angTahanan sa ibabaw ng kalangitan nalaging dinadalaw ng 
mga anghel); 5- At sa pamamagitan ng Kulandong na itinayo 
ng mataas (alalaong baga ang langit); 6 - At sa pamamagitan 
ng karagatan na umaapaw (o ito ay magiging apoy na 




828 


Surah 52 • At-Tur 


sisindihan saArawngMulingPagkabuhay). 7- Katotohanan, 
ang kaparusahan ng inyong Panginoon ay walang pagsalang 
daratal, 8 - Walang sinuman ang makakahadlang dito; 9- Sa 
Araw na ang suson-susong kalangitan ay makakalog sa 
matinding pagkauga, I0 - At ang kahundukan ay matitinag 
sa isang (kagimbal-gimbal) na pagkilos. "■ Kaya’t kasawian 
sa Araw na yaon sa mga nagpapabulaan (sa katotohanan); 
12 ■ Na naglalaro ng kasinungalingan (ganap na abala 
sa kawalan ng pananalig at paggawa ng kasamaan sa 
mundong ito na siyang mga pagsubok sa sangkatauhan 
at nagwawalang bahala sa walang hanggang kasasapitan 
[alalaong baga, kaparusahan sa Apoy ng Impiyerno}). 
’3- Sa Araw na sila ay ihahagis sa kailaliman ng Apoy na hindi 
masasawata. '4- (At sa kanila ay ipagbabadya): “ Ito ang 
Apoy na inyong itinatwa!” I ‘>- “Ito baga ay isang salamangka, 
o kayo ay hindi nakakakita? “ l6 - “Inyong lasapin dito ang 
init, at kahit na kayo ay matiisin sa ganito o hindi matiisin 
sa ganito, itong lahat ay magkakatulad. Kayo ay tumanggap 
lamang ng kabayaran sa inyong mga gawa.” 

'7' Katotohanan, ang Muttaqun (mga matutuwid at 
matimtimang tao na lubhang nangangamba kay Allah at 
umiiwas sa lahat ng kasalanan, at lubhang nagmamahal kay 
Allah at nagsasagawa ng lahat ng kabutihan at gumaganap 
sa mga ipinag-uutos ni Allah), ay mapapasa-Halamanan 
(ng Paraiso) at Sukdol na Kaligayahan. l8 - Na nagtatamasa 
ng kasiyahan na ipinagkaloob sa kanila ng kanilang 
Panginoon; at (sa katunayan) na ang kanilang Panginoon 
ang nagligtas sa kanila sa kaparusahan ng Naglalagablab 
naApoy. (At sa kanila ay ipagtuturing): “Kumain kayo at 
uminom ng may kasiyahan dahilan sa inyong mabubuting 



829 


Ang Bundok 

gawa.” 2 °- Sila ay magsisihilig (ng may kaginhawahan) sa 
mga diban na inayos sa maraming bilang; at Aming ikakasal 
sila sa mga Houris (magagandang dalaga), na nag-aangkin 
ng magaganda, mabibilog at maningning na mga mata. 

21 ■ At sila na sumasampalataya na ang kanilang anak 
(pamilya) ay sumunod sa kanilang Pananalig, sa kanila 
ay Aming ipipisan ang kanilang anak (pamilya), at hindi 
Namin ipagkakait sa kanila (ang bunga) ng kanilang 
mga gawa. Ang bawat tao (kaluluwa) ay sanla sa bagay na 
kanyang kinita. 22 - At ipagkakaloob Namin sa kanila ang 
bungangkahoy at karne, sa anumang kanilang maibigan. 
2 3 Dito sila ay magpapalitan sa bawat isa ng kopita (ng alak) 
na walang bahid ng kahangalan at malinis sa kasalanan 
(sapagkat pinahihintulutan na rito ang pag-inom [ng alak}). 
2 4- At sa paligid nila ay nagsisilbi ang mga matimtimang 
lalaki (na may angking kabataan at kakisigan), na tila ba 
mga perlas na napapangalagaan. 2 5- At ang ilan sa kanila 
ay lalapit sa iba na nagtatanong, 26 - At nagsasabi: “Noong 
panahong yaon, kami ay nangangamba sa kapakanan ng 
aming mga kaanak at kaibigan (sa kaparusahan ni Allah). 
2 7- Datapuwa’t si Allah ay naging mapagbigay sa atin, at 
Kanyang iniligtas tayo sa kaparusahan ng Naglalagablab na 
Apoy. 28 ■ Katotohanang kami ay nagsisitawag (lamang) sa 
Kanya (at wala ng iba) noon pa mang una. Katotohanang 
Siya ang Al-Barr (ang Pinakamabanayad, ang Pinakamabait, 
ang Pinakamapitagan, ang Pinakamapagbigay), ang 
Pinakamaawain! 

2 9 Kaya’t pagtagubilinan at pangaralan mo (O Muhammad 
ang sangkatauhan tungkol sa Islam at Kaisahan ni Allah). 
Sa pamamagitan ng Biyaya ni Allah, ikaw ay hindi isang 



830 


Surah 52 • At-Tur 


manghuhula, o isang inaalihan (ng demonyo). 3°- O sila baga 
ay nagsasabi : “(Si Muhammad) ay isang makata! Kami ay 
naghihintay para sa kaniya ng mga kapinsalaan (sa tangkay) 
ng panahon!” 3 1 Ipagbadya mo (O Muhammad) sa kanila: 
“Magsipaghintay kayo! Ako rin ay naghihintay na kasabay 
ninyo!” 3 2 Ang kanila bagang isipan ay nag-uutos ng ganito 
(alalaong baga, na sila ay magsabi ng kasinungalingan laban 
sa iyo {O Muhammad}), o sila baga ay mga tao na lumagpas 
sa lahat ng hangganan (alalaong baga, mula sa pananalig 
kay Allah tungo sa kawalan ng pananalig). 33 O sila baga 
ay nagsasabi: “Siya (Muhammad) ay nanghuwad nito (ang 
Qur’an).” Hindi! Sila ay hindi nananalig! 34 Hayaan sila 
na gumawa ng pagdalit (pagbigkas) na katulad nito (A1 
Qur’an), kung sila ay nagsasahi ng katotohanan! 

35- Sila baga’y nilikha mula sa wala? O sila baga sa 
kanilang sarili ang manlilikha? 3 6 - O sila baga ang lumikha 
ng kalangitan at kalupaan? Hindi, sila ay walang matatag 
na pananalig. 37 O nasa kanila ba ang mga Kayamanan ng 
iyong Panginoon? O sila ba ang mga pinunong mapaniil 
na may kapamahalaan na gawin ang kanilang naisin? 3*- O 
mayroon ba silang hagdanan na sa pamamagitan nito (ay 
makakapanhik sila sa kalangitan) upang mapakinggan 
(ang pag-uusap ng mga anghel)? Kung gayon, hayaaan ang 
kanilang tagapakinig ay magpakita ng lantad na katibayan. 
39- O Siya (Allah) ba ay mayroon lamang mga anak (na 
babae), at kayo ay mayroon mga anak (na lalaki)? 

4°- O ikaw ba (O Muhammad) ay nanghihingi ng 
gantimpala mula sa kanila (sa pangangaral ng Kaisahan 
ni Allah at Islam), upang sila ay mabigatan sa pasanin ng 
pagkakautang? 4 1 O ang kapamahalaan ba ng A1 Ghaib 



831 


Ang Bundok 

(mga nalilingid) ay nasa kanilang kamay at isinusulat nila 
ito? 4 2 - O sila ba ay nagbabalak ng pakana (laban sa iyo, O 
Muhammad)? Subalit sila na hindi sumasampalataya (sa 
Kaisahan ni Allah at sa Islam), sila sa kanilang sarili ang 
makukupot sa ganitong pakana. 43 O sila ba ay may iba pang 
diyos bukod pa kay Allah? Higit na Maluwalhati si Allah sa 
lahat ng mga bagay na iniaakibat nila bilang katambal (sa 
Kanya)! 

44 - At kung sila ay makakita ng piraso ng kalangitan na 
nahuhulog, sila ay magsasabi: “Mga bunton lamang ng ulap 
na natipon!” 45- Kaya’t hayaan silang mag-isa hanggang sa 
kanilang makaharap ang Araw na sila ay manggigipuspos 
(na may pagkalagim). 46 Sa Araw na ang kanilang pakana 
ay walang buti na maidudulot sa kanila kahit na anuman, 
gayundin sila ay hindi matutulungan (alalaongbaga, kanilang 
tatanggapin ang kanilang kaparusahan sa Impiyerno). 
47 - At katotohanang sa mga gumagawa ng kamalian ay 
mayroon pang ibang kaparusahan (alalaong baga, ang 
kaparusahan sa mundong ito at sa kanilang libingan), bago 
pa rito, datapuwa’t ang karamihan sa kanila ay walang 
kaalaman. 48- Kaya’t ikaw (O Muhammad) ay maghintay 
ng may pagtitiyaga sa Pasya ng iyong Panginoon sapagkat 
katotohanang ikaw ay nasa pangangalaga ng Aming mga 
Mata, at ipagbunyi mo ang mga papuri ng iyong Panginoon 
kung ikaw ay magbangon mula sa pagkakatulog. 49- At sa 
bahagi ng gabi ay ipagbunyi mo ang mga papuri sa Kanya at 
sa (oras) nang paglubog ng mga bituin! 



832 

Surah 53 • An-Najim 

Ang Bituin 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Sa pamamagitan ng Bituin kung ito ay lumulubog (o 
naglalaho), 2 - Ang inyong kasama (Muhammad) ay hindi 
naligaw ng landas, gayundin ay hindi nagkamali. 3- At 
hindi rin siya nagsasabi (ng anuman) ng ayon (sa kanyang) 
kagustuhan. 4- Ito ay isa lamang Inspirasyon (Kapahayagan) 
na ipinahayag sa kanya; 5- Siya ay tinuruan (ng Qur’an) ni 
(Gahriel) na Mataas sa Kapangyarihan, 6 Dhu Mirrah 
(ligtas sa lahat ng kapintasan sa katawan at isipan), Fastawa 
, na ginawaran ng karunungan, sapagkat siya (Gabriel) 
ay tumambad (na kapita-pitagan), 7- Habang siya ay 
nasa pinakamataas na bahagi ng santinakpan (kawalang 
hanggan); 8 - At siya (Gabriel) ay dumating at lumapit, 
9- Na ang layo lamang ay (tulad) ng pagitan ng dalawang 
binit ng pana (o higit pang malapit); IO - Kaya’t (si Allah) 
ay nagparating ng kapahayagan sa Kanyang Alipin (na si 
Muhammad sa pamamagitan ni Gabriel). n -At ang puso (at 
isipan) ng (Propeta) ay hindi kailanman nagpasinungaling 
sa kanyang nakita. I2 - Kayo baga ay makikipagtalo sa kanya 
(Muhammad) hinggil sa kanyang nakita (sa sandali ng Mi’raj, 
ang pagpanhik ng Propeta sa ibabaw ng pitong kalangitan)? 
'3- Sapagkat katotohanang kanyang (Muhammad) nakita 
siya (Gabriel) sa pangalawang antas ng pag-akyat (alalaong 
baga, sa ibang oras), ’4- Sa tabi ng Sidrat-ul-Muntaha (ang 




833 


Ang Bituin 

punong Lote ng kawalang hanggan, na walang sinuman, 
pagkalagpas ng kawalang hanggan ang makakaraan). 
’5- Na sa tabi nito ay Tirahan ng Halamanan (Paraiso). 
l6 - Pagmasdan, ang punong Lote ay nalalambungan ng 
ano (bagang) mga lambong! '7- Ang paningin (ni Propeta 
Muhammad) ay hindi lumihis (sa kanan o sa kaliwa), 
at hindi rin lumagpas sa hangganan (na itinagubilin sa 
kanya)! l8 - Sapagkat katotohanan na kanyang (Muhammad) 
namasdan ang mga DakilangTanda ng kanyang Panginoon 
(Allah). 

'9- Nakita na ba ninyo si Lat at Uzza (dalawang diyus- 
diyosan ng mga paganong Arabo), 20 - At si Manat (ang iba 
pang diyus-diyosan ng mga paganong Arabo), ang pangatlo? 
11 ■ Ano! Sa inyo ba ang mga lalaki at sa Kanya ang mga babae? 
22 - Pagmasdan, katiyakang ito ay hindi makatarungan 
na pagbabaha-bahagi! 2 3- Ito ay wala ng iba kung hindi 
mga pangalan lamang na inyong ipinangalan, - kayo at 
ng inyong mga ninuno, - na rito ay hindi nagpapanaog si 
Allah ng anumang kapamahalaan. Sila ay walang sinusunod 
maliban lamang sa haka-haka at sa ninanais ng kanilang 
sarili (kaluluwa), kahit na katiyakang dumatal sa kanila ang 
Patnubay mula sa kanilang Panginoon! 2 4 O ang tao kaya ay 
magtatamo kung ano ang kanyang ninanais? 2 5 Datapuwa’t 
si Allah ang nagmamay-ari ng huli (ang Kabilang Buhay) at 
una (Unang Buhay sa mundong ito). 

26 - At maraming anghel sa kalangitan na ang (kanilang) 
pamamagitan (kay Allah at sa mga tao) ay walang matatamo 
malibang pahintulutan ni Allah sa sinumang Kanyang 
maibigan at kinalulugdan. 2 7 Katotohanang sila na hindi 
sumasampalataya sa Kabilang Buhay ay nagpapangalan sa 



834 Surah 53 *An-Najim 

mga anghel ng mga pangalang babae. 2§ - Samantalang sila 
ay walang kaalaman dito. Sila ay sumusunod lamang sa 
wala maliban sa haka-haka, at tunay ngang ang haka-haka 
ay hindi makakapanaig sa Katotohanan. 2 9- Kaya’t iyong 
talikdan (O Muhammad) siya na tumatalikod sa Aming 
Paala-ala (ang Qur’an), at walang ibang hinahangad maliban 
sa buhay sa mundong ito. 3° Ito lamang ang hangganan ng 
kanilang karunungan. Katotohanan, ang iyong Panginoon 
ang tunay na nakakaalam sa kanya na naliligaw sa Kanyang 
Landas, at ganap Niyang talastas siya na tumatanggap ng 
patnubay. 

3 1 * Tunay ngang si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa 
kalangitan at nasa kalupaan, upang Kanyang mabayaran 
sila na gumagawa ng kasamaan ng ayon sa kanilang ginawa 
(alalaong baga, ang parusahan sila sa Impiyerno), at 
magantimpalaan Niya ang mga gumagawa ng kabutihan 
sa pinakamainam (alalaong baga, sa Paraiso). 3 2 - Sila na 
umiiwas sa mabibigat na kasalanan at Al-Fawahish (bawal 
na pakikipagtalik, gawaing malalaswa, atbp.), maliban 
sa maliliit na pagkakamali, katotohanang ang inyong 
Panginoon ay Tigib ng Pagpapatawad. Kayo ay ganap 
Niyang talastas nang kayo ay Kanyang nilikha sa kalupaan, 
at nang kayo ay nakatago pa sa sinapupunan ng inyong ina. 
Kaya’t huwag ninyong pananganan ang inyong sarili na 
dalisay. Ganap Niyang batid siya na may pangangamba kay 
Allah at nagpapanatili ng kanyang tungkulin sa Kanya. 

33- Napagmamasdan mo ba (O Muhammad) siya na 
tumatalikod (sa Islam)? 34- Na nagbibigay ng karampot 
at nagmamatigas (sa kanyang puso)? 35- Ano! Mayroon 
ba siyang kaalaman ng mga nalilingid upang kanyang 



835 


Ang Bituin 

mamalas? 3 6 - Hindi ba niya batid kung ano ang nasa dahon 
(ng Kasulatan) ni Moises, 37 At ni Abraham na tumupad 
(at nagparating) ng lahat (ng mga ipinag-utos ni Allah 
sa kanya), 38 - Na nagtatagubilin na walang sinuman na 
nagdadala ng pasanin (ng kanyang kasalanan) ang maaaring 
magdala ng pasanin ng iba (kasalanan ng iba), 39- Na ang 
tao ay walang mapapakinabang maliban lamang sa kanyang 
pinagsusumikapan (na mabuti o masama); 4°- At ang (bunga) 
ng kanyang pagsisikap (mga gawa) ay malalantad, 4 1 Kaya’t 
siya ay gagantihan ng ganap sa pinakamainam na kabayaran, 
4 2 -At saiyongPanginoon(Allah) angHulingHantungan(ang 
pagbabalik ng lahat). 43- At Siya (Allah) ang nagkakaloob (sa 
sinumang Kanyang maibigan) ng halakhak at nagkakaloob 
(sa sinumang Kanyang maibigan) ng luha; 44- At Siya (Allah) 
ang nagpapapangyari (naggagawad) ng kamatayan at buhay; 

45- At Siya (Allah) ang lumilikha ng pares, - lalaki at babae, 

4 6 - Mula sa Nutfah (mga patak ng semilya ng lalaki at babae) 
na inilagay (sa sinapupunan); 47 At ipinangako Niya (Allah) 
ang muling paglikha (ang pagkabuhay ng patay sa Araw ng 
Pagbangon); 48 - At Siya (Allah) ang nagbibigay ng sagana o 
karampot (o nagbibigay ng kayamanan at kasiyahan); 49- At 
Siya (Allah) ang Panginoon ni Sirius (ang malaking bituin 
na sinasamba ng mga paganong Arabo); J°- At Siya (Allah) 
ang nagwasak (sa makapangyarihang) pamayanan ni A’ad 
ng panahong sinauna, 5 T - At ni Thamud, at nilipol Niya 
ang kanilang lahi. 5 2 - At ang lahi ni Noe noong panahong 
sinauna, sapagkat katotohanang sila ay hindi makatarungan 
at mapaghimagsik at ang karamihan sa kanila ay lantarang 
sumusuway (kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalitang si 
Noe). 53- At Kanyang winasak ang isinumpang lungsod 



836 


Surah 54 • Al-Qamar 

(ng Sodom at Gomorrah na pinagsuguan kay Lut). 
54- At (Kanyang) tinabunan ito ng panabon (alalaong baga, 
ng kaparusahan ng pinaulan na bato). 55- Kaya’t alin sa 
mga biyaya ng iyong Panginoon (O Tao!) ang iyong pag- 
aalinlanganan? 

5 6 - Siya (Muhammad) ay isang tagapagbabala 
(Tagapagbalita), sa mga kawing ng mga tagapagbabala 
(mga Tagapagbalita) noon pang panahong lumipas! 57- Ang 
(sandali) ng Araw ng Muling Pagkabuhay ay papalapit na, 

5 8 - Wala ng iba pa maliban kay Allah ang makakahadlang 
dito (o makakapagpauna rito o makakaantala rito). 

59- Kayo baga ay nagsisipamangha sa ganitong Pagdalit (ng 
Qur’an)? 6o - At kayo ay tumatawa rito at hindi nananangis, 
6l - Na nag-aaksaya ng inyong (mahalagang) panahon sa 
mga makalupang pampalipas oras at pagsasaya (pagkanta, 
pagsayaw, atbp.). 6l - At manikluhod kayo na nagpapatirapa 
kay Allah at sambahin lamang Siya (at papurihan). 

Surah 54 • Al-Qamar 

Ang Buwan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

Ang Oras (ng Paghuhukom) ay papalapit na, at 
ang buwan ay nagbitak sa pagkakalansag (ang mga tao 
sa Makkah ay humiling kay Propeta Muhammad na 
magpamalas siya ng Himala, kaya’t ipinakita niya sa 
kanila ang pagkabiyak ng buwan). 2 - Datapuwa’t kung sila 




837 


Ang Buwan 

ay nakakamalas ng isang Tanda, sila ay tumatalikod at 
nagsasabi: “Ito ay pansamantalang salamangka lamang!” 
3- Itinakwil nila (ang Babala, ang Qur’an) at sinunod nila 
ang kanilang sariling pagnanasa, datapuwa’t ang lahat ng 
bagay ay mayroong kanyang takdang oras (ayon sa uri ng 
kanyang mga gawa, para sa mga gumagawa ng kabutihan, 
ang kanyang gawa ay maghahatid sa kanya sa Paraiso at 
gayundin naman, ang masamang gawa ay maghahantong 
sa kanya sa Impiyerno). 4- At katotohanan na mayroong 
dumatal sa kanila na mga Tagubilin (ang Qur’an), na rito 
ay may (sapat na Babala) upang mapaalalahanan sila (sa 
kasamaan), 5- Na Hinog na Karunungan (ang Qur’an), 
datapuwa’t (ang pangaral) ng mga tagapagbabala ay hindi 
nagbigaysakanilangkapakinabangan. 6 Kaya’tsilaaylayuan 
mo (O Muhammad). Sa Araw na angTagatawag ay tatawag 
(sa kanila) sa isang kasindak-sindak na pagtitipon, 7 - Sila ay 
magsisilabas at tatambad mula sa kanilang libingan na ang 
kanilang mata ay nakatungo (sa ibaba) at (namamanhid) 
na katulad ng mga kulisap na nagsisipangalat. s - Na 
nagmamadali, at ang kanilang mga mata ay nakamulagat 
patungo saTagatawag! Ang mga hindi sumasampalataya ay 
magsasabi: “Napakahirap ng Araw na ito!” 

9- Noong panahong sinauna, ang pamayanan ni Noe ay 
nagtakwil (sa kanilangTagapagbalita) at nagtatwa sa Aming 
alipin at nagsabi: “Narito ang isang inaalihan ng demonyo!” 
At siya ay walang pakundangan nilang sinalansang at 
itinaboy. IO Kaya’t nanikluhod siya sa kanyang Panginoon 
(na nagsasabi): ‘Ako ay kanilang kinakayan-kayanan, 
kaya’t ako ay tulungan (Ninyo)!” "■ Kaya’t Aming ibinukas 
ang mga Tarangkahan ng Kalangitan na may mga tubig 



838 Surah 54 • Al-Qamar 

na bumubuhos. I2 - At Aming hinayaan ang kalupaan na 
madaluyan ng mga dalisdis, upang ang mga tubig (ng 
kalangitan at kalupaan) ay magpanagpo (at tumaas) sa 
layunin ng (Aming) pag-uutos. ’3- At Aming isinakay sila sa 
isang (Arko o Barko) na gawa sa malalapad na tablang kahoy 
na pinatibay ng mga himaymay ng palmera at mga pako, 
’4 Na lumulutang sa ibabaw ng tubig sa pagsubaybay 
ng Aming mga Mata, bilang isang gantimpala sa kanya 
na itinakwil ng may pang-uupasala! At katotohanang 
hinayaan Namin yaon na maiwan (sa kalupaan) bilang isang 
Tanda (sa lahat ng panahon); kung gayon, mayroon kayang 
sinuman ang makakaala-ala (o tatanggap ng tagubilin)? 
l6 - (Pagmasdan) kung gaano (kalagim-lagim) ang Aking 
Kaparusahan at Aking mga Babala? T 7- At katotohanang 
Aming ginawa ang Qur’an na madaling maunawaan at 
magunita, kung gayon, mayroon bagang sinuman ang 
makakaala-ala (o tatanggap ng tagubilin)? 

18 Ang mga tribo ni A’ad ay nagpabulaan (sa katotohanan 
ng kanilang Propetang si Hud,), kaya’t pagmasdan kung 
gaano kalagim-lagim ang Aking Kaparusahan at Aking mga 
Babala? r 9 Katotohanang Aming ipinadala sa kanila ang 
magaspang na tunog ng humahagupit na Hangin, sa Araw 
ng kasindak-sindak na kasamaan at patuloy na kapinsalaan. 
2 °- Na bumubunot sa mga tao, na wari bang sila ay mga ugat 
ng punong palmera na hinuhugot (mula sa lupa). 2I - (Kaya’t 
pagmasdan), kung gaano (kalagim-lagim) ang Aking 
Kaparusahan at Aking mga Babala? 22 At katotohanang 
ginawa Namin ang Qur’an na magaan at madaling 
maintindihan at maala-ala; kung gayon, mayroon bang 
sinuman ang makakaala-ala (o tatanggap ng tagubilin)? 



839 


Ang Buwan 

2 3 - (At gayundin naman), ang tribo ni Thamud ay 
nagpabulaan din sa mga Babala. 2 4- Sapagkat sila ay 
nagsasabi: ‘Ano! Isang tao! Na isa lamang mula sa ating 
lipon! Susundin ba namin ang katulad niya? Katotohanan, 
ang aming kaisipan ay mapapaligaw at kami ay nababaliw!” 
2 5 Ang Tagubilin ba ay tanging ibinigay lamang sa kanya 
(sa dinami-dami namin)? Tunay nga, siya ay sinungaling, 
isang walang galang! 26 - Ah! Mapag-aalaman nila sa 
kinabukasan, kung sino ang sinungaling at walang galang! 
2 7- Sapagkat katotohanang ipapadala Namin sa kanila ang 
babaeng kamelyo bilang isang pagsubok sa kanila. Kaya’t 
pagmasdan mo sila (O Saleh) at papanaigin mo sa iyong 
sarili ang pagtitiyaga! 28 - At ipaalam mo sa kanila na ang 
tubig ay hahatiin sa pagitan (ng babaeng kamelyo) at nila. 
Ang bawat isa ay may karapatan na uminom at ang bawat 
pag-inom ay minamatyagan. 2 9- Datapuwa’t tinawag nila 
ang kanilang kasamahan at bumunot siya ng (isang espada) 
at inulos siya (babaeng kamelyo). 3° Ah! Kung gayon, gaano 
(kalagim-lagim) ang Aking Kaparusahan at Aking mga 
Babala? 3 1 Katotohanang ipinadala Namin sa kanila ang 
isang Matinding Pagsabog at sila ay natulad sa mga tuyong 
sanga (at sungot) ng puno na ginagamit bilang pambakod sa 
kulungan ng hayop. 3 2 - At katotohanan na ginawa Namin na 
magaan ang Qur’an upang maunawaan at maala-ala. Kaya’t 
mayroon bang sinuman ang makakaala-ala (o tatanggap ng 
tagubilin)? 

33 - Ang pamayanan ni Lut ay nagpabulaan sa mga 
Babala. 34 Pagmasdan! Katotohanang ipinadala Namin 
sa kanila ang nagngangalit na Unos ng umuulang bato (na 
nagwasak sa kanilang lahat), maliban sa mga kasambahay 



840 Surah 54 • Al-Qamar 

ni Lut, na Aming iniligtas sa pagdatal ng bukang liwayway 

35 - Bilang isang Biyaya mula sa Amin; sa gayon Namin 
ginagantimpalaan ang mga nagbibigay sa Amin ng 
pasasalamat (sa pamamagitan ng pagsunod sa Amin). 

3 6 - At katotohanang (si Lut) ay nagbabala sa kanila ng 
Aming Pagsukol (kaparusahan), datapuwa’t sila ay nag- 
aalinlangan sa mga Babala! 37- At katotohanang sila ay 
nagnais na hiyain ang kanyang panauhin (sa pamamagitan 
ng pagsasabi nila na makipagtalik sa kanyang (Lut) mga 
bisita), datapuwa’t binulag Namin ang kanilang mga mata, 
(at Kami ay nagwika): “Lasapin ninyo ngayon ang Aking 
Kaparusahan at Aking mga Babala!” 3 8 - At katotohanang 
nang kinaumagahan, ang walang maliw na Kaparusahan ay 
sumakmal sa kanila. 39- “Kaya’t inyong lasapin ang Aking 
Kaparusahan at Aking mga Babala.” 4° At katotohanang 
ginawa Namin ang Qur’an na magaan upang maunawaan 
at maala-ala, kaya’t mayroon ba kayang sinuman ang 
makakaala-ala (o tatanggap ng tagubilin)? 

4 1 At katotohanan, ang mga Bahala ay dumatal sa mga tao 
ni Paraon (sapamamagitan ni Moises at Aaron), 4 2 - (Angmga 
tao) ay nagpabulaan sa lahat ng Aming mga Tanda, kaya’t 
Aming sinakmal sila ng Kaparusahan na nagmula sa Isang 
Kataas-taasan sa Kapangyarihan, na nakakapagpatupad ng 
Kanyang kautusan (walang Hanggang Kapangyarihan). 

43 Ang iyo bang mga tao na walang pananampalataya (O 
Quraish!) ay higit na mabuti kaysa kanila (mga pamayanan 
ni Noe, Lut, Salih at mga tao ni Paraon, atbp. na mga 
winasak)? O sila ba ay ligtas at hindi napapailalim (laban 
sa Aming Kaparusahan) sa mga Banal na Kasulatan? 44 O 
sila ba ay nagsasabi: “Kami ay marami sa bilang at kami ay 



841 


Ang Buwan 

makakapagtanggol ng aming sarili at magtatagumpay”? 
45 Hindi magtatagal, ang karamihan sa kanila ay malalagay 
sa pagtakas, at sila ay tatalilis. * 6 - Tunay nga! Ang Oras 
(ng Paghuhukom) ay ang Sandali na ipinangako sa kanila 
(para sa kanilang lubos na kabayaran), at ang Oras na yaon 
ang Pinakamasakit at Pinakamasaklap. 47- Katotohanan, 
ang Mujrimun (mga makasalanan, mapagsamba sa diyus- 
diyosan, walang pananalig, kriminal, atbp.) ay nasa 
kamalian (sa mundong ito) at masusunog (sa Impiyerno sa 
Kabilang Buhay). 48 - Sa Araw na sila ay hihilahin sa Apoy 
at ang kanilang mukha ay isusugba sa Apoy (at sa kanila ay 
ipagsusulit:) “Lasapin ninyo at damhin ang Impiyerno!” 

49- Katotohanang Aming nilikha ang lahat ng bagay sa 
Qadar (hustong anyo at ganap na sukat, isang maka-Diyos 
na Pagtatakda [pag-uutos] ng lahat ng bagay bago pa ang 
paglikha sa kanila na katulad nang nakasulat sa Aklat ng 
mga Pag-uutos - A1 Lauh A1 Mahfuz). J°- At ang Aming Pag- 
uutos ay isa lamang, na katulad ng (isang) kurap ng mata. 

5 1 - At kato tohanang (s a p anahong sinauna) ay Aming winas ak 
ang mga pangkat na katulad nila, kaya’t mayroon bang 
sinuman ang makakaala-ala (at tatanggap ng tagubilin)? 

5 2 - At ang lahat at bawat isa na kanilang ginawa ay nakatala 
sa (kanilang) mga Aklat (ng Gawa). 53- At ang lahat ng mga 
bagay, maliit man at malaki ay nakatala (sa A1 Lauh Al 
Mahfuz noon pa man, bago pa ito mangyari). [Tunghayan 
ang Qur’an S7 :22 >. 54- Katotohanan, ang Muttaqun (mga 
matutuwid at matimtimang tao na umiiwas sa lahat ng 
kasamaan na Kanyang ipinagbabawal at nagmamahal 
ng labis kay Allah sa pamamagitan ng paggawa ng mga 
kabutihan at pagsunod sa lahat ng Kanyang ipinag-uutos), 



842 


Surah 55 • Ar-Rahman 


sila ay mananahan sa gitna ng Halamanan at mga Ilog 
(Paraiso). 55- Na matatag na nagkakatipon sa Katotohanan 
(alalaong baga, ang Paraiso), na malapit sa paningin ng 
Isang Hari na Walang Hanggan sa Kapangyarihan (Allah, 
ang Pinagpala, ang Kataas-taasan, ang nag-aangkin ng 
Kamahalan at Karangalan)! 

Surah 55 • Ar-Rahman 

Ang PlNAKAMAHABAGIN 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

T - (Si Allah) ang Pinakamahabagin! 2 - Siya na nagturo 
(sa inyo O Sangkatauhan) ng Qur’an (sa pamamagitan ng 
KanyangHabag). 3- Siyana lumikha sa tao. 4- Siya nanagturo 
sa kanya ng maindayog na pananalita. 5- Ang araw at buwan 
ay tumatakbo (sumusunod) sa kanilang takdang landas (ng 
buong katumpakan sa oras at sukat). 6 Ang mga bituin at 
mga punongkahoy ay kapwa nagpapatirapa sa pagpupuri. 

7- At ang kalangitan ay Kanyang itinaas nang matayog, 
at Kanyang itinakda ang Timbangan (ng katarungan). 

8 - Upang kayo ay hindi magmalabis sa hangganan (at sukat). 

9- Kaya’t panatilihin ninyo ang bigat ng may katarungan at 
huwag ninyong bayaan ang timbangan na magkulang. 

IO - At Siya ang naglatag ng kalupaan para sa kanyang 
mga nilikha. "■ Na naririto ang mga bungangkahoy at mga 
palmera (datiles) na namumunga sa maraming buwig. 
1Z - At gayundin ang mais, ang (kanyang) dahon at tangkay 




843 


Ang Pinakamahabagin 

ay bilang pagkain ng mga hayop, at mababangong halaman 
(herba). J 3- Kaya’t alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon 
ang inyong itinatatwa (O mgajinn at Tao)? ’4- Nilikha Niya 
ang tao (Adan) mula sa malambot na putik na tulad (ng 
gamit) sa palayukan. '3- At nilikha Niya ang mgajinn mula sa 
apoy na walang usok . 16 Kaya’t alin sa mga kaloob ng inyong 
Panginoon ang inyong itinatatwa (O mga Jinn at Tao)? 
T ” (Siya ang) Panginoon ng dalawang Silangan (ang lugar ng 
pagsikat ng araw sa panahon ng Tag-init at Taglamig), at 
Panginoon ng dalawang Kanluran (ang lugar ng paglubog 
ng araw sa panahon ngTag-init at Taglamig). l8 - Kaya’t alin 
sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa 
(O mga Jinn at Tao)? T 9- Hinayaan Niya na maging malaya 
ang dalawang bahagi ng dagat (ang maalat at matabang 
na tubig); na huwag magkatagpo. 2 °- Na sa pagitan nila ay 
may isang sagka at sila ay hindi magsasanib (sa isa’t isa). 
21 Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong Panginoon 
ang inyong itinatatwa (O mga Jinn at Tao)? 22 - Na rito (sa 
dagat) ay nagmumula ang mga perlas at batong bulaklak. 
2 3 Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong Panginoon ang 
inyong itinatatwa (O mgaJinn at Tao)? 2 + At nasa Kanyang 
(pag-aaruga) ang mga barko na naglalayag nang mabilis sa 
karagatan, na matayog na tulad ng mga bundok. 2 5 Kaya’t 
alin sa mga kaloob na ito ng inyong Panginoon ang inyong 
itinatatwa (O mga Jinn at Tao)? 

z6 - Ang lahat ng anupamang nasa kalupaan ay maglalaho. 
2 7- Datapuwa’t mananatili (magpakailanman) angMukha ng 
iyong Panginoon na Tigib ng Kaluwalhatian, Kasaganaan 
at Karangalan. 2§ - Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong 
Panginoon ang inyong itinatatwa (O mga Jinn at Tao)? 2 9- 



844 


Surah 55 • Ar-Rahman 


Ang bawat nilalang dito sa kalangitan at kalupaan ay sa 
Kanya humahanap ng kanilang pangangailangan. At sa 
araw-araw, Siya ang nagpapatupad (ng pansantinakpang) 
kapangyarihan (katulad ng pagbibigay ng karangalan sa ilan, 
kahihiyan sa iba, buhay sa ilan, kamatayan sa iba, atbp.)! 
3 °- Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong Panginoon 
ang inyong itinatatwa (O mgajinn at Tao)? 

3 1 * Hindi maglalaon ay Aming igagawad (ang inyong 
kahihinatnan), O kayong dalawang uri ng nilalang (mga 
Jinn at Tao)! 3 2 Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong 
Panginoon ang inyong itinatatwa (O mga Jinn at Tao)? 
33 O kayong kalipunan ng mga Jinn at Tao! Kung kayo ay 
may kapangyarihan upang sulasugin ang mga hangganan 
(at lahat ng sulok) ng kalangitan at kalupaan, kung gayon 
ay inyong sulasugin! Datapuwa’t hindi kayo makakatawid 
doon malibang Aming (Allah) pahintulutan! 34- Kaya’t alin 
sa mga kalooh na ito ng inyong Panginoon ang inyong 
itinatatwa (O mga Jinn at Tao)? 35- At sa inyong dalawa 
(mga Jinn at Tao) ay ipapadala (sa inyong masasama) ang 
walang usok na lagablab ng apoy (upang tumupok) at ng 
(lusaw) na tanso, at kayo ay hindi makakapananggalang sa 
inyong sarili. 3 6 - Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong 
Panginoon ang inyong itinatatwa (O mgajinn at Tao)? 

37- At kung ang kalangitan ay mahati sa pagkapunit, at 
yaon ay maging pula na tila pamahid (na tunaw). 3 § - Kaya’t 
alin sa mga kaloob na ito ang inyong Panginoon ang inyong 
itinatatwa (O mgajinn atTao)? 39- SaArawnayaon, angTao 
maging ang Jinn ay hindi tatanungin sa kanyang kasalanan 
(sapagkat ito ay natukoy na sa kulay ng kanilang mukha, 
kung ito ay itim o puti). 4°- Kaya’t alin sa mga kaloob na 



845 


Ang Pinakamahabagin 
ito ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa (O mga 
Jinn at Tao)? 4 1 - Ang Mujrimun (mga makasalanan, walang 
pananalig, mapagsamba sa diyus-diyosan, kriminal, 
tampalasan, buktot, atbp.) ay makikilala sa kanilang mga 
tanda (maiitim na mukha), at sila ay sasakmalin sa kanilang 
nakalawit at natataliang buhok (sa noo) at sa kanilang mga 
paa. 4 2 Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong Panginoon 
ang inyong itinatatwa (O mga Jinn at Tao)? 43- Ito ang 
Impiyerno na itinanggi ng Mujrimun (mga makasalanan, 
walang pananalig, mapagsamba sa diyus-diyosan, kriminal, 
tampalasan, buktot, atbp.). 44 Sila ay magsisiikot sa pagitan 
(ng Impiyerno), sa gitna ng mainit at kumukulong tubig! 
45 Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong Panginoon 
ang inyong itinatatwa (O mgajinn at Tao)? 

4 6 • D at apuwa’t siya (na tunay na sumas amp alat aya kayAllah 
at sa Kanyang Kaisahan at sa Islam, na gumagawa ng lahat 
ng mga ipinag-uutos ni Allah at ng Kanyang Tagapagbalita 
at umiiwas sa lahat ng masama at mga ipinagbabawal sa 
Islam), na may pagkatakot (at pangangamba) sa pagtindig 
sa harapan (ng Luklukan ng Paghuhukom) ng kanyang 
Panginoon, doon ay magkakaroon ng dalawang Halamanan 
(Paraiso). 47- Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong 
Panginoon ang inyong itinatatwa (O mga Jinn at Tao)? 
4 8 - Na may malalabay na mga sanga (ng lahat ng uri ng mga 
punongkahoy); 49- Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong 
Panginoon ang inyong itinatatwa (O mgajinn at Tao)? 5 °- At 
sa pagitan nito (Halamanan) ay mayroong dalawang Batis 
na malayang dumadaloy; 5 1 Kaya’t alin sa mga kaloob na ito 
ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa (O mga Jinn at 
Tao)? 5 2 - At naroroon ang lahat ng uri ng bungangkahoy sa 



846 


Surah 55 • Ar-Rahman 


bawat pares. 53- Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong 
Panginoon ang inyong itinatatwa (O mga Jinn at Tao)? 
54 Sila ay magsisihilig sa mga diban na nababalutan ng 
binurdahang sutla, at ang mga bungangkahoy ng dalawang 
Halamanan ay mababa at naaabot ng kamay. 55- Kaya’t alin 
sa mga kaloob na ito ng inyong Panginoon ang inyong 
itinatatwa (O mga Jinn at Tao)? 5 6 - At sasakanila ang (mga 
Dalaga) na walang bahid dungis, na nagpipigil sa kanilang 
pagsulyap sa kanilang mga asawa, na wala pang sinumang 
tao o Jinn ang sa kanila ay nakasaling. 57- Kaya’t alin sa mga 
kaloob na ito ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa 
(O mgajinn atTao)? 5 8 - (Naangkagandahan) aynawawangis 
sa mga batong rubi at batong bulaklak. 59- Kaya’t alin sa mga 
kaloob na ito ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa 
(O mga Jinn at Tao)? 6o - Mayroon pa bang ibang ganti ang 
kabutihan maliban sa kabutihan? 6l - Kaya’t alin sa mga 
kaloob na ito ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa 
(O mga Jinn at Tao)? 

62 ■ At bukod pa sa dalawang (Halamanang ito) ay mayroon 
pang dalawang Halamanan (alalaong baga, ang Paraiso). 
6 3 Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong Panginoon 
ang inyong itinatatwa (O mgaJinn at Tao)? 6 4- Na luntiang- 
luntian ang kanyang kulay (dahilan sa saganang tubig). 
6 5 Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong Panginoon 
ang inyong itinatatwa (O mga Jinn at Tao)? 66 - At sa bawat 
(Halamanan) ay may dalawang batis na sagana at patuloy 
na umaagos na tubig. 6 7- Kaya’t alin sa mga kaloob na 
ito ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa (O mga 
Jinn at Tao)? 6S - Na naroroon ang mga bungangkahoy, 
at mga bungang palmera (datiles) at bungang granada 



847 


Ang Pangyayari 

(pomegrenates). 6 9- Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng 
inyong Panginoon ang inyong itinatatwa (O mga Jinn at 
Tao)? 7°- At (sa Halamanan) ay sasakanila ang (mga asawa) 
na mainam at maganda; 7 1 Kaya’t alin sa mga kaloob na ito 
ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa (O mga Jinn 
at Tao)? 7 2 - Mga Houris (magaganda at mapuputing babae 
na nagpipigil sa kanilang pagsulyap) na nakatahan sa mga 
bulwagan; 73- Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong 
Panginoon ang inyongitinatatwa (O mgajinn atTao)? 74 Na 
wala pang sinumang tao o Jinn ang sa kanila ay nakasaling. 
75 Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong Panginoon ang 
inyong itinatatwa (O mga Jinn at Tao)? 7 6 - Na nakahilig sa 
mga luntiang diban at mga karpetang tigib sa kagandahan. 
77 Kaya’t alin sa mga kaloob na ito ng inyong Panginoon 
ang inyong itinatatwa (O mgaJinn at Tao)? 7 8 - Maluwalhati 
ang Pangalan ng inyong Panginoon (Allah), na Lubos ang 
Kataasan at Tigib ng Karangalan. 

Surah 56 • Al-Waqi’a 

Ang Pangyayari 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

Kung ang Pangyayari na hindi maiiwasan (alalaong 
baga, ang Araw ng Muling Pagkabuhay) ay dumatal na, 2 - Na 
walang (kaluluwa) ang makapagtatatwa tungkol sa pagdatal 
nito. 3- Na ito ay magpapababa (sa ilan) at magtataas naman 
(sa iba); 4- Kung ang kalupaan ay makalog sa kanyang 




848 Surah 56 • Al-Waqi’a 

kailaliman. 5- Kung ang kabundukan ay gumulong at 
madurog. 6 - At ito ay maging alabok na nagsisipangalat. 
7- At kayong (lahat) ay pagbubukod-bukurin sa tatlong uri 
(alalaong baga, sa tatlong pangkat). 

8 - (Ang una), ay mga kasamahan ng Kanang Kamay 
(alalaong baga, sila na bibigyan ng kanilang Talaan sa 
kanilang kanang kamay), - Sino baga sila na nasa Kanang 
Kamay (bilang paggalang sa kanila sapagkat sila ay papasok 
sa Paraiso)? 9- (At ang sumunod ) ay mga Kasamahan 
ng Kaliwang Kamay (alalaong baga, sila na bibigyan ng 
kanilang Talaan sa kanilang kaliwang kamay), - Sino baga 
sila na nasa Kaliwang Kamay (bilang kahihiyan sa kanila 
sapagkat sila ay papasok sa Impiyerno)? IO - (At pangatlo) 
ang Pinakapangunahin (sa pagiging matimtiman sa 
Pananalig sa Islam at paniniwala sa Kaisahan ni Allah 
at gumagawa ng lahat ng mga pagsunod kay Allah at sa 
KanyangTagapagbalita), ay magiging tampok (sa Paraiso). 
n - Sila ang magiging pinakamalapit kay Allah. I2 - Sa 
Halamanan ng Kaligayahan (Paraiso). '3- Ang karamihan 
ng mga tao (sa Pinakapangunahin) ay magmumula sa mga 
sinaunang henerasyon (na yumakap sa Islam). ’ 4 - At ang 
iba pang karamihan (sa Pinakapangunahin), ay sila na 
galing sa mga huling panahon (ng henerasyon). (Sila ay 
malalagay) sa mga luklukan na nagagayakan ng ginto at 
mamahaling bato, l6 - Na nakahilig dito at magkakaharap, 
T 'At sakanila ay nakapaligid ang (mga nagsisilbing) kabataan 
na nananatiling (sariwa) sa habang panahon. 18 Na may 
mga tangang kopita at (nangingislap) na bangang sisidlan 
at mga baso na puno ng dalisay na alak (mula sa batis), 
T 9 (Na sa pag-inom nito), sila ay hindi makakaramdam ng 



849 


Ang Pangyayari 

pananakit ng ulo at gayundin ng pagkalasing. 2 °- At mga 
bungangkahoy, anuman ang kanilang piliin. 2I - At anumang 
karne ng mga pabo (at kauri nito) na kanilang maibigan. 
22 - At sila ay (magkakaroon) ng mga Houris (kasamahang 
babae na may magaganda, mapuputi at may maniningning 
na mga mata [bilang asawa ng mga matimtiman}). 2 3- Na 
tulad ng mga natatagong Perlas. 2 + Bilang gantimpala sa 
kanilang ginawa ng nakalipas (na buhay). 2 5-At doon aywala 
silang maririnig na malalaswang salita o anumang salita ng 
kapintasan o kasalanan (tulad ng paninirang puri, atbp.). 
26 - Maliban lamang sa pagsasabi ng : Kapayapaan! (at muli 
ay) Kapayapaan! 

2 7 - At sila na kasamahan ng Kanang Kamay, - Sino baga 
sila na magiging kasamahan ng Kanang Kamay? 2§ - (Sila) ay 
mananahan sa gitna ng mga punong lote na walang tinik, 
2 9- Sa gitna ng punong Talh (punong saging), na may mga 
bulaklak (at bunga) na kumpol-kumpol, 3°- Sa malabay 
(at nakaladlad) na lilim, 3 1 - Sa tabi ng tubig na patuloy na 
dumadaloy, 3 2 - At mga bungangkahoy na sagana, 33- Na hindi 
nagmamaliw ang bunga (kahit wala sa panahon) at hindi 
nauubusan ng ani, 34- At sa mga luklukan (ng karangalan) 
na nakataas. 35- Pagmasdan! Katotohanang nilikha Namin 
ang kanilang Kasamahan (mga Dalaga), sa natatanging 
paglikha. 3 6 - At (Aming) ginawaran sila ng pagiging birhen. 
37 Na inaalagaan (ng kalikasan) ng pantay-pantay sa gulang 
3 8 - Na nalalaan sa mga kasamahan ng Kanang Kamay 39- Ang 
karamihan sa mga tao (ng Kanang Kamay) ay magmumula 
sa sinaunang henerasyon (ng mga yumakap sa Islam). 4 °- At 
ang iba pang karamihan ng mga tao (ng Kanang Kamay) ay 
sila na galing sa (henerasyon) ng huling panahon. 



850 Surah 56 • Al-Waqi’a 

4 1 - At sila na kasamahan ng Kaliwang Kamay, - Sino 
nga ba sila na magiging kasamahan ng Kaliwang Kamay? 
4 2 - (Sila ay magigitna) sa nakakapasong Lagablab ng Apoy 
at kumukulong tubig, 43- At sa Anino (Lilim) ng Maitim 
na Usok, 44 (Ang Lilim) na ito ay walang anumang lamig 
o kaginhawahan, 45- Katotohanang bago pa ito (ang 
Kaparusahan), sila ay nalulong sa karangyaan (at luho sa 
kayamanan), 46 - At nagpatuloy sa pamimihasa sa kahiya- 
hiyang kabuktutan (tulad ng pagsasama ng katambal sa 
pagsamba kay Allah, pagpatay, paggawa ng mga krimen, 
atbp.), 47- At lagi nilang ipinagbabadya: ‘Ano? Kung kami 
ba ay mamatay at maging alabok at kalansay, kami ba ay 
tunay na ibabangong muli sa pagkabuhay?” 4§- (Kami) at 
ang aming mga ninuno (noong pang panahong sinauna)? 
49- Ipagbadya (O Muhammad): “Tunay nga! Silang (mga 
tao) ng panahong sinauna at silang (mga tao) ng huling 
panahon.” 5°- Walang pagsala na titipunin ang lahat ng 
sama-sama sa natataningang pakikipagtipan sa Bantog na 
Araw. 5 1 - Katotohanang kayo na mapaggawa ng kamalian, 
kayo na humahalakhak (sa katotohanan) at nagtatatwa (sa 
Muling Pagkabuhay)! 5 2 - Katotohanang inyong matitikman 
ang puno ng Zaqqum. 53- At inyong pupunuin ang inyong 
sikmura ng mga ito, 54- Tangi pa rito, kayo ay iinom ng 
kumukulong tubig. 55 Katotohanang kayo ay magsisiinom 
(nito) na katulad ng kamelyong may sakit na sumisingasing 
sa pagkauhaw! 5 6 - Ito ang kanilang magiging pasalubong sa 
Araw ng Kabayaran! 

57- Kami (Allah) ang lumikha sa inyo; bakit hindi ninyo 
saksihan ang Katotohanan? 5§- Nakikita ba ninyo ang 
binhi ng tao (semilya) na inyong inilalabas? 59- Kayo ba 



851 


Ang Pangyayari 

ang lumikha sa mga ito (semilya, na nagiging isang ganap 
na tao), o Kami ba ang Manlilikha? 6o - Itinakda Namin ang 
kamatayan sa inyong lahat na inyong maranasan at Kami 
ay hindi manlulupaypay, 61 ■ Na baguhin ang inyong anyo 
at muli kayong likhain sa (bagong) anyo na hindi ninyo 
nababatid. 62 At katotohanang batid ninyo ang unang 
anyo ng paglikha (alalaong baga, ang paglikha kay Adan). 
Bakit nga ba hindi ninyo ipinagbubunyi ang pagpupuri sa 
Kanya o (kayo ay) tumatalima? 6 3- Sabihin ninyo sa Akin! 
Nakikita ba ninyo ang butong (binhi) na inyong itinatanim 
sa lupa? 6 4 Kayo ba ang nagpatubo sa mga ito o Kami ba 
na Manlilikha ang nagpatubo? A Kung Aming nanaisin 
ay magagawa Namin na maging tulyapis ito at kayo ay 
magsisisi (o maiiwan sa pagkamangha). 66 - Na magsasabi: 
“Katotohanang kami ay Maghramun (mga nabibigatan 
sa pagkakautang o nalugi at naparusahan sa kawalan ng 
pakinabang)! 6 7- Katotohanang kami ay hindi nakinabang 
(sa bunga ng aming paghihirap)! 6S - Sabihin ninyo sa Akin! 
Nakikita ba ninyo ang tubig na inyong iniinom? 6 9- Kayo 
ba ang nagpamalisbis nito mula sa mga ulap o Kami ba na 
Nagpapahintulot ang nagpamalisbis nito? 7°- Kung Aming 
ninais ay magagawa Namin ito na maging mapait (at maalat 
na hindi maiinom). Bakit nga ba kayo ay hindi nagbibigay 
pasalamat (kay Allah)?Sabihin ninyo sa Akin! Nakikita 
ba ninyo ang apoy na inyong pinagdiringas? 7 2 - Kayo ba 
ang nagpatubo sa mga punongkahoy na pinagkukunan 
ng apoy (at panggatong) o Kami ang nagpatubo nito? 
73- Ginawa Namin ito bilang Paala-ala (sa Apoy ng Impiyerno 
sa Kabilang Buhay); at isang bagay ng kaginhawahan sa mga 
naninirahan sa ilang (at sa lahat ng iba pa rito sa mundo). 



852 Surah 56 • Al-Waqi’a 

74- Kaya’t ipagdiwang ng may pagpupuri ang Pangalan ng 

iyong Panginoon, ang Kataas-taasan! 

75- Tunay nga! Aming tinawag upang magpatotoo ang 
Mawaqi (ang paglubog o malalaking palasyo ng mga 
bituin). 76 - At katotohanang ito ay dakilang pagsumpa, 
kung inyo lamang nalalaman. 77- At katotohanang (ito) ang 
pinakamarangal (at banal) na pagdalit (ang Qur’an). 7 8 - Sa 
isang Aklat na ganap na napapangalagaan (na kay Allah sa 
Kalangitan, alalaong baga ang A1 Lauh A1 Mahfuz). 79- Na 
walang sinuman ang makakahipo niyaon (Aklat ni Allah) 
maliban sa (kanila) na dalisay at malilinis sa kasalanan 
(alalaong baga, ang mga anghel). So - Isang Kapahayagan (ang 
Qur’an) mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang . 81 Ang 
Pahayag bang ito (ang Qur’an) ay hindi ninyo (mga hindi 
sumasampalataya) gaanong pinapahalagahan? 8z - At sa halip 
(na inyong pasalamatan si Allah) sa mga biyaya na inyong 
ikinabubuhay mula sa Kanya, sa kabalintunaan ay inyong 
itinatwa Siya (sa kawalan ng pananalig)! 

8 3- Nguni’t bakit hindi ninyo (pinangahasan) nang ang 
( kaluluwa ng isang mamamatay na tao) ay umabot na 
sa kanyang lalamunan? 8 4- At kayo ay pansamantalang 
(nakaupo) at nakatingin lamang, 8 J Datapuwa’t Kami 
(alalaong baga, ang Aming mga anghel na kumukuha ng 
kaluluwa) ay higit na malapit sa kanya kaysa sa inyo, subalit 
(sila) ay hindi ninyo nakikita, 86 - Kaya’t bakit hindi ninyo 
ginawa, - kung kayo nga ay hindi sakop ng (darating) na 
pagsusulit at kabayaran (kaparusahan, atbp.). 8 7- Inyong 
ibalik (muli ang kanyang) kaluluwa sa kanyang katawan, 
kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan? 88 - At kung siya (na 
mamamatay na) ay isa sa Muqaribun (siya na ang magiging 



853 


Ang Bakal 

kasama ay mga malalapit kay Allah), 8 9- (Sasakanya) ang 
kapahingahan at kasiyahan sa Hardin ng Kaligayahan 
(Paraiso). 9°- At kung siya (na mamatay na) ay kasamahan 
ng Kanang Kamay, 9 1 - (Ay sasakanya ang pagbati): 
Sumainyo ang kapayapaan at kapanatagan mula sa mga 
kasamahan ng Kanang Kamay. 9 2 - Datapuwa’t kung siya (na 
mamamatay) ay kasama roon sa mga nagtuturing na huwad 
(sa katotohanan ang Muling Pagkabuhay), at tumahak 
sa kamalian, 93- Sa kanya ay isasalubong ang kumukulong 
tubig, 94- At pagkasunog sa Apoy ng Impiyerno. 95- Tunay 
ngang ito ang Lubos na Katotohanan, ang Katiyakan. 
9 6 Kaya’t ipagbunyi nang may pagpupuri ang Pangalan ng 
iyong Panginoon, ang Kataas-taasan! 

Surah 57 • Al-Hadid 

Ang Bakal 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Ang lahat ng anupamang nasa kalangitan at kalupaan 
ay nagpapahayag ng pagpupuri at kaluwalhatian kay 
Allah, sapagkat Siya ang Pinakamataas sa Kapangyarihan, 
ang Lubos na Maalam. 2 - Sa Kanya ang pag-aangkin 
ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. Siya ang 
naggagawad ng buhay at nagbibigay ng kamatayan, at 
Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. 3 Siya ang 
Una (walang anuman bago pa sa Kanya) at Huli (walang 
anuman matapos Siya), ang Kataas-taasan (walang anuman 




854 


Surah 57 • Al-Hadid 


ang higit sa Kanya) at Pinakamalapit (walang anuman ang 
higit na malapit sa Kanya). At Siya ang may kaalaman sa 
lahat ng bagay. 4- Siya (Allah) ang lumikha ng kalangitan 
at kalupaan sa anim na araw, at nag-Istawa (itinatag 
o iniluklok) Niya ang Kanyang Sarili sa Luklukan (sa 
paraan na naaayon sa Kanyang Kamahalan). Talastas Niya 
kung ano ang pumapasok sa kalupaan at kung ano ang 
lumalabas dito, at batid Niya kung ano ang bumababa sa 
kalangitan at umaakyat doon. At Siya ay laging nasa inyo 
(sa pamamagitan ng Kanyang Karunungan) saan man kayo 
naroroon. At si Allah ang Lubos na Nakakamatyag ng 
lahat ninyong ginagawa. Sa Kanya ang kapamahalaan ng 
mga kalangitan at kalupaan; at ang lahat ng pangyayari ay 
bumabalik kay Allah (sa Pagpapasya). 6 Pinagsanib Niya 
ang gabi sa araw (ang pag-igsi ng oras sa gabi ay idinagdag 
sa oras ng maghapon), at pinaglagom Niya ang araw sa gabi 
(ang pag-igsi ng oras ng maghapon ay idinagdag sa oras ng 
gabi); at Siya ay Tigib ng Karunungan sa lahat ng mga lihim 
(ng dibdib). 

7- Manampalataya kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita 
(Muhammad), at gumugol sa pagkakawanggawa mula 
sa kayamanan na pamanang kaloob Niya sa inyo. At sa 
inyo na sumasampalataya at gumugugol (sa kawanggawa 
at Kapakanan ni Allah), sasakanila ang malaking 
gantimpala. 8 - Ano ba ang nangyayari sa inyo at kayo 
ay hindi sumasampalataya kay Allah? Samantalang ang 
Tagapagbalita (Muhammad) ay nag-aanyaya sa inyo na 
kayo ay sumampalataya sa inyong Panginoon (Allah) at 
katotohanang tinanggap Niya ang inyong kasunduan, kung 
kayo ay mga tao na may tunay na pananalig. 9- Siya (Allah) ang 



855 


Ang Bakal 

nagpaparating sa Kanyang Tagapaglingkod (Muhammad) 
ng lantad na Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda, 
atbp.) upang Kanyang magabayan kayo mula sa kailaliman 
ng kadiliman tungo sa liwanag. At katotohanang si Allah sa 
inyo ay Puspos ng Kabutihan at Pinakamaawain. IO - At ano 
ang nangyayari sa inyo at kayo ay hindi gumugugol para sa 
Kapakanan ni Allah? At kay Allah lamang ang pagmamay- 
ari ng lahat ng mga kayamanan at pamana ng kalangitan 
at kalupaan. Hindi magkatulad sa inyo ang mga gumugol 
nang kusa at nakipaglahan noon sa pagsakop (sa Makkah), 
at sa kanila (na kasama mo na lumaban [hanggang] sa 
katapusan). Sila ay higit na mataas sa antas kaysa sa gumugol 
nang kusa at nakipaglaban sa bandang huli. Datapuwa’t sa 
lahat, si Allah ay nangako ng pinakamabuting gantimpala. 
At si Allah ang Ganap na Nakakabatid ng lahat ng inyong 
ginagawa. 

"■ Sino baga siya na magpapautang kay Allah ng isang 
magandang pautang? At si Allah ang magpaparami 
nito ng maraming beses sa kanyang kapakinabangan, 
gayundin naman ay tatanggap pa siya ng masaganang 
biyaya (alalaong baga, ang Paraiso). I2 - Sa Araw na inyong 
mapagmamasdan ang mga nananampalatayang lalaki at 
mga nananampalatayang babae, kung paano ang kanilang 
Liwanag ay tumatakbo sa kanilang harapan at sa kanilang 
kanang kamay (Ang kanilang pagbati ay ito): “ Magandang 
balitasainyosaarawnaitolMga Halamanannasaibabanito 
ay may mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso), upang manirahan 
dito magpakailanman! Katotohanang ito ang Pinakamataas 
na Tagumpay!” '3- Sa Araw na ang mga mapagkunwari, 
lalaki at babae, ay magsasabi sa mga nananampalataya: 



856 


Surah 57 • Al-Hadid 


“Inyong hintayin kami! Kami ay hayaan ninyo na humiram 
(ng liwanag) mula sa inyong Liwanag!” At sa kanila ay 
ipagbabadya: “Magsitalikod kayo sa inyong harapan! At 
ngayon, kayo ay magsihanap ng liwanag (na hindi nila 
matatagpuan)! Kaya’t isang dingding angititindig sapagitan 
nila na rito ay may tarangkahan. Sa loob nito ay naroroon 
ang walang maliw na Habag, at sa labas nito hanggang sa 
tagiliran, ay naroroon ang (pagkagalit) at Kaparusahan!” 
’4- (Sila na mapagkunwari na nasa labas) ay magsisitawag (sa 
mga sumasampalataya): “Kami ba ay hindi ninyo kasama? 
Ang mga sumasampalataya ay sasagot: “Tunay nga! Subalit 
hinayaan ninyo ang inyong sarili na mabulid sa tukso; kayo 
ay naghintay sa aming kapahamakan; kayo ay nag-agam- 
agam (sa pangako ni Allah); at ang inyong (huwad) na 
pagnanasa ang luminlang sa inyo; hanggang ang Pag-uutos 
ni Allah ay ipatupad. At ang Punong Manlilinlang (Satanas) 
ang dumaya sa inyo tungkol kay Allah. '5- Kaya’t sa Araw 
na ito, walang kabayaran ang tatanggapin sa inyo (na mga 
mapagkunwari), gayundin sa mga nagtakwil kay Allah (sa 
Kanyang Kaisahan at sa Islam). Ang inyong tahanan ay 
Apoy. Ito ang angkop na lugar na mag-aangkin sa inyo at 
tunay namang (ito) ay isang masamang tagapagtangkilik!” 

16 Hindi pa ba dumatal ang panahon sa puso ng mga 
sumasampalataya (na may kapakumbabaan at gumugugol 
sa pag-aala-ala kay Allah, sa Kanyang Kaisahan at sa Islam) 
na matablan ng katotohanan na ipinahayag (ang Qur’an) 
sa kanila; (baka mangyari) na sila ay matulad sa mga tao na 
pinagpahayagan ng Kasulatan noon pang una (ang Torah 
[mga Batas} at Ebanghelyo, alalaong baga ang mga Hudyo 
at Kristiyano), gayunman, marami ng panahon ang nalagas 



857 


Ang Bakal 

at ang kanilang puso ay lumaki at tumigas? At marami sa 
kanila ang Fasiqun (mga mapaghimagsik at palasuway 
kay Allah). Dapat ninyong maalaman na si Allah ang 
nagbibigay ng buhay sa patay na lupa (kalupaan na naging 
tigang)! Naririto, katotohanang Aming ipinamamalas ang 
Ayat (mga tanda, katibayan, aral, kapahayagan, atbp.) ng 
magaan sa inyo upang kayo ay makaunawa. 

18 Katotohanang sa mga nagkakaloob ng kawanggawa, 
lalaki man o babae, at nagpapautang kayAllahngmagandang 
pautang, ito ay (Kanyang) pag-iibayuhin ng marami (sa 
kanilang kapakinabangan), at gayundin, sila ay tatanggap 
ng saganang biyaya (alalaong baga, ang Paraiso). At sa 
mga nananampalataya kay Allah (sa Kanyang Kaisahan) at 
sa Kanyang mga Tagapagbalita, sila ang Siddiqun (alalaong 
baga, mga matatapat na tagasunod ng mga Propeta na 
pangunabin at pinakatampok sa pananalig sa kanila), at 
mga Martir sa Paningin ng kanilang Panginoon, sasakanila 
ang kanilang Gantimpala at kanilang Liwanag. Datapuwa’t 
sila na nagtatakwil kay Allah (sa Kanyang Kaisahan at sa 
Islam) at nagtatatwa ng Aming Ayat (mga tanda, katibayan, 
kapahayagan, aral, atbp.), sila ang mga kasamahan ng Apoy 
ng Impiyerno. 

2 °- Dapat ninyong maalamang lahat na ang buhay sa 
mundong ito ay isa lamang laro at pampalipas oras, isang 
pagpaparangalan sa gayak at tampok na pangangalandakan 
sa lipon ninyo at pagpaparami (sa pagpapaligsahan) ng 
inyong mga sarili sa mga kayamanan at mga anak. Narito ang 
isang paghahalintulad: Kung paano ang ulan at pagtubo (ng 
halaman) ay nagbibigay sigla sa (puso) ng mga magsasaka; 
hindi magtatagal ito ay malalanta at mapagmamasdan 



858 


Surah 57 • Al-Hadid 


mo na ito ay naninilaw, at magiging tuyo at malalansag. 
Datapuwa’t sa Kabilang Buhay ay mayroong (kapwa) isang 
Malupit na Kaparusahan (sa mga walang pananalig kay 
Allah at tagasunod ng kamalian) at Kapatawaran mula 
kay Allah at (Kanyang) pagkalugod (sa mga nananalig kay 
Allah at tagasunod sa kabutihan). At ano ba ang buhay sa 
mundong ito, maliban lamang sa mga paninda at mga bagay 
ng pandaraya? 2I - Bigyang pansin ninyo (ang paghahanap) 
ng Kapatawaran mula sa inyong Panginoon (Allah) at tungo 
sa Halamanan ng Kaligayahan (Paraiso) na ang lapad nito 
ay kasinglawak ng kalangitan at kalupaan na inihanda 
sa mga sumasampalataya kay Allah at sa Kanyang mga 
Tagapagbalita. Ito ang Biyaya ni Allah na ipinagkaloob Niya 
sa sinumang Kanyang maibigan, at si Allah ang Panginoon 
ng mga Biyayang Walang Pagmamaliw. 

22 - Walang masamang pangyayari ang magaganap dito sa 
kalupaan at sa inyong sarili (kaluluwa), maliban na ito ay 
naitala sa Aklat ng Kautusan (A1 Lauh A1 Mahfuz), bago pa 
Namin pinapangyari ang lahat sa paglikha. Katotohanang 
ito ay lubhang magaan kay Allah (alalaong baga, ang manalig 
sa maka-Diyos na pagtatakda, ang Qadar). 2 3- Upang 
kayo ay hindi mahapis sa mga bagay na nabigo ninyong 
kamtin, gayundin naman, ay huwag maging mapagmataas 
sa mga biyayang ipinagkaloob sa inyo. At si Allah ay hindi 
nagmamahal sa mga nagmamagaling sa pagyayabang. 2 4- (At 
sila) na mga tao na mapagnasa (at gahaman) at nagtutulak 
ng pagnanasa (at pagkagahaman) sa mga tao (si Allah ay 
hindi nangangailangan ng kanilang tulong). At sinuman ang 
tumalikod (sa Pananalig at Landas ni Allah), katotohanang 



859 


Ang Bakal 

si Allah ay Tigib ng Kasaganaan (walang pangangailangan), 
at Karapat-dapat sa Lahat ng Pagpupuri. 

2 5- Katotohanang isinugo Namin (noon pa) ang Aming 
mga Tagapagbalita na may Maliwanag na mga Katibayan, 
at ipinadala Namin sa kanila ang Kasulatan at Timbangan 
(ng Matuwid at Mali), upang ang mga tao ay magsitindig 
sa katarungan. At inilabas namin ang Bakal, na naririto ang 
malaking lakas (sa mga bagay ng pakikipaglaban), gayundin 
naman ng maraming kapakinabangan sa sangkatauhan, 
upang masubukan ni Allah kung sino ang tutulong ng 
lingid sa Kanya (sa Kanyang Relihiyon), at sa Kanyang 
mga Tagapagbalita. Katotohanang si Allah ay Ganap na 
Makapangyarihan, ang Mataas sa Kapamahalaan. 

z6 - At tunay na isinugo Namin si Noe at Abraham, at 
itinatag Namin sa kanilang lahi ang pagka-Propeta at 
Kapahayagan, ang ilan sa kanila ay nasa tamang patnubay, 
datapuwa’t ang karamihan sa kanila ay Fasiqun (mga 
mapaghimagsik at palasuway kay Allah). 2 “- (At sa kanilang 
pagsasayang ng oras) ay isinugo Namin sa kanila ang 
iba pang mga Tagapagbalita. Aming isinugo sa kanila si 
Hesus, ang anak ni Maria, at ibinigay Namin sa kanya ang 
Ebanghelyo, at itinalaga Namin sa puso ng mga sumusunod 
sa kanya ang Aming Pagkalinga at Habag. Datapuwa’t 
ang hindi pag-aasawa na itinalaga nila sa kanilang sarili; 
ito ay hindi Namin iginawad sa kanila, subalit (ito ay 
kanilang pinaghanap) upang mabigyang kasiyahan si 
Allah; ngunit sila ay hindi nagpatupad nito sa nararapat 
na pagtupad. Kaya’t ipinagkaloob Namin sa lipon nila na 
sumasampalataya ang kanilang (laang) gantimpala, subalit 



860 Surah 58 • Al-Mujadalah 

ang karamihan sa kanila ay Fasiqun (mga mapaghimagsik 

at palasuway kay Allah). 

28 O kayong nananalig (kay Moises {mga I Iudyo] at kay 
klesus {mga Kristiyano})! Pangambahan ninyo si Allah 
at sumampalataya rin kayo sa Kanyang Tagapagbalita 
(Muhammad). Ipagkakaloob Niya sa inyo ang dalawang 
bahagi ng Kanyang Habag at ipagkakaloob Niya sa inyo 
ang isang Tanglaw na inyong malalakaran (sa matuwid na 
landas), atpatatawarinNiyaang(inyongnakaraan), sapagkat 
si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, Ang Pinakamaawain. 
2 9- Upang mapag-alaman ng Angkan ng Kasulatan 
(mga Hudyo at Kristiyano), na wala silang anupamang 
kapangyarihan na higit sa mga Biyaya ni Allah, at ang 
(Kanyang) biyaya ay (tandisang) nasa sa Kanyang Kamay 
lamang, na Kanyang igagawad sa sinumang Kanyang 
maibigan sapagkat si Allah ang Panginoon ng Nag- 
uumapaw na Biyaya. 


Surah 58 •Al-Mujadalah 

Ang Babae na Nagsusumamo 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

T - Katotohanang si Allah ay nakarinig (at nakatanggap) 
ng pangungusap ng isang babae (Khaula bint Tha’laba) na 
nagsusumamo sa iyo (O Muhammad) tungkol sa kanyang 
asawa (Aus bin As-Samit) at ipinaninikluhod niya ang 
kanyang daing (sa pananalangin ) kay Allah. At si Allah 




861 


Ang Babae na Nagsusumamo 
(ay lagi nang) dumirinig ng mga pagmamatuwid sa panig 
ninyong dalawa, sapagkat si Allah ang Nakakarinig at 
Nakakamasid (ng lahat ng bagay). 

2 - Kung sinuman sa inyong kalalakihan ang maghain ng 
diborsiyo (paghihiwalay) sa kanilang asawa sa pamamaraan 
ng Zihar (isang salitain ng lalaki sa kanyang asawa: ‘Ikaw 
(babae) ay katulad ng likod ng aking ina’, alalaong baga, 
hindi marapat sa akin na sipingan ka). Sila ay hindi maaari 
na kanilang maging ina. Wala silang magiging ina maliban 
sa (mga babae) na nagsilang sa kanila. At katotohanang 
sila ay gumagamit ng mga salita (na kapwa) walang 
galang at mali, datapuwa’t katotohanang si Allah ay Lagi 
nang Nagpapaumanhin, ang Lagi nang Nagpapatawad. 
3- Datapuwa’t sila na nagpahayag ng katagang Zihar 
sa kanilang mga asawa at nagnanais na mawalan ng 
kapanagutan sa mga salita na kanilang inusal, (dito ay 
itinalaga sa sinuman bilang kabayaran), na marapat (siyang) 
magpalaya ng isang alipin bago sila magsiping sa isa’t isa. 
Ito ay isang pagpapaala-ala sa inyo (upang hindi na kayo 
magbalik sa hindi marapat na gawain). At si Allah ay Lubos 
na Nakakabatid ng lahat ninyong ginagawa. + At kung 
sinuman ang walang kakayahan (o walang salapi upang 
magpalaya ng isang alipin), ay marapat na mag-ayuno ng 
magkasunod na dalawang buwan bago sila magsiping sa 
isa’t isa, datapuwa’t kung sinuman ang hindi makasunod 
dito ay marapat siyang magpakain ng animnapung tao 
(na nanglilimos). Sa ganito ay maipapakita ninyo ang 
inyong ganap na Pananampalataya kay Allah at sa Kanyang 
Tagapagbalita. Ito ang mga hangganan (na itinakda) 



862 Surah 58 • Al-Mujadalah 

ni Allah. At sa mga nagtatakwil sa Kanya, sa kanila ay 
naghihintay ang kasakit-sakit na Kaparusahan. 

5- Katotohanang sila na sumusuway sa (mga pag-uutos) 
ni Allah at ng Kanyang Tagapagbalita (Muhammad) 
ay manlulupaypay na parang alikabok (mawawalan ng 
karangalan), na katulad ng mga tao ng panahong sinauna 
na winalang dangal (din), sapagkat ipinarating Namin ang 
Maliliwanag na Ayat (mga tanda, katibayan, kapahayagan, 
aral, atbp.). At ang mga hindi sumasampalataya ay 
magkakamit ng kaaba-abang Kaparusahan. 6 - Sa Araw na 
sila ay ibabangong muli ni Allah nang sama-sama (alalaong 
baga, sa Araw ng Muling Pagkabuhay) at ipangungusap sa 
kanila ang kanilang mga ginawa. Si Allah ang nag-iingat ng 
kanilang pagsusulit habang ito ay kanilang nakalimutan, 
sapagkat si Allah ang Saksi sa lahat ng bagay. 

7- Hindi ba ninyo napagmamalas na si Allah ang 
nakakabatid ng anupamang nasa kalangitan at kalupaan? 
Walang anumang lihim na pag-uusap ang tatlo, na hindi 
Siya pang-apat (sa Kanyang Karunungan, habang Siya ay 
nasa ibahaw ng Kanyang Luklukan sa pampitong Langit), 
gayundin naman ng lima, na hindi Siya pang-anim (sa 
Kanyang Karunungan), gayundin kung kakaunti o marami, 
na hindi Siya isa sa kanila (sa Kanyang Karunungan) 
kahit saan pa mang lugar; at sa bandang huli sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay ay Kanyang ipangungusap sa kanila 
ang kanilang ginawa. Katotohanang si Allah ang Lubos 
na Maalam sa lahat ng bagay. s - Napagmamasdan mo 
ba siya na pinagbawalan (na gumawa) ng mga lihim na 
pagsasanggunian, at pagkaraan ay muling nagbalik doon 
sa mga bagay na ipinagbawal (na kanilang gawin)? At sila 



863 


Ang Babae na Nagsusumamo 

ay nagdaraos ng mga lihim na pagsasanggunian sa kanilang 
sarili patungkol sa kasamaan at pagmamalupit at hindi 
pagsunod sa Tagapagbalita (Muhammad). At kung sila ay 
lumalapit sa iyo, sila ay bumabati sa iyo sa paraan na hindi 
katulad nang pagbati ni Allah sa iyo (bagkus ay sa masamang 
paraan); at sila ay nagsasabi sa kanilang sarili: “Bakit hindi 
kami pinarurusahan ni Allah sa aming mga salita”? Sapat na 
sa kanila ang Impiyerno! Sila ay masusunog dito at tunay 
namang pagkasama-sama ang gayong hantungan! 

9- O kayong nagsisisampalataya! Kung kayo ay 
magdaraos ng lihim na pagsasanggunian, huwag ninyong 
gawin ito tungo sa kasamaan at kalupitan at pagsuway sa 
Tagapagbalita (Muhammad), bagkus ay gawin ninyo tungo 
saAl-Birr (kabutihan at katuwiran) atTaqwa (kataimtiman 
at pagtitimpi sa sarili); at pangambahan ninyo si Allah, 
kayong lahat ay magbabalik sa Kanya sa pagtitipon. 
IO - Ang mga lihim na pagsasanggunian (pagsasabwatan) ay 
inuulot ni Satanas, upang siya ay makapagdulot ng hapis 
sa mga sumasampalataya, datapuwa’t hindi niya (Satanas) 
mapipinsala sila kahit na katiting malibang pahintulutan 
ni Allah; at kay Allah, hayaan ang mga sumasampalataya ay 
magtiwala. 

"■ O kayong nagsisisampalataya! Kung kayo ay 
pinagsabihan na maglaan ng lugar sa mga pagtitipon 
(magsikalat kayo) at magbigay ng puwang. Si Allah ang 
magkakaloob ng (sapat) na lugar sa inyo (mula sa Kanyang 
Habag). At kung kayo ay pagsabihan na tumindig (sa 
pagdarasal, sa Jihad [banal na pakikipaglaban], o sa 
anumang mabuting bagay), magsitindig kayo. Si Allah 
ang mag-aangat ng (akmang) hanay (at antas) sa inyo na 



864 Surah 58 • Al-Mujadalah 

sumasampalataya at sila na pinagkalooban ng karunungan. 
At si Allah ang Ganap na Nakakabatid ng lahat ninyong 
ginagawa. 

12 O kayongnagsisisampalataya! Kungkayo ay (nagnanais) 
na sumangguni sa Tagapagbalita (Muhammad) sa pribado, 
gumugol kayo ng anuman sa kawanggawa bago ang inyong 
pribadong pagsangguni. Ito ay higit na makakabuti sa inyo 
at higit na mainam upang dalisayin (ang inyong pag-uugali). 
Datapuwa’t kung kayo ay hindi makatagpo (ng kakayahan 
dito), katotohanang si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, 
ang Pinakamaawain. '3- Kayo baga ay nangangamba na 
gumugol sa kawanggawa bago ang inyong pribadong 
pagsangguni (sa kanya)! Magkagayunman, kung ito ay hindi 
ninyo nagawa at si Allah ay nagpatawad sa inyo, kung gayon 
(sa pinakamagaan naparaan), kayo aymag-alayngpalagiang 
pagdarasal nang mahinusay (Iqamat-us-Salah); at magbigay 
ng Zakat (katungkulang kawanggawa) at sundin ninyo si 
Allah (alalaong baga, gawin ninyong lahat ang ipinag-uutos 
ni Allah at ng Kanyang Tagapagbalita). At si Allah ang 
Lubos na Nakakabatid ng lahat ninyong ginagawa. 

Iz t Hindi mo ba napagmamasdan (O Muhammad) sila na 
(mga mapagkunwari) na nakikipagmabutihan sa mga tao 
na umaani ng Pagkagalit ni Allah (alalaong baga, ang mga 
Hudyo)? Sila ay hindi kabilang sa inyo (na mga Muslim) 
at gayundin sila (na mga Hudyo), at sila ay sumusumpa 
sa kasinungalingan nang lantaran samantalang ito ay 
kanilang nalalaman. Si Allah ay naghanda sa kanila ng 
kasakit-sakit na Kaparusahan. Katotohanang kabuktutan 
ang kanilang mga gawa. l6 - Ginawa nila ang kanilang mga 
pangako (sumpa) bilang pantakip (sa kanilang mga lihis 



865 


Ang Babae na Nagsusumamo 

na gawa). Kaya’t hinahadlangan nila ang mga tao tungo sa 
Landas ni Allah, at sa gayon, sila ay magkakamit ng kaaba- 
abang Kaparusahan. 

'7- Ang kanilang kayamanan gayundin ang kanilang mga 
anak (na lalaki) ay walang maidudulot sa kanila na anumang 
katuturan laban kay Allah. Sila ang magiging kasamahan 
ng Apoy upang manahan doon magpakailanman! 
l8 - Sa Araw na sila ay ibabangong muli ni Allah (tungo sa 
paghuhukom) nang sama-sama (upang magsulit), sa gayon, 
sila ay manunumpa sa Kanya na kagaya ng panunumpa nila 
sa inyo (mga Muslim). At sila ay nag-aakala na mayroon 
silang kakayahan (upang tindigan). Wala, katotohanang 
sila ay mga sinungaling! ’9- Si Satanas ang nangingibabaw 
sa kanila, kaya’t kanyang ginawa na makaligtaan nila 
ang pag-aala-ala kay Allah. Sila nga ang mga kampon ni 
Satanas! Katotohanan, ang mga kampon ni Satanas ang 
mapapahamak! 2 °- Sila na sumusuway sa (pag-uutos) ni 
Allah at ng Kanyang Tagapagbalita (Muhammad), sila nga 
ang higit na magiging kaaba-aba (sa kawalang kahihiyan). 
2I - Si Allah ay nagtakda: “Katotohanang Ako at ang Aking 
mga Tagapagbalita ang mananaig at magtatagumpay” 
Katotohanang si Allah ang Lubos na Makapangyarihan, 
ang Kataas-taasan. 

22 - Ikaw (O Muhammad) ay hindi makakatagpo ng 
sinumang (mga) tao na sumasampalataya kay Allah at sa 
Huling Araw, na nakikipagkaibigan sa mga sumasalungat 
kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita (Muhammad), 
kahima’t sila ay kanilang mga ama, o kanilang mga anak, 
o kanilang mga kapatid o kanilang mga kamag-anak. Sa 
kanila ay Kanyang isinulat ang Pananalig sa kanilang puso 



866 


Surah 59 • Al-Hashr 


at (Kanyang) pinatibay sila sa Ruh (mga katibayan, liwanag 
at tunay na patnubay) mula sa Kanyang Sarili. At Aming 
tatanggapin sila sa mga Halamanan (Paraiso) na sa ilalim 
nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, upang manirahan dito 
(magpakailanman). Si Allah ay lubos na nalulugod sa kanila, 
at sila rin naman sa Kanya. Sila nga ang mga kabig ni Allah. 
Katotohanan, ang mga kabig ni Allah ang magtatamasa ng 
Tagumpay 


Surah 59 • Al-Hashr 

Ang Pagtitipon 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Ang lahat ng anupamang nasa kalangitan at kalupaan 
ay nagbubunyi ng mga pagpupuri at pagluwalhati kay 
Allah. At Siya ang Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang 
Pinakamaalam. 2 - Siya (Allah) ang nagtaboy sa mga hindi 
sumasampalataya sa lipon ng Angkan ng Kasulatan (alalaong 
baga, ang mga Hudyo ng Bani An-Nadir) mula sa kanilang 
mga tahanan sa unang pagtitipon (ng mga lakas). Kayo ay 
hindi nag-aakala na sila ay lalabas. At sila ay nag-akala na 
ang kanilang mgaTanggulan (Moog) ay makakapagtanggol 
sa kanila kay Allah! Datapuwa’t ang (Kaparusahan) ni Allah 
ay dumating sa kanila mula sa lahat ng sulok na hindi nila 
inaasahan, at Siya ay nagpukol ng lagim sa kanilang puso, 
upang kanilang wasakin ang kanilang mga tirahan sa 
pamamagitan ng kanilang mga kamay at ng mga kamay ng 




867 


Ang Pagtitipon 

mga sumasampalataya. Kaya’t inyong sundin angTagubilin, 
O kayong may mga mata (upang magmalas)! 

3- At kung hindi lamang itinakda ni Allah na sila ay 
mapatapon, walang pagsalang sila ay parurusahan Niya 
sa mundong ito, at sa Kabilang Buhay ay katiyakang 
sasakanila ang Kaparusahan ng Apoy. 4- Ito’y sa dahilang 
sila ay sumalungat kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita 
(Muhammad). At sinuman ang sumalungat kay Allah, 
katotohanang si Allah ay Mahigpit sa Kaparusahan. 
5- Kahit na kayo (O mga Muslim) ay pumutol ng malalambot 
na punong palmera (ng inyong kaaway), o inyong hinayaan 
ang mga ito na nakatayo sa kanilang mga ugat (at katawan), 
ito ay kagustuhan ni Allah, upang Kanyang mabigyan ng 
kahihiyan ang Fasiqun (mga mapaghimagsik at palasuway 
kayAllah). 

6 At anuman ang ipagkaloob ni Allah na Labi ng Digmaan 
(Fai) sa KanyangTagapagbalita (Muhammad) mula sa kanila, 
na roon ay wala kayong ginawang ekspedisyon (paglalakbay 
na may hangarin) maging yaon man ay sa pangangabayo o 
pangangamelyo. Datapuwa’t si Allah ang nagkakaloob ng 
kapangyarihan sa Kanyang mga Tagapagbalita ng higit sa 
sinumang Kanyang maibigan. At si Allah ay may ganap 
na kapangyarihan sa lahat ng bagay 7- Kung anuman ang 
ipinagkaloob ni Allah na Labi ng Digmaan (Fai) sa Kanyang 
Tagapagbalita (Muhammad), na mula sa mga tao ng mga 
bayan, - ito ay pag-aari ni Allah, ng KanyangTagapagbalita 
(Muhammad), ng mga kamag-anak (ng Tagapagbalitang 
si Muhammad), ng mga ulila, ng mga nangangailangan na 
nagpapalimos, at mganaglalakbayupangito ayhindi maging 
isang kayamanan na nagpapasalin-salin (at ginagamit) ng 



868 


Surah 59 • Al-Hashr 


mga mayayaman sa inyong lipon. Kaya’t inyong kunin ang 
anumang ibigay sa inyo ng Tagapagbalita (Muhammad), at 
anumang ipagbawal niya sa inyo, ito ay inyong iwasan at 
pangambahan si Allah. Katotohanang si Allah ay mahigpit 
sa Kaparusahan. 8 - (At mayroon ding bahagi sa Labi ng 
Digmaan) ang mga mahihirap na Muhajir (mga nagsilikas), 
na itinaboy sa kani-kanilang tirahan at mga ari-arian, 
habang sila ay naghahanap ng mga biyaya mula kay Allah 
at upang mabigyang kasiyahan Siya, at tumulong kay Allah 
at sa Kanyang Tagapagbalita (Muhammad). Katotohanang 
sila ang mga matatapat (sa kanilang sinasabi). 

9 Datapuwa’t sila, na bago pa sa kanila, ay mayroong 
tirahan (saAl-Madinah) at nagsiyakap sa Pananampalataya, 
at nagpapakita ng pagkagiliw sa sinumang pumaparoon sa 
kanila upang manuluyan, at sila ay walang paninibugho sa 
kanilang puso sa anumang ibinigay sa kanila (na mula sa 
Labi ng Digmaan ng Bani An-Nadir), bagkus ay kanilang 
inaasikaso sila ng higit pa sa kanilang sarili bagama’t sila 
ay nagdaranas din ng paghihikahos. At kung sinuman ang 
ligtas sa kanyang sariling kasakiman, sila nga ang tunay na 
magkakamit ng kasaganaan at tagumpay. IO - At yaong mga 
dumating pagkaraan nila ay nagsasabi: ‘Aming Panginoon! 
Inyong patawarin kami at ang aming mga kapatid na 
nangauna sa amin sa Pananampalataya, at huwag Ninyong 
ilagay sa aming puso ang damdamin ng pagkamuhi 
at pamiminsala sa mga sumasampalataya. Aming 
Panginoon! Katotohanang Kayo ay Tigib ng Kabaitan, ang 
Pinakamaawain”. 

11 Hindi mo ba napagmamasdan (O Muhammad) 



869 


Ang Pagtitipon 

ang mga mapagkunwari na nagsasabi sa kanilang mga 
kaibigan mula sa lipon ng angkan ng Kasulatan na hindi 
nananampalataya: “(Si Allah ang Saksi), kung kayo ay 
ipatapon, kami (rin) ay tunay na sasama sa inyo at hindi 
namin susundin ang sinuman na laban sa inyo, at kung kayo 
ay lusubin (sa pakikipaglaban), katiyakang kami ay tutulong 
sa inyo”. Datapuwa’t si Allah ang Saksi na sila ay tunay na 
mga sinungaling. 12 Katiyakang kung sila (na mga Hudyo) 
ay ipatapon, kailanman (ang mga mapagkunwari) ay hindi 
sasama sa kanila, at kung sila ay lusubin (sa pakikipaglaban), 
kailanman ay hindi sila tutulong sa kanila. At kung sila 
ay tumulong sa kanila, sila (na mga mapagkunwari) ay 
tatalikod sa kanila upang sila ay hindi magtagumpay. 

'-!■ Katotohanang kayo (na mga sumasampalataya) ay 
higit na nagdudulot ng pangamba sa kanilang puso kaysa 
(sa pangamba) kay Allah. Ito’y sa dahilang sila ay mga 
tao na hindi marunong makaunawa (sa Kamahalan at 
Kapangyarihan ni Allah). ‘4- Kayo ay hindi nila lalabanan 
kahit na sila ay sama-sama, maliban sa napapangalagaang 
mga bayan (may sapat na Tanggulan), o kung nasa likod 
ng mga bakod. Ang pagkamuhi sa pagitan nila ay lubhang 
masigasig. Kung sila ay inyong titingnan ay aakalain 
ninyo na sila ay nagkakaisa, datapuwa’t ang kanilang puso 
ay magkakahiwalay, sapagkat sila ay mga tao na salat sa 
karunungan. 

'5- Sila ay katulad ng (mga Hudyo ng Bani An-Nadir 
na nagdusa) sa maigsing panahon bago pa sa kanila, at 
kanilang natikman ang dulot na kasamaan ng kanilang 
gawa, at (sa Kabilang Buhay) ay may nakalaan sa kanila 
na kasakit-sakit na Kaparusahan. l6 - (Ang kanilang mga 



870 


Surah 59 • Al-Hashr 


kapanalig ay luminlang sa kanila) na katulad ni Satanas, 
nang siya ay magsulsol sa tao at magsabi: “Huwag kayong 
manampalataya kay Allah.” Datapuwa’t kung (ang tao) ay 
hindi manalig kay Allah, si Satanas ay nagsasabi: “Wala 
akong kinalaman sa inyo. Aking pinangangambahan si 
Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang!” r 7- Ang 
kahihinatnan nila kapwa ay ang kanilang pagkapariwara 
sa Apoy, dito sila maninirahan magpakailanman. Ito ang 
kabayaran ng Zalimun (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, 
mapaggawa ng kamalian, walang pananalig kay Allah at sa 
Kanyang Kaisahan, tampalasan, atbp.). 

lS - O kayong sumasampalataya! Pangambahan ninyo 
si Allah (at panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya), 
at bayaan ang bawat kaluluwa na hanapin (ang biyaya) 
na naghihintay para sa kanya sa kinabukasan. Tunay! 
Pangambahan ninyo si Allah. Katotohanang si Allah ang 
Ganap na Nakababatid ng lahat ninyong ginagawa. At 
huwag kayong tumulad sa kanila na nakalimot kay Allah 
(alalaong baga, naging palasuway kay Allah); at Kanyang 
pinapangyari na malimutan nila ang kanilang kaluluwa (ang 
makalimot sila na gumawa ng mabubuting gawa)! Sila nga 
ang Fasiqun (mga mapaghimagsik at palasuway kay Allah)! 
2 °- Hindi magkatulad ang mga Kasamahan ng Apoy at mga 
Kasamahan ng Paraiso. Ang mga Kasamahan ng Paraiso 
ang magkakamit ng tagumpay at kapanatagan. 

21 ■ At kung Aming ipinanaog ang Qur’an sa (ibabaw 
ng) bundok, katotohanang iyong mapagmamasdan ito 
(bundok) na nangangayupapa at nalalansag sa pagkabiyak 
dahilan sa pangamba kay Allah. Ito ay isang paghahambing 
na Aming inihantad sa mga tao upang sila ay magsaalang- 



871 


Ang Babae na Susuriin 

alang. 22 - Siya si Allah, wala ng iba pang Diyos maliban 
sa Kanya. La ilaha illa Huwa (Wala ng iba pang diyos na 
karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya), 
ang Lubos na Nakakaalam ng mga nakalingid at lantad. 
Siya ang Pinakamapagbigay, ang Pinakamaawain. 2 3- Siya si 
Allah, wala ng iba pang Diyos maliban sa Kanya. La ilaha 
illa Huwa (Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag- 
ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya), ang Hari, ang 
Banal - angTanging Isa na ligtas sa lahat ng mga kasahulan 
at kapintasan, ang Tagapagbigay ng Kapanatagan, ang 
Tagapagbantay sa lahat ng Kanyang mga nilalang, ang 
Pinakamakapangyarihan, ang Tagapagpasunod, ang 
Kataas-taasan. Luwalhatiin si Allah! (Higit Siyang) mataas 
sa lahat ng kanilang iniaakibat na mga katambal sa Kanya. 
2 4- Siya si Allah, ang Manlilikha, ang Pinagmulan ng lahat 
ng bagay, ang Tagapagkaloob ng mga Hubog. Siya ang 
nag-aangkin ng lahat ng Pinakamainam na Pangalan. Ang 
lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay lumuluwalhati sa 
Kanya. At Siya ang Sukdol sa Kapangyarihan, ang Tigib ng 
Karunungan. 


Surah 60 • Al-Muntahinah 

Ang Babae na Susuriin 


Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ O kayong sumasampalataya! Huwag ninyong ituring ang 
Aking mga kaaway at inyong mga kaaway, (alalaong baga, 




872 Surah 60 • Al-Muntahinah 

mga hindi sumasampalataya at mapagsamba sa diyus- 
diyosan, atbp.), bilang mga kaibigan (o tagapagsanggalang) 
at nagpapakita kayo ng inyong pagkagiliw sa kanila, 
kahima’t sila ay nagsipagtakwil sa katotohanan na 
ipinadala sa inyo (Kaisaban ni Allah, ang Qur’an, at Propeta 
Muhammad). (Sa kabalintunaan), sila ay nagtaboy sa 
Tagapagbalita (Muhammad) at sa inyo (mula sa inyong mga 
tahanan), sapagkat kayo ay nananampalataya kay Allah na 
inyong Panginoon! Kung kayo ay naparito na nagsisikap 
na makamtan ang Aking Daan at naghahanap ng Aking 
Mabuting Kasiyahan, (sila ay huwag ninyong tanggapin 
bilang inyong mga kaibigan). Kayo ay nakikipag-usap nang 
lihim sa kanila tungkol sa pag-ibig (at pakikipagkaibigan), 
samantalang Ako ang nakakabatid ng lahat ninyong 
ikinukubli at lahat ninyong ipinapahayag. At sinuman sa 
inyo (na mga Muslim) ang gumawa nito ay katotohanang 
napaligaw siya (ng malayo) sa tuwid na landas. 2 - Kung ibig 
nilang makuha ang mabubuti sa lipon ninyo ay kikilos sila 
bilang inyong kaaway At iuunat nila ang kanilang mga kamay 
at kanilang mga dila ng laban sa inyo tungo sa kasamaan, at 
sila ay naghahangad na inyong itakwil ang katotohanan 3- 
Sa Araw ng Paghuhukom, ang inyong mga kamag-anak at 
inyong mga anak ay walang magiging kapakinabangan sa 
inyo (laban kay Allah). Siya (Allah) ang hahatol sa pagitan 
ninyo sapagkat si Allah ay Lubos na Nakakamasid ng lahat 
ninyong ginagawa. 

4 Katotohanang mayroon para sa inyo na mabuting 
halimbawa (upang inyong sundin ) ang makakamtan ninyo 
kay Abraham at sa kanyang mga kasama, nang sila ay 
mangusap sa kanilang mga tao: “Kami ay hindi kasangkot 



873 


Ang Babae na Susuriin 

sa inyo at sa anupamang inyong sinasamba maliban pa 
kay Allah, kami ay nagtakwil sa inyo, at dito ay nag-ugat, 
sa pagitan namin at ninyo, ang lubusang pagkamuhi at 
pagkagalit, maliban na kayo ay manampalataya kay Allah 
at sa Kanya lamang”, maliban sa naging pangungusap ni 
Abraham sa kanyang ama: “Katotohanang aking ipagdarasal 
kayo tungo sa inyong kapatawaran (mula kay Allah), 
bagama’t wala akong kapangyarihan (na makakuha ng 
katiyakan) para sa inyong kapakanan mula kay Allah. (Sila 
ay nagsipanalangin:) ‘Aming Panginoon! sa Inyo (lamang) 
kami nagtitiwala at sa Inyo (lamang) kami dumudulog sa 
pagsisisi, at sa Inyo (lamang) ang aming huling hantungan. 
5- Aming Panginoon! Huwag Ninyong ipahintulot na 
kami ay maging pagsubok sa mga hindi sumasampalataya, 
bagkus ay Inyong patawarin kami, aming Panginoon! 
Katotohanang Kayo, at Kayo lamang ang Pinakamataas 
sa Kapangyarihan, ang Pinakamaalam.” 6 Katotohanang 
mayroon sa kanila na isang mabuting halimbawa upang 
inyong panuntunan, doon sa mga tao na ang pag-asa ay kay 
Allah at sa Huling Araw. Datapuwa’t kung sinuman ang 
tumalikod, katotohanang si Allah ay hindi nangangailangan 
ng anupaman, at sa Kanyang lahat (nauukol) ang pagpupuri. 
7- Maaaring si Allah ay magkaloob sa inyo ng pagmamahal 
(at pakikipagkaibigan) sa mga tao na itinuturing ninyo 
(ngayon) na inyong mga kaaway sapagkat si Allah ang may 
kapangyarihan (sa lahat ng bagay), at si Allah ang Laging 
Nagpapatawad, ang Pinakamaawain. 

8 Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah tungkol sa mga 
tao na hindi lumalaban sa inyong pananampalataya at hindi 
nagtataboy sa inyo sa inyong tahanan, na sila ay inyong 



874 Surah 60 • Al-Muntahinah 

pakitunguhan nang mabuti at makatarungan, sapagkat 
si Allah ay nagmamahal sa mga taong gumagawa ng may 
katarungan. 9- Si Allah ay nagbabawal lamang sa inyo hinggil 
sa mga tao na lumalaban sa inyong pananampalataya at 
nagtataboy sa inyo sa inyong mga tahanan at tumutulong 
sa iba upang kayo ay mapaalis, si Allah ay nagbabawal sa 
inyo na kayo ay makitungo sa kanila (sa pakikipaglaban 
at kaligtasan). At sinuman ang makitungo sa kanila (sa 
ganitong kalagayan), kung gayon, sila ang Zalimun (mga 
gumagawa ng kamalian at sumusuway kay Allah). 

IO - O kayong nagsisisampalataya! Kung may dumarating 
sa inyo na mga Sabaeng nagsisilikas, suriin (at bigyang 
pagsusulit) sila. Si Allah ang tunay na nakakabatid ng 
kanilang pananampalataya, at kung inyong matiyak na 
sila ay nananampalataya, sila ay huwag ninyong pabalikin 
sa mga hindi sumasampalataya. Sila ay hindi naaayon sa 
batas (na maging asawa) ng mga walang pananampalataya, 
gayundin naman, hindi naaayon sa batas na ang walang 
pananampalataya ay maging (asawa) nila. Ngunit bayaran 
ninyo ang mga hindi sumasampalataya kung anuman 
ang kanilang ginugol sa kanila bilang dote. At hindi 
isang kasalanan sa inyo kung nais ninyong mag-asawa 
sa kanila, kung inyo nang nabayaran ang kanilang dote. 
IT ' At kung sinuman sa inyong mga asawa ang umalis sa inyo 
at tumungo sa mga hindi sumasampalataya, at mayroon 
kayong kakayahang (makakuha ng babae sa kabilang 
panig), kung gayon ay inyong bayaran ang mga lalaking 
iniwan ng babae, sa halaga na kanilang ginugol (sa kanilang 
dote), at pangambahan ninyo si Allah; Siya na inyong 
sinasampalatayanan. 



875 


Ang Babae na Susuriin 

12 O Propeta! Kung ang mga sumasampalatayang babae 
ay magsilapit sa iyo upang sila ay manumpa sa iyo ng 
katapatan (Bai’a o pangako), na sila ay hindi magtatambal 
ng anupaman sa pagsamba kay Allah, na sila ay hindi 
magnanakaw, na sila ay hindi gagawa ng pangangalunya (o 
bawal napakikipagtalik),nasilaayhindipapatayngkanilang 
mga anak, na sila ay hindi magsasalita ng paninirang puri, 
na may paghahangad na gumawa ng kabulaanan (alalaong 
baga, na sila ay magkaroon ng mga hindi legal na angkin ng 
kanilang asawa), at sila ay hindi lalabag sa iyo sa anupamang 
bagay na makatarungan, kung gayon, ay iyong tanggapin 
ang kanilang katapatan (Bai’a o pangako), at iyong ipagdasal 
kay Allah ang kapatawaran (ng kanilang mga kasalanan). 
Katotohanang si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain. 

'-!■ O kayong nagsisisampalataya! Huwag kayong 
makitungo (sa pakikipagkaibigan) sa mga tao na ang Poot 
ni Allah (alalaong baga, ang mga Hudyo) ay nasa kanila. 
Katiyakang sila ay nasa kawalan ng pag-asa na makatanggap 
ng anumang mabuti sa Kabilang Buhay, na katulad din ng 
mga hindi sumasampalataya na nasa kawalan ng pag-asa 
hinggil sa mga (nakalibing) sa kanilang puntod (na sila ay 
hindi ibabangong muli sa Araw ng Muling Pagkabuhay). 



876 

Surah 61 *As-Saff 

Ang Mga Moog ng Digmaan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Kahit anupamang nasa kalangitan at kalupaan, bayaan sila 
na ipagbunyi ang mga pagpupuri at pagluwalhati kay Allah, 
sapagkat Siya lamang ang Pinakamataas sa Kapangyarihan, 
ang Pinakamaalam. 2 - O kayong mga nananampalataya! 
Bakit kayo nagsasalita (ng mga bagay) na hindi ninyo 
tinutupad (ginagawa)? 3- Tunay ngang kasuklam-suklam sa 
paningin ni Allah na kayo ay nagsasalita (ng mga bagay) 
na hindi ninyo tinutupad (ginagawa). 4 Katotohanang si 
Allah ay nagmamahal sa mga tao na nakikipaglaban dahil 
sa Kanyang Kapakanan, (sa mga hanay) na sama-sama sa 
digmaan, na tila bang sila ay mga matitibay na moog na 
nasesementuhan. 

5- At (alalahanin), nang si Moises ay nagbadya sa kanyang 
pamayanan: “O aking pamayanan! Bakit kayo ay hindi 
tumatalima sa akin, bagama’t nababatid ninyo ng may 
katiyakan na ako ay Tagapagbalita ni Allah na ipinadala 
sa inyo?” Kaya’t nang sila ay napaligaw sa kamalian, ay 
hinayaan ni Allah na ang kanilang puso ay mapaligaw (sa 
Kanyang landas) sapagkat si Allah ay hindi namamatnubay 
sa Fasiqun (mga naghihimagsik sa pagsuway). 

6 - At (alalahanin) nang si Plesus, ang anak ni Maria, ay 
nagbadya: “O Angkan ng Israel! Ako ay isangTagapagbalita 
ni Allah na ipinadala sa inyo, na nagpapatotoo sa Torah 




877 


Ang Mga Moog ng Digmaan 

(mga Batas) na ipinadala (sa inyo) nang una pa sa akin, 
at nagbibigay sa inyo ng masayang balita ng isang 
Tagapagbalita na susunod sa akin, ang pangalang itatawag 
sa kanya ay Ahmad (alalaong baga, ang ibang pangalan 
ni Propeta Muhammad at ang literal na kahulugan nito 
[Ahmad] ay “siya na nagpupuri kay Allah ng higit pa 
sa iba”). Datapuwa’t nang siya (Ahmad) ay pumaroon 
sa kanila na may mga Maliwanag na Katibayan, sila ay 
nagsipagsabi: “Ito ay isang maliwanag na salamangka!” 

7- Sino baga kaya ang higit na gumagawa ng malaking 
kamalian maliban sa kanya na kumakatha ng kabulaanan 
laban kay Allah, samantalang siya ay inaanyayahan sa 
Islam? At si Allah ay hindi namamatnubay sa Zalimun (mga 
mapagsamba sa diyus-diyosan at mapaggawa ng kamalian). 

8 - Ang kanilang hangarin ay apulahin ang Liwanag ni Allah 
(alalaong baga, ang Pananampalatayang Islam, ang Qur’an, 
at Propeta Muhammad), sa (pamamagitan ng pag-ihip) ng 
kanilang bibig. Datapuwa’t si Allah ang magtatapos (ng 
kapahayagan) ng Kanyang liwanag, kahit na ang mga hindi 
sumasampalataya ay magsitutol (dito). 9- Siya (Allah) ang 
nagsugo ng kanyang Tagapagbalita (Muhammad) ng may 
Patnubay at ng Relihiyon ng Katotohanan (Kaisahan ni 
Allah sa Islam), upang kanyang maipagbadya ito ng higit sa 
lahat ng mga relihiyon, kahit na nga ang Mushrikun (mga 
pagano, mapagsamba sa diyus-diyosan, walang pananalig 
sa Kaisahan ni Allah at Kanyang Tagapagbalitang si 
Muhammad) ay sumalansang (dito). 

IO - O kayong mga nananampalataya! Kayo ba ay aking 
gagabayan sa isang mabuting kalakal na makakapagligtas 
sa inyo sa kasakit-sakit na kaparusahan. n - Na kayo ay 



878 


Surah 61 ’As-Saff 


magsisampalataya kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita 
(Muhammad), at kayo ay magsipagsikhay na mabuti (sa 
inyong kaya) tungo sa Kapakanan ni Allah, sa pamamagitan 
ng inyong mga ari-arian at inyong buhay. Ito ay higit na 
mabuti sa inyo, kung inyo lamang nalalaman! I2 - (Kung 
inyong gawin), Siya ay magpapatawad sa inyo ng inyong 
mga kasalanan at Kanyang tatanggapin kayo sa Hardin 
na sa ilalim nito ay may mga batis na nagsisidaloy at sa 
magagandang Bahay ng Halamanan ng walang hanggan 
(Paraiso), ito ay katotohanang Pinakasukdol naTagumpay 
(na inyong makakamit). T 3- At gayundin (ay magkakaloob 
Siya) ng iha pang (pabuya) na inyong inaasam, - tulong na 
mula kay Allah at dagliang tagumpay. Kaya’t ipamahagi ang 
magandang b ali t a (O Muhammad) s a mga sumas amp alat aya. 

'4- O kayong nananampalataya! Kayo ba ay makakatulong 
ni Allah? Na katulad nang sinabi ni Hesus, ang anak ni Maria, 
sa kanyang mga disipulo: “Sino ang aking makakatulong (sa 
mga gawain) sa (Kapakanan) ni Allah? At ang mga disipulo 
ay sumagot: “Kami ang makakatulong ni Allah!” At ang 
isang bahagi ng Angkan ng Israel ay sumampalataya, at ang 
isang bahagi ay nagsitalikod. Subalit binigyan Namin ng 
kapangyarihan ang mga sumasampalataya laban sa kanilang 
mga kaaway, at sila ang mga nagsipagtagumpay 



Surah 62 ’Al-Jumu’ah 

Biyernes 


879 


Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Maging anupaman ang nasa kalangitan at kalupaan ay 
lumuluwalhati kay Allah, - ang Hari (ng lahat ng bagay), 
ang Banal, ang Puspos ng Kapangyarihan, ang Tigih ng 
Karunungan. 2 - Siya (Allah) ang nagsugo sa mga hindi 
nakapag-aral ng isang Tagapagbalita (Muhammad) mula 
sa kanilang lipon, upang kanyang dalitin sa kanila ang 
Kanyang mga Talata, upang sila ay maging dalisay (sa 
kawalan ng pananalig at pagsamba sa mga diyus-diyosan) 
at sila ay mapatnubayan ng Aklat ng Karunungan (ang 
Qur’an, mga Batas Islamiko, Sunnah-mga salitain ni 
Propeta Muhammad). Katotohanang sila nang panahong 
sinauna ay nasa lantad na kamalian. 3- At Kanyang isinugo 
rin siya (si Propeta Muhammad) sa mga iba pang (Muslim) 
na hindi pa sumasama sa kanila (datapuwa’t sila ay darating) 
. At Siya ang Pinakamakapangyarihan, ang Pinakamaalam. 
4 Ito ang Biyaya ni Allah na Kanyang ipinagkakaloob sa 
sinumang Kanyang maibigan. At si Allah ang Naghahawak 
ng Walang Maliw na Biyaya. 

5- Ang nakakatulad nila na pinagkatiwalaan ng (mga 
tungkulin) ng Torah (mga Batas, alalaong baga, ang 
sumunod sa pag-uutos nito at magsagawa nito), ngunit 
hindi naglaon ay nabigo sa ganitong mga tungkulin, ay 
katulad ng asno na nagpapasan ng malaking dalahin 




880 Surah 62 • Al-Jumu’ah 

ng mga aklat (ngunit walang nauunawaan sa mga ito). 
Kasamaan ang nakakawangki ng mga tao na nagtatatwa 
ng Ayat (mga kapahayagan, katibayan, aral, talata, atbp.) ni 
Allah, at si Allah ay hindi namamatnubay sa Zalimun (mga 
gumagawa ng kamalian, mapagsamba sa diyus-diyosan, 
walang pananalig sa Kaisahan ni Allah, sa Kanyang mga 
Tagapagbalita, sa Kanyang mga Aklat, atbp.). 6 - Ipagbadya 
(O Muhammad): “O kayong mga Hudyo! Kung kayo ay 
nagkukunwari bilang mga kaibigan ni Allah, na nagbubukod 
sa (lahat) ng sangkatauhan, kung gayon ay magnais kayo 
ng kamatayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan.” 
7 Datapuwa’t hindi sila magnanais nito (kamatayan), 
dahilan sa (mga gawa) ng kanilang kamay kung saan sila 
inihantong noong una! At si Allah ang lubos na nakakabatid 
sa Zalimun (mga mapaggawa ng kasalanan, mapagsamba 
sa diyus-diyosan, walang pananalig kay Allah, atbp.). 
8 - Ipagbadya (sa kanila): “Katotohanan, ang kamatayan na 
inyong tinatakasan ay walang pagsalang daratal sa inyo, 
at kung magkagayon, kayo ay muling ibabalik (kay Allah), 
ang Lubos na Nakakaalam ng lahat ng mga nalilingid at 
nakalantad, at Siya ang magsasabi sa inyo kung ano ang 
inyong ginawa.” 

9- O kayong mga nagsisisampalataya (mga Muslim): 
Kung ang panawagan sa pagdarasal sa araw ng Biyernes 
(Al-Jumuah) ay ipinagbadya sa inyo, magmadali na may 
pagsusumamo sa pag-aala-ala kay Allah (pangaral sa 
pananampalataya at panalangin), at talikdan ninyo ang 
kalakal at iba pang bagay, ito ay higit na mainam sa inyo 
kung inyo lamang nababatid. IO - At kung ang pagdarasal 
(Jumuah) ay natapos na, kayo ay malaya na magsipangalat 



881 


Ang Mga Mapagkunwari 

sa kalupaan at magsihanap ng Kanyang mga Biyaya (sa 
pamamagitan ng pagtatrabaho), at lagi ninyong alalahanin 
si Allah upang kayo ay magsipagtagumpay. 11 Datapuwa’t 
kung sila ay nakakakita ng mga paninda na mura at mga 
paglilibang (tunog ng tambol, atbp.), sila ay dagliang 
pumupunta roon, at ikaw (O Muhammad) ay iniiwan nila na 
nakatayo (habang ikaw ay nagpapaala-ala sa pangangaral). 
Ipahayag: “Higit na mabuti ang nasa kay Allah kaysa sa 
anumang paglilibang at murang paninda!” At si Allah ang 
Pinakamahusay sa mga nagkakaloob. 

Surah 63 • Al-Munafiqun 

Ang Mga Mapagkunwari 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'• Kung ang mga mapagkunwari ay nagsisilapit sa iyo (O 
Muhammad), sila ay nagsasabi: “Kami ay nagpapatotoo 
na tunay ngang ikaw ay Tagapagbalita ni Allah.” 
Katotohanang si Allah ang nakakaalam na ikaw ay tunay 
Niyang Tagapagbalita, at si Allah ang nagpapatotoo na 
ang mga mapagkunwari ay katotohanang mga sinungaling. 
2 - Kanilang ginawa ang kanilang mga panunumpa (pangako) 
bilang isang pangubli (ng kanilang mga pagkukunwari); 
kaya’t kanilang hinahadlangan (ang mga tao) tungo sa 
Landas ni Allah. Katotohanan, ang kanilang mga gawa ay 
kasamaan. 3 Ito’y sa dahilang sila ay nagsisampalataya, at 




882 Surah 63 • Al-Munafiqun 

muli ay nagtakwil sa pananampalataya, kaya’t ang kanilang 
puso ay natakpan, at sa gayon sila ay hindi nakakaunawa. 

4- Kung pagmamasdan mo sila, ang kanilang panglabas na 
katawanaynakakaakitsaiyo,atkungsilaaynagsisipangusap, 
ikaw ay nakikinig sa kanilang mga salita. Sila ay mga walang 
halaga na tulad ng kahoy (na walang laman sa loob) na 
(hindi makakatayo sa kanilang sarili). Sila ay nag-aakala 
na ang bawat panambitan ay laban sa kanila. Sila ay mga 
kaaway, kaya’t magsipag-ingat sa kanila. Ang kaparusahan 
(at poot) ni Allah ay mapapasakanila. Paano sila nagtatwa 
(o napaligaw) sa katotohanan? 5- At kung ipinangungusap 
sa kanila: “Halina kayo, upang ang Tagapagbalita ni Allah 
ay manalangin tungo sa inyong kapatawaran mula kay 
Allah”, ay kanilang ibinabaling ang kanilang ulo at inyong 
mapagmamasdan sila na tumatalikod na ang kanilang 
mukha ay tigib ng pagmamataas. 6 - Ito ay magkatulad sa 
kanila kahit na sila ay iyong ipagdasal (O Muhammad) 
tungo sa kanilang kapatawaran o hindi ka humingi sa 
kanilang kapatawaran. Katotohanang si Allah ay hindi 
namamatnubay sa mga tao na Fasiqun (mapaghimagsik at 
palasuway kay Allah). 

7- Sila ang mga nagsasabi: “Huwag kayong gumugol ng 
anuman sa mga tao na kapanalig ngTagapagbalita ni Allah, 
hanggang sa siya ay iwanan nila.” At si Allah ang nag- 
aangkin ng mga kayamanan ng kalangitan at kalupaan, 
datapuwa’t ang mga mapagkunwari ay hindi nakakaunawa. 
8 - Sila na (mga mapagkunwari) ay nagsasabi: “Kung kami ay 
babalik sa Al-Madinah, katotohanan, ang higit na kapita- 
pitagan (Abdullah Bin Ubaiy Bin Salul), ang pinuno ng 
mga mapagkunwari sa Al-Madinah ay makapagpapaalis 



883 


Ang Mga Mapagkunwari 

sa mababa (alalaong baga, ang Tagapagbalita ni Allah). 
Datapuwa’t ang karangalan ay nalalaan kay Allah at sa 
KanyangTagapagbalita at samga sumasampalataya, subalit 
ang mga mapagkunwari ay hindi nakakabatid. 

9- O kayong nagsisisampalataya! Huwag ninyong hayaan 
na ang inyong mga kayamanan at ang inyong mga anak ay 
makahadlang sa inyo upang alalahaning lagi si Allah. At 
kung sinuman ang gumawa ng gayon, sila ang mga talunan. 
I0 - At gumugol kayo ng halaga (sa kawanggawa) mula sa 
mga biyaya na Aming ipinagkaloob sa inyo, bago sumapit 
ang kamatayan sa sinuman sa inyo at siya ay magsabi: “O 
aking Panginoon! Kung ako ay bibigyan lamang Ninyo ng 
kaunting panahon na makabalik (sa buhay sa mundong ito), 
kung gayon, ako ay magkakaloob ng Sadaqa (alalaong baga, 
ng Zakah,- katungkulang kawanggawa), mula sa aking 
kayamanan, at nang ako ay maging isa sa mga mapaggawa 
ng kabutihan (alalaong baga, ang makapagsagawa ng Hajj, 
- Pilgrimahe sa Makkah). ”• Datapuwa’t walang sinumang 
kaluluwa ang pagkakalooban ni Allah ng palugit kung ang 
itinakdang panahon (kamatayan) ay sumapit na sa kanya. 
At si Allah ang Lubos na Nakakaalam ng lahat ninyong 
ginagawa. 



884 

Surah 64 • At-Taghabun 

Ang Pagkalugi at Pakinabang sa Isa’t Isa 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Ang anupamang nasa kalangitan at kalupaan ay 
nagpapahayag ng mga pagpupuri at kaluwalhatian ni Allah. 
Sa Kanya ang Paghahari at Siya ang nag-aangkin ng lahat ng 
mga papuri at pasasalamat, at Siya ay may kapangyarihan 
sa lahat ng bagay. 2 - Siya (Allah) ang lumikha sa inyo, at sa 
lipon ninyo ay may mga hindi sumasampalataya, at ang 
iha sa inyo ay nananampalataya. At si Allah ang Lubos 
na Nakakamasid ng lahat ninyong ginagawa. 3- Nilikha 
Niya ang kalangitan at kalupaan ng may katotohanan, at 
Kanyang binigyan kayo ng anyo at ginawa Niya na maganda 
ang inyong hubog, at sa Kanya ang huling pagbabalik. 
4- Talastas Niya kung ano ang nasa kalangitan at kalupaan, 
at batid Niya kung ano ang inyong inililihim at inilalantad. 
Katotohanang si Allah ang Lubos na Nakakaalam ng lahat 
ng mga (lihim) ng puso (ng mga tao). 

5 Hindi baga nakarating sa inyo ang balita ng mga tao 
ng nagdaang kahapon na nagtakwil sa pananampalataya? 
Kaya’t kanilang nalasap ang masamang bunga ng kanilang 
kawalan ng pananalig, at sasakanila ang kasakit-sakit 
na kaparusahan. 6 Ito’y sa dahilang ipinadala sa kanila 
ang kanilang mga Tagapagbalita na may Maliliwanag na 
Katibayan (mga Tanda), datapuwa’t sila ay nagsabi: “Isang 
tao baga (lamang) ang mamamatnubay sa amin?” Kaya’t 




885 


Ang Pagkalugi at Pakinabang sa Isa’t Isa 

itinakwil nila ang pahayag at nagsitalikod (sa Katotohanan), 
at si Allah ay hindi nangangailangan (sa kanila). At si Allah 
ay Masagana (Walang Pangangailangan), ang Karapat- 
dapat sa lahat ng pagpupuri. 

7- Ang mga hindi sumasampalataya ay nagkukunwari na 
sila ay hindi ibabangong muli (sa pagsusulit). Ipagbadya 
(O Muhammad): “Tunay nga, sa pamamagitan ng aking 
Panginoon, walang pagsala na kayo ay ibabangong muli, 
at sa inyo ay ipapahayag (ang katotohanan at kabayaran) 
ng lahat ninyong ginawa, at ito ay lubhang magaan kay 
Allah”. 8 Samakatuwid, magsisampalataya kayo kay Allah 
at sa kanyang Tagapagbalita (Muhammad), at sa Liwanag 
(ang Qur’an) na Aming ipinanaog. At si Allah ang Lubos na 
Nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. 9- (At alalahanin) 
ang Araw na Kanyang ihahanay kayong (lahat) sa Araw 
ng Pagtitipon, - ito ang Araw ng Pagkalugi at Pakinabang 
sa isa’t isa (alalaong baga, ito ay pagkalugi sa mga hindi 
sumasampalataya sapagkat sila ay papasok sa Apoy ng 
Impiyerno,atpakinabangsamgasumasampalatayasapagkat 
sila ay papasok sa Paraiso). At sinuman ang sumampalataya 
kay Allah at nagsisigawa ng katuwiran at kabutihan ay 
ipapatawad Niya sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at 
Kanyang tatanggapin sila sa Halamanan na sa ilalim nito 
ay may mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso), upang manahan 
dito magpakailanman, ito ang Tugatog ng Tagumpay 
I0 - Datapuwa’t sila na nagtatakwil ng pananampalataya 
(alalaong baga, sa Kaisahan ni Allah) at nagtuturing sa 
Aming Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, talata, 
atbp.) na walang katotohanan, sila ang magsisipanirahan sa 



886 Surah 64 • At-Taghabun 

Apoy, upang manahan dito magpakailanman. At tunay na 
napakasama ang gayong hantungan. 

"\Xalang anumang uri ng kapinsalaan ang may pangyayari 
malibang pahintulutan ni Allah (alalaong baga, ang 
pagpapasya at maka-Diyos na pag-uutos), at kung sinuman 
ang sumasampalataya kay Allah, Siya ang mamamatnubay 
sa kanilang puso (sa tunay na Pananampalataya ng may 
katiyakan, alalaong baga, ang anumang sumapit sa kanya 
ay naisulat na ni Allah para sa kanya), at si Allah ang 
nakakabatid ng lahat ng bagay I2 - Kaya’t sundin ninyo si 
Allah at sundin ang Kanyang Tagapaghalita (Muhammad), 
datapuwa’t kung kayo ay magsitalikod, ang tungkulin 
lamang ng Aming Tagapagbalita ay upang ihatid lamang 
sa inyo (ang Mensahe) na lantad at maliwanag. Si Allah! 
La ilaha ill Allah (Wala ng iba pang Diyos na karapat-dapat 
pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah), at kay Allah 
(lamang), kaya’t hayaan ang mga sumasampalataya ay 
magtiwala sa Kanya. 

T 4- O kayong nagsisisampalataya! Katotohanang sa lipon 
ng inyong mga asawa at inyong mga anak ay mayroong 
mga kaaway sa inyo (alalaong baga, maaari na may pumigil 
sa inyo sa pagsunod kay Allah), kaya’t inyong pag-ingatan 
sila! Subalit kung sila ay inyong patawarin at hayaan, at 
pagtakpan ang kanilang (mga kamalian), kung gayon, 
katotohanang si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain. * 5 - Ang inyong kayamanan at inyong 
mga anak ay isa lamang pagsubok, subalit kay Allah, nasa 
Kanya ang Pinakadakilang gantimpala (Paraiso)! l6 - Kaya’t 
panatilihin ninyo ang inyong tungkulin kay Allah (at 
pangambahan Siya) sa pinakamabuti na inyong magagawa; 



887 


Ang Diborsyo o Paghihiwalay 

makinig at sumunod; at gumugol sa kawanggawa tungo sa 
kapakanan ng inyong sariling kaluluwa. At sinuman ang 
iligtas ng kanyang sariling kaluluwa sa pagkagahaman, 
kung gayon, sila ang magkakamit ng kasaganaan. '7- Kung 
kayo ay magpapautang kay Allah ng isang magandang 
pautang (alalaong baga, ang gumugol sa Kapakanan ni 
Allah), ay tutumbasan Niya ito ng dalawang ulit (sa inyong 
kapakinabangan), at Kanyang pagkakalooban kayo ng 
kapatawaran. At si Allah ay Tigib ng Pagpapasalamat, 
ang Mapagparaya. lS - Ang Lubos na Nakakabatid ng lahat 
ng mga nakalingid at nakalantad, ang Pinakamataas sa 
Kapangyarihan, ang Puspos ng Karunungan. 

Surah 65 ’At-Talao 

Ang Diborsyo o Paghihiwalay 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ O Propeta! Kung kayo ay magdidiborsyo ng mga babae, 
inyong diborsyuhin sila sa kanilang Iddah (natatakdaang 
panahon), at inyong bilangin ng buong katumpakan 
ang kanilang Iddah (natatakdaang panahon), at inyong 
pangambahan (O mga Muslim) si Allah na inyong 
Panginoon, at sila ay huwag ninyong itaboy sa kani-kanilang 
tahanan, at huwag din naman na hayaang sila ay umalis, 
maliban na lamang kung sila ay nagkakasala ng lantad 
na kalaswaan (bawal na pakikipagtalik). At ito ang mga 
hangganan na itinakda ni Allah at sinuman ang lumabag 




888 Surah 65 *At-Talaq 

sa mga hangganan ni Allah ay katotohanang nagpahamak 
ng kanyang sariling kaluluwa. Kayo (na nagdihorsyo ng 
kanyang asawa) ay hindi nakakabatid na maaaring si 
Allah, makaraan ito, ay magkaloob ng bagong bagay na 
mangyayari (alalaong baga, ang ibalik siyang muli {asawa] 
sa inyo kung ito ang una at pangalawang pagdidiborsyo). 
2 - Kaya’t kung naganap na nila ang kanilang natatakdaang 
panahon, mangyaring muli na sila ay inyong tanggapin o 
maghiwalay kayo sa makatarungang paraan at kumuha 
kayo ng dalawang saksi mula sa inyo (mga Muslim) na 
makatarungan, at inyong itampok ang katibayan sa harap 
ni Allah. Ito ang mga tagubilin na ibinigay sa kanya na 
sumasampalataya kay Allah at sa Huling Araw. At sinuman 
ang mangamba kay Allah at panatilihin ang kanyang 
tungkulin sa Kanya, Siya ang magbibigay sa kanya ng lunas 
sa lahat ng mga kahirapan. 3- At ipagkakaloob Niya (ito) sa 
kanya mula (sa panggagalingan) na hindi niya napag-aakala. 
At kung sinuman ang magkaloob ng kanyang pagtitiwala 
kay Allah ay sapat na si Allah para sa kanya. Katotohanang 
si Allah ay walang pagsalang makapagpapatupad ng 
Kanyang naisin. Katotohanang sa lahat ng bagay, si Allah 
ay nagtakda ng ganap at tumpak na sukat. 

4-At sa inyong mga kababaihan na lumagpas na sa panahon 
ng kanilang buwanang dalaw, ang Iddah (natatakdaang 
panahon) para sa kanila, kung kayo ay may alinlangan 
(tungkol sa kanilang panahon), ay tatlong buwan, at sa 
mga wala pang buwanang dalaw (alalaong baga, bata pa o 
matanda na), ang kanilang Iddah (natatakdaang panahon) 
ay gayon din naman, malibang ang sanhi ay kamatayan. 
At sa mga may dinadalang buhay sa kanilang sinapupunan 



889 


Ang Diborsyo o Paghihiwalay 

(kahit na sila ay diborsyada na o patay na ang kanilang 
asawa), ang kanilang Iddah (natatakdaang panahon), ay 
hanggang sila ay makapagluwal ng kanilang dinadala. At 
sa mga may pangangamba kay Allah (at nagpapanatili ng 
kanyang tungkulin sa Kanya), ay gagawin Niya na magaan 
sa kanila ang daan. 5- Ito ang Pag-uutos ni Allah na Kanyang 
ipinanaog sa inyo, at sinuman ang may pagkatakot kay 
Allah (at nagpapanatili ng kanyang tungkulin sa Kanya) ay 
lulunasan Niya ang kanyang mga karamdaman at suliranin 
(mga kasalanan) at pag-iibayuhin Niya ang kanyang 
gantimpala. 

6 Hayaan ang mga nadiborsyong babae ay manahan 
kung saan kayo tumitira, ng ayon sa inyong kakayahan, at 
sila ay huwag ninyong pakitunguhan sa masamang paraan, 
upang sila ay mapilitan na umalis. At kung sila ay may 
dinadalang buhay sa kanilang sinapupunan, kung gayon, 
kayo ay gumugol ng inyong yaman sa kanila hanggang 
sila ay makapagluwal ng kanilang dinadala, at kung sila 
ay nagpapasuso ng inyong supling ay inyong bigyan sila 
ng kabayaran at kayo ay magpaalalahanan (at magpayo) 
sa isa’t isa kung ano ang makatarungan at makatuwiran, 
datapuwa’t kung kayo ay malagay sa kahirapan, hayaan ang 
ibang babae ang magpasuso para sa kanya (sa kapakanan 
ng ama ng bata). 7- Hayaan ang lalaki na may kakayahan ay 
gumugol ng ayon sa kanyang kakayahan, at ang lalaki na 
ang pinagkukunan (ng kabuhayan) ay sapat-sapat lamang, 
hayaang gumugol siya ng ayon sa anumang ipinagkaloob sa 
kanya ni Allah. Si Allah ay hindi magbibigay ng pasakit (o 
dalahin) sa isang tao ng higit sa ipinagkaloob Niya sa kanya. 



890 Surah 65 *At-Talaq 

At pagkatapos ng kahirapan, si Allah ang magkakaloob sa 
kanya ng kaginhawahan. 

8 - At gaano karami sa sangkatauhan ang lantarang 
sumasalansang sa Pag-uutos ng kanyang Panginoon at 
ng Kanyang mga Tagapagbalita, at Aming tinawag sila 
sa matinding pagsusulit (alalaong baga, kaparusahan 
sa mundong ito). At ipapataw Namin sa kanila ang 
isang kalagim-lagim na kaparusahan (sa Impiyerno sa 
Kabilang Buhay). 9- At kanilang nalasap ang masamang 
kinasapitan ng kanilang mga gawa (kawalan ng pananalig) 
at ang kinahinatnan ng kanilang kawalan ng pananalig ay 
pagkalugi (kapinsalaan sa buhay na ito at walang hanggang 
kapahamakan sa Kabilang Buhay) IO - Si Allah ang naghanda 
para sa kanila ng isang kasakit-sakit na kaparusahan (sa 
Kabilang Buhay). Kaya’t inyong pangambahan si Allah 
at panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya, O mga 
tao na may pang-unawa at nagsisampalataya! Sapagka’t 
si Allah ay katotohanang nagpapanaog sa inyo ng isang 
Paala-ala (ang Qur’an), "■ (At nagparating din sa inyo) 
ng isang Tagapagbalita (Muhammad), na nagpapaala- 
ala at dumadalit sa mga Talata ni Allah (ang Qur’an), na 
nagtataglay ng malilinaw na paliwanag upang kanyang 
maakay ang mga sumasampalataya at nagsisigawa ng 
katuwiran mula sa kailaliman ng kadiliman (ng pagsamba sa 
mga diyus-diyosan at kawalan ng pananalig) sa kaliwanagan 
(Kaisahan ni Allah at Tunay na Pananampalataya). At sa mga 
nananampalataya kay Allah at nagsisigawa ng kabutihan ay 
Kanyang tatanggapin sila sa mga Hardin na sa ilalim nito ay 
may mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso) upang manahan dito 



891 


Ang Pagbabawal 

magpakailanman. Katotohanang si Allah ang nagkaloob sa 
kanila ng katangi-tanging kabuhayan. 

12 ■ Si Allah ang lumikha ng pitong kalangitan at ng 
kalupaan sa gayong ding bilang (pito). Ang Kanyang pag- 
uutos ay bumababa sa pagitan nila (ng langit at lupa), upang 
inyong maalaman na si Allah ang may kapangyarihan sa 
lahat ng bagay at si Allah ang Nakakaalam ng lahat ng bagay 
sa (Kanyang karunungan). 

Surah 66 ’At-Tahrim 

Ang Pagbabawal 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 O Propeta! Bakit mo ipinagbabawal (sa iyong sarili) ang 
ipinagkaloob sa iyo ni Allah na Kanyang pinahihintulutan, 
na ikaw ay naghahangad na maging maligaya ang iyong 
mga asawa? At si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain. 2 - Si Allah ang nagtadhana sa inyo (0 
mga kalalakihan) na pawalang bisa ang inyong panata 
(pangako). At si Allah ang inyong Maula (Tagapagtanggol, 
Panginoon, atbp.), at Siya ang may Lubos na Karunungan, 
ang Pinakamaalam. 

3- At (alalahanin) nang ang Propeta ay nagsiwalat ng 
bagay na dapat ingatan (at ilihim) sa isa sa kanyang mga 
asawa (si Hafsa), at ipinagtapat din naman (ng kanyang 
asawa sa iba pa, kay Aisha), at ginawa ni Allah na kanya 
itong mapag-alaman, at hinayaan niyang mapag-alaman 




892 


Surah 66 • At-Tahrim 


(ng kanyang asawa) ang bahagi nito at hindi niya isiniwalat 
ang ibang bahagi. At nang kanyang ipagtapat (sa kanyang 
asawang si Hafsa) ang mga ito, siya (Hafsa) ay nagsabi: “ 
Sino ang nagpahayag sa iyo ng mga ito? Siya (ang Propeta) 
ay nagsabi: “Siya (Allah) na Puspos ng Karunungan, 
ang Ganap na Nakakaalam, ang nagpahayag sa akin.” 
4- At kung kayong dalawa (na mga asawa ng Propeta, si 
Aisha at Hafsa) ay dumulog sa pagsisisi kay Allah (ito 
ay higit na mainam sa inyo), sapagkat ang inyong puso 
ay katotohanang nagnanais (na tutulan ang naiibigan ng 
Propeta), datapuwa’t kung kayo ay magtulungan sa isa’t-isa 
ng laban sa kanya (Muhammad), kung gayon, katotohanang 
si Allah ang kanyang Maula (Tagapagtanggol, Panginoon, 
Tagapangalaga, atbp.), at si Gabriel, at ang mga matutuwid 
sa lipon ng nananampalataya, at bukod pa rito, ang mga 
anghel ang kanyang kawaksi. 5- Maaaring mangyari na kung 
kayong (lahat) ay diborsiyuhin niya, ang kanyang Panginoon 
ay magkakaloob sa kanya sa halip ninyo, ng mga asawa na 
higit na mainam sa inyo, mga Muslim (na sumusuko kay 
Allah), na nananampalataya at matimtiman, na mapagsisi, 
na sumasamba ng buong kababaan at lumilikas (sa ihang 
lugar) tungo (sa Kapakanan ni Allah), at nag-aayuno maging 
balo man o dalaga. 

6 - O kayong nagsisisampalataya! Iadya ninyo ang inyong 
sarili at inyong mga kaanak sa Apoy (ng Impiyerno) na ang 
panggatong ay mga tao at bato, na rito ay nakatalaga ang 
mga anghel na malupit at mahigpit na hindi sumusuway sa 
pagsunod sa anumang pag-uutos na kanilang tinatanggap 
mula kay Allah, bagkus ay gumagawa ng ayon sa anumang 
sa kanila ay ipinag-uutos. 7- (At sa Kabilang Buhay ay 



893 


Ang Pagbabawal 

ipagtuturing): “O kayong hindi nananampalataya (sa 
Kaisahan ni Allah at sa Islam)! Huwag kayong gumawa ng 
mga dahilan (ng pag-iwas) sa Araw na ito! Kayo ay binayaran 
lamang bilang kapalit ng inyong mga ginawa!” 

8 - O kayong nagsisisampalataya! Magsibaling kayo kay 
Allah ng may matapat na pagsisisi! At umasam na ang 
inyong Panginoon ay magpapatawad sa inyo ng inyong 
kasalanan at Kanyang tatanggapin kayo sa Halamanan na 
sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso), sa 
Araw na si Allah ay hindi magpapahintulot na ang Propeta 
(Muhammad) ay hamakin, gayundin ang mga nananalig sa 
kanya. Ang kanilang Liwanag ay magsisitakbo sa kanilang 
harapan na kasama (ang kanilang Talaan, ang mga aklat ng 
gawa) sa kanilang kanang kamay, sila ay magsasabi: ‘Aming 
Panginoon! Inyong ganapin ang (aming) Liwanag sa amin 
(at huwag Ninyo itong patdin hanggang kami ay hindi 
nakakalampas sa Sirat {isang madulas na Tulay sa ibabaw 
ng Impiyerno} na ligtas) at ipagkaloob Ninyo sa amin ang 
Kapatawaran. Katotohanang Kayo ang may kapangyarihan 
sa lahat ng bagay. 

9- O Propeta(Muhammad)! Magsumikap kangmaigi laban 
sa mga hindi sumasampalataya at sa mga mapagkunwari, at 
maging matatag laban sa kanila. Ang kanilang pananahanan 
ay Impiyerno. Katotohanang pagkasama-sama ng gayong 
hantungan. IO - Si Allah ay nagturing ng isang halimbawa sa 
mga hindi sumasampalataya, ang asawa ni Noe at asawa ni 
Lut. Sila ay kapwa nasa pagtangkilik ng Aming matutuwid 
na Tagapaglingkod, datapuwa’t sila ay hindi tapat sa 
kanilang asawa (sa dahilang tinututulan nila ang kanilang 
pagtuturo), kaya’t sila (Noe at Lut) ay walang napakinabang 



894 


Surah 67 •Al-Mulk 


(sa kanilang ginawa sa harapan ni Allah), at sila (asawa ni 
Noe at Lut) ay pinagsabihan: “Magsipasok (kayo) sa Apoy 
na kasama nila na nagsisipasok.” 

"■ At si Allah ay nagturing ng isang halimmbawa sa 
mga sumasampalataya, ang asawa ni Paraon, nang siya ay 
manikluhod: ‘Aking Panginoon! Inyong ipagtayo ako ng 
isang Tahanan sa Halamanan na malapit sa Inyo at ako ay 
Inyong iligtas kay Paraon at sa kanyang gawa, at Inyong 
iligtas ako sa mga tao na Zalimun (mga mapaggawa ng 
kasamaan, mapagsamba sa mga diyus-diyosan, walang 
pananalig kay Allah). I2 - At si Maria, na anak na babae ni 
Imran na nangangalaga sa kanyang kalinisan (sa kapurihan); 
at Aming hiningahan (ang manggas ng kanyang damit) sa 
pamamagitan ng Aming Ruh (alalaong baga, si Gabriel), 
at siya ay nagpatotoo sa katotohanan ng mga Salita ng 
kanyang Panginoon (alalaong baga, ang pagsampalataya 
sa Salita ni Allah: “Mangyari nga!”, ito si Hesus na anak ni 
Maria, bilang isang Tagapagbalita ni Allah), at gayundin 
(ang pagsampalataya) sa kanyang mga Kasulatan, siya ay isa 
sa mga Qanitin (matimtimang tagapaglingkod). 

Surah 67 • Al-Mulk 

Ang Paghahari sa Kapamahalaan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Luwalhatiin Siya na nag-aangkin ng Paghahari sa 
kapamahalaan sa Kanyang mga Kamay at Siya ay may 




Ang Paghahari sa Kapamahalaan 895 

kapangyarihan sa lahat ng bagay. 2 - Siya na lumikha ng 
kamatayan at buhay upang masubukan Niya kung sino 
sa inyo ang pinakamabuti sa asal (at pag-uugali), at Siya 
ang Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang Lubos na 
Mapagpatawad. 3- Siya na lumikha ng pitong kalangitan sa 
magkakasunod na antas. Ikaw ay walang mapagmamalas 
na kamalian (o pangangailangan ) sa mga Likha ng Diyos 
na Pinakamapagbigay Kaya’t muli mong ibaling ang iyong 
paningin: “Ikaw ba ay nakakamalas ng punit o siwang 
(kaguluhan)?” 4- Kaya’t muli mong malasin at muli sa ibang 
araw, ang iyong paningin ay magbabalik sa iyo na mapanglaw 
at nanghihina at naririmlan. 

5-At katotohanangginayakanNamin angpinakamababang 
kalangitan ng mga pananglaw at ginawa Namin ang gayong 
mga ilaw (bilang) mga pamuksang sandata upang itaboy 
ang masasama (mga diyablo), Aming inihanda sa kanila 
ang Kaparusahan ng Naglalagablab na Apoy 6 - At sa mga 
nagtatakwil sa kanilang Panginoon at Tagapagtaguyod 
(Allah), sasakanila ang Kaparusahan ng Impiyerno at tunay 
na pagkasama-sama ng gayong patutunguhan. 7 At kung 
sila ay ihulog na rito, ay mapapakinggan nila ang (kalagim- 
lagim) na pagngangalit nito habang ito ay kumukulo 
at naglalagablab. s - Na halos sumabog na sa pagkagalit. 
Sa tuwing may pangkat ng mga tao na inihahagis dito, 
ang kanyang Tagapagbantay ay nagtatanong: “Hindi 
baga dumatal sa inyo ang isang Tagapagbabala (at 
Tagapagpaala-ala)? 9- At sila ay magsasabi: “Katotohanan, 
ang Tagapagbabala ay dumatal sa amin datapuwa’t aming 
itinakwil siya at nagsabi: Si Allah ay hindi kailanman 
nagpahayag ng anuman sa amin at ikaw ay walang halaga at 



896 


Surah 67 •Al-Mulk 


nahihibang (sa kamalian).” IO - At sila ay muling magsasabi: 
“Kung nakinig lamang kami at gumamit ng aming pag-iisip, 
hindi sana kami magsisitahan sa Naglalagablab na Apoy!” 
n - Kaya’t aaminin nila ang kanilang mga kasalanan, 
datapuwa’t malayo sa kapatawaran (at habag) ang mga 
nagsisitahan sa Naglalagablab na Apoy. 

I2 - Katotohanang sila na may pagkatakot sa kanilang 
Panginoon (sa kanilang puso, alalaong baga, hindi man 
nila nakikita Siya at ang Kanyang kaparusahan sa Kabilang 
Buhay, atbp.), sasakanila ang kapatawaran at malaking 
gantimpala (Paraiso). r 3- At kahit na ilihim mo pa ang iyong 
salita o ihayag man ito, katotohanang Siya ang may ganap 
na kaalaman sa nilalaman ng dibdib (ng mga tao). '4- Hindi 
baga Niya talastas kung ano ang Kanyang nilikha? Siya ang 
nakakaalam ng anumang hibla ng kahiwagaan at may ganap 
na pang-unawa (sa lahat ng bagay). 

'5- Siya (Allah) ang gumawa na ang kalupaan ay inyong 
maayos (alalaong baga, na maging madali sa inyo ang 
lumakad, makapamuhay, makapagtanim, atbp.), kaya’t 
inyong tahakin ang mga landas nito at inyong tamasahin 
ang mga biyaya na Kanyang ipinagkaloob, at sa Kanya 
ang Muling Pagkabuhay. 16 Hindi ka ba nakadarama ng 
kapanatagan na Siya na nasa Sangkalangitan ay hindi 
magpapahintulot na ikaw ay lagumin ng lupa kung ito 
ay mayanig sa paglindol? ‘ 7 - O hindi ka ba nakadarama 
ng kapanatagan na Siya na nasa Sangkalangitan ay hindi 
magpaparating laban sa iyo ng nag-aalimpuyong bagyo? 
At inyong mapag-alaman kung gaano kasindak-sindak ang 
Aking babala? 18 Katotohanan, ang mga tao na nangauna 
sa kanila ay nagsipagtakwil (sa Aking babala, alalaong baga, 



Ang Paghahari sa Kapamahalaan 897 

sa mga Tagapagbalita ni Allah). Pagmasdan kung gaano 
kasakit-sakit ang Aking pagkapoot sa kanila? 

'9- Hindi baga nila napagmamasdan ang mga ibon 
sa kaitaasan na ibinubuka at itinitiklop ang kanilang 
pakpak? Wala ng iba pang makakapagpanatili nito 
maliban kay Allah na Pinakamapagbigay. Katotohanang 
Siya ang Nakakamasid sa lahat ng bagay. 2 °- At sino 
baga kaya ang makakatulong sa inyo kahit na nga yaon 
ay isang sandatahang pangkat, maliban kay Allah na 
Mapagkaloob? Ang mga hindi sumasampalataya ay walang 
pinanghahawakan maliban sa pag-aakala na walang saysay. 
2I - At sino baga kaya ang makakapagbigay sa inyo ng inyong 
pangangailangan kung ninais Niya na ipagkait sa inyo ang 
Kanyang biyaya? Tunay ngang namihasa sila sa kawalan ng 
kabanalan at sila ay tumatalilis (sa Katotohanan). 

22 - Siya baga na lumalakad sa kahabaan (ng landas) na 
ang kaniyang mukha (paningin) ay nangangapa ay mainam 
na napapatnubayan? O siya kaya na (nakakakita) at 
lumalakad nang panatag saluwid na Landas (alalaong baga 
sa paniniwala sa Kaisahan ni Allah)? 2 3 Ipagbadya: “Siya 
ang lumikha sa inyo (at sumubaybay sa inyong paglaki) at 
naggawad sainyo nginyongpandinigat paninginat pandama 
at pang-unawa. Kakarampot lamang ang pasasalamat na 
inyong isinusukli!” 2 4- Ipagbadya : “Siya ang nagparami sa 
inyong bilang (at angkan) dito sa sangkalupaan at sa Kanya 
ay titipunin kayo ng sama-sama (sa Kabilang Buhay). 

2 5- Sila ay nagsisipag-usisa: “Kailan baga kaya magaganap 
ang pangakong yaon (alalaong baga, ang Araw ng 
Pagkabuhay)?, kung ikaw ay nagsasaysay ng katotohanan.” 
26 - Ipagbadya (O Muhammad): ‘Ang kapamahalaan (ng 



898 


Surah 68 *AI-Qalam 

takdang oras nito) ay tanging na kay Allah lamang. Ako 
ay isinugo lamang bilang isang Tagapagpaala-ala sa inyo.” 
2 7- (At sa kalaunan), kung kanilang mahinuha na sasapit na 
(ang kaparusahan ng Araw ng Muling Pagkabuhay), ang 
mukha ng mga hindi sumasampalataya ay mangapupuspos 
ng lumbay (kalungkutan at pighati), at sa kanila ay 
ipagtuturing : “Ito ang pangako na inyong hinihiling 
noon!” 2§ - Ipagbadya (O Muhammad): “Napag-aakala ba 
ninyo na kung si Allah ay pupuksa sa akin at sa aking mga 
kasama, o kung Siya ay maggawad ng Kanyang Hahag sa 
atin, sino baga kaya ang makakapagligtas sa mga hindi 
sumasampalataya sa kasakit-sakit na Kaparusahan?” 
2 9 Ipagbadya: “Siya ang Diyos na Pinakamahabagin. Sa 
Kanya kami ay sumasampalataya at sa Kanya ay aming 
ipinapaubaya ang aming pagtitiwala. At hindi maglalaon ay 
inyong mapag-aalaman kung sino sa atin ang nasa lantad na 
kamalian.” 3 °. Ipagbadya (0 Muhammad): “Napag-aakala 
ba ninyo na kung ang lahat ng tubig ay masaid sa kalupaan, 
sino baga kaya ang makakapagbigay sa inyo ng tubig na 
malinaw na umaagos?” 


Surah 68 • Al-Qalam 

Ang Panulat 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Nun (titikNa). 

Sa pamamagitan ng Panulat at sa isinulat (ng mga anghel) 




899 


Ang Panulat 

sa (Talaan ng mga tao). 2 - Ikaw nga (O Muhammad), sa 
pamamagitan ng biyaya ng iyong Panginoon ay hindi isang 
baliw. 3 Katotohanan na sasaiyo (0 Muhammad), ang 
gantimpala na walang maliw. 4 - At katotohanang ikaw (0 
Muhammad) ay nag-aangkin ngkapuri-puring asal at mataas 
na pamantayan ng pag-uugali. 5- Hindi maglalaon na iyong 
mapagmamasdan at kanilang mapagmamasdan, 6 - Kung 
sino sa inyo ang inaalihan ng pagkabaliw. 7- Katotohanan, 
ang iyong Panginoon ang luhos na nakakaalam kung sino 
(sa karamihan ng mga tao) ang napaligaw saTamang Landas 
at lubos Niyang talastas kung sino sa inyo ang sumusunod 
saTamang Patnubay. 

8 - Kaya’t huwag mong sundin (O Muhammad) ang 
mga nagtatatwa (sa Kaisahan ni Allah at nagpapabulaan 
sa Kanyang mga Talata, sa Kanyang Tagapagbalitang si 
Muhammad, atbp.). 9- Ang kanilang hangarin ay pumayag 
ka na makipagkasundo sa kanila (sa pananampalataya 
mula sa iyong kagandahang loob), kaya’t sila (rin) ay 
makikipagkasundo sa iyo. IO - At huwag mong dinggin 
ang mga tao na nanunumpa ng lubhang marami (sa 
kasinungalingan), at maipapalagay na walang halaga, 
n - Na mapangwasak (sa katotohanan) at nagkakalat ng 
paninirang-puri, 12 Na pumipigil sa mga kabutihan at 
lumalabag (sa utos) sa pagiging palalo, at nababalot ng mga 
kasalanan, '3- Marahas (at malupit), at sa lahat ng mga ito, ay 
may alinlangan sa pagkapanganak (anak sa labas), '4- (Gayon 
siya), sapagkat siya ay nagtataglay ng mga kayamanan 
at maraming anak. T 5- Na kung ang Aming mga Talata (ng 
Qur’an) ay ipinaparinig sa kanya, siya ay nagsasabi : “Mga 



900 Surah 68 • Al-Qalam 

kathang kuwento lamang ng mga tao ng panahong sinauna 
(lumipas )!” l6 - Tatatakan Namin ang kanyang ilong! 

*7- Katotohanang Aming sinubukan sila na katulad rin 
ng ginawa Naming pagsubok sa mga Tao ng Halamanan, 
nang sila ay magkaisa na kanilang pipitasin ang mga bunga 
(ng Halamanan) sa kinaumagahan. l8 - At sila ay hindi nag- 
aatubili (kung ito ang Kalooban ni Allah). IC > At dumating 
(sa halamanan) ang isang pagdalaw ng inyong Panginoon 
(na may taglay na bagay, ang Apoy) nang kinagabihan at 
sumunog sa lahat ng palibot habang sila ay natutulog. 
2 °- Kaya’t sa kinaumagahan, ang halamanan ay natulad 
sa nasalantang lugar at maitim, (na ang kanyang bunga 
ay natipon na). 2I - At nang lumiwanag na (ang umaga), 
sila ay nagtawagan sa isa’t isa, 22 - Na nagsasabi: “Kayo 
ay magsiparoon sa inyong bukirin kung nais ninyong 
anihin ang mga bunga.” 2 3- Kaya’t sila ay nagsilakad na 
nagsasalitaan ng lihim sa isa’t-isa sa mahinang tinig (na 
nagsasabi): 2 4- Huwag hayaan ang sinumang mahirap na tao 
na makapasok sa (halamanan) sa araw na ito. 2 5- At sinimulan 
nila ang umaga na may matibay na hangarin, na nag-aakala 
na sila ay may kapangyarihan (na hadlangan ang mahirap 
sa pagkuha ng anuman sa mga bunga nito ). 16 ■ Ngunit nang 
kanilang mamasdan (ang halamanan), sila ay nagsipagsabi: 
“Katotohanang tayo ay napaligaw sa ating patutunguhan!” 
2 7- (At sila ay nagsabi): “Tunay ngang tayo ay pinagkaitan sa 
mga bunga (ng ating paghihirap)!” 28 Ang pinakamagaling 
(makatarungan) sa kanila ay nagsabi: “Hindi ba aking 
tinuran sa inyo: Bakit hindi ninyo luwalhatiin si Allah?” 
2 9- At sila ay nagbadya: “Luwalhatiin ang ating Panginoon! 
Katotohanang kami ay naging Zalimun (mga mapaggawa 



901 


Ang Panulat 

ng kamalian, buktot, tampalasan)!” 3 °- At sila ay bumaling 
sa isa’t-isa na nagsasalita ng panunumbat. 3 1 - Na nagsasabi: 
“Kasawian sa atin! Tunay ngang tayo ay mga Taghub 
(mapaglabag sa kautusan at palasuway, atbp). 3 2 - Tayo ay 
umasam na mangyaring pahintulutan ng ating Panginoon 
na tayo ay pagkalooban Niya ng higit na mainam (na 
halamanan) kaysa rito. Katotohanang kami ay nagbalik- 
loob sa aming Panginoon (na naghahangad ng mabuti na 
Siya ay magpapatawad sa aming kasalanan at magbibigay ng 
gantimpala sa Kabilang Buhay).” 33- At ito ang kaparusahan 
(sa buhay na ito), datapuwa’t katotohanang higit na matindi 
ang kaparusahan sa Kabilang Buhay, kung kanila lamang 
nahabatid. 

34 - Katotohanang sa Muttaqun (mga matutuwid at 
matimtimang tao na may pagkatakot kay Allah at umiiwas 
sa lahat ng masama at kasalanan na Kanyang ipinagbawal, 
at nagmamahal sa Kanya ng labis), ay sasakanila ang 
Hardin ng Kaligayahan (Paraiso) sa harapan ng kanilang 
Panginoon. 35- Ituturing ba Namin na magkatulad ang 
mga sumasampalataya (mga Muslim) sa mga makasalanan 
(mapagsamba sa diyus-diyosan, walang pananalig sa 
Kaisahan ni Allah, atbp.)? 3 <s. Ano ang nagpapagulo 
(suliranin) sa inyo? Paano kayo humahatol? 37- At mayroon 
baga kayong Kasulatan na sa pamamagitan nito, kayo 
ay may mapag-aaralan? 38 - Na sa pamamagitan nito ay 
mapapasainyo ang anumang inyong piliin? 39 O mayroon 
ba kayong Kasunduan sa Amin na (inyong) sinumpaan, na 
makakaahot sa Araw ng Paghuhukom (at magkakaloob) 
na inyong matatamasa ang anumang inyong hilingin? 
4 ° Iyong tanungin sila (O Muhammad) kung alin sa kanila 



902 Surah 68 • Al-Qalam 

ang makakapanagot dito? 4 1 O mayroon ba silang mga 
katambal (sa Diyos)? Hayaang dalhin nila ang kanilang mga 
katambal (sa Diyos), kung sila ay nagsasabi ng katotohanan! 

4 2 - (Alalahanin) ang Araw na ang lulod (alalaong baga, ang 
pagiging huwad) ay matatambad, at sila ay pag-uutusan na 
magpatirapa(kayAUah), datapuwa’t (silanamapagkunwari) 
ay hindi makakagawa nito. 43- Ang kanilang mga mata 
ay nakatuon sa lupa, at ang pagkaaba ay bumabalot sa 
kanila, sapagkat napagtanto nila (na sa buhay sa mundong 
ito), sila ay pinag-utusan na magpatirapa (sa pag-aalay ng 
panalangin), habang sila ay buo pa (malusog at mainam) 
at hindi nasasaktan (subalit sila ay hindi sumunod). 
44 Kaya’t Ako ay hayaan ninyo na humarap sa kanila na 
nagpasinungaling sa Kapahayagang ito (ang Qur’an). Sila ay 
Aming parurusahan ng dahan-dahan sa lahat ng paraan na 
hindi nila napag-uunawa. 45- Ang mahabang pagkakataon 
(at palugit) ay Aking ipagkakaloob sa kanila. Katotohanan, 
ang Aking balak ay makapangyarihan. 

4 6 - O ikaw ba (O Muhammad) ay humingi ng ganting 
biyaya sa kanila, kaya’t sila ay nasadlak sa mabigat na 
pagkakautang? 47- O nasa kanila bang mga kamay ang susi ng 
Al-Ghaib (mga nalilingid na bagay), upang ito ay kanilang 
maisulat? 4& Kaya’t maghintay ng may pagtitiyaga sa Pasya 
ng iyong Panginoon, at huwag matulad sa Kasamahan ng 
Isda, nang siya ay manikluhod (sa Amin) samantalang siya 
ay nasa matinding kapighatian. (Tunghayan ang Qur’an 
21:87) 49- Kung nangyaring ang Biyaya ng kanyang Panginoon 
ay hindi sumapit sa kanya, katotohanang siya (ay naiwan sa 
tiyan ng Isda, datapuwa’t Aming pinatawad siya), kaya’t 
siya ay itinapon sa hantad na dalampasigan habang siya 



903 


AngTiyak na Kaganapan 
ang dapat sisihin. 5 °- Datapuwa’t pinili siya ng kanyang 
Panginoon at inihanay siya sa lipon ng mga matutuwid. 
5 1 -At katotohanan, angmgahindi sumasampalataya ay halos 
palagpasin ka ( o mabilis na makaraan) sa pamamagitan 
ng kanilang namumuhing mga mata kung kanilang 
napapakinggan ang Paala-ala (ang Babala, ang Qur’an) 
at sila ay nagsasabi: “Katotohanang siya (Muhammad) ay 
isang baliw!” 5 2 - Datapuwa’t ito ay wala ng iba, maliban na 
isang Paala-ala sa lahat ng mga nilalang. 

Surah 69 • SuratAl-Haqqah 

AngTiyak na Kaganapan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Ang Tiyak na kaganapan (alalaong baga, ang Araw 
ng Muling Pagkabuhay)! 2 - Ano nga ba ang Tiyak na 
Kaganapan? 3 - At ano nga ba ang makakapag-utos sa iyo 
upang magmuni-muni kung ano ang Tiyak na Kaganapan? 
4 -AngAngkan niThamud at ni A’ad ay hindi sumampalataya 
sa Qariah (ang Araw ng Kaguluhan at Kaingayan sa Oras ng 
Paghuhukom)! 5 Datapuwa’t sinaThamud; sila ay winasak 
ng nag-aalimpuyong unos ng kulog at kidlat! 6 - At sina A’ad; 
sila ay winasak ng nagngangalit na hagupit ng hangin na 
tunay na mapangwasak; 7 Hinayaan Niyang salantahin sila 
sa loob ng sunod-sunod na pitong mahahabang araw, upang 
mapagmalas ninyo ang mga tao roon na nakahandusay, 
na waring sila ba’y katawan ng mga nalugmok na punong 




904 Surah 69 • Surat Al-Haqqah 

palmera! 8 - Sa ngayon, nakikita mo ba (O Muhammad) ang 
mga latak nila? 9- Si Paraon, at ang mga nangauna sa kanya, 
at ang Pinalugmok na Bayan (ang mga bayan ng pamayanan 
ni Lut)? Sila ay nagsigawa ng kamalian, 10 Ang bawa’t isa 
sa kanila ay naghimagsik nang laban sa Tagapagbalita 
ng kanilang Panginoon, kaya’t Aming ginawaran sila ng 
mahigpit na sakmal (ng kaparusahan). “• Katotohanan! 
Nang tumaas ang tubig ng labis sa kanyang hangganan 
(malaking baha o dilubyo sa panahon ni Noe), ay Aming 
kinandili kayo (O sangkatauhan) sa Lumulutang na Arko 
(barko naginawa ni Noe). I2 - Upang gawin Namin ito bilang 
Tagapagpaala-ala sa inyo, upang ang tainga na nakakarinig 
ay mapananganan ito bilang isang aral na magugunita. 

'-!■ At sa sandaling ang Tambuli ay hipan ng isang 
matinding pagsabog (sa unang ihip), '4- At ang kalupaan 
at kabundukan ay matinag sa kanilang lugar, at mayanig 
at madurog sa minsan lamang, ’ 5 - At sa Araw na yaon, ang 
Dakilang Pangyayari (Sindak) ay magaganap, l6 - At ang 
kalangitan ay mahahati, sapagkat sa Araw na yaon, ito ay 
magiging marupok (at mahina), at mapupunit, J 7 - At ang 
mga anghel ay nasa magkabilang panig nito, at walong 
anghel ang pumapasan sa Araw na yaon, sa Luklukan ng 
inyong Panginoon sa ulunan nila. lS - Sa Araw na yaon, kayo 
ay ihaharap sa Pagsusulit at walang anumang lihim ang 
inyong maikukubli. 

' 9 - At tunay ngang siya na bibigyan ng kanyang Talaan 
sa kanyang kanang kamay ay magsasabi: “Tingnan ninyo 
at basahin ang aking Aklat! 2 °- Tunay ngang talastas ko na 
kakaharapin ko ang aking pag-uulat!” 2I - At sa gayon, siya 
ay makakaranas ng buhay ng kaligayahan, 22 - Sa Mataas 



AngTiyak na Kaganapan 905 

na Halamanan (Paraiso), 2 3 ■ Na ang kumpol ng mga bunga 
ay malapit at mababa (abot-kamay sa pagpitas). 2 4 - (At sa 
kanila ay ipagtuturing): “Magsikain kayo at uminom ng 
ganap at nasisiyahan bilang gantimpala sa (kabutihan) na 
inyong ginawa sa mga panahong nagdaan!” 2 5 - At siya na 
pagkakalooban ng kanyang Talaan sa kanyang kaliwang 
kamay ay magsasabi: “Sana’y hindi na ako pinagkalooban 
ng aking Aklat! z6 - At nang hindi ko na mapagbalikan 
ang aking mga gawa (at ano ang aking ipagsusulit)! 2 7 - Ah! 
Sana’y ito na ang aking naging wakas (kamatayan)! 28 - Ang 
kayamanan ko ay nawalang saysay, 2<) Ang kapangyarihan ko 
ay kagyat na pumanaw!” 3 °- (At ang makapangyarihang utos 
ay ipagbabadya): Kunin siya at igapos (ng kadena), 3 1 - At 
sunugin siya sa Naglalagablab na Apoy! 3 2 - At bukod pa rito, 
talian siya ng tanikala na ang haba nito ay pitumpong kubiko! 
33 Katotohanang siya ay hindi sumampalataya kay Allah, 
ang Kataas-taasang Diyos, 34 - At hindi nagmamalasakit na 
pakainin ang mga kapus-palad, 35 - Kaya’t siya ay walang 
kaibigan dito sa Araw na ito, 3 6 - At wala siyang anumang 
pagkain maliban sa mabahong nana mula sa pinaghugasan 
ng mga sugat, 37 - At walang ibang magsisikain nito maliban 
sa Khati’un (mga makasalanan, walang pananampalataya, 
mapagsamba sa diyus-diyosan, atbp.). 

3 8 - Kaya’t tinatawagan Ko ang lahat (ng mga nilikha) na 
inyong nakikita upang sumaksi, 39 - At ang lahat (ng nilikha) 
na hindi ninyo nakikita, 4 °- Na katotohanang ito ang salita 
ng kapuri-puring Tagapagbalita (alalaong baga, si Gabriel 
o Muhammad na kanyang dinala mula kay Allah). 4 1 Ito 
ay hindi salita ng isang makata, kakarampot lamang ang 
inyong pinaniniwalaan! 4 2 - At hindi rin ito salita ng isang 



906 


Surah 70 • Al-Ma'arij 

manggagaway (o isang manghuhula), kakatiting lamang 
ang inyong nagugunita! 43- Ito ay isang Kapahayagan na 
ipinanaog (sa inyo) mula sa Panginoon ng lahat ng mga 
nilalang. 44- At kung siya (Muhammad) ay gumawa ng salita 
ng kabulaanan tungkol sa Amin (Allah), 45- Katotohanang 
siya ay Aming sasakmalin sa kanyang kanang kamay 
(ng may kapangyarihan at lakas), * 6 - At katotohanang 
Aming puputulin ang ugat ng kanyang puso, 47- At walang 
sinuman sa inyo ang makakapananggalang sa Amin upang 
(parusahan) siya. Datapuwa’t katotohanan, ang Quran ay 
isang Paala-ala para sa Muttaqun (mga may pangangamba 
kay Allah, matimtiman at mapaggawa ng kabutihan, at 
umiiwas sa lahat ng kasalanan, atbp.). 49- At katotohanang 
talastas Namin na sa lipon ninyo ay may mga nagpapabulaan 
(sa Qur’an), 5°- At katotohanan, ang Kapahayagan (Qur’an) 
ay makakapagpaligalig sa mga hindi sumasampalataya (sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay). 5 1 - At tunay ngang ito (ang 
Qur’an) ay isang lubos na Katotohanan na may katiyakan. 
5 2 - Kaya’t luwalhatiin ninyo ang Pangalan ng inyong 
Panginoon, ang Pinakadakila. 

Surah 70 • Al-Ma’arij 

Ang Mga Daan Ng Pag-akyat 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Ang isang nagtatanong ay nagtanong tungkol 
sa Kaparusahan na napipinto - 2 - Sa mga hindi 




907 


Ang Mga Daan Ng Pag-akyat 

sumasampalataya, na walang sinuman ang makakahadlang, 
3 - (Isang Kaparusahan) mula kay Allah, ang Panginoon ng 
mga Daan ng Pag-akyat. 4- Ang mga anghel at ang Ruh 
(Gabriel) ay umaakyat sa Kanya sa loob ng isang araw, na 
ang katumbas noon ay limampung taon, 5 - Kaya’t maging 
matiyaga ka (O Muhammad ), sa pagtitiyaga na may 
magandang maaasam. 6 Katotohanang napag-aakala nila 
na ang Araw (ng Kaparusahan) ay malayo sa pangyayari, 
7 - Datapuwa’t napagmamalas Namin ito na (lubhang) 
malapit na. 8 - Sa Araw na ang himpapawid (alapaap) ay 
matutulad sa maruming langis na kumukulo (o naaagnas na 
tanso o pilak, atbp.). 9- At ang kabundukan ay matutulad 
sa maninipis na himaymay ng lana, IO - At walang kaibigan 
ang magtatanong sa isang kaibigan, n - Bagama’t sila ay 
biniyayaan na magkatinginan sa isa’t isa (alalaong baga, sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay ang lahat ay makakakilala sa 
kanyang ama, mga anak at mga kamag-anak, datapuwa’t 
siya ay hindi mangungusap sa kanila o hihingi sa kanila ng 
tulong). Ang ninanais ng Mujrimun (mga makasalanan, 
kriminal, walang pananalig kay Allah at sa Kanyang 
Tagapagbalita na si Muhammad, atbp.) sa Araw na yaon 
ay matubos niya ang kanyang sarili sa Kaparusahan na ang 
kabayaran ay ang kanyang mga anak. I2 - At kanyang asawa 
at kanyang kapatid, ' 3 - At kanyang kamag-anak na nagbigay 
sa kanya ng masisilungan, ' 4 - At ng lahat-lahat ng nasa 
kalupaan; kung ito ang makakapagligtas sa kanya. 

A- Sa anumang kaparaanan, ito ay walang saysay! 
Katotohanang ito ay Apoy ng Impiyerno! l6 - Na 
bumubunot (sa ganap na pagkatupok) ng anit! r 7 - At 
tumatawag: “O mga Kafir (walang paniniwala kay Allah, 



908 Surah 70 • Al-Ma'arij 

sa Kanyang mga Anghel, sa Kanyang Aklat, sa Kanyang 
mga Tagapagbalita, sa Araw ng Muling Pagkabuhay at sa 
Qadar {maka-Diyos na kahihinatnan}) at, Q mga Mushrik 
(mga mapagsamba sa diyus-diyosan, walang pananalig sa 
Kaisahan ni Allah) na nag-aanyaya sa kanilang lahat na 
magsitalikod ( sa katotohanan ) at naglihis ng kanilang 
mukha (sa Pananampalataya).” lS - At nagsipagtipon (ng 
mga kayamanan) at nagtago nito (tutol sa paggugol tungo 
sa Kapakanan ni Allah). r 9- Katotohanan, ang tao (na 
walang pananalig) ay nilikha na lubhang mainipin (walang 
pasensya); 2 °- Na naiinis (walang kasiyahan) kung ang 
kasamaaan ay sumaling sa kanya; 2I - At lubhang gahaman 
kung ang kasaganaan ay dumatal sa kanya; 22 - Maliban sa 
mga matimtiman sa pananalangin, 2 3■ Sila na namamalagi 
sa kanilang pagdalangin, 2 4- At sa kanilang kayamanan ay 
mayroong nakalaan, 2 > Sa mga pulubi na humihingi at sa 
mga sawimpalad na nawalan ng ari-arian at kayamanan (at 
ang pinanggagalingan ng kanyang ikabubuhay ay naghigpit 
o umunti), 2<5 - At sila na nananangan sa katotohanan ng 
Araw ng Paghuhukom o Kabayaran, 2 7- At sila na may 
pangangamba sa Kaparusahan ng kanilang Panginoon, 
28 - Sapagkat angKaparusahanngkanilangPanginoonayisang 
bagay na kabaligtaran ng kapayapaan at katahimikan, 2 9- At 
sila na nagpapanatili ng kanilang kalinisan (sa kapurihan, 
at umiiwas sa bawal na pakikipagtalik). 3° Maliban sa 
kanilang mga asawa at sa mga (babaeng alipin) na angkin 
ng kanilang kanang kamay, (dito) sila ay hindi susumbatan, 
3 1 * Datapuwa’t ang sinuman na magnais ng higit pa rito, kung 
gayon, sila ang tunay na lumalabag (sa kautusan). 3 2 - At sila 
na nagpapanatili ng kanilang mga pangako at kasunduan; 



909 


Ang Mga Daan Ng Pag-akyat 
33 - At sila na naninindigan nang matatag sa kanilang mga 
patotoo; 34- At sila na nagbabantay sa kanilang pagdalangin 
nang mainam, 35- Sila nga ang papupurihan at magsisitahan 
sa Halamanan ng Kaligayahan (Paraiso). 

3 6 - Kaya’t ano ang nagpapagulo sa mga hindi 
sumasampalataya at nagmamadali (alumpihit) na 
makinig sa iyo (O Muhammad), upang ikaw ay kanilang 
pasinungalingan at kutyain, at (gayundin) sa Aklat ni Allab 
(ang Qur’an). 37- (Na nakaupo) sa mga pangkat, sa iyong 
kanan at sa iyong kaliwa (O Muhammad)? 3 8 - At bawat isa 
kaya sa kanila ay umaasam na makakapasok sa Hardin ng 
Kaligayahan (Paraiso)? 39 Hindi, sa anupamangkaparaanan! 
Sila ay nilikha Namin mula sa sangkap na kanilang batid! 

4 °- Narito! Ako ay nananawagan upang saksihan ang 
Panginoon ng lahat ng lugar sa Silangan at Kanluran, 
na katiyakang Aming magagawa, 4 1 - Na palitan sila (sa 
pamamagitan ng iba) ng higit na mainam kaysa kanila; 
at Kami ay hindi nila magagapi sa Aming kapasiyahan. 
4 2 - Kaya’t hayaan sila na malubog sa walang saysay na pag- 
uusap at palibot-libot na paglalaro, hanggang sa sapitin 
nila ang Araw na sa kanila ay ipinangako. 43- Sa Araw na sila 
ay magsisilabas sa kanilang libingan na nagmamadali, na 
katulad ng pag-uunahan (karera) na marating ang punong 
pananda, 44- Na ang kanilang mga mata ay nakatungo sa lupa 
sa pangamba at pagkaaba, ang kahihiyan ang lumulukob sa 
kanila (ng buo). Ito ang Araw na sa kanila ay ipinangako! 



910 

SURAH 71 • NuH 

Propeta Noe 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’• Katotohanang Aming isinugo si Noe sa kanyang 
pamayanan na may tagubilin: “Iyong bigyang babala ang 
iyong pamayanan bago dumatal sa kanila ang Kasakit- 
sakit na Kaparusahan”. 2 - Siya (Noe) ay nagbadya: “O 
aking pamayanan! Katotohanang ako ay isang lantad 
na Tagapagbabala sa inyo, 3- (Na nagtatagubilin) na 
marapat ninyong sambahin si Allah (lamang), at maging 
masunurin sa inyong tungkulin sa Kanya at ako ay inyong 
sundin, 4- Upang mapatawad Niya (Allah) ang inyong mga 
kasalanan at bigyan kayo ng sapat na panahon (palugit) 
na natatakdaan. Katotohanan, kung ang Takdang Oras ni 
Allah ay dumatal, ito ay hindi maaaring antalahin kung 
inyo lamang nababatid.” 5- (Si Noe) ay nagbadya: O aking 
Panginoon! Katotohanang aking tinawagan ang aking 
pamayanan sa gabi at araw (alalaong baga, sa lingid at 
lantad upang tanggapin ang doktrina ng Kaisahan ni Allah). 
6 - Datapuwa’t ang aking panawagan sa kanila ay higit 
lamang na nakadagdag sa kanilang pagnanais na mapalayo 
(sa Tuwid na Landas). 7 - At katotohanan! Sa bawat sandali 
na sila ay aking pinagtatagubilinan upang sila ay Inyong 
mapatawad, ay tinatakpan nila ang kanilang mga tainga 
ng kanilang daliri, at tinatakpan nila ang kanilang sarili 
ng kanilang kasuotan, at nagpapatuloy sila (sa kanilang 




Propeta Noe 91 I 

pagtutol) at pinag-iibayo nila ang kanilang kapalaluan. 
8 - At katotohanang ako ay nananawagan sa kanila nang 
hayagan (sa malakas na tinig); 9 - At katotohanang ako ay 
nagpahayag sa kanila sa karamihan at ako ay nagsumamo 
sa kanila sa pribado (tagong pag-uusap), IO - Na nagsasabi: 
“Humingi kayo ng kapatawaran mula sa inyong Panginoon; 
katotohanang Siya ay Lagi nang Nagpapatawad; ”• Kayo 
ay pagkakalooban Niya ng saganang ulan; I2 - At kayo ay 
gagawaran Niya ng higit pang kayamanan at mga anak, 
at ipagkakaloob Niya sa inyo ang halamanan at gayundin 
ng mga batis (na may tubig na nagsisidaloy).” ' 3 - Ano ang 
nagpapagulo sa inyo at hindi ninyo pinangangambahan 
si Allah (sa Kanyang kaparusahan), at kayo ay hindi 
umaasam ng gantimpala mula kay Allah o kayo ay hindi 
sumasampalataya sa Kanyang Kaisahan. m- Samantalang 
kayo ay nilikha Niya sa (iba’t ibang) antas (alalaong baga, 
ang una ay Nutfah, sumunod ay Alaqa at sumunod ay 
Mudgha. [Tunghayan ang Quran 2 3 : u-hI. ' 5 ' Hindi baga 
ninyo napagmamalas kung paano nilikha ni Allah ang 
pitong kalangitan, ng suson-suson (ang bawat isa ay mataas 
sa iba), ' 6 At ginawa Niya ang buwan bilang liwanag doon at 
ng araw bilang isang ilaw? * 7 - At nilikha kayo ni Allah mula 
sa alabok ng lupa (na dahan-dahan sa paglaki at pagyabong) 
l8 - At pagkaraan, kayo ay ibabalik Niyang muli rito (sa lupa), 
at Kanyang ibabangon kayong (muli sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay)? K) - At si Allah ang gumawa para sa inyo ng 
kalupaan na nakalatag nang malawak. 2 °- Upang kayo ay 
makapaglakad dito sa malalapad na landas. 

2I - Si Noe ay nagbadya: ‘Aking Panginoon! Katotohanang 
sila ay sumuway sa akin at sila ay sumunod sa kanya na ang 



912 


Surah 71 • Nuh 


kayamanan at mga anak ay hindi makakapagbigay sa kanya 
ng kapakinabangan bagkus ay kapahamakan (pagkatalo).” 
22 - At sila ay nagpakana ng malaking balak. 2 3 - At sila ay 
nagsipag-usapan sa isa’t-isa: “Huwag ninyong tatalikdan 
ang inyong mga diyos, gayundin ay huwag ninyong iiwan si 
Wadd, at si Suwa, at si Yaguth, at si Ya’uq, at si Nasr (mga 
pangalan ng mga imahen at rebulto);” 2 4 - At katotohanang 
inakay nila ang karamihan sa pagkaligaw. At (O Allah)! 
“Huwag Kayong magbigay ng dagdag sa Zalimun (mga 
mapagsamba sa diyus-diyosan, mapaggawa ng kamalian, 
walang pananalig, atbp.), maliban sa kamalian.” 2 5 Dahilan 
sa kanilang mga kasalanan sila ay nilunod (sa dilubyo 
ng baha), at pinag-utusan na magsipasok sa Apoy (ng 
kaparusahan), at sila ay hindi nakatagpo ng sinuman na 
makakatulong sa kanila sa halip (bilang kapalit) ni Allah. 

26 ■ At si Noe ay nagturing: ‘Aking Panginoon! Huwag 
Kayong mag-iwan sa kalupaan ng kahit na isang hindi 
nananampalataya! 2 7 - Kung sila ay Inyong iwan, ay 
kanilang ililigaw ang Inyong matatapat na alipin, at sila 
ay magpapakarami (mga tao) na hindi hihigit pa sa pag- 
uugali maliban sa kabuktutan at kawalan ng utang na looh. 
28 Aking Panginoon! Inyong patawarin ako at ang aking mga 
magulang, at sa sinuman na pumapasok sa aking tahanan 
ng may pananalig, at lahat ng mga sumasampalatayang 
lalaki at sumasampalatayang habae, at huwag Ninyong 
pagkalooban ang mga tampalasan (ng anuman) maliban sa 
kapahamakan at pagkawasak!” 



Surah 72 • Al-Jinn ! 


913 


Ang Jinn** 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Ipagbadya ( O Muhammad); “Ipinahayag sa akin 
na ang isang pangkat ng Jinn (na may bilang mula 
tatlo hanggang sampu) ay nakinig (sa Qur’an).” Sila 
ay nagsasahi: “Katotohanang aming napakinggan ang 
isang Maindayog at Kamangha-manghang Pagbigkas 
(sa Quran)!” 2 - Na namamatnubay sa Tuwid na Landas 
(katuwiran at kagalingan), at kami ay sumampalataya 
rito at hindi kailanman kami ay magtatambal ng anuman 
(sa pagsamba) sa aming Panginoon (Allah). 3 - At ganap na 
Kaluwalhatian ang Kataasan ng aming Panginoon. Siya 
(Allah) ay hindi nag-angkin sa Kanyang sarili ng asawa o 
ng anak (o mga supling o mga anak) 4 - At ang mga luku- 
luko (at baliw) sa lipon namin (alalaong baga, si Iblis o 
ang mga Jinn na mapagsamba sa mga diyus-diyosan) ay 
nagpapahayag ng kasinungalingan laban kay Allah na hindi 
nararapat. 5 - Katotohanan! Ang sangkatauhan at mga Jinn 
ay hindi marapat na magturing ng kasinungalingan laban 
kay Allah. 6 - At katotohanan na may mga tao sa lipon ng 
sangkatauhan ang nananahan sa matitipunong mga tao sa 
gitna ng mgajinn, datapuwa’t sila (Jinn) ay lalong naglulong 
(sa sangkatauhan) sa kasalanan at kawalan ng pananalig. 
7 - At katotohanang sila ay nag-akala na katulad ng inyong 
pag-aakala na si Allah ay hindi magsusugo ng sinumang 




914 Surah 72 • Al-Jinn** 

tagapagbalita (sa sangkatauhan at sa Jinn). 8 - At ang mga 
Jinn ay nagsabi: ‘At kami ay sumilip (sa mga lihim) ng 
kalangitan, datapuwa’t aming natagpuan na tigib ito ng mga 
mahihigpit na tagapagbantay at naglalagablab na apoy” 
9 At katotohanang kami ay lagi nang nakaupo roon (sa 
nakukubling lugar) upang (makaulinig) ng mapapakinggan, 
datapuwa’t sinuman ang nakikinig ngayon ay makakatagpo 
ng isang naglalagablab na apoy na naghihintay sa kanya 
upang tambangan. I0 - At hindi namin napag-uunawa kung 
ang kasamaan (o panganib) ay nakalaan sa lahat ng nasa 
kalupaan, o kung ang kanilang Panginoon ay nagnanais na 
sila ay patnubayan saTuwid na Landas. "■ At sa karamihan 
namin ay mayroong ilan na matutuwid (sa asal) at ang ilan 
ay malayo sa (matutuwid na asal). Kami ay mga pangkatin 
na sumusunod sa magkakahiwalay na landas (iba’t ibang 
sekta ng pananampalataya, atbp.). I2 - At nababatid 
namin na kami ay hindi makakatakas sa (kaparusahan) 
ni Allah dito sa kalupaan, at hindi rin kami makakawala 
(sa kaparusahan) sa pamamagitan ng pagtakas. *3- At 
katotohanan na aming napakinggan ang Pahayag (Qur’an), 
kami ay nagsisampalataya rito (sa Kaisahan ni Allah), at 
sinuman ang manampalataya sa kanyang Panginoon ay 
walang ipangangamba maging ito man ay sa pagkabawas 
ng gantimpala sa kanyang mabubuting gawa o sa dagdag na 
kaparusahan sa kanyang mga kasalanan. ** Mga nilikha ni 
Allah na hindi natin nakikita, subalit katulad din ng mga 
tao ay may pananagutan sa kanilang gawa, may kalayaan 
sila na gumawa ng mabuti at masama, ang sumunod o 
sumuway kay Allah at sa Kanyang kautusan, at sa kanila 
ay may paghuhukom din na darating at may kabayaran ng 



915 


Ang Jinn** 

gantimpala o kaparusahan ayon sa kanilang ginawa. ’ 4 - At 
ang ilan sa karamihan namin ay mga Muslim (na nagsuko 
ng kanilang kalooban kay Allah matapos na makinig sa 
Qur’an), at may mga ilan sa karamihan namin ay Al-Qasitun 
(mga walang pananalig at lumihis sa Tuwid na Landas). 
At sinuman ang magsuko ng kanyang kalooban kay Allah 
(alalaong baga, ang yumakap sa Islam), katotohanang sila 
ay nagkamit ngTuwid na Landas (sa mabuting asal). At sa 
Qasitun (mga walang pananalig at katarungan na lumihis sa 
Tuwid na Landas), sila ang magiging panggatong (sa Apoy) 
ng Impiyerno, 

16 - At kung sila (na sumasamba sa diyus-diyosan, hindi 
mga Muslim) ay sumampalataya kay Allah at namalagi 
lamang sa Tuwid na Landas (Islam), katotohanang Kami 
ay magkakaloob sa kanila ng saganang ulan. r 7- Upang 
sila ay Aming masubukan sa gayong paraan. Datapuwa’t 
sinuman ang tumalikod sa Paala-ala ng kanyang Panginoon 
(alalaong baga, sa Qur’an at hindi nagsagawa sa mga batas 
at pag-uutos nito), ay igagawad Niya sa kanya ang pumasok 
sa Matinding Kaparusahan (Impiyerno). lS - At ang mga 
Moske o lugar ng pagpapatirapa (sa pagsamba) ay tanging 
kay Allah (lamang), kaya’t huwag manalangin sa sinuman 
(bilang kahati) ni Allah. w (Ipinahayag sa akin) nang ang 
alipin ni Allah (Muhammad) ay tumindig sa paninikluhod 
(sa kanyang Panginoon, kay Allah) sa pananalangin, 
sila (na mga Jinn) ay pumalibot sa kanya sa makapal na 
lipon na wari bang sila ay dikit-dikit sa isa’t isa (upang 
sila ay makinig sa pagdalit ng Propeta). 2 °- Ipagbadya ( 
O Muhammad): ‘Ako ay nananalangin lamang sa aking 
Panginoon (kay Allah lamang), at ako ay hindi nagtatambal 



916 Surah 72 • Al-Jinn** 

sa Kanya ng iba pang huwad na diyos.” 2I - Ipagbadya: 
“Katotohanang ako ay walang kapamahalaan upang ilagay 
kayo sa kapahamakan, o dalhin kayo saTuwid na Landas.” 
22 - Ipagbadya O Muhammad): “Katotohanang walang 
makakapagligtas sa akin sa kaparusahan ni Allah (kung ako 
ay susuway sa kanya), gayundin, ako ay hindi makakatagpo 
ng kaligtasan maliban sa Kanya.” 2 3 (Ang aking tungkulin ) 
ay iparating sa inyo (ang Katotohanan) na mula kay Allah at 
sa Kanyang Kapahayagan (Kaisahan ni Allah), at sinumang 
sumuway kay Allah at sa Kanyang Tagapagbalita, kung 
gayon, katotohanang sasakanya ang Apoy ng Impiyerno, 
mananahan siya rito magpakailanman. 

2 4- Hanggang sa sumapit ang Araw na itatambad (sa 
harap ng kanilang mga mata) ang bagay na sa kanila ay 
ipinangako (na kanilang pinag-aalinlanganan), ay mapag- 
aalaman nila kung sino ang mahina (sa kanyang) kapanalig 
(kawaksi) at walang halaga sa (karamihan) ng bilang. 
2 5 Ipagbadya (O Muhammad): “Hindi ko nababatid kung 
ang kaparusahan na ipinangako sa inyo ay nalalapit na, o 
kung ang Panginoon ay magtatakda roon sa matagal pang 
panahon.” 26 - Siya lamang ang lubos na nakakatalastas ng 
Al-Ghaib (mga nakalingid at Kabilang Buhay) at hindi 
Niya ipinahahayag sa kaninuman ang Kanyang Ghaib 
(lihim at nakalingid). 2 7- Maliban sa isang Tagapaghalita (sa 
sangkatauhan) na Kanyang hinirang (Siya ay nagpapahayag 
sa kanya sa Kanyang nais), at nagtalaga Siya ng pangkat 
ng tagapagbantay (mga anghel) upang manguna sa 
kanyang harapan at kanyang likuran. 28 - (Siya [Allah} ang 
nangangalaga sa kanila [mga Tagapagbalita}), hanggang 
sa Kanyang mamalas na katotohanang ipinahayag nila 



917 


Siya na Nababalutan ng Kasuutan 

(mga Tagapagbalita) ang Kapahayagan (Tagubilin) ng 
kanilang Panginoon. At Kanyang nilulukuban ang lahat 
ng nasa kanilang (paghahawak), at Siya ang naghahawak sa 
pagsusulit ng lahat ng bagay (alalaong baga, lubos Niyang 
batid ang ganap na bilang ng bawat bagay). 

Surah 73 •Al-Muzzammil 

SlYA NA NABABALUTAN NG KASUUTAN 

Sa Ngalan ni Allah, Ang Pinakamahabagin, Ang 
Pinakamaawain 

1 O ikaw na nababalutan ng kasuotan (alalaong baga, si 
Propeta Muhammad)! 2 - Tumindig ka (sa pananalangin) 
sa buong magdamag, maliban sa kaunting oras lamang. 
3- Sa kalahati nito (ng magdamag), o kulang pa rito, + 0 
humigit pa rito; at iyong dalitin ang Qur’an (nang malakas) 
sa marahan at matimyas na pagbigkas. 5- Katotohanan na 
Aming ipapanaog sa iyo ang isang mayamang Pahayag (at 
Tagubilin sa mga batas, katungkulan, atbp.). 

6 - Katotohanan, ang iyong pagbangon sa gabi (Tahajjud 
na panalangin) ay siyang oras na napakahirap (datapuwa’t) 
mabisa at mainam sa pamamatnubay ng (iyong kaluluwa), 
at pinakaangkop sa (pang-unawa) sa Salita (ni Allah). 7- 
Katotohanang nasa iyo sa maghapon (sa liwanag ng araw) 
ang paghanap ng iyong ikabubuhay at pagganap sa mga 
pangkaraniwang gawain, 8 - At lagi mong alalahanin ang 
Pangalan ng iyong Panginoon at ibuhos mo ang iyong 
pansin sa Kanya nang ganap at taimtim. 9- Tanging Siya 




918 Surah 73 • Al-Muzzammil 

(lamang) ang Panginoon ng Silangan at Kanluran. La ilaha 
illa Allah (Wala ng iba pang Diyos na karapat-dapat pag- 
ukulan ng pagsamba maliban kay Allah). Kaya’t panaligan 
mo lamang Siya bilang iyong Wakil (tagapamahala ng iyong 
kapakanan). IO - At maging matiyaga (O Muhammad) sa 
kanila (na hindi sumasampalataya) sa kanilang sinasabi, at 
lumayokasakanilasamabutingparaan. “Atiyonghayaanna 
Ako (ang tanging) makitungo sa mga bulaan (na nagtatatwa 
ng Aking mgaTalata, atbp.), at sila na naghahawak ng mga 
mabubuting bagay sa buhay. At iyong bigyan sila ng palugit 
sa maigsing panabon. 12 Katotobanan! Nasa Amin ang mga 
panggapos (na magtatali sa kanila) at Nag-aalimpuyong 
Apoy (na tutupok sa kanila). '3. At pagkain na babalalak sa 
kanilang lalamunan (na nakakabunsol) at Kasakit-sakit na 
Kaparusahan. ' 4 - SaArawna ang kalupaan at kabundukan ay 
mayayanig nang matindi, at ang kabundukan ay magiging 
pinong tumpok ng buhangin na bumubuhos at umaagos 
nang pababa. 

'5- Katotohanan! Kami ay nagsugo sa inyo (O mga tao) 
ng isang Tagapagbalita (Muhammad) na magiging saksi 
sa harapan ninyo, kung paano Kami nagsugo ng isang 
Tagapagbalita (Moises) kay Paraon. l6 - Datapuwa’t si 
Paraon ay sumuway sa Aming Tagapagbalita (Moises), 
kaya’t Aming sinakmal siya ng matinding kaparusahan. 

Kaya’t paano ninyo iiwasan ang kaparusahan kung kayo 
ay walang paniniwala (kay Allah), sa Araw na ang mga bata 
ay magiging lanta (sa kulay na pilak ng kanilang buhok) sa 
(Araw ng Muling Pagkabuhay). l8 - Na roon ang kalangitan 
ay mawawarak? Ang Kanyang pangako ay katiyakang 
matutupad. IC > Katotohanan! Ito ay isang Paala-ala (at 



919 


Siya na Nababalutan ng Kasuutan 

Tagubilin). Kaya’t sinuman ang magnais, hayaan siyang 
tumahak sa tuwid na landas patungo sa kanyang Panginoon! 

20 Katotohanan! Ang iyong Panginoon ay nakakabatid na 
ikaw ay nagpupuyat sa pananalangin (sa kahabaan ng gabi), 
ng maigsi sa dalawang katlo ( 2 / 3 ) ng gabi, o kalahati ( 1 / 2 ) ng 
gabi, o isang katlo ( 1 / 3 ) ng gabi, gayundin naman ang isang 
pangkat na iyong kasama-sama. At si Allah ang nagtalaga 
(sa inyo) ng Gabi at Araw sa ganap na sukat. Talastas Niya 
na ikaw ay hindi makakapanalangin sa buong magdamag, 
kaya’t Siya ay naggawad sa iyo ng Kanyang Habag. Kaya’t 
iyong ipagsaysay ang Qur’an sa iyong makakaya, sa paraan 
na magaan sa iyo. Talastas Niya na mayroong ilan sa inyo 
ang may sakit, at ang iba naman ay naglalakbay sa kalupaan 
sa paghahanap ng (saganang) Biyaya ni Allah, at ang iba 
ay nakikipaglaban tungo sa Kapakanan ni Allah. Kaya’t 
iyong ipagsaysay ang Qur’an sa iyong makakaya, sa paraang 
magaan sa iyo, at ikaw ay mag-alay ng pang-araw-araw na 
panalangin (Iqamat-as-Salah) nang mahinusay, at magbigay 
ng Zakah (katungkulang kawanggawa), at magpautang kay 
Allah ng isang Magandang Pautang (alalaong baga, gumugol 
sa Kapakanan ni Allah). At anumang mabuting bagay ang 
inyong ipinadala patungkol sa inyong kaluluwa (mga gawa 
ng pagsamba tulad ng pagdarasal, kawanggawa, pag-aayuno, 
Hajj, Umra, atbp.) ay katiyakang matatagpuan ninyo ito sa 
harapan ni Allah. Katotohanan! Ito ay mainam at sagana sa 
kabayaran ng gantimpala. At inyong paghanapin ang Biyaya 
(at Pagpapatawad) ni Allah. Katotohanang si Allah ay Lagi 
nang Nagpapatawad, ang Lubos na Mahabagin. 



920 

Surah 74 • SuratAl-Muddaththir 

Siya Na Nababalutan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ O ikaw (Muhammad) na nababalot (ng balabal)! 
2 - Magbangon ka at ipahayag mo ang iyong bahala! 3- Ang 
iyong Panginoon (Allah) ang iyong ipinagbubunyi sa 
kapurihan! + Ang iyong kasuotan ay gawin mong dalisay! 
5- Ang lahat ng kabuktutan ay iyong layuan (Ar-Rujz, 
mga imahen o diyus-diyosan)! 6 - At huwag maghangad ng 
ganti kung ikaw ay nagbigay, na dagdag sa makamundong 
pakinabang (o huwag mong ipalagay na ang gawang 
kabutihan sa pagsunod kay Allah ay isang biyaya sa Kanya). 
7 - At maging matimtiman (sa pagtitimpi) sa kapakanan ng 
iyong Panginoon (alalaong baga, iyong ganapin ang iyong 
tungkulin sa Kanya)! 

8 - At kung hihipan na ang Tambuli (sa kanyang 
pangalawang pag-ihip); 9- Katotohanan! Ang Araw na 
yaon ay Araw ng Hapis, IO Na kasakit-sakit sa mga walang 
pananalig. "• Hayaang Ako lamang (ang makitungo) sa 
mga (nilalang) na Aking nilikha (na hubad at walang 
pinagkukunan ng anuman)! 12 Na Aking ginawaran ng 
lahat ng bagay ng kasaganaan. '3- At mga anak na nasa 
kanyang tabi! '-+■ Aking iginawad ang buhay na maayos at 
maginhawa sa kanya! '3- Datapuwa’t siya ay sakim, - na Ako 
ay marapat pang magbigay ng higit; ' 6 - Katotohanan, (siya 
ay pagkakaitan)! Sapagkat siya ay hindi nagbigay ng halaga 




921 


Siya Na Nababalutan 

sa Aming Kapahayagan at Tagubilin (at nanatiling matigas 
ang ulo). Hindi magtatagal, siya ay Aming dadalawin ng 
gabundok na kapahamakan (ang umakyat sa madulas na 
bundok ng As-Sa’ud sa Impiyerno)! 

18 Katotohanang siya ay nag-isip at nagbalak; IC > Kaya’t 
kasawian sa kanya (sa kaparusahan)! Paano siya nagbalak? 
2 °- At minsan pa, kasawian sa kanya (sa kaparusahan), 
paano siya nagbalak ? 21 ■ At siya ay nagmuni-muni (nagmalas 
sa kanyang kapaligiran); 22 - At siya ay kumunot at siya ay 
nayamot; 2 3 - At siya ay tumalikod at naging palalo; 2 4 - At siya 
ay nagturing : “Ito ay wala ng iba kundi salamangka, mula 
pa noong unang panahon! 2 J Ito ay wala ng iba maliban sa 
salita lamang ng isang tao!” 

26 ■ Hindi magtatagal , Aking ihahagis siya sa Apoy 
ng Impiyerno! 2 7- Ah! Ano nga ba ang makakapagbigay 
paliwanag sa iyo kung ano ang Apoy ng Impiyerno? 28 - Ito ay 
hindi nagpapaubaya (sa sinumang makasalanan), gayundin, 
ito ay hindi nag-iiwan (ng anumang bagay na hindi sunog)! 
2 9 Na nagpapaitim at nagpapabago sa kulay ng tao (dahilan 
sa pagkasunog)! 3°. Sa itaas nito ay may labingsiyam (na 
mga anghel bilang tagapagbantay at tagapanatili ng 
Impiyerno). 3 '- At Kami ang nagtalaga ng mga anghel 
bilang tagapagbantay ng Apoy, at Aming itinakda lamang 
ang kanilang dami ( 19 ) bilang isang pagsubok sa mga 
hindi nananampalataya, - upang ang mga tao ng Angkan 
ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano) ay dumatal sa 
katiyakan (na ang Qur’an ay katotohanan na umaayon sa 
kanilang mga Aklat, alalaong baga, ang kanilang bilang { 19 ] 
ay nasusulat saTorah [mga Batas} at Ebanghelyo), at upang 
ang mga sumasampalataya ay lalong mag-ibayo sa Pananalig 



922 Surah 74 • Surat Al-Muddaththir 

(sapagkat ang Qur’an ang katotohanan), - at upang ang mga 
tao ng Angkan ng Kasulatan at ang mga sumasampalataya 
ay hindi mag-alinlangan dito, at ang mga tao na ang laman 
ng kanilang puso ay isang sakit (ng pagkukunwari) at ang 
mga hindi nananampalataya ay makapagsabi: ‘Ano baga 
ang ibig ipakahulugan ni Allah sa pamamagitan nito? 
Kaya’t si Allah ang umaakay na mapaligaw ang sinumang 
Kanyang maibigan at namamatnubay sa sinumang Kanyang 
maibigan. At walang sinuman ang nakakatalos ng mga 
kapangyarihan ng iyong Panginoon maliban sa Kanya. At 
ito (Impiyerno) ay wala ng iba pa maliban na isang Paala-ala 
(babala at tagubilin) sa sangkatauhan. 

3 2 Hindi, at katotohanang sa pamamagitan ng Buwan, 

33- At sa pamamagitan ng gabi kung ito ay humimlay, 

34 - At sa pamamagitan ng bukang liwayway kung ito ay 
namamanaag, 35- Katotohanang ito ay isa lamang sa mga 
Matitibay na Palatandaan (Impiyerno, o ang kanilang 
pagtatatwa kay Propeta Muhammad, o ang Araw ng Muling 
Pagkabuhay). 36 . Bilang pagpapaala-ala sa sangkatauhan, 
37 Sa sinuman sa inyo na nagpasyang tumahak nang 
pasulong (sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan), o 
magpaiwan sa likuran (sa pamamagitan ng paggawa ng 
kasamaan), 3*- Ang bawat tao (kaluluwa) ay isang sanla 
sa kanyang mga gawa. 39- Maliban sa kanila na nanatili sa 
Kanan (alalaong baga, ang mga tunay na nananampalataya 
sa Kaisahan ni Allah at sa Islam); 4°- Sila ay mapapasa- 
Halamanan ng Kaligayahan, at nagtatanungan sa isa’t 
isa, 4 1 - Ng tungkol sa Al-Mujrimun (mga makasalanan, 
mapagsamba sa diyus-diyosan, walang pananalig, kriminal, 
atbp.), {at sila ay mangungusap sa kanila]: 4 2 - ‘Ano ang 



923 


Siya Na Nababalutan 
naghatid sa inyo tungo sa Apoy ng Impiyerno?” 43- Sila ay 
magsasabi: “Kami ay kabilang sa mga hindi nag-aalay ng 
palagiang panalangin, 44- At kami rin ay hindi kabilang sa 
nagbibigay ng pagkain sa naghihikahos, 45- Bagkus kami ay 
nangag-uusap ng kabulaanan (na kinamumuhiang lahat ni 
Allah) sa mga walang saysay na pangungusap. 4 6 - At kami 
ay lagi nang nagpapasinungaling sa Araw ng Paghuhukom, 
47 Hanggang sa sumapit sa amin ang tiyak naTakdang Oras 
(kamatayan).” 4 8 - At ang pamamagitan ng mga namamagitan 
ay walang kapakinabangan sa kanila. 

49- Kung gayon, ano ang nagpapagulo sa kanila (alalaong 
baga, angmgahindi sumasampalataya), at silaay tumatalikod 
(sa pagtanggap) ng Paala-ala? 5° Na wari bang sila ay mga 
nasisindakna asno, 5 1 - Na tumatalilis saleon! 5 2 Katotohanan! 
Ang bawat isa sa kanila ay nagnanais na sila ay bigyan ng 
nakaladlad na dahon ng kapahayagan (mula kay Allah, na 
may nakasulat na ang Islam ang tamang Pananampalataya, 
at si Muhammad ay dumatal na may dalang katotohanan 
mula kay Allah, ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan, 
atbp.). 53 Hindi, sa anumang kaparaanan! Sapagkat sila ay 
hindi nangangamba sa (kaparusahan ni Allah) sa Kabilang 
Buhay. 54 Hindi! Katotohanang ito (ang Qur’an) ay isang 
Paala-ala, 55- Kaya’t sinuman ang magnais, (hayaan siyang 
bumasa nito), at tumanggap ng tagubilin (mula rito)! 
5 6 - Datapuwa’t sila ay hindi tatanggap ng tagubilin malibang 
pahintulutan ni Allah. Siya ang Panginoon ng Kabutihan at 
Panginoon ng Pagpapatawad (alalaong baga, sinuman ang 
umiwas sa masamang gawa na Kanyang ipinagbabawal at 
gumawa ng mabuti na Kanyang ipinag-uutos, Siya [kung 



924 Surah 75 •Al-Qiyamah 

gayon} ay magpapatawad sa kanila at sila ay hindi Niya 
parurusahan). 


Surah 75 *Al-Qiyamah 

Ang Muling Pagkabuhay 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'• Ako ay sumasaksi sa pamamagitan ng Araw ng Muling 
Pagkabuhay, 2 - At Ako ay sumasaksi sa pamamagitan ng 
tao na nagsisi sa kanyang sarili (isang sumasampalataya). 

3- Napag-aakala ba ng tao (na walang pananampalataya) na 
hindi Namin muling maisasaayos ang kanyang mga buto? 

4- Katotohanan! Muli Naming maibabalik nang ganap 
at maayos (ang kanyang mga huto) maging ang dulo ng 
kanyang daliri. 5- Hindi! Ang tao ay nagtatatwa ng Muling 
Pagkabuhay at Pagsusulit. Kaya’t siya ay nagnanais na 
magpatuloy sa kanyang kasamaan. 6 - Siya ay nag-uusisa: 
“Kailan baga matutupad ang Araw ng Muling Pagkabuhay?” 
7- At sa katagalan, kung ang paningin ay masilaw, 8 - At ang 
buwan ay lagumin ng kadiliman, 9- At ang araw at buwan 
ay pagsamahin (sa pamamagitan ng paglapit sa isa’t isa o 
ang matiklop at mawalan ng kanilang liwanag, atbp.). IO - Sa 
Araw na ito, ang tao ay magsasabi: “Saan ako tatalilis (na 
may kaligtasan)? "■ Hindi, sa anumang kaparaanan! Walang 
matatakbuhan (sa kaligtasan)! 12 - Tanging sa harap ng inyong 
Panginoon lamang ang lugar ng kapahingahan sa Araw na 
ito. T 3- Sa Araw na ito, ang tao ay pagsasabihan ng lahat 




925 


Ang Muling Pagkabuhay 

ng kanyang inilagay sa harapan (ang kanyang mabubuti 
at masasamang gawa), at lahat ng kanyang naiwan (na 
mabuti at masama). '+■ Katotohanan! Ang tao ang saksi (at 
katibayan) laban sa kanyang sarili (sapagkat ang mga bahagi 
ng kanyang katawan ang magsasalita hinggil sa kanyang 
mga ginawa). T 5- Kahima’t magsulit siya ng dahilan at 
umiwas (upang pagtakpan ang kanyang masasamanggawa). 

16 Huwag mong pagalawin ang iyong dila (O Muhammad) 
tungkol sa Qur’an upang magmadali rito. I "- Kami (Allah) 
ang may kapamahalaan na magtipon at dumalit (ng Qur’an), 
l8 - At matapos na ito ay Aming dalitin sa iyo (O Muhammad, 
sa pamamagitan ni Gabriel), kung gayon, iyong sundin ang 
pagbigkas (ng Qur’an). ,c > Katotohanan! Kami (Allah) ang 
may kapamahalaan na ito ay maging maliwanag sa inyo. 

2 °- Hindi (ng ayon sa inyong iniisip na kayo {sangkatauhan] 
ay hindi ibabangong muli at babayaran sa inyong mga 
gawa), datapuwa’t tunay nga na higit ninyong minahal ang 
panandaliang buhay na ito. 2I - At nagwawalang bahala kayo 
sa Kabilang Buhay. 22 - Sa Araw na ito, ang ibang mukha ay 
magniningning sa kislap at kagandahan. 2 3- Na nagmamalas 
sa kanilang Panginoon (Allah); 2 4- At sa Araw na ito, ang 
ibang mukha ay kakikitaan ng lumbay, hapis, pagkunot 
(ng noo), dilim at kalungkutan. 2 5 Na nag-aakala na ang 
ilang kapahamakan at kapinsalaan ay sasapit na sa kanila; 
26 Katotohanan! Kung ang kaluluwa ayumabot na sa buto ng 
kuwelyo (alalaong baga, hanggang sa lalamunan sa kanyang 
paglabas sa sandali ng kamatayan); 2 7- At may magsasabi: 
“Sino ang makakapagpagaling sa kanya at makakapagligtas 
sa kanya sa kamatayan? 2§ - At siya na rin (ang mamamatay 
na tao) ang makakatalos na ito na (ang sandali) ng paglisan 



926 Surah 75 •Al-Qiyamah 

(kamatayan); 2 9- At ang binti ay idurugtong sa ibang binti 

(alalaong baga, ang sakit at hirap ay idurugtong sa ibayong 

sakit at hirap). 3 °- Sa Araw na ito, ang pagtataboy ay sa iyong 

Panginoon! 

3 1 * Sapagkat siya (na hindi sumasampalataya) ay hindi 
sumampalataya (sa Qur’an at sa Mensahe ni Muhammad), 
o nagdasal kaya! 3 2 - At sa kabalintunaan, siya ay nagpabulaan 
(sa Qur’an at sa Mensahe ni Muhammad), at tumalikod! 
33 - At siya ay pumaroon sa kanyang pamilya na batbat ng 
kapalaluan na humahanga sa kanyang sarili! 34 Kasawian sa 
iyo (O tao na walang pananampalataya)! Tunay nga (O tao 
na walang pananampalataya), kasawian sa iyo! 35- Minsan 
pa, kasawian sa iyo (O tao na walang pananampalataya) at 
muli, kasawian sa iyo (O tao na walang pananampalataya)! 
3 6 Inaakala ba ng tao na siya ay hahayaan (at kakalimutan 
na hindi napaparusahan o nagagantimpalaan sa kanyang 
mga takdang katungkulan na itinagubilin sa kanya ng 
kanyang Panginoon [Allah])? 37- Hindi baga siya ay isa 
lamang Nutfah (magkahalong katas ng semilya ng lalaki at 
babae) na ibinuhos (sa mababang anyo)? 3 8 - At siya ay naging 
Alaqa (namuo sa paglaki); at binigyan siya ni Allah ng hugis 
at anyo sa ganap na sukat. 39- At mula sa kanya ay lumikha 
Siya ng dalawang kasarian, lalaki at babae. 4° Hindi baga 
Siya na lumalang (sa kanya) ay makakapagpanumbalik ng 
buhay ng patay? (Katotohanang Siya ay makakagawa ng 
lahat ng bagay). 



Surah 76 'Al-Insan 


927 


Ang Panahon oTao 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Hindi baga ang tao ay wala sa loob ng mahabang panahon 
at hindi man lamang nababanggit? 2 - Katotohanang 
Aming nilikha ang tao mula sa Nutfah (magkahalong 
katas ng semilya ng lalaki at babae), upang siya ay Aming 
masubukan, kaya’t Aming ginawaran siya ng biyaya ng 
pandinig at pangmasid. 3- Katotohanang Aming itinuro sa 
kanya ang landas (na may kalayaan) na maging mabuti sa 
pasasalamat o kawalan ng pasasalamat. 

4- At sa mga nagtatakwil sa pananampalataya ay Aming 
inihanda ang mga bakal na kadena, ang mga gapos (sa leeg) 
at Naglalagablab na Apoy. 5- Katotohanang sa mga Abrar 
(matutuwid na tao na nangangamba kay Allah at umiiwas 
sa kasalanan), ay magsisiinom sa kopita na ang laman nito 
(ay alak) na hinaluan ng tubig mula sa batis ng Paraiso na 
tinatawag na Kafur. 6 - Sa isang bukal na kung saan ang mga 
tagapaglingkod ni Allah ay magsisiinom, na dumadaloy 
nang masagana at hindi magmamaliw. 7- (Sapagkat) sila 
nga ang nagsiganap ng kanilang tungkulin at nangamba 
sa Araw na ang kasamaan ay magsisipangalat nang malayo 
at malawak. s - At sila ay nagkaloob ng pagkain dahilan sa 
pagmamahal kay Allah, sa nagdarahop, sa ulila at napipiit. 
9- (Na nagsasabi): “Kami ay nagpakain sa inyo dahilan sa 
pagmamahal namin kay Allah. Kami ay hindi naghahangad 




928 


Surah 76 • Al-lnsan 


ng pabuya, gayundin ng pasasalamat mula sa inyo. 
I0 - Katotohanang kami ay nangangamba sa aming 
Panginoon sa Araw ng kahirapan at kaguluhan na 
magdudulot sa mga mukha ng kalagim-lagim na anyo 
(dahilan sa matinding pag-ayaw dito).” u - Datapuwa’t 
sila ay iniligtas ni Allah sa kasamaan ng Araw na yaon at 
sila ay biniyayaan Niya ng Nadratan (isang Liwanag ng 
Kagandahan) at kaligayahan. I2 - At sapagkat sila ay naging 
matiyaga at matatag (sa pananalig), si Allah ay magkakalooh 
sa kanila ng Halamanan (Paraiso) at mga kasuutang yari sa 
sutla. x 3- Sila ay nakahimlay nang pahilig sa Halamanan sa 
mga nakataas na luklukan, at sila ay hindi makakamalas 
dito ng mahapding init ng araw o ng napakalamig na sinag 
ng buwan. ’4- At ang lilim ng Halamanan ay bababa upang 
limliman sila at ang mga kumpol ng hitik na bunga ay 
nakabitin nang mababa na abot-kamay nila. T 5- At sa kanila 
ay palibot na idudulot ang mabibilog na banga na yari sa 
pilak at mga kopitang kristal, l6 - Kristal na kumikislap 
na gawa sa pilak. Tatamasahin nila ang anumang dami 
(sa sisidlan) sa anumang kanilang maibigan. '7- At sila ay 
dudulutan upang uminom sa kopita na ang laman (ay alak) 
na nahahaluan ng Zanjabil, l8 - Mula sa isang bukal ng tubig 
doon na tinatawag na Salsabil. ’9- At sa kanila ay magsisilbi 
ang mga kabataan na may hindi nagmamaliw na kasariwaan 
(kabataan), na kung inyong mapagmamalas, sila ay wari 
bang nagkalat na perlas (sa kariktan). 20 - At kung tutunghay 
kayo rito (Paraiso), kayo ay makakamalas ng Sukdol na 
Kaligayahan (na hindi mapapangarap at mauunawaan), at 
isang Dakilang Paghahari. 2I - Ang kanilang mga kasuutan 
ay kulay luntiang sutla na napapalamutihan ng ginto. Sila 



929 


Ang Panahon oTao 

ay gagayakan ng mga pulseras na pilak at ang kanilang 
Panginoon ay magkakaloob sa kanila ng dalisay na inumin. 
22 - (At sa kanila ay ipagbabadya): “Katotohanang ito ang 
ganti sa inyo at ang inyong pinagsumikapan ay tinanggap 
na mainam (sa karangalan)”. 

2 3 Katotohanang Kami ang nagpahayag ng Qur’an 
sa iyo (O Muhammad) sa sunod-sunod na antas (ng 
pagpapahayag). 2 4- Kaya’t maging matiyaga at matimtiman 
ka (O Muhammad) at tumalima sa pag-uutos ng iyong 
Panginoon (si Allah, sa pamamagitan ng pagganap ng iyong 
tungkulin sa Kanya at sa pagpapalaganap ng Kanyang 
Mensahe sa sangkatauhan), at huwag kang makinig sa 
makasalanan, gayundin sa mga hindi sumasampalataya 
sa kanilang lipon. 2 5- At alalahanin ang Pangalan ng iyong 
Panginoon sa bawat umaga at hapon (alalaong baga, ang 
mag-alay ng panalangin sa umaga, tanghali at hapon). 
l6 - At sambahin Siya (sa pagpapatirapa) sa ilang bahagi ng 
gabi at papurihan Siya sa buong magdamag (alalaong haga, 
ang mag-alay ng panalangin sa takipsilim, gabi at sa gitna 
ng gabi). 2 7- Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya 
ay nagmamahal (sa panandaliang) buhay sa mundong ito, 
at inilayo nila sa kanila (ang pag-aala-ala) sa Kasakit-sakit 
na Araw. 2§ - Kami (Allah) ang lumikha sa kanila at ginawa 
Naming matibay ang kanilang balangkas (ng buto). At kung 
Aming naisin, magagawa Naming palitan sila ng iba na 
katulad din nila, ng buong-buo. 2 9 Katotohanan! Ang (mga 
Talata ng Qur’an) ay isang Pagpapaala-ala (tagubilin), kaya’t 
sinuman ang magnais, hayaan siya na tahakin ang Landas 
tungo sa kanyang Panginoon (Allah). 3°. Ngunit malibang 
pahintulutan ni Allah, ito ay hindi ninyo magaganap. 



930 


Surah 77 *AI-Mursalat 


Katotohanang si Allah ay Lalagi nang Pinakamaalam, ang 
Tigib ng Karunungan. 3 1 - Tatanggapin Niya ng Kanyang 
Habag ang sinumang Kanyang maibigan, datapuwa’t sa 
Zalimun (mga tampalasan, mapagsamba sa diyus-diyosan, 
pagano, makasalanan, walang pananalig, atbp.), sa kanila ay 
inihanda Niya ang Kasakit-sakit na Kaparusahan. 

Surah 77 • Al-Mursalat 

SlLANG MGA ISINUGO 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Sa pamamagitan ng hangin (o mga anghel o mga 
Tagapagbalita ni Allah), na isinugo nang magkakasunod (sa 
kapakinabangan ng tao); 2 - At sa pamamagitan ng hangin 
na marahas na umiihip, 3 At sa pamamagitan ng hangin 
na nagsisipangalat ng mga ulap at ulan (na malayo at 
malawak); 4- At sa pamamagitan ng mgaTalata (ng Qur’an) 
na nagbubukod (sa wasto at mali,) 5- At sa pamamagitan 
ng mga anghel na nagdadala ng mga kapahayagan sa mga 
Tagapagbalita, 6 - Upang maputol ang lahat ng mga dahilan 
(at pag-iwas) at upang magbabala; i ■ Katotohanan! Ang 
ipinangako sa inyo ay walang pagsalang daratal. 

8 - At kung ang mga bituin ay mawalan ng liwanag; 9- At 
kung ang kalangitan ay mahati (at mapunit); I0 - At kung 
ang kabundukan ay malansag ng hangin at maging alabok; 
n - At kung ang lahat ng mga Tagapagbalita ay tipunin sa 
takdang oras; I2 - Sa ano bang Araw ang mga Palatandaang 




931 


Silang Mga Isinugo 
ito ay ibinimbin? ’3- Sa Araw ng Pagbubukod-bukod (sa mga 
tao na nakatalaga sa Paraiso at sa mga tao na nakatalaga 
sa Impiyerno). '4- Ano nga ba ang magpapaliwanag sa 
iyo kung ano ang Araw ng Pagbubukod-bukod? Ah! 
Kasawian (ang sasapit) sa Araw na ito sa mga nagtatakwil 
sa katotohanan (ng Araw ng Muling Pagkabuhay)! l6 - Hindi 
baga Namin winasak ang mga tao nang panahong sinauna 
(dahilan sa kanilang kasamaan)?At hahayaan ba Namin 
na ang mga nahuhuling lahi ay matulad sa kanila. lS - Kaya’t 
sa ganito Namin pinakikitunguhan ang Mujrimun (mga 
makasalanan, walang pananalig, mapagsamba sa diyus- 
diyosan, kriminal, atbp.)! r 9- Ah! Kasawian (ang sasapit) sa 
Araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan (ng Araw 
ng Muling Pagkabuhay)! 

2 °- Hindi baga kayo ay nilikha Namin mula sa katas na 
walang halaga (walang saysay)? 2I - At inilagay Namin ito sa 
ligtas na sisidlan (ng pagkabuhay sa sinapupunan ng ina), 
22 - Sa natatakdaang panahon (ng paglaki ayon sa bilang ng 
buwan ng pagbubuntis)? 2 3- At Kami ang nag-ayos ng ganap 
na sukat. At Kami ang ganap na sakdal sa pagsasaayos (at 
pagsukat)! 2 + Ah! Kasawian (ang sasapit) sa Araw na ito 
sa mga nagtatakwil sa katotohanan (ng Araw ng Muling 
Pagkabuhay)! 2 > Hindi baga Namin nilikha ang kalupaan 
bilang lugar ng pagtitipon (at himlayan )? 2(1 - Na kapwa para 
sa (mga) buhay at patay. 2 ' At nagtatag dito ng kabundukan 
na mataas at matibay at naggawad sa inyo (mula sa kalupaan) 
ng malinamnam na tubig? 2§ - Ah! Kasawian (ang sasapit) sa 
Araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan (ng Araw 
ng Muling Pagkabuhay)! 

2 9-(Atsakanilanahindi sumasampalatayaayipagbabadya): 



932 


Surah 77 *AI-Mursalat 


“Magsiparoon kayo (sa kaparusahan) na inyong itinatatwa! 
3°- Magsiparoon kayo sa Lilim ( ng tumataas na usok ng 
Impiyerno) sa tatlong hanay, 3 1 - (Na hindi makakapagbigay) 
sa inyo ng lilim ng kaginhawahan, gayundin ng 
pananggalang sa Naglalagablab na Apoy.” 3 2 - Katotohanan! 
Ito (Impiyerno) ay naghahagis ng tilamsik (ng apoy) na 
(kasinglaki) ng A1 Qasr (malaking pintuan o mahabang 
troso ng palasyo). 33 Na wari bangjimalatun Sufr (pangkat 
ng kamelyong dilaw na pumapadyak nang mabilis).” 34- Ah! 
Kasawian (ang sasapit) sa Araw na ito sa mga nagtatakwil 
sa katotohanan (ng Araw ng Muling Pagkabuhay)! 35- Ito 
ang Araw na hindi nila magagawang mangusap, 3 6 - At sila 
ay hindi bibigyan (ng pagkakataon) upang dinggin ang 
kanilang pagsusumamo. 37- Ah! Kasawian (ang sasapit) sa 
Araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan (ng Araw 
ng Muling Pagkabuhay)! 3 8 - Ito ang Araw ng Kapasiyahan 
(sa katarungan)! Kayo ay Aming titipunin nang sama-sama, 
gayundin ang inyong mga ninuno. 39- Ngayon, kung kayo ay 
may pakana (balak), inyong gamitin ito laban saAkin! 4° Ah! 
Kasawian (ang sasapit) sa Araw na ito sa mga nagtatakwil sa 
katotohanan (ng Araw ng Muling Pagkabuhay)! 

4 1 - At katotohanang sa Muttaqun (mga matutuwid na 
tao na gumagawa ng lahat ng mga ipinag-uutos ni Allah 
at may pangangamba sa Kanya, at umiiwas sa lahat ng 
mga ipinagbabawal ni Allah), sila ay mananahan sa gitna 
(ng lamig) ng mga lilim at mga bukal (ng tubig). 4 2 - At mga 
hitik na bungangkahoy, lahat ng inyong maiibigan. 43- (At 
sa kanila ay ipagbabadya): “Halina kayo na mapapalad, 
kayo ay magsikain at uminom bilang kabayaran sa inyong 
pinagsumikapan (na kabutihan).” 44- Katotohanang sa 



933 


Ang Malaking Balita 
ganito Namin ginagantihan (ng biyaya) ang Muhsinun (mga 
matutuwid na tao na mapaggawa ng kabutihan). 45- Ah! 
Kasawian (ang sasapit) sa Araw na ito sa mga nagtatakwil 
sa katotohanan (ng Araw ng Muling Pagkabuhay)! 
4 6 - (O kayong hindi sumasampalataya)! Magsikain kayo at 
magpakaligaya sa inyong sarili sa ilang sandali (sa buhay 
sa mundong ito). Katotohanang kayo ay Mujrimun (mga 
makasalanan, mapagsamba sa diyus-diyosan, walang 
pananalig, kriminal, atbp.)! 47- Ah! Kasawian (ang sasapit) sa 
Araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan (ng Araw ng 
Muling Pagkabuhay)! 4*-At kung sa kanila ay ipinagtuturing: 
“Magpatirapa kayo (sa pananalangin)!” Sila ay hindi 
nagpapatirapa (sa pag-aalay ng kanilang mga dasal). 49- Ah! 
Kasawian (ang sasapit) sa Araw na ito sa mga nagtatakwil 
sa katotohanan (ng Araw ng Muling Pagkabuhay)! 5°- Sa 
gayon, sa ano pa kayang Pahayag (ang Qur’an), ang kanilang 
pananampalatayanan pagkaraan nito? 

Surah 78 'An-Naba 

Ang Malaking Balita 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Ano baga ang kanilang pinagtatalunan (sa isa’t isa)? 

2 - Tungkol ba sa Malaking Balita (alalaong baga, ang 
Islam, Kaisahan ni Allah, ang Qur’an na dinala ni Propeta 
Muhammad, ang Araw ng Muling Pagkabuhay, atbp.)? 

3- Na dahil dito, sila ay hindi nagkakasundo. 4 Katotohanan! 




934 


Surah 78 'An-Naba 


Hindi magtatagal at kanilang mapag-aalaman! 
5 Katotohanan! Katotohanan! Hindi magtatagal at kanilang 
mapag-aalaman! 6 - Hindi baga ginawa Namin ang kalupaan 
na malawak (bilang himlayan)? 7- At ang kabundukan 
bilang pampatatag (na may ugat)? 8 - At Aming nilikha kayo 
sa pares (lalaki at babae, mataas at mababa, mabuti at 
masama, atbp.). 9 - At Aming ginawaran kayo ng pagtulog 
(o antok upang maidlip), sa inyong pamamahinga. IO - At 
ginawa Namin ang gabi bilang pantakip (sa pamamagitan 
ng kanyang kadiliman). n - At ginawa Namin ang araw 
(maghapon) tungo sa inyong ikabubuhay. I2 - At itinatag 
Namin sa itaas ninyo ang pitong matatatag (na kalangitan), 
’3- At ginawaran Namin yaon ng Marilag na Liwanag (sikat 
ng araw). '4- At nagpamalisbis Kami ng saganang ulan 
mula sa kimpal ng mga ulap. J s- Upang mapatubo Namin 
dito (sa pag-aani) ang mga butil at mga gulayan, l6 - At mga 
halamang mayabong at luntian. T "- Katotohanan! Ang Araw 
ng Pagpapasya (sa katarungan) ay natatakdaang panahon, 

' 8 - Sa Araw na ang Tambuli ay hihipan at kayo ay 
magsisiparito ng langkay-langkay (at sa maraming 
pangkat); I9 - At ang kalangitan ay bubuksan na waring 
mga pintuan, 2 °- At ang kabundukan ay maglalaho sa 
kanilang kinatatayuan na tulad ng isang malikmata. 
21 Katotohanan! Ang Impiyerno ay matutulad (sa isang 
pook) ng pagtambang, 22 - Bilang isang Tahanan sa Taghun 
(sila na lumalabag at sumusuway sa hangganan na itinakda 
ni Allah, katulad ng mga mapagsamba sa diyus-diyosan, 
walang pananalig sa Kaisahan ni Allah at sa Islam, mga 
mapagkunwari, mga makasalanan, mga kriminal, atbp.). 
2 3 Magsisipanatili sila rito sa mahabang panahon, 2 4 Dito 



935 


Ang Malaking Balita 

ay wala silang malalasap na lamig (at ginhawa), ni anumang 
inumin (na pampasigla). 2 > Maliban sa kumukulong tubig at 
maruming katas ng sugat (nana, dugo, atbp.) 16 - Na siyang 
katumbas na kabayaran (ayon sa kanilang kabuktutan). 
2 7- Sapagkat katotohanang sila ay hindi nagbigay pahalaga 
( at nangamba) tungo sa (araw) ng pagsusulit (ng kanilang 
mga gawa). 2§ - At ganap nilang itinuring na walang 
katotohanan ang Aming Ayat (kapahayagan, tanda, 
katibayan, aral, atbp.). 2 9- At ang lahat ng bagay ay Aming 
itinala sa napapangalagaang Aklat. 3°- Kaya’t lasapin ninyo 
ang bunga (na inani) ng inyong masasamang gawa, at kayo ay 
hindi Namin bibigyan ng anuman maliban sa Kaparusahan. 
3 1 - Katotohanan! Sa Muttaqun (mga matutuwid at 
mabubuting tao na sumusunod sa lahat ng ipinag-uutos 
ni Allah at umiiwas sa lahat ng Kanyang ipinagbabawal) 
ay tagumpay, at katuparan ng kanilang inaasam (Paraiso); 
3 2 Na napapalibutan ng Halamanan at malinamnam na 
ubasan; 33- At mga birheng dalaga na magkakatulad sa 
gulang; 34- At ng tigib na Kopita (ng alak). 33- Dito ay wala 
silang maririnig na hinagpis o kasinungalingan (sa pag- 
uusap). 36 - Isang kabayaran mula sa inyong Panginoon, 
isang Biyayang sagana. 37- Mula sa Panginoon ng kalangitan 
at kalupaan at anumang nasa pagitan nito, ang Diyos na 
Lubos na Mapagbigay ng biyaya, at walang sinuman (ang 
may kapamahalaan) na makakasalansang sa Kanya (sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay), malibang Kanyang pahintulutan. 
3 8 - Sa Araw na ang Ruh (si Gabriel o ibang Anghel) at iba pang 
anghel ay nakatindig (nang tuwid at maayos) sa mga hanay, 
at hindi makakapangusap malibang pahintulutan siya ng 
Lubos na Mapagbigay (Allah), at kanyang ipagsasaysay 



936 


Surah 79 • Surat An-Nazi’at 


kung ano ang matuwid. 39 Ito ang Araw ng Katotohanan 
na walang alinlangan, kaya’t sinuman ang magnais, 
hayaang tahakin niya ang Pagbabalik, sa tuwid na landas 
ng kanyang Panginoon (sa pamamagitan ng pagsunod sa 
Kanya sa buhay sa mundong ito)! 4° Katotohanang Aming 
pinaaalalahanan kayo ng daratal na Kaparusahan. Sa Araw 
na ang tao ay makakapagmalas (sa gawa) ng kanyang kamay 
kung saan siya inihantong. Ang mga hindi sumasampalataya 
ay magsasabi: “ Kasawian sa akin! Sana ay naging alabok na 
lamang ako!” 


Surah 79 • SuratAn-Nazi’at 

Ang Mga Bumabatak 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'• Sa pamamagitan ng (mga anghel) na bumabatak (sa 
kaluluwa ng mga walang pananampalataya at tampalasan) 
ng may matinding dahas; 2 - Sa pamamagitan ng (mga 
anghel) na mabanayad na kumukuha (ng kaluluwa ng mga 
sumasampalataya at mapapalad); 3- At sa pamamagitan ng 
(mga anghel) na bumababa sa kalangitan na may dalang 
pag-uutos ng kanilang Panginoon (o ang mga lumilipad 
[na mga anghel} o lumalangoy [na mga planeta] sa kanilang 
daan o landas). 4- At sa pamamagitan nila na nagpapatuloy 
na nangunguna na katulad ng isang karera (alalaong baga, 
ang mga anghel, o mga bituin o mga kabayo, atbp.). 5- At 
sa pamamagitan ng mga anghel na nagsasaayos upang 




937 


Ang Mga Bumabatak 

gawin ang Pag-uutos ng kanilang Panginoon, (kaya’t 
katunayang kayo na hindi sumasampalataya ay tatawagin 
upang magsulit). 6 - Sa Araw na (kung ang unang Pag-ihip 
ng Tambuli ay gawin), ang kalupaan at kabundukan ay 
mayayanig nang marahas (at ang lahat ay mamamatay), 7 Na 
susundan ng pangalawang Pag-ihip ngTambuli (at ang lahat 
ay ibabangon), 8 - Sa Araw na ito, ang (ibang) mga puso ay 
magsisitibok sa pangamba at hapis. 9 Na ang kanilang mga 
mata ay nakatuon sa lupa. IO - Sa gayon, sila ay magtuturing: 
‘Ano! Kami baga ay katotohanang ibabalik (na muli) sa 
aming dating anyo ng buhay? "■ Ano? Kahit kami ay lansag- 
lansag na mga buto na?” I2 - Sila ay magsasabi: “Ito, sa gayong 
pangyayari, ay isang pagbabalik na walang pakinabang!” 
'3- Datapuwa’t katotohanang ito ay isang Hiyaw lamang 
(o isang Pag-ihip), ’4- At pagmasdan! Natagpuan nila ang 
kanilang sarili sa ibabaw ng lupa na buhay matapos ang 
kanilang kamatayan. 

'5- Narinig na ba ninyo ang kasaysayan ni Moises? l6 - Nang 
siya ay tawagin ng kanyang Panginoon sa banal na Lambak 
ng Tuwa. T 7 (Na nagsasabi): “Pumaroon ka kay Paraon. 
Katotohanang siya ay nagmalabis sa pagsuway at paglabag 
(sa kanyang mga kasalanan, kawalan ngpananalig, pagsamba 
sa mga diyus-diyosan, atbp.).” lS - At iyong sabihin (sa kanya): 
“Nais mo bang dalisayin ang iyong sarili (sa kasalanan ng 
kawalang pananalig, sa pagiging isang mananampalataya), 
T 9-At upang mapatnubayan kita sa iyong Panginoon, at ikaw 
ay magkaroon ng pagkatakot sa Kanya?” 2 °- At ipinamalas 
ni Moises sa kanya ang Dakilang Tanda (mga himala). 
21 Datapuwa’t si Paraon ay nagtakwil dito at sumuway; 
22 - At siya ay tumalikod na labis na tumututol (laban kay 



938 Surah 79 • Surat An-Nazi’at 

Allah). 2 3- At kanyang tinipon ang kanyang tao (at mga 
sundalo) at sumigaw ng malakas, 2 4- Na nagsasabi: “ Ako 
ang inyong panginoon, ang kataas-taasan.” 2 5 Datapuwa’t 
sinakmal siya ni Allah ng kaparusahan, (at ginawa siya) na 
isang halimbawa, sa Kahilang Buhay , at sa buhay na ito. 
z6 - Katotohanang naririto ang isang nagtuturong tagubilin 
(at aral) sa sinumang may pagkatakot kay Allah. 

2 7- Ano? Kayo baga ay higit na mahirap likhain kaysa sa 
kalangitan na Kanyang itinatag? 2§ - Sa kaitaasan ay Kanyang 
itinaas ang kulandong nito at Kanyang ginawaran yaon 
nang kaayusan at pagiging ganap. 2 9- Ang kanyang gabi ay 
nilukuban Niya ng kadiliman, at ang kanyang katanghalian 
ay ginawaran Niya ng liwanag. 3°- At matapos ito, ay inilatag 
Niya ang kalupaan nang malawak; 3 1 - At nagpasibol Siya 
mula rito ng kanyang tubig at kanyang pastulan (na luntiang 
halaman); 3 2 - At ang kabundukan ay itinindig Niya nang 
matatag; 33- Bilang kapakinabangan sa inyo at sa inyong 
bakahan (at hayupan). 

34 Datapuwa’t kung dumatal na ang dakilang kapinsalaan 
(alalaong baga, ang Araw ng Kabayaran, atbp.), 35- Sa 
Araw na ang tao ay makakaala-ala ng lahat ng kanyang 
pinagsumikapan (pinagdaanang mga gawa), 3 6 - At ang Apoy 
ng Impiyerno ay ganap na matatambad ng malapit sa (bawat) 
isa na nakakamasid. 37- At sa kanya na nag-Tagha (lumabag 
at sumuway sa lahat ng hangganan na itinakda ni Allah, 
kawalan ng paniniwala, pang-aapi, kasamaan, atbp.), 3 8 - At 
minahalaga ang buhay sa mundong ito (sa pamamagitan 
ng pagsunod sa kanyang masamang hangarin at mga 
pagnanasa), 39- Katotohanan! Ang kanyang pananahanan 
ay Apoy ng Impiyerno; 4°- Datapuwa’t siya na may 



939 


Ang Kumunot 

pagkatakot sa kanyang pagharap (sa pagsusulit) sa kanyang 
Panginoon, at nagtimpi ng kanyang sarili sa marumi at 
maitim na hangarin at pagnanasa. 4 1 Katotohanan! Ang 
kanilang pananahanan ay Halamanan (ng Paraiso). 4 2 - Sila 
ay nagtatanong sa iyo (O Muhammad) tungkol sa Oras? 
Kailan kaya ang kanyang takdang panahon? 43- Ikaw ay 
walang Kaalaman na magpahayag ng anuman (tungkol) 
dito. 44 Nasa iyong Panginoon lamang (ang Kaalaman) ng 
Takdang Araw. 45- At ikaw (O Muhammad) ay isa lamang 
Tagapagbabala sa mga may pangangamba rito, 46 - Sa 
Araw na ito ay kanilang mapagmamalas, (wari) bang sila 
ay umidlip lamang ng isang gabi sa mundong ito, (o ang 
pinakamatagal) ay hanggang sa pagdatal ng umaga. 

Surah 80 • ‘Abasa 

Ang Kumunot 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ (Ang Propeta) ay kumunot at lumayo, 2 - Sapagkat may 
bulag na lalaki na lumapit sa kanya (at nang-aabala, alalaong 
baga, si Abdullah bin Umm-Maktum, na pumaroon sa 
Propeta habang siya ay nangangaral sa isa o ilang pinuno ng 
Quraish). 3- Datapuwa’t ano ang makakapagsahi sa iyo na 
baka sakaling siya ay maging dalisay (sa mga kasalanan at 
umunladsaispiritwalnapang-unawa)?4-Osiyaaytumanggap 
ng pangaral at ang tagubilin ay maging kapakinabangan 
sa kanya? 5- At siya na nag-aakala sa kanyang sarili na siya 




940 


Surah 80 • ‘Abasa 


ay may sariling kasapatan (hindi nangangailangan ng 
anuman), 6 - Sa kanya, ikaw (O Muhammad) ay nag-uukol 
ng iyong panahon; 7 Ito ay hindi mo pananagutan kung 
siya ay hindi maging dalisay (sa pananalig at makinabang 
sa ispiritwal na biyaya; ikaw ay isa lamang Tagapagbalita at 
ang iyong tungkulin ay iparating ang Mensahe ni Allah). 
8 - At sa kanya (Abdullah bin Umm-Maktum) na lumapit 
sa iyo na may pagsusumamo, 9- At may pangangamba 
(kay Allah sa kanyang puso), I0 - Ikaw sa kanya ay hindi 
nagbibigay pahalaga (o nag-aasikaso)? 11 Hindi, (huwag 
mong gawin ito O Muhammad), katotohanan, ito (ang 
mga talata ng Qur’an) ay mga pagpapaala-ala at tagubilin, 
12 Kaya’t sinuman ang magnais, hayaan siyang mag-ukol ng 
panahon dito (sa pag-aala-ala). T 3- (Ito ay nasa) mga Talaan 
(na iniingatan sa karangalan, ang Al-Lauh Al-Mahfuz). 
T 4- Na mataas (sa karangalan), na nananatiling dalisay at 
banal, Sa kamay ng mga tagasulat (mga Anghel), 16 Na 
karangal-rangal at masunurin. Kasumpa-sumpa ang tao! 
Ano ang nagtulak sa kanya upang itakwil si Allah? lS - Sa ano 
bang bagay siya ay nilikha Namin? ‘9- Siya ay nilikha Namin 
mula sa Nutfah (mga patak ng semilya ng lalaki at babae), 
at Aming binigyan siya ng ganap na sukat; 20 At Kanyang 
ginawa na maging magaan ang daan sa kanya ; 21 ■ At Kanyang 
kinitlan siya ng buhay, at inilagay siya sa kanyang libingan; 
22 - At kung ito ay Kanyang kalooban, siya ay Kanyang 
bubuhayin (sa Araw ng Muling Pagkabuhay). 2 3- Hindi, 
datapuwa’t (ang tao) ay hindi tumupad sa ipinag-uutos Niya 
sa kanya. 2 4- Kaya’t hayaan ang tao ay magsaalang-alang ng 
kanyang pagkain (na Aming ipinagkaloob), 2 5- At kung paano 
Namin ibinuhos ang saganang tubig, z6 - At hinati Namin 



941 


Ang Kumunot 

ang kalupaan (at pinatag), 2 7- At pinapangyari Namin na ang 
butil ay tumubo rito, 28 - Ang ubas, at pagkaing halaman (sa 
mga bakahan), 2 9- Ang oliba at punong palmera (datiles), 
3°- At halamanan na makapal (at malago) sa maraming 
puno, 3 r - At mga bungangkahoy at Abba (herba, luntiang 
damo, atbp.), 32 (Bilang) ikabubuhay at pagkain sa inyo at 
sa inyong bakahan, 33 Hindi maglalaon, at kung sumapit na 
ang As-Sakhkhah (ang pangalawang pag-ihip ng Tambuli 
sa Araw ng Muling Pagkabuhay), 34- Sa Araw na ang tao ay 
tatakas sa kanyang sariling kapatid, 35- At sa kanyang ina 
at sa kanyang ama, At sa kanyang asawa at sa kanyang 
mga anak, 37- Sa Araw na ito, ang bawat tao ay mababahala 
lamang sa kanyang sarili at hindi makakapagbigay ng 
pansin sa iba. 3 8 - Sa Araw na ito, ang ibang mga mukha ay 
magniningning na tulad ng bukang liwayway (bilang isang 
tunay na sumasampalataya sa Kaisahan ni Allah at sa 
Islam). 39- Na humahalakhak at nagsasaya sa magandang 
balita (ng Paraiso), 4°. SaAraw na ito, ang ibang mga mukha 
ay may bahid ng dumi, 4 r Ang kadiliman ang lalambong sa 
kanila, 4 2 - Sila nga ang Kafarah (mga nagtatakwil kay Allah 
at sa Kanyang Kaisahan at sa Kanyang Tagapagbalita na 
si Muhammad, atbp.), ang Fajarah (mga mapaggawa ng 
katampalasanan, buktot, buhong, atbp.). 



942 

Surah 81 'At-Takwir 

Ang Pagtiklop 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Kung ang araw (na may lubos at malawak na liwanag) ay 
tumiklop; 2 - At kung ang mga bituin ay mangalaglag, na 
said ang kanilang kislap, 3- At kung ang kabundukan ay 
maparam sa pagkaguho (sa isang kisap-mata lamang); 4- At 
kung ang mga babaeng kamelyo ay nagpapabaya sa kanyang 
mga batang anak; 5- At kung ang mababangis na hayop ay 
titipunin nang sama-sama (sa pinaninirahanan ng mga tao); 
6 - At kung ang karagatan ay maging isang Naglalagablab na 
Apoy o umapaw (sa matinding unos); 7- At kung ang mga 
kaluluwa ay muling ibalik sa kani-kanilang katawan; 8 - At 
kung ang sanggol na babae na inilibing ng buhay (na katulad 
nang ginawa ng mga paganong Arabo) ay tatanungin. 9- Sa 
anong kasalanan siya ay pinatay? IO - At kung ang Talaan ng 
mgagawa (mabuti man at masama) ng bawat tao ay ilaladlad; 
n - At kung ang kalangitan (sa kaitaasan) ay itambad (sa 
pagkabiyak) at mawala sa kanyang kinalalagyan; I2 - At kung 
ang Impiyerno ay pagningasin ng nag-aalimpuyong apoy 
’3- At kung ang Halamanan (ng Paraiso) ay itambad ng 
malapit, '4- At ang bawat tao (kaluluwa) ay makakabatid ng 
bagay na kanyang ginawa (masama man o mabuti). 

'4 Katotohanang Ako ay sumusumpa sa pamamagitan ng 
mga buntala na umuurong (alalaong baga, nawawala sa araw 
at lumilitaw sa gabi). l6 - At sa pamamagitan ng mga buntala 




943 


Ang Pagtiklop 

na kumikilos nang mabilis at nagkukubli ng kanilang sarili 
(lumilitaw at naglalaho) At sa pamamagitan ng gabi 
kung ito ay lumilisan; l8 - At sa pamamagitan ng bukang 
liwayway kung ito ay lumiliwanag; IC > Katotohanan! Ito 
ang Salita (ang Qur’an) na dinala ng karangal-rangal na 
Tagapagbalita (Gabriel, mula kay Allah patungo kay 
Propeta Muhammad). 2 °- Na ginawaran ng kapangyarihan, 
at may mataas na antas (at karangalan) kay Allah, ang 
Panginoon ng Luklukan, 21 Na sinusunod (ng mga anghel), 
at mapagkakatiwalaan doon (sa kalangitan). 22 - 0 mga tao! 
Ang inyong Kasama (Muhammad) ay hindi isang baliw (at 
hindi inaalihan ng masamang bagay); 2 3 At katotohanang 
kanyang (Muhammad) napagmalas siya (Gabriel) sa 
maliwanag na hangganan ng sangkalupaan at kalangitan 
(tungo sa Silangan). 2 4- At siya (Muhammad) ay hindi 
nagkikimkin ng kaalaman ng mga Nakalingid na Bagay 
2 5- At ito (ang Qur’an) ay hindi salita ng isinumpang si 
Satanas . 26 ■ Kung gayon, saan ka patutungo? 2 7- Katotohanan 
! Ito (ang Qur’an) ay isang ganap na Kapahayagan sa 
lahat ng mga nilalang. 28 - (Na may kapakinabangan) sa 
sinuman sa inyo na nagnanais na tumahak nang matuwid, 
2 9 Datapuwa’t hindi ninyo ito magagawa malibang loobin 
ni Allah, angTagapagtangkilik at Tagapanustos ng lahat ng 
mga nilalang. 



944 

Surah 82 • Al-Infitar 

Ang Pagkabiyak 0 Pagkalansag 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’• Kung ang kalangitan ay magbitak sa pagkalansag; 
2 - At kung ang mga bituin (at buntala) ay mahulog at 
magsipangalat; 3- At kung ang karagatan ay sumabog sa pag- 
agos (at matuyuan ng tubig); 4- At kung ang mga libingan 
ay bumaligtad (upang iluwa ang kanilang laman); 5- (Sa 
gayon), ang bawat tao (kaluluwa) ay makakaalam kung ano 
ang kanyang ipinadala at (kung ano) ang kanyang iniwan 
(na masama at mabuti). 6 - O Tao! Ano ang nagtulak sa iyo 
upang magwalang bahala sa iyong Panginoon, ang Tigib ng 
Biyaya? 7- Na lumikha sa iyo, at humubog sa iyo ng ganap, at 
nagbigay sa iyo ng angkop na sukat; 8 - Sa anumang anyo na 
Kanyang naisin, ikaw ay Kanyang inilagay na magkasama 
(sa katawan, isipan, ispiritwal, atbp.). 9 Hindi! Datapuwa’t 
itinatwa ninyo ang Araw ng Kabayaran (gantimpala 
sa mabubuting gawa at kaparusahan sa masasamang 
gawa). IO - Datapuwa’t katotohanan na may mga anghel na 
nangangalaga sa inyo (upang magsulit), ”■ Kiraman Katibin, 
(mabuti at kapuri-puri {sa Paningin ni Allah}), na nagtatala 
(ng inyong mga gawa), I2 - Batid nila ang (lahat) ninyong 
ginagawa. ’3- Katotohanan, ang Abrar (mga matutuwid 
at matimtimang tao), sasakanila ang Kaligayahan (sa 
Paraiso); r 4- At katotohanan, ang Fujjar (mga tampalasan, 
walang pananampalataya, makasalanan at mapaggawa ng 




945 


Ang Gumagawa Ng Pandaraya 

kabuktutan), sasakanila ang Naglalagablab na Apoy (ng 
Impiyerno), '4 Sila ay magsisipasok dito upang lasapin 
ang nag-aapoy na ningas sa Araw ng Kabayaran, l6 - At sila 
(na mga Fujjar) ay hindi mawawala rito (alalaong baga, 
hindi sila makakatakas sa Impiyerno), *7- At ano ang 
makakapaghantong sa iyo upang maalaman kung ano ang 
Araw ng Kabayaran? l8 -At muli, ano ang makakapaghantong 
sa iyo upang maalaman kung ano ang Araw ng Kabayaran? 
T 9- (Ito ang) Araw na walang sinumang tao (kaluluwa) ang 
may anumamg kapangyarihan (upang makagawa) ng kahit 
na ano sa ibang tao (kaluluwa). At sa Araw na ito, tanging 
kay Allah lamang ang Lubos na Pag-uutos at Pasya. 

Surah 83 • Al-Mutaffifin 

Ang Gumagawa Ng Pandaraya 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Kasawian sa Al-Mutaffifm (sila na gumagawa ng 
pandaraya, alalaong baga, ang mga nagbibigay ng kulang 
sa sukat at timbang at nagbabawas sa mga karapatan ng 
iba), 2 - Sila na kung tatanggap sa mga tao ng may sukat at 
timbang ay naghahanap ng ganap na sukat at timbang, 
3- Datapuwa’t kung sila ang magbibigay sa mga tao ng 
may sukat at timbang ay nagbibigay ng kulang. 4- Hindi 
baga nila napag-aakala na sila ay ibabangong muli upang 
tawagin sa Pagsusulit? 5- Sa Dakilang Araw, 6 - Sa Araw na 
yaon, ang buong sangkatauhan ay titindig sa harapan ng 




946 


Surah 83 • Al-Mutaffifm 


Panginoon ng lahat ng mga nilalang, 7- Katotohanan! 
Ang Talaan (na kinapapalooban ng mga gawa) ng Fujjar 
(mga tampalasan, makasalanan, walang pananampalataya, 
mapaggawa ng kamalian) ay nakatago sa Sijjin. 8 - Tunay 
nga, ano nga ba ang makakapagpahiwatig sa iyo kung 
ano ang kahulugan ng Sijjin? 9- Isang nasusulat na Talaan. 
I0 - Kasawian sa Araw na yaon sa mga nagtatatwa (kay Allah, 
sa Kanyang mga Anghel, sa Kanyang mgaTagagapagbalita, 
sa Araw ng Muling Pagkabuhay at sa Al-Qadar [maka- 
Diyos na Pagtatakda}). Sa mga nagtatakwil sa Araw ng 
Kabayaran. I2 - At walang sinuman ang makakapagtakwil 
doon maliban sa mga makasalanan na lumalabag ng labis 
sa hangganan (ng kawalang pananampalataya, pang-aapi 
at pagsuway kay Allah), mga Makasalanan! *3- Na kung 
ang Aming mga Talata (ang Qur’an) ay ipinahahayag sa 
kanya, siya ay nagsasabi: “ Mga kathang isip lamang ng 
panahong lumipas!” ’4- Tunay nga! Ang kanilang puso ay 
may batik (nababahiran at nalalambungan ng mantsa dahil 
sa mga kasalanan at masasamang gawa) ng kanilang ginawa. 

Katotohanan, sa Araw na yaon, ang Habag ng kanilang 
Panginoon ay ipagkakait sa kanila (ang mga makasalanan 
ay malalambungan upang hindi nila mamalas ang kanilang 
Panginoon). l6 - Tunay nga! Katotohanang sila ay papasok 
sa naglalagablab na Apoy ng Impiyerno. ’7- At sa kanila 
ay ipagbabadya: “Ito ang kaganapan (at katotohanan) ng 
inyong tinalikdan (at tinalikuran)! 

lS - Katotohanan, ang Talaan ng mga matutuwid (at 
may pangangamba kay Allah at umiiwas sa kasamaan) 
ay nakatago sa Illiyyun. *9- Tunay nga, ano nga ba ang 
kahulugan na ipinapahiwatig ng Illiyyun? 20 Isang nasusulat 



947 


Ang Gumagawa Ng Pandaraya 

naTalaan. 2I - Na rito ay sumasaksi at nagpapatotoo ang mga 
pinakamalapit (kay Allah, alalaong baga, ang mga anghel). 
22 - Katotohanan, ang mga matutuwid na may pangangamba 
kay Allah at umiiwas sa kasamaan ay mapapasa- 
Kaligayahan (sa Paraiso). 2 3- Sa Luklukan (ng karangalan), at 
napagmamalas nila ang lahat ng bagay 2 4- At mababanaag 
mo sa kanilang mukha ang kislap ng Kaligayahan. 
2 5- Ang kanilang pagkauhaw ay papawiin ng purong alak na 
natatakpan pa ang sisidlan. 16 - At ang huling (tungga) nito 
(alak) ay katulad ng halimuyak ng musko. At dahil dito, 
hayaan ang mga nagsisikap na may paghahangad sa kanilang 
kaligayahan (alalaong baga, ang magmadali sa pagsisigasig 
sa pagsunod kay Allah); 2 7- At sa (alak) ay idaragdag pa 
ang sangkap ng Tasnim. 28 Isang batis, na sa tubig nito ay 
nagsisiinom ang malalapit kay Allah. 2 9- Katotohanan! (Sa 
panahon ng makamundong buhay) ang mga mapaggawa 
ng katampalasanan ay lagi nang nanglilibak sa mga 
nananampalataya. 3 °- At kailanman na sila ay dumaraan sa 
kanila, (sila ay) nagkikindatan sa isa’t isa (bilang panunuya); 
3 1 - At kung sila ay magbalik na sa kanilang pamayanan, 
sila ay bumabalik ng may pagsasaya; 3 2 - At kailanman na 
kanilang nakikita sila; sila (na hindi sumasampalataya) ay 
nagsasabi: “Tunay nga! Sila ang mga tao na napaligaw!” 
33 - Datapuwa’t sila (mga hindi sumasampalataya at 
tampalasan) ay hindi isinugo bilang tagapagbantay sa 
kanila (mga sumasampalataya). 34- Ngunit sa Araw na ito 
(ang Araw ng Kabayaran), ang mga sumasampalataya ay 
hahalakhak sa mga hindi sumasampalataya. 35 Sa luklukan 
(ng karangalan) ay napagmamalas nila ang lahat ng bagay 



948 Surah 84 • Al-lnshiqaq 

3 6 Hindi bagaangmgahindi sumasampalatayaayginantihan 

(nang ganap) dahil sa kanilang ginawa? 

Surah 84 •Al-Inshiqaq 

Ang Lansag-lansag na Pagkahati 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Kung anglangit (alapaap) aylansag-lansagnamabiyak, 2 -At 
duminig sa (pag-uutos ng) kanyang Panginoon, at marapat 
na gumawa (nito); 3- At kung ang kalupaan ay unatin at 
patagin, 4 - At iluwa niyang lahat ang kanyang laman at maging 
hungkag, > At duminig at tumalima sa kanyang Panginoon, 
at marapat na gumawa (nito); 6 O tao! Katotohanang ikaw 
ay magbabalik patungo sa iyong Panginoon -na kasama 
ang iyong mga gawa (mabuti man at masama), isang tiyak 
na pagbabalik, kaya’t iyong matatagpuan (ang bunga ng 
iyong mga ginawa). i- At siya na bibigyan ng kanyangTalaan 
sa kanyang kanang kamay. 8 - Katiyakan na tatanggap siya 
ng magaan na pagbabalik-tanaw, 9- At siya ay magbabalik sa 
kanyang pamayanan na lubhang nagagalak! IO - Datapuwa’t 
siya na bibigyan ng kanyang Talaan sa kanyang likuran, 
11 Walang pagsala! Siya ay maninikluhod sa kanyang 
pagkawasak I2 - At siya ay papasok sa Nag-aalimpuyong 
Apoy upang lasapin ang kanyang lagablab. ’ 3 - Katotohanan! 
Siya ay namuhay sa kanyang pamayanan na maligaya (at 
walang pangamba)! ' 4 - Katotohanang itinuring niya na hindi 
siya kailanman babalik (sa Amin)! r 5- Hindi! Katotohanan, 




949 


Ang Malalaking Pangkat Ng Mga Bituin 

ang kanyang Panginoon ay lagi nang nagmamasid sa kanya! 
16 Kaya tatawagin (Namin) upang sumaksi ang mapanglaw 
(na kulay) ng takipsilim. ' 7 - At ang gabi sa kanyang 
nananawagang dilim at anumang kanyang tinitipon; l8 - At 
ang buwan sa kanyang kabilugan, u> - Katiyakang ikaw ay 
maglalakbay sa magkakaibang antas (sa buhay sa mundong 
ito at sa Kabilang Buhay). 2 °- Ano ang nagpapagulo sa kanila 
at sila ay hindi sumasampalataya? 21 ■ At kung ang Qur’an 
ay ipinahahayag sa kanila, sila ay hindi nagpapatirapa 
(sa kapakumbabaan). 22 Bagkus, sa kabalintunaan, 
ang mga hindi sumasampalataya ay nagtatakwil (dito). 
2 3 Datapuwa’t talastas ni Allah ang lahat ng ikinukubli (ng 
kanilang puso, mabuti man o masama) 2 4- Kaya’t ipahayag 
sa kanila ang Kasakit-sakit na Kaparusahan. 2 5- Maliban 
sa mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan, 
katotohanang tatanggapin nila ang Gantimpala na hindi 
magmamaliw (Paraiso). 


Surah 85 ’Al-Burui 

Ang Malalaking Pangkat Ng Mga Bituin 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Sa pamamagitan ng alapaap (langit), na naghahawak ng 
malalaking pangkat ng mga bituin, 2 - At sa pamamagitan 
ng ipinangakong Takdang Araw (ng Paghuhukom); 3- At 
sa pamamagitan ng araw na sumasaksi (alalaong baga, 
ang Biyernes), at sa Araw na sinaksihan (alalaong baga, 




950 


Surah 85 • Al-Buruj 
ang Araw ng Arafat {Hajj], sa ikasiyam ng Dhul Hijja); 
4- Kasawian sa mga gumagawa ng balon (ng apoy), 5- Na 
ang apoy ay tinutustusan ng (maraming) panggatong, 
6 • Pagmasdan! Sila ay magsisiupo rito (sa apoy), 7 At 
kanilang nasaksihang (lahat) ang kanilang ginagawa laban 
sa mga sumasampalataya (alalaong baga, ang pagsunog sa 
kanila na mga sumasampalataya sa buhay sa mundong ito). 

8 - Na walang ginawang masama laban sa kanila maliban 
na sila ay nananampalataya kay Allah, ang Sukdol sa 
Kapangyarihan at nagtatangan ng Lubos na Kapurihan. 

9- Siya (Allah) ang nag-aangkin ng ganap na kapamahalaan 
at paghahari sa kalangitan at kalupaan! At si Allah ang Saksi 
sa lahat ng bagay. I0 - Katotohanan! Sila na umuusig (at nang- 
aalipusta) sa mga sumasampalataya, lalaki man at babae, 
(sa pamamagitan ng pagpapahirap at pagsunog sa kanila) 
at hindi nagtika (sa pagsisisi kay Allah), katotohanang 
sasakanila ang lupit ng Impiyerno at makakamtan nila ang 
kaparusahan ng Naglalagablab na Apoy n - Katotohanan! 
Sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, 
sasakanila ang Halamanan (ng Kaligayahan) na sa ilalim 
nito ay may mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso). Ito ang 
Dakilang Tagumpay. I2 - Katotohanan (O Muhammad)! Ang 
Sakmal (Kaparusahan) ng iyong Panginoon ay matindi. 
’3 Katotohanan! Siya ang Lumikha sa pinakasimula, at 
muling magpapanumbalik dito (sa pagkabuhay sa Araw ng 
Muling Pagbangon), {o di kaya ay: Siya ang nagpasimula 
ng Kaparusahan at muling magsasagawa nito sa Kabilang 
Buhay]. : 4- At Siya ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Tigih 
ng Pagmamahal (sa mga matimtiman at matapat na 
sumasampalataya sa Kaisahan ni Allah at sa Islam), '7 Ang 



Ang Panggabing Panauhin 951 

Panginoon ng Luklukan, ang Puspos ng Kaluwalhatian, 
l6 - Na gumagawa ng lahat na Kanyang maibigan. 

Nakarating na ba sa inyo ang kasaysayan ng mga 
Hukbo? l8 - Ni Paraon at Tribu ni Thamud? ,c> - Hindi! 
(Magkagayunman), ang mga hindi sumasampalataya 
ay nanatili sa pagtatakwil (kay Propeta Muhammad 
at sa Kanyang Mensahe ng Katotohanan, ang Islam). 
20 Datapuwa’t si Allah ang nakalukob sa kanila mula sa 
likuran! (alalaong baga, talastas Niyang lahat ang kanilang 
mga gawa at Siya ang magbibigay ganti sa kanilang mga 
gawa). 21 Walang pagsala! Ito ang Maluwalhating Qur’an! 
22 - Na nakatitik sa A1 Lauh A1 Mahfuz (Napapangalagaang 
Tableta [Kalatas})! 


Surah 86 • SuratAt-Tariq 

Ang Panggabing Panauhin 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Sa pamamagitan ng langit at At-Tariq (ang dumarating na 
panauhin sagabi, alalaong baga, ang maningning na bituin); 
2 - Ah! Ano baga kaya ang ipinapahiwatig sa inyo ng At-Tariq 
(ang panggabing panauhin)? 3 Ito ay isang Bituin (na may 
naglalagos) na liwanag; 4- Walang sinumang tao (kaluluwa) 
ang walang may tagapangalaga sa kanya (alalaong baga, ang 
mga Anghel na nakatalaga sa bawat tao at nagbahantay 
sa kanya, na nagtatala ng kanyang mabuti at masamang 
gawa, atbp.). 5- Ngayon, (hayaan) ang tao ang makatunghay 




952 Surah 86 • Surat At-Tariq 

kung ano ang pinagmulan ng kanyang pagkalikha! 6 - Siya ay 
nilikha mula sa isang patak na sumago, ?■ Na nanggagaling 
sa pagitan ng gulugod at mga tadyang, 8 Katotohanan! Siya 
(Allah) lamang ang may kakayahan na muling magsauli 
ng (kanyang) huhay! 9- Sa Araw na ang lahat ng mga lihim 
(mga gawa, pagdarasal, pag-aayuno, kawanggawa, atbp.) 
ay mahubunyag at susuriin (kung katotohanan). IO - Kaya’t 
(ang tao) ay walang magiging kapangyarihan at wala ring 
magiging katuwang. "■ Sa pamamagitan ng alapaap (na may 
balongngtubig)nanagpapamalisbisngulannangpaulit-ulit. 
I2 - At sa kalupaan na nagbibitak (sa pagsulpot at pagtubo ng 
mga puno at halaman), *3- Pananganan! Katotohanang ito 
(ang Qur’an) ang Pahayag na nagbubukod (sa pagkakaiba) 
ng katotohanan at kabulaanan (ng tumpak at mali at nag- 
uutos ng mahigpit na mga batas sa sangkatauhan upang 
masugpo ang ugat ng kasamaan). '4- At ito ay hindi isang 
bagay na paglilibang lamang. J > Katotohanang sila ay 
nagbabalak ng isang pakana (laban sa iyo, O Muhammad)! 
l6 - At Ako (Allah) rin ay nagbabalak ng isang pakana (laban 
sa kanila). T ' Kaya’t bigyan ninyo ng palugit ang mga hindi 
sumasampalataya (na mamahinga). (Sa ngayon), sila ay 
pansamantala ninyong pakitunguhan nang mabayanad. 



Surah 87 ’Al-Ala 


953 


Ang Kataas-taasan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Luwalhatiin ang Pangalan ng iyong Tagapagtangkilik 
na Panginoon, ang Kataas-taasan, 2 - Na Siyang lumikha 
(ng lahat ng bagay) at nagbigay ng anyo at kaayusan; 3- Na 
nagtakda ng Ganap na Sukat (kahihinatnan ng lahat at 
bawat isa maging sa kabutihan o kasamaan) at nagbigay ng 
Patnubay (nagturo sa sangkatauhan ng Tumpak at Maling 
Landas); 4 At nagpatubo ng mga luntiang halamanan 
at pastulan, 5- At muli ay ginawa, (at Kanyang) ginawa 
ito na dayami (at bagaso). 6 - Sa sunod-sunod na antas ay 
ipahahayag Namin sa iyo (O Muhammad) ang Mensahe 
(ang Qur’an) upang hindi mo malimutan, 7 - Maliban 
sa anumang pahintulutan ni Allah. Talastas Niya ang 
nakalantad at nalilihim. 8 - At gagawin Naming magaan ito 
sa iyo (O Muhammad) upang masunod mo ang Landas 
(sa paggawa ng mga kabutihan). 9- Kaya’t paalalahanan 
mo (ang mga tao) kung ang pagpapaala-ala ay magbibigay 
kapakinabangan (sa mga makikinig). IO - Ang panawagan at 
paala-ala ay diringgin niya na may pangangamba (kay Allah.) 
11 Datapuwa’t ito ay itatakwil ng mga masasawing palad 
(sa kaparusahan). I2 - Na mahuhulog sa Nag-aalimpuyong 
Apoy at lalasap ng kanyang paglalagablab, ’3- Dito, siya ay 
hindi mamamatay (upang maginhawahan), o mabubuhay 
(sa mabuting kalagayan). '+ Katiyakan, ang magtatamo 




954 Surah 88 • Al-Ghashiyah 

ng tagumpay ay siya na nagpapadalisay ng kanyang sarili 
(sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagsamba sa mga diyus- 
diyosan atpagtanggap saKaisahanniAllah at sa Islam). At 
lumuluwalhati sa Pangalan ng kanyangTagapagtangkilik na 
Panginoon (sumasamba lamang kay Allah at wala ng iba), at 
bukas ang puso sa pananalangin (alalaong baga, ang limang 
takdang panalangin sa maghapon bukod pa ang mga dasal 
na ipinagtatagubilin). ' 6 - Datapuwa’t minahalaga ninyo ang 
buhay sa mundong ito na hindi magtatagal; ’7- Bagama’t 
ang Kabilang Buhay ay higit na mainam at mananatili. 
18 Katotohanang ito ay nasa mga Aklat ng unang kasulatan! 
T 9- Sa mga Kasulatan ni Abraham at Moises. 


Surah 88 'Al-Ghashiyah 

Ang Kasindak-sindak Na Sandali 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Nakarating na ba sa iyo ang balita ng kasindak- 
sindak na sandali (alalaong baga, ang Araw ng Muling 
Pagkabuhay)? 2 - Sa Araw na yaon, ang maraming mukha 
ay magiging aba (alalaong baga, ang mukha ng mga 
Hudyo at Kristiyano, atbp.). 3- Na gumagawa (ng buong 
pagsisikap sa makamundong buhay sa pagsamba sa mga 
iba tangi pa kay Allah), na tigib ng sakit at napapagal (sa 
Kabilang Buhay dahilan sa pagkadusta at kahihiyan). 
4- Sila ay magsisipasok sa Naglalagablab na Apoy 5- Sila 
ay dudulutan ng inumin mula sa kumukulong batis, 




955 


Ang Kasindak-sindak Na Sandali 

6 - At walang anumang pagkain dito para sa kanila maliban 
sa mapait at matinik na bungangkahoy at halaman. i- Na 
hindi makakapagbigay lakas o kabusugan sa kanila at 
makakapawi ng gutom. 8 - Sa Araw na ito, ang ibang mukha 
ay magagalak, 9- Na nasisiyahan sa kanilang pinagsikapan 
(sa mabubuting gawa na kanilang ginawa sa mundong ito, 
kasama na ang Tunay na Pananalig sa Kaisahan ni Allah 
at sa Islam), IO - Sa mataas na Halamanan (Paraiso). "■ Na 
rito ay hindi nila mapapakinggan ang masamang usapan at 
kabulaanan, 12 Na rito ay may dumadaloy na batis, ’3- Na 
rito ay may Luklukan ng Karangalan na nakataas, ’4- At 
mga kopita na laging laan, '3- At mga diban na nakasalansan, 
’ 6 - At mga ginintuang alpombra (karpeta) na nakalatag. 

Hindi baga nila isinasaalang-alang ang kamelyo kung 
paano sila nilikha? l8 -At ang langit kung paano yaon itinaas? 
'9- At ang kabundukan kung paano ito nilagyan ng ugat at 
itinayo nang matatag? 2 °- At ang kalupaan kung paano ito 
inilatag nang malawak? 2I - Kaya’t paalalahanan mo sila 
(O Muhammad), ikaw ay isa lamang tagapagpaala-ala. 
22 - Ikaw ay walang pananagutan na pamahalaan ang kanilang 
pamumuhay. 2 3 Datapuwa’t kung sinuman ang tumalikod 
at hindi sumampalataya (kay Allah) at walang pananalig, 
2 4- Kung gayon, si Allah ang magpaparusa sa kanya ng 
kasakit-sakit na Kaparusahan. 2 5 Katotohanang sa Amin 
ang kanilang hantungan. 26 - At katotohanang Kami ang 
nakakapangyari upang tawagin sila sa Pagsusulit. 



956 

Surah 89 • Al-Fajr 

Ang Bukang Liwayway 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Sa pamamagitan ng Bukang Liwayway; 2 - Sa pamamagitan 
ng sampung gabi (alalaong baga, ang unang sampung 
araw ng buwan ng Dhul-Hijja); 3- Sa pamamagitan (ng 
bilang) na pantay at gansal (sa lahat ng mga nilalang ni 
Allah); 4- At sa pamamagitan ng gabi kung ito ay lumilipas; 
5- Katotohanang narito (sa mga sumpang pahayag) ang 
sapat na katibayan sa mga tao na may ganap na pang-unawa 
(at dahil dito, sila ay marapat na umiwas sa lahat ng mga 
kasalanan at kawalang pananalig, atbp.)! 6 Hindi mo ha 
namamalas ({o napagtatanto} O Muhammad) kung paano 
itinuring ng iyong Panginoon ang angkan ni A’ad? 7 Ng 
lunsod ng Imran, na may matataas na haligi, 8 - Ang katulad 
nito ay hindi ginawa sa (lahat) ng lupain? 9- At sa angkan 
ni Thamud na bumabaak ng malalaking bato sa paanan ng 
bundok (upang gawing tirahan)? IO - At kay Paraon na may 
mga talasok (na nagpapahirap sa mga tao sa pamamagitan 
ng pagtatali sa mga talasok)? "■ Na nagmalabis sa lahat 
ng hangganan ng kalupaan (sa pagsuway kay Allah). I2 - At 
nagsagawa rito ng napakaraming kabuktutan. o Kaya’t ang 
iyong Panginoon ay naggawad sa kanila ng iba’t ibang uri 
ng kaparusahan. '+ Katotohanan, ang iyong Panginoon ay 
Laging Nagmamasid (sa kanila). '> At ang tao, kung siya ay 
subukan ng (kanyang) Panginoon at gawaran ng biyaya at 




957 


Ang Bukang Liwayway 
karangalan; kanyang sasalitain (ng may pagmamalaki): “Ang 
aking Panginoon ay nagparangal sa akin!” l6 - Datapuwa’t 
ang tao, kung siya ay Kanyang subukan at higpitan ang 
pinagkukunan ng kanyang biyaya; kanyang sasalitain (sa 
kawalang pag-asa): “Ang aking Panginoon ay humamak 
(umaba) sa akin!” '/■ Hindi! Katotohanang ikaw ay hindi 
lumilingap sa mga ulila (maging ang pakitunguhan sila ng 
mabuti, o ipagkaloob sa kanila ang nararapat nilang mana)! 
l8 - At walang malasakit na pakainin ang naghihikahos! IC > At 
kinamkam mo ang (kanilang) pamana, ang lahat - sapagiging 
gahaman, 2 °- At nagmamahal ka sa iyong kayamanan ng 
labis-labis na pagmamahal! 21 Hindi! Kung ang kalupaan 
ay durugin ng pinung-pino, 22 - At ang iyong Panginoon ay 
pumarito na kasama ng pangkat-pangkat na anghel, 2 3- At 
ang Impiyerno, sa Araw na ito ay matatambad ng malapit. 
Sa Araw na ito, ang tao ay makakaala-ala, datapuwa’t paano 
kaya na ang gayong pag-aala-ala ay makakatulong sa kanya? 
2 4* Siya ay magsasabi: ‘Ah! Sana ay pinaghandaan ko ito 
(ng mabubuting gawa) tungo sa aking darating na (ibang) 
buhay!” 2 5- Sa Araw na ito, ang Kanyang kaparusahan 
(ng sakit at lumbay) ay hindi maipadadama ng sinuman 
(maliban sa Kanya ). 26 ■ At ang Kanyang paggapos (sa piitan) 
ay hindi maipadadama ng sinuman (maliban sa Kanya). 

2 7- (At sa mabubuting kaluluwa ay ipagbabadya): “O (ikaw 
na) kaluluwa, sa (ganap) na kapahingahan at kasiyahan! 

28 - Magbalik ka sa iyong Panginoon, na nalulugod (sa iyong 
sarili) at iyong tamasahin ang Kanyang lugod! 2 9- Halika, 
pumasok ka sa lipon ng Aking mararangal na alipin, 
3° Katotohanan, pumasok ka sa Aking Langit (Paraiso)!” 



958 

Surah 90 • Al-Balad 

Ang Lungsod 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 

Pinakamaawain 

’■ Ako ay sumusumpa sa pamamagitan ng Lungsod na ito 
(ang Makkah); 2 - At ikaw ay isa sa (malayang) mamamayan 
ng Lungsod na ito 3- At sa pamamagitan ng nagsilang ({o 
naging ama} , alalaong baga ay si Adan) at ang isinilang ( 
{o naging anak] , alalaong baga, ang kanyang naging lahi); 
4- Katotohanang Aming nilikha ang tao sa paggawa at 
pagsisikap (sa pakikitalad sa buhay). 5- Inaakala ba niya na 
walang sinuman ang may kakayahan na makakapangyari 
sa kanya? 6 - At siya ay nagtuturing (sa kapalaluan): ‘Aking 
nilustay ang kayamanan sa pagmamalabis!” 7- Inaakala ba 
niya na walang sinuman ang nakakamatyag sa kaniya ? 

8 - Hindi baga Namin nilikha ang kanyang dalawang mata? 

9- At ang dila, at dalawang labi? I0 - At Aming pinatnubayan 
siya sa dalawang landas (ng tumpak at mali)? 11 Datapuwa’t 
siya ay hindi nagsumikap na tahakin ang matarik na daan (ng 
kaligtasan)? I2 -At ano nga ba ang ipinapahiwatig ng matarik 
na daan (ng pag-akyat)? T 3- (Ito nga): Ang pagpapalaya sa 
isang leeg (alipin, atbp.); '4- At pagbibigay ng pagkain sa 
panahon ng taggutom (at pagdarahop), ’5- Sa ulila na may 
kawing ng pagkakamag-anak, l6 - At sa naghihikahos (na 
lugmok sa kahirapan). Kung magkagayon, siya ay isa sa 
mapapabilang sa mga sumasampalataya at nagtatagubilin sa 
isa’t isa sa pagiging matimtiman at matiyaga, at (gayundin) 




AngAraw 959 

ay nagtatagubilin sa isa’t isa sa pagiging maawain at bukas 
ang puso. l8 - Ang kanilang lugar ay nasa Kanang Kamay (ang 
magsisipanirahan sa Paraiso), '9- Datapuwa’t sila na hindi 
sumampalataya sa Aming Ayat (katibayan, kapahayagan, 
aral, tanda, atbp.), sila nga ang titipunin sa Kaliwang Kamay 
(ang magsisipanirahan sa Impiyerno). 2 °- Sa kanila ang Apoy 
ay ilulukob nang ganap (alalaong baga, sila ay mababalot ng 
Apoy na walang anumang singawan, butas o bintana). 

Surah 91 ’Ash-Shams 

Ang Araw 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ At sa pamamagitan ng Araw at sa kanyang marilag na 
liwanag; 2 - At sa pamamagitan ng Buwan kung siya ay 
sumusubaybay sa kanya (Araw); 3- At sa pamamagitan 
ng Maghapon kung ito ay nagpapamalas ng kasikatan 
(ng Araw); 4- At sa pamamagitan ng Gabi kung ito ay 
lumulukob sa kanya (Araw); > At sa pamamagitan ng 
Kalangitan (Alapaap) at sa Kanya na lumikha roon; 6 - At sa 
pamamagitan ng Kalupaan at Siya na naglatag dito; 7- At sa 
pamamagitan ng Nafs (si Adan, o tao, o kaluluwa, atbp.), at 
Siya na lumikha sa kanya nang ganap at angkop na sukat; 
8 - At Kanyang ipinamalas (sa inspirasyon) sa kanya kung ano 
ang tumpak at mali; 9- Katotohanang siya na nagpapadalisay 
ng kanyang sarili ay magtatagumpay (alalaong baga, 
sumunod at magsagawa ng lahat ng mga ipinag-uutos ni 




960 


Surah9l ’Ash-Shams 


Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa Tunay na Pananalig 
at paggawa ng mga kabutihan). I0 - At katotohanang siya na 
nagpapasama sa kanyang sarili ay mabibigo (alalaong baga, 
pagsuway sa mga ipinag-uutos ni Allah sa pamamagitan 
ng pagtatakwil sa Tunay na Pananalig at pagsamba sa mga 
diyus-diyosan at paggawa ng mga kasalanan at kabuktutan). 
n - (Ang pamayanan) ni Thamud ay nagtatwa (sa kanilang 
Propeta) sa pamamagitan ng kanilang paglabag sa kautusan 
(pagtatakwil sa Tunay na Pananalig at pagsamba sa mga 
diyus-diyosan at paggawa ng lahat ng uri ng kasalanan). 
12 Pagmasdan! Ang pinakabuktot na tao sa kanilang lipon 
ay lumantad (upang patayin ang babaeng kamelyo na siyang 
ipinadala bilang Tanda ni Allah sa Kanyang Propetang si 
Salih). '3- Datapuwa’t ang Tagapagbalita ni Allah (Salih) 
ay nagturing sa kanila: “Maging maingat! Pangambahan 
ninyo ang masamang kahihinatnan. Iyan ay isang babaeng 
kamelyo ni Allah! (Siya ay huwag ninyong saktan) at huwag 
siyang pigilan na uminom!” '+ Datapuwa’t sila ay nagtakwil 
sa kanya (bilang huwad na propeta), at kanilang binigti ito 
(ang babaeng kamelyo). Kaya’t ang kanilang Panginoon 
ay sumumpa sa kanilang mga kasalanan at winasak silang 
lahat (mayaman, mahirap, mahina, malakas, mga tahanan, 
atbp.). '> At Siya (Allah) ay hindi nangangamba sa anumang 
kahihinatnan nito (o sa susunod na magaganap). 



Surah 92 •Al-Lail 


961 


Ang Gabi 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Sa pamamagitan ng Gabi habang lumulukob (sa liwanag); 
2 - At sa pamamagitan ng Araw habang ito ay namamanaag 
sa pagsikat; 3- At sa pamamagitan Niya na lumikha ng lalaki 
at babae; 4 Katotohanan, ang inyong pinagsusumikapan 
at mga gawa ay magkakaiba (sa layunin); > At sa kanya 
na nagbibigay (sa kawanggawa) at nananampalataya at 
may pangangamba kay Allah, 6 - At (buong katapatan) 
na nananampalataya sa Al-Husna (ang Pinakamainam, 
alalaong baga, isang gantimpala mula kay Allah, na si Allah 
ang magbahayad sa anumang kanyang ginugol tungo sa 
Kapakanan ni Allah o maggagawad sa kanya ng Paraiso). 
7- Katotohanang gagawin Naming magaan sa kanya ang 
Landas patungo sa Kaluwalhatian. 8 Datapuwa’t siya 
na makasarili at mapag-imbot at nagpapalagay na may 
sarili siyang kasapatan (alalaong baga, na nasa kanya 
ang lahat ng bagay). 9- At hindi nananangan sa Al-Husna 
(ang Pinakamainam na gantimpalang manggagaling kay 
Allah, tingnan ang Talata bilang 6) ; IO - Katotohanang 
gagawin Naming magaan sa kanya ang Landas patungo 
sa Kapariwaraan; 11 At anong kapakinabangan ang 
maidudulot sa kanya ng kanyang kayamanan sa 
sandaling siya ay ibulid sa Balon (ng Apoy ng Impiyerno). 
I2 - Katotohanan! Nasa sa Amin ang pagbibigay ng 




962 


Surah 93 • SuratAd-Duha 


Patnubay, '3- At Katotohanang Kami ang nagtataglay (ng 
kapamahalaan) ng Katapusan (Kabilang Buhay) at ng 
Simula (ang Buhay samundongito). '4- Kaya’t kayo ayAking 
binabalaan ng Naglalagablab at Umaalimpuyong Apoy 
(Impiyerno); '> Walang ibang papasok dito maliban sa mga 
tampalasan, l6 - Na nagpapasinungaling sa Katotohanan at 
tumatalikod.Datapuwa’t saMuttaqun (mga matimtiman 
at matutuwid na tao na lubos na sumasampalataya kay 
Allah), ay malayo rito (Impiyerno). 18 Sila na gumugugol 
ng kanilang kayamanan upang magkamit ng kadalisayan 
(sa kanilang sarili). “>■ At wala siyang iniisip na pag-asam 
ng ganti sa sinuman (na kanyang dinamayan). 20 Maliban 
lamang sa kanyang hangarin na mapaghanap ang Bukas 
na Mukha ng kanyang Panginoon, ang Kataas-taasan; 
21 Katiyakang Siya ay malulugod (kung siya ay papasok na 
saParaiso). 


Surah 93 • SuratAd-Duha 

BagoTumanghali 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Sa pamamagitan ng katanghalian (matapos ang 
maluwalhating sikat ng umaga); 2 - At sa pamamagitan 
ng Gabi kung ito ay pusikit; 3 Ang iyong Panginoon (O 
Muhammad) ay hindi tumalikod sa iyo o namuhi sa iyo. 

4 At katotohanan, ang Kabilang Buhay ay higit na mainam 
sa iyo kaysa sa kasalukuyang buhay (ng mundong ito). 

5 At katotohanan, ang iyong Panginoon ay magkakaloob sa 




963 


Ang Pagpapalubag Ng Dibdib 

iyo (ng lahat ng mabuti), upang ikaw ay lubos na masiyahan. 
6 Hindi baga ikaw (O Muhammad) ay natagpuan Niya na 
isang ulila at ikaw ay pinagkalooban Niya ng masisilungan? 
7- At Kanyang natagpuan na ikaw ay walang kamuwangan (sa 
Qur’an, sa mga legal na batas nito, sa pagka-propeta, atbp.) 
at ikaw ay ginawaran Niya ng patnubay? 8 - At Kanyang 
namasdan na ikaw ay nangangailangan at ikaw ay ginawa 
Niyang maalwan (may sariling kasapatan at nasisiyahan, 
atbp.). 9- Kaya’t huwag mong ituring ang ulila ng may 
pang-aapi. IO - At huwag mong talikdan ang humihingi; 
n - At ipagbunyi mo ang Kasaganaan ng iyong Panginoon 
(alalaong baga, ang pagka-Propeta at lahat ng iba pang 
Biyaya). 

Surah 94 • Ash-Sharh 


Ang Pagpapalubag Ng Dibdib 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Hindi baga Aming binuksan ang iyong dibdib para sa iyo 
(O Muhammad)? 2 - At pinawi sa iyo ang pasan mong hirap, 
3- Na nagpapabigat sa iyong likuran? 4- At iniakyat nang 
mataas ang iyong kabantugan? 5 Katotohanan! Sa bawat 
kahirapan ay may kaginhawan, 6 - Katotohanan, sa 
kahirapan ay may kaginhawahan (alalaong baga, mayroong 
isang kahirapan sa dalawang ginhawa, kaya’t ang isang 
kahirapan ay hindi maaaring aumaig sa dalawang ginhawa). 
7- Kaya’t kung ikaw ay matapos na (sa iyong hanapbuhay 
o pinagkakaabalahan), kung gayon, ikaw ay tumindig 
sa pagsamba kay Allah (alalaong baga, ang tumindig sa 
pananalangin). 8 At sa iyong Panginoon mo (lamang) 




964 


Surah 95 • At-Tin 


ibaling (ang lahat mong pansin at pag-asa) at iyong mga 
panikluhod. 

Surah 95 ’At-Tin 

Ang Igos 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Sa pamamagitan ng Igos at sa pamamagitan ng Oliba, 2 - Sa 
pamamagitan ng Bundok ng Sinai, 3- At sa pamamagitan ng 
Lupain ng Kaligtasan (Makkah), 4 Katotohanang Aming 
nilikha ang tao sa ganap na anyo (at sukat). 5- At pagkatapos 
ay Aming ibinaba siya sa pinakamababa sa lahat ng mababa, 
6 - Maliban sa mga may pananalig (sa Islam at Kaisahan ni 
Allah) at may matutuwid na gawa, kung gayon, sasakanila 
ang gantimpala na walang hanggan (Paraiso). 7- Kung 
gayon, ano (o sino) ang nagtulak sa inyo (O mga walang 
pananampalataya) na itatwa ang Kabayaran (alalaong baga, 
ang Araw ng Muling Pagkabuhay). 8 Hindi baga si Allah 
ang Pinakamaalam sa lahat ng Hukom? 

Surah 96 • Al-Alaq 

Ang Namuong Dugo 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Ipahayag! SaNgalanngiyongPanginoonatTagapagtaguyod 
na lumikha sa lahat ng bagay. 2 - Na lumikha sa tao mula sa 
namuong patak ng dugo. 3- Ipahayag! Ang iyong Panginoon 
ang Pinakamapagbigay 4- Na nagturo sa tao (ng pagsulat) 
sa pamamagitan ng panulat (ang unang tao na sumulat ay 





965 


Ang Gabi Ng Pag-uutos o Kapangyarihan 

si Propeta Idris {Enoeh]). 5- Na nagturo sa tao ng hindi niya 
nalalaman. 6 Hindi! Katotohanan, ang tao ay Tumabag sa 
lahat ng hangganan (ng pagsuway, kawalan ng pananalig at 
kasamaan, atbp.). 7- Sapagkat itinuturing niya ang kanyang 
sarili na may sariling kasapatan (hindi nangangailangan ng 
anumang tulong). 8 - Katiyakan! Sa iyong Panginoon ang 
pagbabaTik (ng lahat). 9- Nakikita mo ba (O Muhammad) 
siya na humahadlang (alalaong baga, si Abu Jahl), IO - Sa 
isang alipin (Muhammad) kung siya ay nananalangin? 
IT ' Sabihin mo sa akin, kung siya (Muhammad) ay nasa 
patnubay (ni Allah)? I2 - O nagtatagubilin sa kabanalan? 
'3- Sabihin mo sa akin kung siya (na walang pananalig, si 
Abu Jahl) ay nagtatatwa (sa Katotohanan, alalaong baga sa 
Qur’an), at tumatalikod? J 4- Hindi baga niya nababatid na 
si Allah ang nakakamasid (ng kanyang ginagawa)? Hindi! 
Kung siya (Abu Jahl) ay hindi titigil, Aming kakaladkarin 
siya sa kanyang buhok na nakalawit sa noo, l6 - Isang 
nagsisinungaling at makasalanang buhok na nakalawit 
sa noo! r 7- At hayaan siyang tumawag (ng tulong) sa lipon 
(ng kanyang mga kapanalig), lS - Tatawagin Namin ang mga 
tagapagbantay ng Impiyerno (anghel ng kaparusahan 
upang harapin siya)! '9- Hindi! (O Muhammad)! Huwag 
mo siyang sundin (Abu Jahl), bagkus ay magpatirapa ka at 
lumapit kay Allah! 

Surah 97 • SuratAl-Qadr 

Ang Gabi Ng Pag-uutos o Kapangyarihan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

Katotohanang Aming ipinanaog ang Kapahayagan (ang 
Qur’an) sa Gabi ng Al-Qadr (Kautusan o Kapangyarihan). 




966 Surah 98 • Al-Baiyinah 

2 - At ano ang makakapagpahiwatig sa iyo kung ano ang 
Gabi ng Kautusan o Kapangyarihan? 3- Ang Gabi ng Al- 
Qadr (Kautusan o Kapangyarihan) ay higit na mainam 
sa isang libong buwan (alalaong baga, ang pagsamba 
kay Allah sa Gabing ito ay higit na mainam kaysa sa 
pagsamba sa Kanya sa isang libong buwan o 83 taon at 4 
na buwan). 4 Dito ay bumababa ang mga anghel at Rub 
(Gabriel) sa kapahintulutan ni Allah na may lahat ng Pag- 
uutos, 5- Kapayapaan! (Sa buong Gabing ito ay mayroong 
Kapayapaan at Kabutihan mula kay Allah sa Kanyang 
nananampalatayang mga alipin), hanggang sa pagdatal ng 
bukang liwayway. 

Surah 98 •Al-Baiyinah 


Ang Malinaw na Katibayan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Yaong mga hindi sumasampalataya sa lipon ng Angkan 
ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano) at sa pangkat 
ng mga Pagano (mapagsamba sa diyus-diyosan), at hindi 
nila iiwan (ang kanilang kawalan ng pananalig) hanggang 
sa dumatal sa kanila ang Malinaw na Katibayan. 2 Isang 
Tagapagbalita (Muhammad) mula kay Allah, na dumadalit 
ng mga dalisay na pahina (ng Qur’an, dalisay sa Al-Batil 
{kabulaanan, kasinungalingan, atbp.]). 3 - Na nagtataglay 
ng tumpak at tuwid na mga batas mula kay Allah. 4 - At 
ang Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano) ay 
hindi gumagawa ng pagkakaiba noon (sa mga Batas, sa 
mga Propeta, atbp.) maliban na lamang nang dumatal sa 
kanila ang Malinaw na Katibayan (alalaong baga, si Propeta 




967 


Ang Lindol 

Muhammad at anumang ipinahayag sa kanya). 5- At sila ay 
hindi pinag-utusan maliban lamang na kanilang sambahin 
si Allah, at huwag sumamba sa iba maliban pa sa Kanya 
(huwag mag-akibat ng mga katambal sa Kanya), at nag- 
aalay ng panalangin nang mahinusay (Iqamat-us-Salat), 
at nagkakaloob ng Zakat (katungkulang kawanggawa), 
at ito ang Turnpak na Pananampalataya. 6 Katotohanan, 
sila na hindi sumasampalataya (sa relihiyong Islam, sa 
Qur’an at kay Propeta Muhammad) sa lipon ng Angkan 
ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano) at mga Pagano 
(mapagsamba sa mga diyus-diyosan), ay mananahan sa 
Apoy ng Impiyerno. Sila ang pinakamasama sa lahat ng 
mga nilalang. 7- Katotohanan, sila na sumasampalataya 
(sa Kaisahan ni Allah at sa Kanyang Tagapagbalitang si 
Muhammad, kasama na rito ang lahat ng mga katungkulang 
ipinag-uutos sa Islam) at nagsisigawa ng matutuwid at 
mabubuting gawa, sila ang pinakamainam sa lahat ng mga 
nilalang. 8 - Ang kanilang gantimpala sa kanilang Panginoon 
ay Halamanan ng Kawalang Hanggan (Paraiso), na sa ilalim 
nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, mananahan sila rito 
magpakailanman, si Allah ay tunay na nalulugod sa Kanila, 
gayundin naman sila kay Allah. Ito ay para sa kanya na may 
pangangamba kay Allah. 

Surah 99 • Az-Zalzalah 


Ang Lindol 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Kung ang Kalupaan ay mayanig sa kanyang (matinding) 
paglindol. 2 - At kung ang Kalupaan ay magluwa ng 
kanyang mga dalahin, 3- At ang tao ay magsasabi: ‘Ano 




968 


Surah 100 • Al-Adiyat 

ang nangyayari (at nagpapagulo) sa kanya?” 4- Sa Araw 
na kanyang ipagsasaysay ang balita at kaalaman (sa 
mga naganap sa kanya na mga kabutihan at kasamaan). 
5- Sapagkat ang iyong Panginoon ay nagbigay sa kanya ng 
tagubihn. ( - Sa Araw na ang sangkatauhan ay magsisilakad 
sa magkakahiwalay na pangkat upang itambad sa kanila 
ang kanilang mga gawa. 7- Kaya’t sinuman ang gumawa 
ng mabuting gawa na katumbas ng bigat ng isang atomo 
(o isang maliit na langgam), ay makakamalas nito. 8 - At 
ang sinumang gumawa ng masamang gawa na katumbas 
ng bigat ng isang atomo (o isang maliit na langgam), ay 
makakamalas nito. 

Surah 100 • Al-Adiyat 


SlLANG MGATUMATAKBO 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'• Sa pamamagitan (ng mga kabayo) na tumatakbo na 
nangangapos (ang hininga), 2 - Na kumikiskis ang tilamsik 
ng apoy (sa kanilang mga paa), 3- At gumagalugad sa 
pagsalakay sa bukang liwayway, 4- At pansamantalang 
nagtataas ng alikabok sa mga ulap, 5- At nagpupumilit na 
makapasok sa gitna (ng kaaway); 6 Katotohanan! Ang tao 
(na walang pananampalataya) ay walang pagtanaw ng utang 
na loob sa kanyang Panginoon; 7- At katotohanan na siya 
ay nagbibigay patotoo (sa pamamagitan ng kanyang mga 
gawa); 8 - At katotohanang siya ay marahas sa kanyang 

E agmamahal sa kayamanan. 9 Hindi baga niya batid 
ung ang laman ng mga libingan ay ilabas at matambad 
(alalaong baga, ang sangkatauhan ay muling bubuhayin). 
I0 - At ang lihim ng dibdib (ng mga tao) ay mabubunyag. 




AngAraw Ng Pagkaguliham 969 

TI - Katotohanang sa Araw na ito (alalaong baga, ang Araw ng 
Muling Pagkabuhay), ang kanilang Panginoon ay Lubos na 
Nakakaalam (sa kanilang mga gawa, at Kanyang babayaran 
sila ayon sa kanilang mga gawa). 

Surah 101 'Al-Qariah 

Ang Araw Ng Pagkaguliham 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Al-Qariah (ang Sandali ng Dagundong at Matinding 
Pagsabog, alalaong baga, angArawngMulingPagkabuhay), 
2 - Ano nga ba (ang Sandali) ng dagundong at matinding 
pagsabog? 3- At ano nga ba ang magpapahiwatig sa iyo (kung 
ano ang Sandali) ng dagundong at matinding pagsabog? 
4- Ito ang Araw na ang sangkatauhan ay matutulad sa mga 
gamu-gamo na makapal na nakakalat, 5- At ang kabundukan 
ay tila ba gusot na bimaymay ng lana, 6 - At sa kanya na 
ang timbang (ng mabubuting gawa) ay masusumpungan 
na mabigat, 7- Siya ay mamumuhay sa ligaya at saya (sa 
Paraiso). 8 - Datapuwa’t sa kanya na ang timbang (ng 
mabubuting gawa) ay masusumpungan na magaan, 
9- Kanyang magiging tahanan ang Hawiya (walang hanggang 
Hukay sa Impiyerno). IO - At ano ang magpapahiwatig sa iyo 
kung ano ito (ang Hawiya)? n - (Ito) ay isang mainit na Nag- 
aalimpuyong Ningas! 




970 


Surah 102 •At-Takathur 


Ang Pagtitipon Ng Mga Makamundong Bagay 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'• Ang pakikipagpaligsahan sa pagtitipon ng mga 
makamundong bagay ay nakakapanaig sa inyo upang 
lumihis (sa higit na mabubuting bagay), 2 - Hanggang sa 
inyong dalawin ang libingan (alalaong baga, hanggang kayo 
ay mamatay). 3- Walang pagsala! Inyong mapag-aalaman 
(ang katotohanan)! 4- At muli, ay inyong mapag-aalaman 
(ang katotohanan)! > Hindi! Kung inyo lamang nababatid ng 
may tiyak na kaalaman (ang kahihinatnan ng pagtitipon ng 
kayamanan, hindi sana ninyo ginugol ang inyong panahon 
sa mga makamundong bagay)! 6 - Walang pagsala! Inyong 
mapagmamalas ang Naglalagablab na Apoy (Impiyerno)! 

7- At muli, walang pagsala na inyong matutunghayan ito! 

8 - At sa Araw na ito, kayo ay tatanungin hingil sa kasiyahan 
(na inyong pinagpasasaan sa mundong ito)! 

Surah 103 • SuratAl-Asr 

Sa Paglipas Ng Panahon 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Sa pamamagitan ng Al-Asr (paglipas ng mga sandali 
sa tangkay ng panahon). 2 - Katotohanan! Ang tao ay 
nasa kawalan (at pagkapahamak), 3- Maliban sa mga 
sumasampalataya (sa Kaisahan ni Allah at sa Islam), 
at nagsisigawa ng mga kabutihan at magkabalikat sa 
pagtuturo ng Katotohanan (alalaong baga, nagtatagubilin 





971 


Ang mga Makakating Dila 

sa kanya [kanila} na magsagawa ng lahat ng uri ng 
mabubuting gawa na ipinag-uutos ni Allah at pag-iwas sa 
lahat ng masasamang gawa na ipinagbabawal ni Allah), at 
nagtatagubilin sa isa’t isa sa pagtitiyaga at pagiging matatag 
(sa mga pagdurusa, kapinsalaan, at sakit na maaaring 
maranasan ng sinuman sa panahon ng kanyang pangangaral 
ng Kanyang Pananampalataya, atbp., tungo sa Kapakanan 
ni Allah). 


Surah 104 •Al-Humazah 

Ang mga Makakating Dila 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

’■ Kasumpa-sumpa (sa kaparusahan) ang bawat makakating 
dila na naninirang puri at yumuyurak sa talikuran. 

2 - Na nagsasalansan at nagtitipon ng mga kayamanan, 

3- Na nagpapalagay na ang kanyang kayamanan ay 
makakapagpahaba ng kanyang buhay nang walang 
hanggan! 4- Walang pagsala! Katotohanang siya ay 
ihahagis sa Dumudurog na Apoy. s- At ano nga ba ang 
makakapagpahiwatig sa iyo kung ano ang Dumudurog na 
Apoy? 6 Ito ang Apoy ng Poot ni Allah na Naglalagablab 
ang Ningas, 7 Na sasadlak sa puso (ng mga tao). 
8 - Katotohanang ito ang lulukob sa kanila, 9- Sa mga haligi sa 
mahabang hanay (alalong baga, sila ay paparusahan sa Apoy 
na may mga haligi, higaan, atbp.) 




972 


Surah 105 •Al-Fil 


Ang Elepante 


Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Hindi mo ba napagmalas (O Muhammad) kung paano 
pinakitunguhan ng iyong Panginoon ang may-ari ng 
Elepante? {ang hukbo ng mga elepante na nanggaling sa 
Yemen sa pamumuno ni Abraha Al-Ashram na nagnanais 
na wasakin ang Ka’ba sa Makkah]. 2 - Hindi baga Niya 
hinadlangan ang kanilang (masamang) balak at (sila ay) 
mapaligaw? 3- At isinugo Niya laban sa kanila ang mga 
kawan ng ibon, 4 Na pumupukol sa kanila ng mga bato ng 
Sijjil (mga batong gawa sa matigas na putik). 5- At Kanyang 
ginawa sila na tila mga hungkag na bukirin ng mga dayami 
(na ang mais dito ay ginasak at kinain ng mga baka). 


Surah 106 • Al-Quraish 

Ang Quraish 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Sa pagiging bihasa ng mga (Angkan) ni Quraish, 2 - (Ay 
Aming hinayaan) ang mga sasakyan (ng mga Quraish) 
na bumiyahe ng ligtas sa Taglamig (patungong Timog), 
at sa Tag-init (patungong Hilaga, ng walang anumang 
pangangamba), 3- Kaya’t hayaan sila na sumamba (kayAllah), 
ang Panginoon ng Tahanang ito (ang Ka’ba sa Makkah). 4- 
(Siya, si Allah) ang nagkaloob sa kanila ng pagkain laban sa 
pagkagutom at laban sa anumang pangamba (at panganib). 





Surah 107 • Al Ma'un 


973 


Ang Maliit Na Kabutihan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'• Napagmamasdan mo ba siya na nagtatatwa sa 
Paghuhukom (na daratal)? 2 - Kung gayon, siya nga ang (may 
kagaspangan sa pag-uugali) na tumatangging magbigay ng 
tulong sa ulila, 3- At hindi natitigatig na magbigay ng biyaya 
upang pakainin ang naghihikahos, 4- Kaya’t kasawian (sa 
mga mapagkunwari) na nagsasagawa ng pagdalangin, 5- 
Na nagpapabaya ng kanilang pagdalangin sa takdang oras, 
6 - Na nagsasagawa lamang ng kabutihan upang mamalas (ng 
mga tao), 7 Datapuwa’t tumatangging magbigay ng kahit 
na katiting na tulong (alalaong baga, kahit na isang dakot 
na asin, asukal, isang baso ng tubig, atbp.). 

Surah 108’Al-Kawthar 

Ang Kasaganaan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Katotohanang sa iyo (O Muhammad) ay ipinagkaloob 
Namin ang Al-Kawthar (isang Bukal sa Paraiso). 2 - Kaya’t sa 
iyong Panginoon mo lamang ikawaymag-ukolngDalangin 
at Pag-aalay 3- At sa mga namumuhi sa iyo (O Muhammad), 
siya ay pagkakaitan (ng bawat mabuting bagay sa mundong 
ito at pag-asang maaasam sa Kabilang Buhay). 





974 


Surah 109 'Al-Kafirun 


Ang Mga Nagtatakwil Sa Pananampalataya 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

1 Ipagbadya: “O kayong nagtatakwil sa Pananampalataya!” 
[alalaong baga, ang mga walang pananalig kay Allah, 
sa Kanyang Kaisahan, sa Kanyang mga Anghel, sa 
Kanyang mga Aklat, sa Kanyang mga Tagapagbalita, sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay, sa Al-Qadar (maka-Diyos 
na kasasapitan), atbp.]. 2 - Ako ay hindi sumasamba sa 
inyong sinasamba, 3- At hindi ninyo sasambahin ang aking 
sinasamba. 4- At ako ay hindi sasamba sa inyong sinasamba. 
5- At hindi ninyo sasambahin ang aking sinasamba. 6 - Sa inyo 
ang inyong pananampalataya at sa akin ang tunay na Daan 
ng Pananampalataya (pagsamba kay Allah at sa Kanyang 
Kaisahan, ang nag-iisangtunaynaDiyos). 

SURAH I 10 'An-NaSR 

Ang Pagkalinga 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ At nang dumatal (sa iyo, O Muhammad) ang kalinga 
ni Allah at tagumpay (laban sa iyong kaaway), 2 - At 
iyong napagmamasdan ang mga Tao na nagsisipasok sa 
Pananampalataya ni Allah (Islam) nang maramihan, 3- 
Kaya’t ipagbunyi mo ang mga Papuri sa iyong Panginoon 
at manalangin na igawadNiya angKanyang Kapatawaran. 
Siya ang tumatanggap ng pagsisisi at nagpapatawad. 





Surah III' SuratAl Masad 


975 


Ang Himaymay Ng Palmera 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Maglaho ang mga kamay ni Abu Lahab (ang tiyuhin ng 
Propeta), ang Ama ng Apoy, maglaho siya! 2 - Ang kanyang 
kayamanan at kanyang mga anak, (atbp.), ay walang 
magiging kapakinabangan sa kanya! 3- Hindi magtatagal, 
siya ay sisilaban sa Naglalagablab na Apoy! 4- Gayundin, 
ang kanyang asawa ay magdadala ng mga tuyong kahoy 
(mga tinik ng Sadan na kanyang iniuumang sa landas ng 
Propeta, o ang kanyang paninirang puri sa Propeta), bilang 
panggatong. 5- Sa kanyang leeg ay nakapulupot ang lubid ng 
Masad (mga himaymay ng palmera). 

Surah 112’ SuratAl-Ikhlas 

Ang Kadalisayan Ng Pananampalataya 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Ipagbadya (O Muhammad): Siya si Allah, ang Tangi at 
Nag-iisa. 2 - Allah-us-Samad! Ang Walang Hanggan, ang 
Sakdal at Ganap (ang may Sariling Kasapatan, ang lahat 
ng mga nilalang ay umaasa sa Kanyang pagtataguyod, 
datapuwa’t Siya ay hindi kumakain o umiinom). 3 Hindi 
Siya nagkaanak at hindi rin Siya ipinanganak. 4- At walang 
anumang sa Kanya ay makakatulad. 





976 


Surah 113' Al-Falaq 

Ang Bukang Liwayway 


Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Ipagbadya: Ako ay naghahanap ng Kaligtasan (kay Allah), 
ang Panginoon ng Bukang Liwayway. 2 Mula sa kasamaan 
at kabuktutan ng mga nilalang. 3- Mula sa kasamaan at 
kabuktutan ng kadiliman kung ito ay lumalaganap. 4- At 
mula sa kasamaan at kabuktutan ng mga nagsasagawa 
ng Karunungang Itim (mga panggagaway), kung sila ay 
umiihip samga buhol (o nakabuhol). 5 At mula sa kasamaan 
at katampalasanan ng isang mainggitin habang siya ay 
naninibugho (sa pagkainggit). 

Surah 114 'An-Naas 

Ang Sangkatauhan 

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang 
Pinakamaawain 

'■ Ipagbadya: Ako ay naghahanap ng Kaligtasan (kay Allah), 
ang Panginoon at Tagapagtangkilik ng sangkatauhan, 2 - Ang 
Hari (o Tagapamahala) ng sangkatauhan, 3 Ang Ilah (Diyos) 
ng sangkatauhan. 4- Mula sa kasamaan at kabuktutan ng 
isang bumubulong (ang demonyo na bumubulong sa puso 
ng mga tao), na kagyat na lumilisan sa kanyang pagbulong 
(sa puso ng tao, kung ang binubulungan ay nakaala-ala kay 
Allah), 5- Na bumubulong sa mga dibdib ng sangkatauhan, 6 
Ng mga Jinn (mga nilikha ni Allah na katulad ng mga tao na 
may kalayaan na sumunod o sumuway sa pag-uutos ni Allah, 
datapuwa’t nakalingid sa atin), at mgaTao. [Tunghayan ang 
Surah 7 2 (Al-Jinn) para sa karagdagang kaalaman}. 





Ang Maluwalhating 

Quran 

Ang bawat libro ay may mga layunin at ang layunin ng 
Quran ay upang maunawaan ng tao ang plano ng Paglikha 
ng Allah (ang Diyos). Iyon ay, upang sabihin sa tao kung 
bakit nilalang ng Allah (ang Diyos) ang mundong ito; 
kung ano ang layunin ng paninirahan ng tao sa lupa; kung 
ano ang kinakailangan mula sa tao sa kanyang buhay 
ng maikling panahon ng kamatayan, at kung ano ang 
kanyang haharapin pagkatapos ng kamatayan. Ang tao 
ay ipinanganak bilang isang walang hanggang nilalang. 
Nang nilikha ng Allah (ang Diyos) ang tao sa gayon, 
hinati niya ang kanyang buhay sa dalawang panahon, ang 
panahon bago ng kamatayan, na panahon ng pagsubok, 
at ang panahon matapos mamatay, na panahon para sa 
pagtanggap ngmgagantimpalao kaparusahannanakamit 
ng mga aksyon sa panahon ng buhay ng isang tao. Ang 
mga ito ay ang anyo ng walang hanggang paraiso o walang 
hanggang impiyerno. Ang layunin ng Quran ay upang 
malaman ng tao ang katotohanan na ito. Ito ang tema ng 
banal na Aklat na ito, na naglilingkod upang gabayan ang 
tao sa pamamagitan ng kanyang buong paglalakbay sa 
buhay at sa buhay pagkatapos ng kamatayan. 


GOODWORD 

w r w r w.goodwordbooks.com 

www.cpsglobal.org 


v ■' v 

KQuninj 

App and E-book 
available 


ISBN 978 - 93 - 86589 - 09-5 1 


III 

llllll 


III 

1 

9 789386 

589095 | 
















